Google 


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
arc our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and Knowledge that's often difficult to discover. 


Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 


Usage guidelines 
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 


public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, wc have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated guerying. 





We also ask that you: 


“F Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individual 
personal, non-commercial purposes. 





and wc reguest that you use these files for 


-“r. Refrain from automated guerying Do not send automated gueries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 


“r Maintain attribution The Google “watermark” you see on cach file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 


-“r Keep it legal Whatever your use, remember that you arc responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because wc believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in thc world. Copyright infringement liability can be guite severe. 






About Google Book Search 


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 
a[http://books.google.com/| 














249r 
' 1? 





Y TRAETHODYDD. 


AM Y FLWYDDYN 1869, 


LLYFR XXIV. 





TREFFYNNON : 
ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. M. EVANS. 
1 ' — 


MDOOOLXIX. 


CYNNWYSIAD. 


Addysgiaeth eoe ero T 


Caethgludiad y Deg Llwyth... : 


Cartref y Gweithiwr .,. ene 
Cenadaeth Dramor y Wesleyaid 
Cristionogaeth a Dirwest 

Cwm Tawy ... HAU 


Cyflogi Gwas... ee 


_ Cymdeithas Genadol Llundain... 


Dafydd Dafis, Cowarch ... eos 


Delw y Duw Anweledig”... ee 


Duwinyddiaeth yr Efengylau ^>... 
Emynyddiaeth 
Ffosylau ,., "e ee. 


. 858 
67, 196, 939, 433 
SS 


Vm a dd 


1V 


CYNNWYSIAD. 


Gargantua, neu Gwrgant 

Glô nr em 

Gwaith Gwallter Mechain ” 
Gwareiddiad yn Ewrop ... 

John Owen, D,D. 

Jonah ye ee ene 
Kansas een et. 

Liddon ar Ddwyfoldeb Orist 


Llafurwyr Amaethyddol Lloegr a Chymru .. 


Moses... ee y 
Mr. Gladstone .... 
Murmuron y Gragen 
Nodiadau Llênyddol... 
Robert Dafydd, Brynengan 
Tônyrefail  .,. er. 


Traia Llanw ... re : cr 


Trem ar Wleidyddiaeth 1868 

Unoliaeth Dynolryw ... 

Y Dychweliad o Babylon ... 

Y Ddau Destament a'r “Un Grefydd”... 
Y Gwyntoedd -” 

Y Llwybr Dyeithr ” 

YSefyllfa ... oe. 


160, 


Tu dal, 
113 


221 


498 
99 
270 
46 
221 
295 
476 
4321 
244 
470 
381 
469 
4517 
413 
326 
989 
12 
209 
154 
817 
3706 


Y TRAETHODYDD. 


CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


Y Mae crefydd y Bibl ymhob oes wedi bod o natur ymdaenol, ac wrth 
ymledu o galon i galon, ac o ardal i ardal, ni chollai ddim o'i nerth 
na'i phrydferthwch. Oeir ambell i brophwyd yn llafurio tu hwnt i 
derfynau ei wlad ei hun, naill ai mewn caethiwed, neu trwy anfoniad 
pendant Duw, at bobl baganaidd. Darfui lawer o genedlddynion, o 
bryd i bryd, gael eu dwyn i oleuni gwir Iuddewiaeth. Ond ar ol 
adgyfodiad ac esgyniad y Prynwr y cymerodd crefydd ei chymeriad 
cenadol yn yr ystyr ehangaf; yr oedd yr efengyl yn cael ei phregethu 
i'r holl genhedloedd; y maes oedd y byd; lle bynag y byddai dynion, 
yr oedd gorchymyn i gyfodi baner y groes yn eu mysg. Cawn ddysg- 
yblion ac apostolion yr Arglwydd Iesu, yn ddioed ar ol ei esgyniad i'r 
nefoedd, a dyfodiad dydd y Pentecost, yn llafurio i weithio allan eg- 
wyddorion cenadol yr oruchwyliaeth newydd. Yr oedd amseroedd yr 
anwybodaeth wedi myned heibio, a'r gorchymyn wedi myned allan i 
bob dyn ymhob man i edifarhâu. Y mae holl fywyd apostolaidd Paul 
yn wir genadol; ac y mae ei brif deithiau, gan ddechreu yn Amntïochiŵ, 
yn Syria, yn gynllun mewn egwyddor, ysbryd, a llafur, ìi holl weinidog- 
ion y Testament Newydd. Yr oedd agos y byd adnabyddus y pryd 
hwnw yn gylch llafur Paul. Ymdaenodd yr efengyl fel adenydd y 
wawr dros diroedd tywyll y byd. Yr oedd y deuddeg ŷch a ddalient fôr 
pres y brenin Solomon yn edrych tua phob cŵr o'F byd, yn lled ar- 
wyddo y prysurai cenadon hêdd i bob gwlad i fynegu cynghor Duw, 
Ar ol oesoedd o lwyddiant, y mae yr eglwys fawr gyffredinol yn ymgy- 
sylltu â llywodraethau gwladol, yn ymddyrysu mewn dadleuon ffyrnig a 
chyfeiliornadau marwol; collwyd symledd cyntefig crefydd; daeth 
defodau dyeithr a llïosog ìi mewn; collwyd bywyd ysbrydol; aeth preg- 
ethu Crist i'r cysgod, a'r Bibl bron o'r golwg yn llwyr. Aeth y goleuni 
ag oedd yn yr eglwys bron oll yn dywyllwch; a pha faint oedd y tywyll- 
wch hwnw, Duw yn unig a ŵyr. Eglwysi llygredig y Dwyrain a'r Gor- 
llewin oedd yn bob peth am oesoedd lawer. Diau fod gweddill pur yma 
a thraw heb blygu eu gliniau i eilunaddoliaeth Rhufain, nac i gyfeiliorn- 
adau amrywiol yr eglwys Ddwyreiniol. 
Anfonwyd lliaws o genadon, dan nawdd y Pabau, gan Eglwys Rufain 
am ganrifoedd; ond ni fedodd y gwledydd fawr lês oddiwrth y cenadon 
Pabaidd. Lledanwyd Cristionogaeth dan ffurfiau erchyll, annaturiol, a 
drwg. Hyd yn nôd ar ol y Diwygiad Protestanaidd yn Ewrop, yr oedd 
y llêni yn aros ar yr eglwysi i fesur mawr. — Yn wir, yr oedd eu gwaith 
yn gantrefol yn benaf; ymdrechent am ryddid gwladol a chretydâc«X, es 
1869.—l, A 


CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


nid oedd fawr hamdden ganddynt i gyraedd moddion i anfon yr efenzyl 
i barthau pell a phaganaidd y byd. Ond yn ystod y can' mlynedd 
diweddaf, ac yn enwedig wedi i ryfeloedd Napoleon I. ddarfod, y mae 
eglwysi Protestanaidd Crêd wedi ymddeffroi at eu gwaith cenadol car- 
trefol a thramor. Y mae yr elfen wir genadol wedi ei rhyddhâu bron 
yn gwbl oddiwrth ei chysylltiadau dyryslyd â llywodraethau bydol. 
Cymdeithasau gwirfoddol gan wahanol enwadau cywir-grêd yw y ffordd 
symlaf a mwyaf nerthol i ddychwelyd y byd at Grist. Y mae nawdd llyw- 
odraeth wladol yn dda yn fynych, ond y mae ei hymyraeth yn attal i'r gwir- 
ionedd redeg a chael gogonedd. Y mae perthynas llywodraeth wladol 
â chrefydd y Testament Newydd yn un o'r pynciau mwyaf tywyll yn bod 
ì frenhinoedd a phendefigion daear. ” Rhedant i un o ddau eithafnod— 
naill ai mynant i bawb lyncu ffurf o grefydd a lunir mewn cysylltiad â 
llywodraeth wladol, neu ynte gwgant ar bob ffurf o wir grefydd. Y 
mae hwylio trwy lwybr canol yn gamp sydd heb ei dysgu ond gan 
ychydig o farnwyr y ddaear. Er hyny, dylem fod yn ddiolchgar fod 
goleuni yn tôri ar hŷd ac ar draws,y mynyddoedd hyn o ragfarn, dall- 
ineb, a daearoldeb. Y mae yr egwyddor foesol yn cael ei chydnabod fwy- 
fwy yn y wladwriaeth, yn gystal ag yn eglwys Orist. Ennill dynion, 
nid gŷru, yw y ddeddf fawr tuag at ddychweliad y byd at y Ceidwad. 

' Can' mlynedd i Hydref, 1866, y dechreuodd yr achos Wesleyaidd yn 
America, gwlad oedd y pryd hwnw yn rhan o'n trefedigaethau tramor. 
Yn y Gynnadledd yn Leeds, yn y flwyddyn 1769, y gofynodd John 
Wesley, “' Pwy sydd barod i fyned i America at ein brodyr yno?” 
Daeth Richard Boardman a Joseph Pilmoor ymlaen i'w cynnyg eu 
hunain, a derbyniwyd hwy yn ddioed. Casglwyd 50p. yn y Gynnadledd; 
20p. at draul y ddau genadwr, a 30p. i ddiddyledu capel bychan ag oedd 

New York. Ond llwyddodd y gwaith yn America mor fawr, fel ag 
iddo ddyfod yn hollol annibynol ar y famwlad; ac y mae Wesleyaeth 
yno, er ys amser maith bellach, yn rhy fawr a lliosog ei haelodau, yn rhy 
gyfoethog ac êang ei gweithrediadau, i fod fel cangen o Wesleyaeth 

Prydain. Y mae y ferch yn llawer mwy na'i mam, er bod cydna- 
byddiaeth serchus rhyngddynt bob blwyddyn trwy anerchiad, a phob 
pedair blynedd trwy ddirprwywr. Y mae cenadon gan Wesleyaid Unol 
Daleithiau America yn benaf yn India, Germany, a Ffrainc. Er mai 
cenadaeth a ddechreuodd yr achos mor llwyddiannus yn America tua 
chan' mlynedd-yn ôl, ni ffurfiwyd y Gymdeithas Genadol Wesleyaidd 
hyd y flwyddyn 1819, er fod llïaws o genadon Wesleyaidd cyn hyny, 
Dyna y pryd yr aeth cenadon i blith gwir baganiaid. Hyd y flwyddyn 
hono, yn America a'r India Orllewinol yn unig y llafuriai y cenadon 
Wesleyaidd ; ond o hyny allan, aeth y maes a'r gweithwyr yn fwyfwy. 

Dr. Thomas Coke, brodor o Aberhonddu, a fu yn offerynol i fyned ar 

y genadaeth gyntaf tuag India; ac er iddo ef farw ar y môr, a chael ei 
gladdu yn yr eigion, dechreuwyd y gwaith ar lânau pell y wlad hono. 
Wedi i'r cenadon ieuainc golli eu harweinydd a'u noddwr mor annys- 
gwyliadwy, bu eu pryder a'u trallod yn fawr; collasant lawer o'u heiddo 
wrth ymdrechu glânio ar draeth ynys Ceylon. Yr oeddynt heb ddim 
arian; ond darparodd Rhagluniaeth gyfeillion iddynt yn eu cyfyngder, 
a dechreuwyd y Genadaeth yn nghanol adfyd. Y mae Thomas Sguance, 
un o'r cenadon y pryd hwnw, newydd farw. Budhŵaeth oedd ffurf 


CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID, 7 


baganaidd a brodorol crefydd yr ynys hon pan aeth y cenadon yno; ac 
y mae darnau mawr o'i chaerau heb syrthio hyd heddyw. Cadw ysgol 
yn Point-de-Galle oedd y gorehwyl cyntaf a wnaethpwyd mewn ffordd o 
ddysgu y brodorion, ac o dŷnu i lawr deyrnas y gelyn. Bu yno lafur 
mawr, aŷpheth llwyddiant. Yr oedd gobaith y genadaeth yn y plant, 
am fod yn hynod anhawdd ennill rhai mewn oed oddiwrth hen arferion 
eilunaddolgar, yn enwedig pan yr ystyriom fod y gyfundraeth baganaidd 
yno wedi ymwreiddio trwy gymdeithas yn gyffredinol. Dechreuodd 
Mr. Clough, gydag eraill, gyfieithu yr Hen Destament a'r Newydd i'r 
Pali, iaith gysegredigly Budhŵaid. Cyhoeddodd ef Eiriadur dwy-ieith- 
og yn y Singalaeg a'r Saesoneg. Aeth y cenadon rhagddynt mewn 
llafur, dysg, a llwyddiant. Er fod rhai yn colli eu hiechyd, ac yn gorfod 
ymadael â'r maes, âi y gwaith ymlaen, a dygid eraill i lanw y bylchau, ac 
i ehangu yr achos. Yn y flwyddyn 1823, aeth Daniel J. Gogerly i 
Colombo, yn Ceylon; a thrwy lafur a blynyddoedd meithion, cyfododd 
i bwys mawr yn y gwaith cenadol. Cydnabyddid ef fel un o'r prif 
ddysgedigion, os nad y mwyaf ei wybodaeth, yn llênyddiaeth y Budhŵ- 
aid; efe a fu gyda'r blaenaf i ysgrifenu traethynau i ddynoethi pagan- 
iaeth yr ynys, i ddadleu yn gyhoeddus gyda'r offeiriaid Budhŵaidd, ac 
i roddi ergydion morfdrwm ac effeithiol ìi deyrnas Satan yno, fel na saif 
yn ddigryn byth eto. Dyn arall a gododd yn uchel yn ei gysylltiad â'r 
maes hwn' ydoedd Robert Spence Hardy, yr hwn a benodwyd i OColom- 
bo yn y flwyddyn 1825. Ysgrifenodd hanes Budhŵaeth, a gwnaeth 
lawer o wìaith yno yn ystod y deugain mlynedd y llafuriodd yno. Y mae 
yntau hefyd newydd farw. Ai efe o bentref i bentref i bregethu; 
ymwelai o dŷ i dŷ; a dywedai ef ei hun iddo un flwyddyn ymweled 
â 1700 o dai y brodorion, a chafodd gyfle i gymhell crefydd Orist iddynt. 
Nid yw Budhŵaid Ceylon, fel Bramhiniaid India, yn erbyn i genadon 
ymweled â'u tai. Ai weithiau ar deithiau o ddau can' milldir i ddos- 
barthu traethynau a'r Ysgrythyrau. Y mae y rhwystrau gwladyddol ar 
ffordd y genadaeth wedi bod o'r dechre yn llai yn ynys Ceylon nag ar 
Gyfandir India, am fod yr ynys yn cael ei llywodraethu gan yr Home 
Office, tra yr oedd yr hen East India Company, a llywodraeth ddeublyg y 
wlad, yn gormesu ar y cenadon yn barhâus, nes i'r cwmni uchod golli 
eu llywodraeth wladol tuag wyth mlynedd yn ôl. 

Un agwedd obeithiol a dyddorol neillduol ar y. Genadaeth Wesley- 
aidd yma yw, y pregethwyr a'r gweinidogion brodorol sydd ar y maes. 
Y mae gwaith Duw yn cyfodi dynion o fysg y bobli bregethu Orist, y 
miloedd plant sydd dan addysg ddyddiol a Sabbothol, a dyrchafiad y 
rhyw fenywaidd mewn cymdeithas yno, yn elfenau o nerth a gobaith 
presennol, ac yn addaw dyfodiant llwyddiannus. Yn y Singalaeg a'r 
Tamilaeg y pregetha y cenadon yno. Heb fyned yn fanwl i ystadegau 
y genadaeth, goddefer i ni grybwyll y dosbenion a ganlyn :— 


Cenadon ......9.99999989nnooo doo ndoenn. Ôl 
Athrawon Ysgolion Dyddiol ........ . l29 
Pregethwyr Cynnorthwyol ....,.....«« _ 60 
Aelodau Eglwysig .......««».«*.».»». l099 


Y mae y genadaeth yn nerth ac yn fywyd i filoedd a fuont, uwse^Xa yn 
<A 


“ 
8 | OENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


baganiaid, ac yn addoli Satan dan lun sarph. Y mae y sarph a'r !mwnci, 
yn gystal a'r fuwch, yn gysegredig yno. 

Yn y fl. 1817 y cychwynwyd y genadaeth yn Madras, ar gyfandir 
India. Prif fanau y genadaeth yma ydynt Madras, Mysore, Negapa- 
tam, Manaargoody, Trichinopoly, Trivaloor, Caroor, Bangalore, Serin- 
gapatam, Goobbee, &c., &. Y mae agweddion y gwaith yma wedi bod 
yn hynod o amrywiol; weithiau trwy ddiffyg llwyddiant uniongŷrchol; 
yn awr trwy ffyrnigrwydd eilunaddoliaeth ; yna trwy gysylltiad annatur- 
iol a gwrthun ein Llywodraeth â chrefydd baganaidd y tir; yn y man 
trwy farwolaethau disymwth cenadon o'r cholera; a gwasgai lliaws o 
adfydau cyfamserol ar y gwaith. Y mae llawer o enwogion wedi syrthio 
ar y maes mawr hwn.  Caria y cenadon eu gwaith ymlaen yma trwy 
gyfieithu darnau o'r Bibl a llyfrau da eraill; trwy adeiladu capelau ac 
ysgoldai; myned ar deithiau pell a gwasgarog gyda brodor o ymddiried 
a duwioldeb; pregethu ymhob lle y gallont gael pobl i'w gwrando; 
ymweled yn fynych â manau cyhoeddus y trefi; dadleu â'u Bramhin- 
iaid, neu â rhyw ymofynydd o fysg y bobl ; ac addysgu nifer o ieuenctyd 
gobeithiol mewn ambell i fan gyda bwriad iddynt fod yn weinidogion 
brodorol, neu yn ysgolfeistriaid. Y mae eu llafur yn fawr, am- 
rywiol, a chyson. Rhaid i genadwr llwyddiannus fod yn ddyn 
cyffredinol, a allo droi ei law at bob peth, a bod yn ddyn i 
bawb. Yn y plant sydd dan addysg wythnosol a Sabbothol y 
mae prif obaith am lwyddiant yma. Anhawdd iawn yw troi Maho- 
metaniaid a Hindŵaid wedi myned i oedran; ac er nad oes dim 
yn anmhosibl gyda Duw, eto ychydig o raì mewn oed a ddychwelir 
at y Ceidwad. Y mae addysg frodorol yn uchel yn Bangalore, ac y mae 
rhai ysgolion dyddiol yn India, ae yn ein trefedigaethau, yn derbyn peth 
cymhorth oddiwrth y llywodraethau lleol; ond ni dderbynir dimai at y 
weinidogaeth. Y mae y wasg genadol yn gwneyd gwaith mawr yn 
nhalaeth Mysore. Y mae yr hinsawdd afiachus i Ewropeaid yn effeithio 
yn ofnadwy ar y genadaeth yn y wlad hon. Y mae terfynau cyfyng ein 
hysgrif yn ein hattal i ymfwrw i mewn i hanes y maes êang yn India. 
Dywedodd dyn mawr, “ Nid ellir cymeryd India trwy ruthr; rhaid 
gweithio dani.” Ar yr egwyddor yna y llafuria y cenadon. Ceir fod 
cymdeithas yn symud yno o gorsydd eilunaddoliaeth, ac yn dangos ar- 
wyddion o ymofyniad a phryder; ofna a chreda llïaws o frodorion fod 
diwedd eu duwiau lliosog a'u gau-grefyddau gerllaw. Nid yw yr Hindw- 
aid dysgedig yn cael dim cysur yn eu crefydd. Y mae eilunaddoliaeth 
gyffredin y wlad, fel ei harferir gan ddilynwyr Sifa a Vishnu, a'i holl 
sectau, ì lawr i'r rhai sydd yn addoli cythreuliaid, fel yn adfeilio; y 
mae llênyddiaeth y Puranas yn myned i anfri; ac y mae y Fedas, neu y 
llyfrau cysegredig, wedi eu dynoethi, a'u gwir gynnwysiad o flaen y byd; 
y maent yn amddifad o wir henesiaeth, duwinyddiaeth, athroniaeth, a 
gwyddiant. Ceir fod y nifer mwyaf o'u hymnau wedi eu cyfansoddi i'r tân, 
i'r haul, i'r gwlaw, i'r gwynt, ac i wrthddrychau naturiol eraill. Y mae 
naturiaeth, a'r “sêr yn eu graddau,” yn ergydio i dynu teyrnas y gelyn 
ilawr. Os yw hen grefyddau India wedi bod 9000 o flynyddoedd yn 
lledu eu gwraidd a'u brig, tôrir hwy i lawr mewn llawer llai o amser na 
hyny. Y mae amlwreigiaeth y Cooli» Brahmans yn myned i warth yn 
ngolwg miloedd o'u gwladwyr. Y mae gwragedd gweddwon yn gallu 


CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 9 


prïodi yno er gwaethaf deddfau Hindŵaeth; ac y mae eilunaddoliaeth 
yn cael ei newynu yno. Ceir fod y gŵyliau paganaidd yn fwy o ffeiriau 
a mabsantau na.dim arall. Dysgir merched bellach, ac y mae cym- 
deithas yn chwyddo i dôri yn yfflon holl lyffetheiriau caste; y mae gwir 
ryddid wedi tôri ar filoedd yn y wlad. Y mae gan y Genadaeth Wes- 
leyaidd bron yn wastad ddigon o ddynion addas wrth law i'r maes hwn; 
ond y mae prinder arian, a threuliau annysgwyliadwy, yn cyfyngu ar eu 
gweithrediadau. Dim ond tua thair blynedd yn ol y dechreuwyd y 
genadaeth yn Calcutta, ac yn Oude; hefyd yn Bombay; ond y maent 
hyd yn hyn yn gweithio yn dda. Y mae y cenadon yn Oude a Bombay 
yn llafurio yn benaf ymysg y milwyr Prydeinig; ac y mae y swyddogion 
milwraidd a gwladol yn estyn pob nawdd dichonadwy iddynt i hyrwyddo 
eu hamcanion. Y prif ystadegau ydynt:— 


Cenadon ... T ee. s. 9b 
Pregethwyr Cynnorthwyol ... 12 
, Aelodau ... - ” ... 042 
Ysgolfeistriaid see ee. Lu 


Gwelir ar unwaith fod swm mawr o ddylanwad Cristionogol gan y gor- 
uchwylwyr uchod, pa rai sydd yn cymhell crefyd(i trwy fywyd a llafur. 
Y mae yn lefain yn y blawd. Yr ydym yn gadrael o'r neilldu, o angen- 
rheidrwydd, genadon enwadau eraill sydd ar y maes; yn unig gallwn. 
grybwyll eîn bod yn mawr lawenhâu yn eu llw'yddiant. 

Cymerwn olwg fêr ar Canada a'r India Orlleuanol.._ Yr oedd Wesleyaid 
America (Unol Daleithiau yn awr) wedi estyn eu gweithrediadau yn fore 
i'r ddwy Ganada, pa barthau oeddynt newydd eu cymeryd oddiwrth y 
Ffrancod gan lywodraeth Prydain Fawr. Yn y fl. 1783 y cyhoeddwyd 
Annibyniaeth Taleithiau America, ar ol hir rhyfel. Meddyliwyd gan 
Wesleyaid y byd gorllewinol y byddai yr achos ar ei ben ei hun, ac yn 
rhydd oddiwrth Brydain, yn well ac wn fwy manteisiol mewn gwlad ag 
oedd newydd fyned trwy afonydd o waed i ymryddhâu oddiwrth y fam- 
wlad ; a phan aeth Canada i feddiant Prydain, rhoddodd y Wesleyaid y 
Taleithiau yn gangen o'r achos yn Canada i fod mewn cysylltiad pen- 
dant â'r Genadaeth Dramor Wesleyaidd ac oedd yn Mhrydain Fawr. 
Felly, mewn gwirionedd, y mae y genadaeth yn Canada, a'r meddian- 
nau Prydeinig yn y parthau cyfagos, yn hen, ac wedi dechreu ymhell 
cyn cyfluniad ffurfiol y Gymdeithas Genadol yn Leeds yn y fl. 1813. 
Erbyn heddyw y mae maes y Genadaeth yn y meddiannau Prydeinig yn 
Ngogledd America yn êang iawn—yn ymestyn dros gannoedd o filldir- 
oedd o Canada ymysg Indiaid, Ymsefydlwyr, Ffrancod, Germaniaid, a 
Saeson; Newfoundland, Nova Scotia, Labrador; ac yn myned i lawr 
i British Oolumbia, ar lânau y Frazer River, ac wedi cael ei throed 
yn sefydlog ar Ynys Vancouver. Y mae pob moddion daionus ar waith 
yn y parthau dirfawr hyn i oleuo aci droi y gwâr a'r gwyllt. Y mae 
llwyddiant mawr wedi bod o bryd ì bryd ymysg Indiaid Gogledd America, 
a chyfododd dynion o bwys—ponaethiaid eu llwythau—i ddylanwad 
a defnyddioldeb trwy y cenadon yno. Y mae y diweddar Gardinal 
Wiseman, yn ei Ddarlithoedd, yn addef i'r Wesleyaid gael peth llwydd- 
iant ar y maes enadol hwn; ond dywed ei râs na chafodd y Gym- 


10 CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


deithas Genadol Wesleyaidd, nac un arall Brotestanaidd, ddim llwydd- 
iant yn un rhan o'r byd. Ac i brofi ei bwnc, yn ei ffordd ef, dyfyna o 
Adroddiadau y gwahanol Gymdeithasau Cenadol yn ein gwlad ! Peter 
Jones, a John Sunday, oedd enwau Cristionogol dau benaeth dychwel- 
edig, pa rai a fuont flynyddoedd yn rhodio yn ngras Duw, ac a fuont 
feirw mewn ffydd yn Nghrist. Eu henwau brodorol oeddynt Kahpewa- 
guonaby, a Shawundais. Yn y dinasoedd a'r trefi y mae y genadaeth 
wedi ymsefydlu ac ymnerthu yn fawr; ac y mae ganddi ei hathroíâau, 
ei hysgolion, a'i holl sefydliadau eraill yn ennill tir yn barhâus. Er 
gwaethaf Pabyddiaeth o un tu, Paganiaeth o'r tu arall, a holl ddiryw- 
iaeth y trigolion, coronir llafur y cenadon yma â llwyddiant mawr, bron 
bob blwyddyn. Y mae yno amryw Gynnadleddau erbyn hyn i drafod 
pethau yr achos. Y mae eu Cynnadleddau yn gysylltiol â Chynnadledd 
Prydain Fawr, yr hon a enfyn Ddirprwywyr oddiyma bob blwyddyn 
yno ; ac y mae yr un Frydeinig yn cadarnhâu amryw o'u hetholiadau bwy 
draw o ddynion i swyddau uchel y corff. Ffyna brawdgarwch heb 
gaethiwed; ac y mae yr achos yno yn derbyn amryw filoedd o bunnau 
bob blwyddyn o'r Drysorfa Genadol. 
Yn y fl. 1786, aeth Dr. Coke, a thri chenadwr, gan fwriadu i ymweled 
â Halifax, Nova Scotia, Gogledd America, ar eu ffordd i'r Unol Daleith- 
iau ; ond darfu i groeswyntoedd chwythu y llong i'r India Orllewinol, a 
glâniwyd hwy yn Antigua. Yr oedd ychydig o “bobl barod” ar yr ynys 
wedi bod am beth amser yn gweddïo am ddyfodiad Cenadon Wesleyaidd 
yno, ac yr oeddynt mewn ffydd gref yn dysgwyl am danynt. Dyna 
ddechreuad y genadaeth yn yr India Orllewinol. Erbyn hyn y mae y 
genadaeth wedi ymdaenu trwy Antigua, Dominica, Montserrat, Nevis, 
St. Christopher, St. Eustatius, St. Bartholomew, St. Martin, Tortola, 
St. Vincent, Grenada, Trinidad, Barbadoes, Tobago, &c. Aeth y genad- 
aeth a'r cenadon “trwy ymdrech mawr o helbulon,” pan oedd parotôadau 
yn myned ymlaen yn Mhrydain, ac yn yr Ynysoedd Prydeinig yn yr India 
Orllewinol, i ddiddymu caethwasanaeth. _ Deffrô6wyd holl fudrelw a 
llygredigaeth lliaws yn yr ynysoedd ac yn y famwlad yn erbyn y cen- 
adon a'u gwaith. Deallwyd fod cenadon y Gymdeithas Wesleyaidd yn 
gyfeillion cywir a chynhes y Negrôaid yn eu darostyngiad ofnadwy. Yr 
oedd rhai o'r cenadon o gryn ddylanwad mor hŷf a diofn fel ag i ddy- 
noethi trwy y wasg natur ac effeithiau arswydus caethwasanaeth ; dygent 
ymlaen enghreifftiau bron yn ddigyffelyb o greulonderau y dynion 
wynion Prydeinig at y caethion yn Jamaica, ac ynysoedd eraill.  Cy- 
fododd erlidigaeth yn eu herbyn. _ Yn y fl. 1817, pan oedd y ddadleuaeth 
boeth, ac anmharch a gwawd yn ymdywallt ar y cenadon a'u gwaith, 
daeth y Parch. Richard Watson allan mewn “* Amddiffyniad” i oruchwyl- 
wyr y Gymdeithas ar y maes hwn. Yr oedd llawer un yn y Senedd 
Brydeinig â'i fryd o blaid y dynion duon. Gwrthryfel y caethion ar Ynys 
Barbadoes a roddodd achlysuron i'r ymosodiad mawr a ddilynodd ar y 
cenadon. Priodolid y gwrthryfel gan rai o'r gelynion i'r cenadon Wes- 
leyaidd! Cyhuddwyd hwy o bregethau cynhyrfus, o gynnal cyfarfodydd 
yn y nos, ac o amryw o ymgeision i beri i'r Negrôaid godi yn erbyn eu 
meistriaid. Bu y cŵyn o flaen yr House of Assembly yn Ynys St. Vincent, 
a lluniwyd deddf i “reoleiddiant gwell y Genadaeth Wesleyaidd.” Rhodd- 
wyd cyfarchiad i Uchelreithwyr Llŷs cyffredinol vr Eisteddiad Chwarterol 


CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. ll 


yn Titchfield, yn Jamaica, ar yr angenrheidrwydd o wylied symudiadau 
y cenadon teithiol, “y rhai a allent fod yn rhagrithwyr gwael, yn ben- 
boethiaid drygionus; gan gynhyrfu meddyliau eu gwrandawyr, a'u hegs- 
troni oddiwrth eu dyledswyddau a'u galwedigaethau.” Camgyhuddiadau, 
wrth reswm, oedd y cyfan, wedi eu llunio gan yr anwybodus, y drygionus, 
y llygredig, a'r creulawn. _ Appeliodd Cyfarwyddwyr y Genadaeth at 
' lywodraeth y famwlad, ac at yr Awdurdodau Trefedigaethol yn yr India 
Orllewinol. Tŷnwyd a chyflwynwyd deisebau, galwyd tystion, codwyd 
y cyfan i'r gwynt, a nithiwyd yr holl bwnc. Ond fel y mae yr aur yn 
gwella yn y tân, egwyddorion da yn ymgryfhâu wrth eu profi, a'r erfyn 
da yn gloewi yn y gwaith, felly yr ymgododd y genadaeth o'r tân, a'r 
mŵg, a'r gwawd, yn ogoneddus. 

Y mae y cenadaethau hyn, er yn hynod o lwyddiannus, wedi myned, 
o bryd i bryd, trwy ddyoddefiadau mawr oddiwrth farwolaethau mynych 
cenadon galluog; tânau yn dyfetha yr eiddo cenadol a chyffredin ; 
ystormydd yn cludo capelau, tai, ac eiddo eraill, a bywydau dynol ymaith; 
ac y mae gwaith Duw yn. ddarostyngedig i'r anffodau cyffredin yn y 
parthau trofanol hyny. Ar y cyfan, myned rhagddo y mae y gwaith da 
ymysg Negrôaid ac Ewropêaid; ond y mae peth lleihâd mewn aelodau 
eglwysig. mewn amryw ynysoedd yn y blynyddoedd diweddaf, trwy 
wrthgiliadau, marwolaethau, &c., heb nifer digonol o aelodau newydd 
yn ymuno i lanw pob bwlch, ac i lïosogi rhesi y saint. Saif ystadegau 
Canada, Newfoundland, &c., fel hyn:— 


Cenadon ... - see se 381 
Pregethwyr Cynnorthwyol ... 251 
Aelodau .., ee eos 33,966 
Ysgolfeistriaid >> ,,, ee. ôl 


A'r India Orllewinol, yn cynnwys hefyd British Guiana :— 


Cenadon ... een ee. . 84 
Pregethwyr Cynnorthwyol .., 867 
Aelodau .., ee coe 38,508 
Ysgolfeistriaid T ee. 154 


. _ Yr ydym yn awr yn prysuro i ddywedyd gair am Ffrainc. Er mai 
bechan ydyw y genadaeth yn y wlad fawr hon, y mae dyddordeb a bywyd 
er hyny ynddi, ac y mae ei chynnydd yn sicr, er yn raddol. Y mae y 

gwaith yn ymestyn i Switzerland, ac yn ymsefydlu mewn amryw barthau 

o'r wlad fynyddig hon, sydd wedi bod yn gawell ac yn noddfa y Diwygiad 

Protestanaidd yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Yn nechre y ganrif 

bresennol, trôwyd meddwl Dr. Coke at sefyllfa resynus y carcharorion 

Ffrengig a gedwid ar y Medway yn Lloegr. Cafodd ryddid i bregethu 

iddynt. Dyna wir gychwyniad y genadaeth at y Ffrancod. Yn y 

diwedd—yn yfl. 1816—anfonwyd cenadwr yno; ac yn y man cyfododd 

ambell un o fysg y bobl eu hunain i bregethu i'w wladwyr. Y mae 
chwyldrôadau a therfysgoedd y wlad wedi bod yn wrthgloddiau dirfawr 
yn erbyn llwyddiant y gwaith. Am flynyddoedd lawer, ar oddefiad yr 
awdurdodau cyffredin a lleol y safai y genadaeth ; weithiau trôid y gyn- 


19 CENADAETH DRAMOR Y WESLRYAID, 


nulleidfa lonydd allan o dŷ annedd â grym arfau; dirwyid y pregethwr, 
colledid eraill, a dygid y gwaith i derfyn buan. Ambell ìi dro bwrid y 
pregethwr a'r Biblgludwr i garchar yn unig am bregethu yr efengyl a 
lledanu Gair Duw. Cyffrôai Atheistiaeth a llygredigaethau eraill; a 
byddai Pabyddiaeth fynychaf wrth waelod pob gwrthwynebiad ac erlid- 
igaeth. Dim ond ugain mlynedd yn ol, neu ychydig fwy, gosodid 
milwyr wrth ddrysau ein eapelau bob tro y byddai cyfarfodydd yno, rhag 
. ofn i unrhyw beth gael ei draethu a ellid ei wneyd yn drosedd gwladyddol. 
Yr ydym yn cofio am hanesyn tarawiadol ar y pen hwn: yr oedd dau 
filwr yn arfer sefyll wrth ddrws un o'n capelau, bob tro y byddai cyfarfod, 
i wylied unrhyw beth a allai fod yn drosedd yn yr addoliad. Caent 
gyfle felly i glywed ambell i bregeth ; daeth goleuni ac argyhoeddiad i'w 
meddwl; a'r canlyniad fu i un o honynt gael ei ddychwelyd at yr Arglwydd, 
a daeth y ddau filwr a'u teuluoedd i wrandaw yn gyson i'r capel. Y mae 
cyfeillion y genadaeth yn Ffrainc wedi appelio at yr Ymherawdwr 
presennol amryw weithiau pan yn cael eu llethu gan yr awdurdodau 
lleol; ac y mae yn anrhydedd iddo ei fod wedi ffafrio rhyddid crefyddol 
bob tro. Bu y Gynnadledd Ffrengig Wesleyaidd mor hŷf, dair neu 
bedair blynedd yn ôl, âg anfon deiseb at Napoleon i ddeisyf arno estyn 
mwy o ryddid crefyddol iddynt; a chawsant wrandawiad bron mor belled 
a'u cais. O ran rhyddid gwladol, y mae y gwaith yn bresennol yn ddi- 
ymattal. Diffyg arian yw cyfyngder mawr y genadaeth yn y wlad hon. 
Y mae llyfrfa a chyhoeddiad misol yn Paris, ysgoli weinidogion ieuainc 
yn Lausanne, pregethu yn y Ffrancaeg a'r Saesoneg, ac yn neheudir y 
wlad y mae y gwaith yn casglu nerth. Y mae capel newydd Paris yn 
werth 9000p. Dyrnaid o halen yn nghanol clamp dirfawr o lygredigaeth . 
w yr achos yma; er hyny ni ddylid diystyru dydd y pethau bychain. 
Rhoddodd y Fam-Gymdeithas 500p. at gynnorthwyo i gario allan gyn- 
llun o bregethu Protestanaidd mewn cysylltiad âg Arddangosfa Paris. 
Saif yr Ystadegau fel hyn :— . 
Cenadon ... "sc dr se. 88 
Pregethwyr Cynnorthwyol ... ol 
Aelodau ... ” oee 1699 
Holwyddolwyr, &c. ... eeo 16 


F* Rhaid symud yn nesaf i Orllewin Affrica, yn cynnwys Sierra Leone, y 
Gambia, &c. Dechreuwyd y Genadaeth yn Sierra Leone yn y fl. 1796. 
Y parthau cyffredinol sydd yn faes llafur y cenadon, a elwir Sierra 
Leone, Gold Coast, Ashante, a pharthau eraill o Guinea. Dechreuwyd 
trefedigaeth yn Sierra Leone gan William Wilberforce, a dyngarwyr 
Prydeinig eraill, i'r dyben i hyrwyddo gwelliant y caethion rhyddedig 
yn y parthau crybwylledig. O ddiddymiad y gaethfasnach hyd heddyw 
y mae miloedd o ddynion duon—plant Ham—nwedi cael ymgeledd a 
manteision gan y genadaeth hon. — Trwy lafur, traul, a dyoddefiadau y 
cychwynwyd y gwaith. Gwelwyd yn fuan fod yr hinsawdd yn hynod o 
anffafriol, ïe, yn farwol i Eiwropêaid ; a chafwyd y fath golledion yno ar 
fywyd y gweithwyr, fel y galwyd y wlad yn “ Fedd Ewropeaid.” _ Yr oedd 
y wlad yn hynod gynhes ac afiachus i ddyeithriaid. Dygwyd golyg- 
feydd erchyll o flaen y cenadon, megys rhyfeloedd rhwng y llwythau, 


CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 13 


ymladdau a llofruddiaethau cymydogion; cyrff y gelynion yn cael eu 
gadael ar wyneb y ddaear yn ymyl y trefydd i gael eu dyfetha gan gŵn, 
gwylltfilod, eryrod, &c.; dynion yn cymeryd arnynt harddu eu personau 
â phenglogau dynol, ac â darnau o esgyrn eraill y meirw. Cododd 
paganiaeth y wlad yn ei holl ffieidd-dra o flaen y dyn gwŷn.  Aberthid 
dynion fel lladd gwibed yno. Bu y Parch. William Davies, Croes Efa, 
Sir Ddinbych, neu fel y mynai y bobl ei alw ar ol ei ddychweliad o 
Affrica—*“ William Davies, Afírica,”—yn genadwr bore yno.  Ysgrifen- 
odd a chyhoeddodd ddyddlyfr yn cynnwys hanes ei deithiau a'i lafur. 
Llafuriodd am bedair blynedd yn Sierra Leone. Y mae enwogrwydd 
arbenig yn perthyn i lafur y Parch. T. B. Freeman; ymwelodd ddwy- 
waith â brenin Ashante; aeth â cherbyd unwaith yn anrheg i'r brenin, 
ac yr oedd yn gorfod tôri llawer o goed i lawr i gael ffordd i'r unig 
gerbyd ag oedd yn y wlad cyn y gallai gyraedd y brifddinas. Y mae 
hanes y teithiau uchod yn llawn bywyd a dyddordeb. Darfu i hyd yn 
nôd y “Times” eu canmawl ar gyfrif eu harddull a'u cynnwysiad. 
Weithiau ni chai y dynion ieuainc zelog a anturient i'r maes hwn 
lafurio ond am ychydig fisoedd—tôrid hwy ymaith gan glefyd y wlad, ac 
felly colledid y genadaeth yn ddirfawr. 

Yn Sierra Leone y mae y gwaith da yn myned ymlaen yn benaf yn 
Free-Town, Wellington, Hastings, York, Wilberforce, &c., &c. Yn y 
Gold Coast, &c., yn y Cape-Coast Town, Providence, Anamabu, Kumasi, 
Lagos, Whydah, Abbeokuta, &. Y mae gan yr efengyl yn llaw y cen- 
adon ran gref yn y gwaith o wanhâu a thynu i lawr baganiaeth y dynion 
duon, ac o leihâu a dinystrio llawer o lygredigaethau y dynion gwynion 
chwannog i elw a gwobr anghyfiawnder. Y mae cannoedd a miloedd o 
Negrôaid wedi eu cipio o aíael dynionfasnachwyr creulawn, oddiwrth 
baganiaeth druenus, ac oddiwrth holl lygredigaeth eu natur bersonol. 
Beth bynag a daera yr Anthropologists yn erbyn cenadaethau diweddar, 
y mae y ffrwythau bendigedig a gasglwyd yma, a'r agwedd ddymunol 
bresennol ar y gwaith, yn taflu yn ôl mewn llid sanctaidd bob cam- 
gyhuddiad a ddygir ymlaen er mwyn gwarthruddo ymdrechion dynion 
da i oleuo ac i droi plant duon Ham. _ Y mae llïaws o ddynion a phlant 
wedi codi o'r dirywiaeth dyfnaf i fod yn aelodau gwaraidd a phryd- 
ferth mewn cymdeithas; rhai i fod yn siopwyr a masnachwyr llwyddian- 
nus, ac eraill i fod yn ynadon a swyddogion uchel yn y wladwriaeth. 
“ Cododd finnau hefyd,” yw profiad llawen llawer un o “ blant dinystr” 
yn y parthau hyn. 

Y mae cychwyniad y genadaeth ar lânau yr afon Gambia yn St. 
Mary's a Macarthy's Island yn llawn dyddordeb; ac y mae yr hanes gan y 
Parch. John Morgan, y cenadwr cyntaf, yn naturiol, tarawgar, a chlir, 
Dygir y wlad, ei thrigolion, ei waith a'i anhawsderau ef a'i gydlafurwr, 
mewn modd byw ac effeithiol o'n blaen. Yr oedd efe yn ddyn craff a 
pharod, gyda phenderfyniad anhyblyg i gyfarfod â gofynion y gwaith 
mor agos ag oedd yn bosibl. Byddai yn hyfryd genym roddi pigion o'i 
hanes, ond rhaid ymattal. Er cyfarfod â cheryddon rhagluniaeth, a 
phob math o wrthwynebiad oddiwrth frodorion a Satan, y mae y gwaith 
yn myned rhagddo, ac y mae agos i fil o aelodau yno yn y cym- 
deithasau. 

Saif ystadegau y Gold Coast, Sierra Leone, a'r Gambia, wedi eu 
bwrw ynghyd; fel hyn :— 


14 CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID, 


Cenadon ... ee eeo ee. 23 
Pregethwyr Cynnorthwyol  .., 160 
Aelodau ..; ee r s. 9198 
Ysgolfeistriaid .,..._ .., ce. 121 


Symudwn yn nesaf i Ddeheubarth Affrica, yn cynnwys Penrhyn Gobaith 
Da, y Ddwy Caffraria, Namagualand, a Natal.. Dechreuwyd y Genadaeth 
yn y Penrhyn, &c., yn yfl. 1816. Yn 1S26 aeth y Parch. W. Shaw 
allan fel goruchwyliwr y Gymdeithas. Y mae ei enw ef, y Parch. B. 
Shaw, ac S. Broadbent, yn nodedig fel offerynau cychwynol y gwaith. 
Bu y ddau Shaw am tua deugain mlynedd yn llafurio yno,—yn tôri tir 
gwyllt, yn teithio trwy anialwch mawr a_disathr, ac yn mheryglon 
llewod, bleiddiaid, llifddyfroedd, a dynion anwar. Y mae hanes eu 
teithiau, eu llafur, a'ul lwyddiant, yn swynol ac yn syndod. Mr. Broad- 
bent oedd y cyntaf i blânu baner y groes ymhlith y Baralongs; a mawr 
oedd ei lafur, ei beryglon, a'i ddyoddefaint wrth deithio o fan i fan. 
Mynych, y byddai y llew liw nos yn myned âg eidion neu ddau oddi- 
wrtho; ambell dro neidiai y llew o'r llwyn i ymdrechu cipio ŷch o'r 
tresi, a tharfid y da yn ofnadwy; bryd arall deuai cystudd trwm ar ei 
wraig ac yntau; bu efe yn hir ar drengu mewn clefyd ymhlith llwyth 
gwyllt o bobl; byddai y naill lwyth yn rhyfela â llwyth arall nes 
dinystrio holl eiddo a gobaith y cenadwr; a chrogai anobaith du, i olwg 
dyn, uwchben y cwbl. Heblaw ymsefydlwyr yn y Cape, amcenid 
llafurio i gasglu llwythau gwahanol dan benaethiaid penigoli ddysgu 
ffordd iachawdwriaeth iddynt: y Caffirs, y Fingoes, y Bushmen, yr 
Hotentots, y Namaguas, y Zulu, &. Dynion o ffydd fawr ac o galon 
êang oedd y gweinidogion a anturient ar orchwyl mor anhebyg o ddyfod 
byth i ben, sef troi y bobl “o feddiant Satan at Dduw.” 

Y mae un cenadwr yn y T'rans-Vaal Republic, pa barth a berthyn i'r 
Dutch ymsefydledig yno. Y mae hyn yn gam tuag at fyned i mewn î 
ganol Deheubarth Affrica, ac y mae arwyddion bywyd yn coroni llafur y 
cenadwr. Y mae y gwaith yn myned rhagddo yn yr holl brif fanau yn 
y parthau êang a rag-grybwyllwyd. Yn y Dutch, y Caffir, a'r Saesoneg, 
y pregethir yn benaf. Y mae pob math o gyfryngau defnyddioldeb ar 
waith yma: cenadon Ewrop€êaidd a brodorol; ysgolion dyddiol a Sab-' 
bothol; ambell i ysgol i bregethwyr ieuainc; gwasg neu ddwy mewn 
llawn waith; ysgol fawr mewn un man (Heald Town, yn Nhalaeth 
Graham's Town), i ddysgu crefftau buddiol i fechgyn a merched: heb 
son dim am y driniaeth dawel ar y ddaear sydd yn myned ymlaen yno. 
Y mae y Caffirs yn enwog am eu da corniog, eu rheibwyr a'u swynwyr; 
ac am eu rhyfeloedd a'u hymgyrchoedd yn erbyn ein gwlad ni, ac yn 
erbyn eu cymydogion a berthynant i wahanollwythau. Y mae ganddynt 
hefyd eu crachfeddygon, y rhai a gariant ddylanwad hynod o ddwfn a 
niweidiol ymysg y bobl. 'Tua deng mlynedd yn ôl, twyllwyd y Caffirs 
yn ofnadwy gan un o'u gaubrophwydi. Fel hyn y bu :—Yr oedd medd- 
iannau y bobl, yn enwedig y penaethiaid, yn gynnwysedig mewn da 
corniog; dysgodd y gaubrophwyd y dylai pawb ladd eu holl dda, am 
fod adgyfodiad cyffredinol yn ymyl i holl hen breswylwyr y wlad, ac o'r 
holl dda a fuasent erioed yn cyfanneddu tiroedd gwlad Caffir. Penod- 
wyd diwrnod yr adgyfodiad, a nodwyd yr amser o'r dydd—ar godiad 


'CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 15 


haul. Cerddodd dinystr yr anifeiliaid trwy y tir, ac ymdrechwyd clirio 
y genedl oddiwrth faich y da byw i gael lle i ddynion a da yr adgyfod- 
iad. Daeth y dydd, a bu dysgwyliadau dirfawr; rhedai y dynion i ben 
y bryniau i gael golwg am y cyntaf ar yr haul. Ond y mae bron yn 
afreidiol dywedyd i'r cwbl droi yn siomedigaeth chwerw. Eithr er ein 
gyndod, ni ddigiodd y bobl wrth y gaubrophwyd a'u tŷnodd i'r fath 
drallod: daeth o'r dyryswch yn ddigon rhwydd; ond nid mor hawdd 
oedd ymryddhâu oddiwrth y dyoddefiadau a dŷnwyd ar genedl gyfan. 
Bu cannoedd os nad miloedd o'r bobl farw o newyn; aeth lliaws o 
honynt i'r tiriogaethau Prydeinig nesaf atynt i ochelyd newyn du; gad- 
âwyd tua dau gant o filltiroedd o wlad dda yn ddibreswylwyr; a bu 
anghyfannedd-dra hyll yn ganlyniad naturiol y dinystr a'r mudiadau. 

Annichonadwy nodi holl anhawsderau a ffrwythau da y genadaeth yn 
y parthau hyn; ond goddefer i ni grybwyll un enghraifft o lïaws o 
effeithiau bendigedig y llafur duwiol a fu yno; ac y mae y ffrwyth yn 
aros hyd heddyw. Heald Town, yn nhalaeth Graham's Town, yw man 
ein detholiad. Gelwir y genadaeth hon yn Fngoe Mission, am mai 
Fingôaid yn benaf yw y trigolion. Pan ddechreuwyd y gwaith yn y fan 
hon, anialwch oedd y cwbl; a chyfanneddid y wlad yma a thraw gan 
wahanol lwythau crwydrol, y rhai a drigent mewn bythynod truenus, 
a'u parth yn ddwfn yn y ddaear. Dechreuodd y cenadwr godi tŷ iddo 
ei hun, a chapel hefyd; ymdrechodd ddarbwyllo rhai o'r penaethiaid i 
ymsefydlu yn y fan a ddetholasai y cenadwr i fod yn ddechreuad tref 
newydd; daeth ambell un i fyw gerllaw ; perswadiwyd Fingoes, Bugh- 
men, Hottentots, &c., ìi adael eu bywyd gwyllt a phaganaidd, ac i ddyfod 
ì dreio byw fel Ewropêaid. Nid gwaith bychan oedd tôri i lawr arferion 
ag oeddynt wedi gwreddio am genedlaethau lawer, pa rai a dderbynient 
faeth parhâus oddiwrth ddylanwad llêol, a llygredigaeth gyffredinol y 
“natur ddynol. Ond wedi cael Gair Duw yn iaith y bobl, a pharhâu i 
lafurio a gweddïo, dyna Heald Town yn cael ei seilio; galwyd y dref 
newydd ar enw James Heald, Ysw., un o brif noddwyr y Genadaeth 
Wesleyaidd am y deugain mlynedd diweddaf. Erbyn hyn y mae, fe 
ddichon, 8000 o drigolion yn y dref; capel mawriawn; ysgoldŷ dyddiol 
êang; ysgol fawr i ddysgu crefftau i blant; ac agwedd waraidd yn ym- 
ddangos ar y cwbl. Y mae y genadaeth wedi llunio a phuro cymdeithas 
yno, ac y mae pob peth yn newydd yn y lle a'r cymydogaethau. Nid oes 
neb ond y cenadon Wesleyaidd wedi llafurio yma o'r dechre, ac y mae 
y maes yn dêg a llwyddiannus yn eu meddiant. Y mae Syr George 
Gray, fel llywydd y drefedigaeth, wedi bod o bryd i bryd yn yr Arholiad 
cyhoeddus mewn cysylltiad âg Ysgolion y Genadaeth yn Heald Town, 
wedi cael y boddlonrwydd mwyaf, ac wedi talu gwarogaeth briodol i'r 
genadaeth yn y wlad. Pwy sydd wedi dysgu y brodorion i adeiladu tai 
yno? Y cenadon Wesleyaidd. Pwy sydd wedi dyfod â hâdau gerddi, a 
choed ffrwythau prïodoli'r wlad hono? Y cenadon. Pwy sydd wedi dyfod 
â'r bâl, y cryman, yr aradr, a'r oged i blith y bobl hyn? Y cenadon 
Wesleyaidd. Pwy sydd wedi dysgu crefftau, moesau da, dyfod â'r Sab- 
bath a glân brïodas i'w plith? Goruchwylwyr y gymdeithas hon... Y 
mae naturiaeth a dynoliaeth yn gwênu yno dan ddylanwad bendigedig 
yr efengyl. _ “ Yr anialwch a'r anghyfanneddle a lawenychant o'u plegid ; 
y diffeithwch hefyd a orfoledda ac a flodeua fel rhosyrí.” 


16 CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


Yn nhaleithiau Graham's Town a Oueen's Town bu adfywiadau nerthol 
ar y gwaith agos i ddwy flynedd yn ôl, pryd y chwanegwyd o 5000 i 
6000 at yr eglwysi... Dychwelwyd tua 2000 o Gaffirs.. Y mae y gwaith 
da yn casglu nerth mawr yn barhâus ymysg brodorion ac Ewropêaid. 
Rhaid prysuro at ystadegau byrion, y“rhai a safant fel hyn :— 


Cenadon ... ee , ee. ôl 
Pregethwyr Cynnorthwyol .., 467 
Aelodau... ee coe se 10,108 
Ysgolfeistriaid... — ... se 93 


Y mae miloedd ar brawf am aelodaeth eglwysig, y rhai ni chyfrifir fel 
aelodau llawn heb gryn addysg yn y grefydd Gristionogol, a phrawf 
boddhiol i'r cenadon ac i'r eglwysi yn gyffredinol. 

A ddaw y darllenydd gyda ni cân belled â China? Treiwn ddyfod yn 
ol cyn y nos. Yn y fl. 1851 y dechreuwyd y genadaeth ymhlith y 
bobl henafol a lliosog a gyfapneddant y wlad hon. Cafodd dyn ieuanc 
yn Lloegr argraff cryf ar ei feddwl y dylasai fyned yn genadwr i China. 
Ni wyddai ddim am y Chinaeg, ac nid oedd yn ddyn dysgedig. Gwrth- 
ododd y Pwyllgor Cenadol yn Llundain y cynnyg o herwydd diffyg arian 
i'r fath anturiaeth gostus. Yny diwedd, cafodd George Piercey gania- 
tâd y Pwyllgor i fyned allan ar ei draul ei hun; ac os methai yn China, 
bwriad y dyn ieuauc hwn oedd myned oddiyno Australia. Anturiodd i 
China fawr; cafodd le i roi eì droed i lawr; dechreuodd pobl gyfoethog 
yn Mhrydain adael cymynroddion o filoedd o bunnau at y Genadaeth 
Wesleyaidd yn China; codwyd capeli yn Canton; aeth cenadwr ar ol 
cenadwr allan; ymwelwyd & pharthau êang o'r wlad i ddosbarthu 
llyfrau da, yn enwedig Gair y bywyd; dysgwyd yr iaith; anfonwyd 
cenadwr o feddyg allan i Hankow; ac erbyn heddyw y mae y gwaith yn 
dechreu cymeryd ffurf ddymunol a nerthol. Y mae parotôi y ffordd 
fel wedi ei wneyd, a cherbydau iachawdwriaeth yn treiglo ymlaen. Y 
mae y gweision wedi ymsefydlu yn Canton, Fatshan, Wuchang, Han- 
kow, a Kinkkiang. Y mae yno naw o genadon, pedwar o ysgolfeìstriaid, 
a saith o oruchwylwyr cyflogedig eraill. Y mae dyfodiant y genadaeth 
hon yn derbyn gobaith oddiwrth y lliaws o Chineaid sydd yn ymfudo i 
Australia, llawer o ba rai sydd yno dan ofal y cenadon Wesleyaidd ; 
gwna llawer un ddychwelyd i China, a chan fod amryw o honynt wedi eu 

, dychwelyd at Dduw mewn gwlad estronol, ânt â Ohristionogaeth fyw 
yn eu mynwesau yn ol i wlad eu tadau. Y mae rhagfarn rhai o'r 
Chinêaid yn cilio dan ddylanwad nefol yr efengyl. Y mae ysgolheigion 
Ewropeaidd, Americanaidd, a Chinêaidd, yn cydweled mai hen enw 
China oedd Sinim; os felly, y mae bŷs prophwydoliaeth yn ein cyfeirio 
at amseroedd dedwydd a ddeuant ar y bobl hyn. “ Wele, y rhai hyn a 
ddeuant o bell; ac wele y rhai acw o'r gogledd, ac o'r gorllewin; a'r 
rhai yma o dir SINIM,” Esa. xlix. 12. 

Symudwn bellach i gymeryd golwg ar Australia, New Zealand, Tas- 
mania, ac Ynysoedd Môr y Dê. Ond pa fodd y mae yn bosibl rhoddi 
golwg fêr, gryno, a chynnwysfawr ar y genadaeth ar y meusydd hyn, 
nis gwyddom. Ymdrechwn wneyd oreu ag y gallom. Nid ymhelaethu 
yw yr orchest yma, ond talfyru fydd y gamp. _ Dechreuwyd y genad- 


/ 


UENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 17 


aeth yn Australia yn y fl. 1815; yn New Zealand yn y íl. 1829 ; ac yn 
Ynysoedd Môr y Dê yn y fl. 1822. 

Y Parch. Samuel Leigh oedd y cenadwr cyntafi Australia, nid yn 
unig fel y perthynai i'r Gymdeithas hon, ond efe hefyd oedd y cyntaf 
yno fel cenad cyhoeddus dros Grist. Gwir fod gan ein Llywodraeth 
gapelwr yno o'i flaen, ond cyfyngai ei lafur yn hollol i ddrwgweithred- 
wyr a alltudiesid o'r famwlad yno. Llafuriai y cenadwr cyntaf i leshâu 
y brodorion yn gystal âg ymfudwyr y wlad. Bu efe mewn teithiau 
meithion yn fynych, ac yn mheryglon yn yr anialwch, ac oddiwrth lifddyfr- 
oedd, i dôrì y garw, ac i osod i lawr sail llwyddiant. Nid oedd brodorion 
Australia yn.llïosog hyd yn nôd yn nghychwyniad y genadaeth; ond yr 
oedd eu cyflwr yn resynol, a thybid gan lawer nad oedd yn bosibl eu 
gwella mewn dim, llawer llai eu troi i fod yn bobl dduwiol. Trwy 
ddeddf ddyeithr y mae y brodorion yn Australia yn myned lailai, ac fel yn 
cael eu gwthio i deríyn gan ymadaeniad y dynion gwynion. Tebygol 
fod eu cyflwr diymgeledd yn anffafriol i'w cynnydd fel pobl. A oes yna 
felldith y Crêawdwr yn gorphwys arnynt i'w diwreiddio o'r ddaear? 
Fel y mae ymfudiaeth wedi cryfhâu o'n gwlad ni ac o China, felly y 
mae y genadaeth wedi cynnyddu yn ddirfawr. Y mae yr achos yn 
ogoneddus yn y trefi mwyaf yno; y mae gweinidogion lawer yn cyfodi 
o fynwes yr eglwysi yno. Ychydig flynyddau yn ôl, barnwyd fod 
y genadaeth yn Australia yn ddigon cref i gael ei ffurfio yn Gyn- 
nadledd, ac i gael New Zealand, Tasmania, ac Ynysoedd Môr y Dê yn 
gorfforedig gyda hi. Cariwyd hyny allan; ac felly y maent yn parhâu 
hyd heddyw, ond fod eu prif swyddogion, a sefydliad eu gweinidogion, 
yn cael eu dwyn o flaen y Gynnadledd Frydeinig i'w cydnabod a'u 
cadarnhâu. Yn y dref boblogaidd, ar y ffarm bellenig, ac yn holl 
ardaloedd y mŵngloddiau aur, gwna y cenadon Wesleyaidd estyn eu 
llafur. Y genadaeth hon yw y gryfaf o lawer o'r holl rai Protestanaidd 
yn y wlad. BEstyna ei gweithrediadau efengylaidd a dyngarol yn 
New South Wales, i dalaeth Sydney,i dalaeth Bathurst, a Goulburn, 
trwy Oueensland; yn Victoria, trwy daleithiau Melbourne, Geelong, & 
Ballarat, Castlemain, a Sandhurst; hefyd trwy South Australia. Y 
mae nerth ac adnoddau mewnol y genadaeth yn ymddadblygu yn 
gyflym; ac y mae gan y Wesleyaid ran arbenig yn ymdaeniad teyrnas 
gras yn y wlad newydd a dyddorol hon. Y mae ei chenadaeth yn amlwg 
yno. Er fod yr achos bron yn ei gynnal ei hun yma, eto, fel Cynnadledd, 
dibyna yn helaeth ar y Drysorfa Genadol yn Mhrydain. Y mae rhoddi 
golwg helaeth ar godiad a chynnydd yr achos yma yn beth annichon- 
adwy yn nghwmpas erthygl. Chwanegwn y dosbenion canlynol mewn 
ystadegau :— 


Cenadon ... 5.  l1lb2 
Pregethwyr Cynnorthwyol ol. tT 948 
Aelodau ... se. 18,013 
Ysgolfeistriaid... Wy een 188 v 


Y mae New Zealand yn galw am sylwadau neillduol fel maes eang a 
llwyddiannus y genadaeth. Wedi cychwyn yn y fl. 1828, ymysg bar- 
bariaid canibalaidd, y mae gair yr Arglwydd wedi rhedeg a chael gogon- 
edd yn ytir. Y mae miloedd o'r brodorion wedi eu dwyn dan aden 


18 CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


crefydd. Gwelodd Mr. Leigh, y cenadwr cyntaf, ugeiniau a channoedd 
o frodorion yn cael eu bwyta pan fyddai brwydr drosodd. Ffynai y 
creulonderau mwyaf yno; a dychrynid hyd yn nôd y morwyr Prydein- 
ig. Syrthiasai holl ddwylaw rhai llongau o'n gwlad ni yn ysglyfaeth i 
gynddaredd a gwanc y Maoris, fel y gelwir y brodorion. Y maent yn 
ddynion cryfion, craffus, hyí. a dïalgar. Cariasant lawer rhyfel yn 
erbyn yr awdurdodau Prydeinig, am ryw gam, gwir neu ddychymygol, 
& gawsont oddiar ein dwylaw. Nid ydynt yn ddynion meddalì a diegni, 
y gellir eu trîn fel y mŷno y dyn gwyn balch a ffroenuchel. Y mae 
conadon ac eraill yn amrywio mewn barn o berthynas i'n llywodraeth 
ni â'r Maoris; beïa rhai y naill, a chyhudda eraill y lleill. Nis gallwn 
yma fyned i'r pwnc dyrys hwn. Ymddengys fod y gwir frodor yn di- 
flanu o'r wlad hon yn gyflym, ac fod pobl gymysg lïosog yn cymeryd eu 
lle; gesyd y Parch. Walter Lawry obaith cryf yn y genedl newydd a 
chymysglyd hon. Nid oes un wlad dan haul wedi gwneyd mwy o gyn- 
nydd na New Zealand yn awr er ys haner can' mlynedd mewn gwar- 
eiddiad, crefydd, amaethyddiaeth, a masnach. O fod yn llwyr bagan- 
aidd a chanibalaidd, y mae wedi ei dyrchafu fel ag i gael ei chwanegu at 
wledydd Oristionogol y byd. Y mae tair ar hugain o gylchdeithiau yno, 
yn rhedeg o Aukland, y brifddinas, trwy bob parth cyfanneddol bron; 
ac wy yno alw mawr am ychwaneg o weinidogion. Y mae amryw 
o'r brodorion yn y weinidogaeth reolaidd, ac y mae gobeithion yr achos 
yn oleu ac ymdaenol. Rhaid taflu Tasmania i mewn yn y fan hon er 
meyn byrder. Gan gychwyn o Hobart Town, y mae yno wyth o gylch- 
deithiau, yn cymeryd i mewn ranau helaeth o'r tir. Yn Campbell Town 
Yr mae gan y Genadaeth Goleg sydd o wasanaeth arbenig. Y mae 
obart 'l'own yn gylchdaith ddigon pwysig ì gael pedwar o weinidogion. 
Ynglŷn ŵ'r cenadaethau hyn, y mae Leigh, Waterhouse, a Lawry yn 
sefyll yn uchel; ac ennillasant iddynt eu hunain enw da fel gweision 
dlawn a llwyddiannus. Hwy a lafuriasant, ac erbyn heddyw y mae 
lliaws wedì myned ì mewn i'w llafur hwynt. Y mae y gwaith yn aros, 
êr fod arloeswyr y tìr wedì myned ì orphwys. Rhaid dywedyd fod ym- 
fudìaeth o Brydaìn a'r Iwerddon wedi cyfnerthu y gwaith yn fawr yn y 
hwihau pell hyn. Saif prìf ddosbenìon ystadegau New Zealand a 
'wsmanìa fol hyn :— 


Cenadon — .., se ee Ss_oÌ 
Pregethwyr Cynorthwyol ee 233 
Aelodau — ... YN e* ce 3,096 
Ysgolfeistrìaìd. .,, ee <r 33 


Ynysoedd Môr y I, 1. Yr Ynysoedd Cyneillyar.. Y mae yr ynysoedd 
hyn yn drì chymtwr, Tonwatabu, Haabaì, a Vavau. — Dargantyddwyd 
YNYSÌd y cyttwr gyntaf san Tasman, yn y fì. 1643... Y mae yr oll o'r 

Rysswdd. Cyfeìllywr tua chant a hanner o nìter, Ceir &xÌ pymthog o 
b«nynt yn ymysd! ì gryn uchder o'r mr; y mae pymtheg ar huczain o 
heynt yn li yehydìg: â gwrwedd y gweddill vm ìsel.. Y mae ynys 
Yasâu yn an liwsdterth, âc yn â ì bymthes ar huvaìn o tnilidiroeìd o 

kbedd, lywedìr txÌ yr ymysiodd yn y moroedd hyn bron oll o 
h^ tanllyd meu wyîar,. Y mae yr Ynysoedd Cyfeillrar vn hynod 
Wm ee hìmsar hyteyd, a: ŵn amrywiaeth mawr eu Erwythan. Ceir 


OENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. | 19 
fod lliw y trigolion yn fwy goleu o lawer na phreswylwyr Navigators' 
Islands, ac y mae eu plant bron yn wyn. Y maent o ffurfiad cryf a 
lluniaidd, ac y mae eu menywod yn hynod o brydferth. Bernir fod y 
boblogaeth tua 60,000. Y mae yno raddau mewn cymdeithas,—Brenin, 
Penaethiaid, Mataboolies, neu gymdeithion penaethiaid, Tooas, a 
Tamaioeikis, neu gaethion. Y mae gan y trigolion draddodiadau, duw- 
iau, a ffugchwedlau. Ond erbyn heddyw y mae y traddodiadau mewn 
anfri, y duwiau wedi eu taflu ymaith; a'r ffugchwedlau wedi syrthio 
i'w lle eu hun. or 
Goruchwylwyr Cymdeithas Genadol Llundain a aethant â'r efengyl 
gyntaf i'r Ynysoedd Cyfeillgar a'r cyttyrau cymydogaethol. Deg o 
grefftwyr oedd y cenadon hyn, y rhai a laniasant yn Ynys Hipipo, 
Tongataboo, o'r llong “* Duff,” Cadben Wilson, yn y fl. 1797. Lladd- 
wyd amryw o honynt pan dôrodd rhyfel allan, ac aeth y genadaeth i'r 
dim mewn ymddangosiad. Yn y fl. 1829 y dechreuwyd y Genadaeth 
Wesleyaidd yma gan y Parch. Walter Lawry. _ Wedi llafurio am ychydig, 
gorfu iddo ymadael â'r maes am dymmor. Yn y fl. 1826 aeth dau genadwr, 
y Parch. Nathaniel Turner a'r Parch. W. Cross, i Nukualofa, i adgy- 
meryd y gwaith a gychwynasai Mr. Lawry. _ Ar y l0fed o Ionawr, 1830, 
bedyddiwyd y brenin 7'ubou wrth yr enw Josiah. Yr oedd y í/renhines 
wedi ei bedyddio cyn hyny, a llawer o'r deiliaid. Bu farw y brenin yn 
Tachwedd, 1845. Daeth George wedi hyny yn frenin Tonga; yr oedd 
efe cyn hyny yn frenin. Haabai. Yn y diwedd daeth yn frenin yr holl 
ynysoedd a adnabyddir wrth y cyd-tyrau Tonga, Haabai, a Vavan, sef y 
cwbl o'r Ynysoedd Cyfeillgar. Cafodd y cenadon fod pedwar o brif 
dduwiau gan y brodorion,—Mani, yr hwn a dynodd yr ynysoedd o'r môr 
â bach a llinyn; Hikuleo, duw yr ysbrydoedd, a brawd ieuengaf Mani; 
Tangaloa, yr hwn sydd â'i breswylfod yn yr awyr, ac y mae yn cynhyrfu 
mellt a tharanau, a thybir ei fod ar adeg felly yn lladd penaeth; tybir 
ei fod yn dduw yr holl ddyeithriaid, y rhai a ddysgwyd ganddo i wneyd 
llongau prydferth; tybiwyd i Cadben Cook, ac eraill, ddyfod o'r awyr 
wrth orchymyn Tangaloa;—JHea-Moana-uli-uli, yr hwn a lywodraetha 
y môr, ac addolid ef dan y ffurf o fôr-neidr; y mae yr holl bysgod 
o dan ei lywodraeth ef, ac y mae pysgodwyr yn ymbil âg ef cyn ymosod 
ar eu gwaith. Y mae gan y trigolion ddrychfeddwl cymysglyd am fod- 
olaeth eneidiau wedi gadael y fuchedd hon.  Galwant drigfod y cyfryw 
eneidiau Butolus; ac y mae amryw fanau o'r fath. Orêd y preswylwyr 
fod pob drwg yn cael ei anfon ar ddynion gan dduwiau penodol a elwir 
Otua Bauu, neu y duwiau drygionus. Oredai y Tongaiaid mai eneidiau 
y penaethiaid yn unig ydyntanfarwol. Ni chredant mewn sefyllfa 
ddyfodol o gosb; tybiant fod cosb a gwobr am ddrygioni a rhinwedd yn 
cael eu cyfyngu i'r byd hwn. Enwaedir arnynt yn bedair blwydd ar 
ddeg oed. Ni bu dim rhyfel yn yr ynysoedd hyn oddiar y íl. 1840. 
Fel paganiaid, yr oeddynt yn drachwantus, segur, a dïalgar. Ar y cyntaf 
gwrthwynebwyd y cenadon, ac nì welsant fawr o lwyddiant. Ond wedi 
hâu am gryn amser mewn dagrau, medwyd a chasglwyd ysgubau lawer 
mewn gorfoledd. Y mae gair Duw er ys blynyddoedd bellach wedi ei 
gyfieithu gan un o'r cenadon i'r Tongâaeg, ac erbyn hyn y mae amryw 
lyfrau eraill yn iaith y bobl, megys llyfrau ysgol, hanesiaeth eglwysig, 
hymnau, &c., a'r holl drigolion yn meddu cryn wybodaeth am bethau 


20 | OENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


Biblaidd. 'Y mae y brenin George, sydd eto yn fyw, yn sefyll yn amlwg 
iawn fel prawf gogoneddus o allu yr efengyl i droi pagan at Duw, ac i 
ffurfio cymeriad newydd y neb a gredo.  OCofleidiodd y brenin George 
Gristionogaeth pan tua 18 mlwydd oed, pan yn byw yn Lifuka. Tra 
eto yn bagan, dangosodd gryn wroldeb trwy ystranciau o'i eiddo tuag at 
un o'r menywod “ysbrydoledig.” Aeth yn nghyfeillach amryw o wŷr 
leuainc o'r un feddwl âg yntau, gwisgodd sachlïan, ac aeth i'r ysbryd-dy, 
gan gyflwyno Cava i'r ddynes Atua. Daeth y wraig yn ysbrydoledig yn 
fuan, a rhoddodd ar ddeall iddo fod ganddi “'ffon yn yr heli” ar ei gyfer 
ef a'i gymdeithion. Dysgwylid pethau felly gan y dynion ieuainc, y 
rhai a gyfodasant yn ddioed, a George, gan gymeryd deilen Cocoa-nut, yr 
hon a guddiasai, a roddodd fonclust trwm i'r wraig â hi. Wedi i'r 
mater fyned ar lêd, dywedodd un o'r archoffeiriaid wrth George fod y 
duwiau wedi ei adael, a'i fod yn awr yn ddiymgeledd, ac os meiddiai i'r 
môr, y dyfethid ef gan y sharks.. Yr oedd George yn hoff iawn o nofio. 
Darfu George hêrio yr offeiriad i nofio am y goreu âg ef i'r môr agored, 
& derbyniwyd yr hêr.. Dechreuodd y ddau nofio yn y môr yn ddioed; 
a'r canlyniad fu i George ddychwelyd ar o! nofiad hir mewn diogelwch, 
ond ymosododd shar ar yr offeiriad yn y fath fodd fel y bu farw yn fuan. 
Bu hyn yn ergyd trwm i dôri i lawr ofergoeledd y bobl, ac i barotôi y 
ffordd i syniadau gwell. Yn ystod ei baganiaeth, aberthodd George 
drydydd bŷs ei law chwith i foddloni un o'i dduwiau! a phan yn pregethu, 
gwna yn fynych gyfodi y llaw hono i ddangos ffolineb a chreulondeb 
crefydd eu tadau. Y mae y brenin bellach er ys llawer o flynyddoedd 
yn Gristion croew, ac yn bregethwr ffyddlawn ; yn meddu deddfau Orist- 
ionogol, ac yn llywodraethu mewn cyfiawnder a thangnefedd. Y mae 
yn esiampl ìi benau coronog yr holl fyd. Y mae ei barch i'r Sabbath yn 
ddwfn a thrwyadl, ac y mae ei gymeriad yn ddysglaer fel codiad haul 
yn mis Mai. 

Gellir dywedyd mewn gwirionedd fod crefydd wedi treiddio trwy yr 
holl ynysoedd hyn, ac wedi trwytho y trigolion â'i naws nefol, fel y 
dengys yr ystadegau canlynol:— 


Cenadon ..........e9ee€cruoneoeoon OL 
Pregethwyr Cynnorthwyol .,.... 846 
Aelodau .......«.«9.99eses ces eoo OD4D 
Ysgolfeistriaid ..,..........9«*.*«*.  l90 


9. Ynysoedd y Fŷi a ddaw nesaf dan ein sylw. Y mae yr ynysoedd 
hyn tua thri chant a thriugain milldir i'r gogledd-orllewin o'r Ynysoedd 
Cyfeillgar. Y maent yn 152 mewn nifer, ond tua chant o honynt â 
gyfanneddir. Ymwelir â'r rhaì anghyfannedd weithiau i bysgota, ac i 
ddybenion eraill. Y mae dwy o'r ynysoedd yn fawr, ac yn ymestyn 
cân belled â'r holl rai eraill. Tybir fod y ddwy fwyaf bob un tua thri 
chant o filldiroedd o gwmpas. Ŷ mae yr olygfa yn ardderchog wrth ddy- 
nesu atynt, ac y mae yn anhawdd credu fod paganiaid canibalaidd yn pre- 
gwylio parthau mor odidog. Lle y mae natur oreu, y mae dynion waethaf 
yn fynych. Y mae gan bob ynys ei phrydferthwch penodol ei hun. 
Ceir eu bod yn hynod o ffrwythlawn ymhob peth bwytadwy; y mae 
rhywbeth at gynnaliaeth dyn yn tyfu ar bob pren yno. Y mae yr ynys- 


OENADAETH DBAMOR Y WESLEYAID, ol 


oedd yn enwog am eu cotwm, eu da pluog, eu moch, eu ffrwythau 
gerddi, a phob cynnyrch dymunol perthynoli wledydd trofanol. Ym- 
ddengys fod y trigolion wedi ymfudo o rai o wledydd deheuol Asia, 
megys Malaya, Cochin-China, &c., tua dau gant a hanner o flynyddoedd 
yn ol, fel y barna naturiaethwyr. Y mae eu hwynebau, eu dull o 
gyfarch, a rhai o'u harferion, yn cyfeirioat eu tarddiad Malayaidd. Eu 
dull o gyfarch eu gilydd, a dyn dyeithr hefyd, sydd trwy arogli, ym- 
rwbio drwyn-nhrwyn, ac arferyd geiriau tebyg mewn dull i drigolion 
Asia. Ceir eu bod yn hynod o roesawgar, os cymerant arnynt unwaith 
i ddangos llettŷgarwch. Y ddysglaid fwyaf ddewisol a ddygir o flaen - 
dyn dyeithr a fwriedir eì barchu i'r eithaf ydyw, mochyn cyfan wedi eî 
rostio, & digon o yams, a ffrwythau eraill; ond yn fíodus, ni ddysgwylir 
i'r ymwelydd fwyta y cyfan a osodir o'i flaen. Cafodd y Parch. Robert 
Young, fel ymwelydd dros y Fam-Gymdeithas, amryw flynyddoedd yn 
ol, fwrdd wedi ei hulio felly o'i flaen pan yno; ond ni orfodwyd ef i 
Íwyta y cyfan. Oddiwrth yr hyn a allodd y Parch. Walter Lawry ei 
gasglu o enau y brodorion henaf a ddychwelwyd at Gristionogaeth yno, 
barnai efe mai agwedd go ddiweddar ar eu paganiaeth oedd eu canibal- 
iaeth. Pe ffynasai yr arferiad o ladd a bwyta eu gilydd o'r oesoedd 
cyntaf yr ymsefydlasant yno, tebygol y buasent wedi eu llwyr ddyfetha 
fel pobl. Ymddengys mai ymdrech olaf Satan oedd eu gosod i ym- 
borthi ar eu gilydd, ìi gael eu dyfetha gan eu gilydd. Ond daeth 
yr efengyl i'w plith mewn pryd i rwystro i'r “lleiddiad dyn” gael 
ei ddymuniad. Y mae y Fijiaid yn bobl gryfion, brydferth, lygad- 
graff, deallus, a gwrol. Y mae dealltwriaeth yn gwreichioni yn 
eu hwynebau. Ond mewn moesau ac arferion, ni chafwyd neb 
mwy diraddiol erioed ar wyneb y ddaear. Y mae yn anmhosibl 
traethu am eu holl greulonderau. Er fod yr efengyl wedi gwneyd 
llawer drostynt fel pobl, y mae miloedd eto yn aros dan lywodr- 
aeth duw y byd hwn, a llawer o honynt yn ganibaliaid fel eu teidiau. 
Y mae llawer o'r ynysoedd o wreiddyn tanllyd; ac y mae yno ffynnonau 
poethion, yn rhai o honynt y gwna y brodorion drîn eu bwyd, yn enw- 
edig berwi eu yams. Y mae daeargrynfaau yn blino y parthau hyn; 
pan gynhyrfir tir a môr ar y fath amserau, tybia y paganiaid mai rhai 
o'u duwiau sydd yn ymddeffroi ac yn ymdroi yn eu trigfod tanddaearol. 
Rhenir cymdeithas yno i frenhinoedd, penaethiaid, rhyfelwyr, neges- 
wyr y brenin, a chaethion. Y prif ynysoedd Fijiaidd ydynt, Mhau, 
Rewa, Verata, Muthuata, Somosomo, Natasiri, a Mbua; ac y maent dan 
wahanol benaethiaid; ond y mae brenin ar yr oll, er fod rhai pen» 
aethiaid agos yn annibynol. Y mae gan y bobl hyn “dduwiau lawer.” 
Digon tebyg fod tua 200,000 o'r FiJiaid eto yn eu paganiaeth, er 
cymaint a wnaeth yr efengyl iddynt. Y mae parthau tufewnol rhai o'r 
ynysoedd mwyaf yn ganibalaidd, ac heb weled nemawr o ddynion gwŷn- 
ion erioed. Y mae yn alaethus meddwl i ddifrod mawr gael ei gyflawni 
gan rai o lwythau mewnol ynys Vitilewa, ar ddydd Sul mor ddiweddar 
a Gorphenaf 21ain, 1867. Tra yr oedd y Parch. Thomas Baker, un 
gweinidog brodorol, ac wyth o wŷr ieuainc perthynol i ysgol dduwin- 
yddol ar un o'r ynysoedd, yn gwneyd taith o ymchwiliad, gyda bwriad i 
blânu cenadaeth yno, llofruddiwyd y ddau genadwr a chwech o'r gwŷr 
leuainc; ond llwyddodd dau o honynt i ddïanc âm eu heinioes.  Pastyn- 
B 


99 OCENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


wyd, trywanwyd, a saethwyd hwy yn y modd mwyaf bradwrus, diarbed, 
ac ofnadwy. Llusgwyd hwy i'r dref nesaf, a gosodwyd hwy yn bentwr, 
a'r dyn gwŷn ynuchaf. Berniriddyntgaeleu bwyta! Enw ydrefi ba 
un y perthynai y gwŷr llofruddiog yw Ngangadetavatu, yn nhalaeth 
Navosa. Enw y cenadwr brodorol oedd Shadrach Seileka. 

— Yny fl. 1885 y dechreuwyd y genadaeth Wesleyaidd yn Fiji, gan y. 
Parch. William Oross, yr hwn a symudwyd yno o'r Ynysoedd Cyfeillgar. 
Aeth trwy liaws mawr o beryglon yno ar dir a môr; boddodd ei brïod 
gerllaw iddo mewn llongddrylliad; a thrwy gymhorth y brodorion, a'r 
coed a dyfent ar y graig, yr achubwyd ef a'r morwyr. Y mae hanes y 
llongddrylliad hwn yn ofnadwy. Ar draul llawer o arian, peryglon, a 
bywydau, cychwynwyd y gwaith da yn Fiji. Wedi dechreu unwaith ar 
droi y trigolion o feddiant Satan at Dduw, gwelwyd peth llwyddiant; 
ond yn araf y derbyniwyd y gwirionedd; eto rhedeg yr oedd a chael 
gogonedd. Gelwir John Hunt, er ieuenged y bu farw, yn “Apostol y 
FiJi.” Bachgen anwybodus, yn gweithio gyda ffarmwr yn Lloegr ydoedd, 
a'i dad mor dlawd fel y tôrai gêryg ar y ffordd fawr i ennill tamaid o 
fara; ond cododd y mab, trwy ras ac addysg, i fod yn un o brif oleuadau 
y byd paganaidd. Er mai deng mlynedd y llafuriodd fel cenadwr, 
dysgodd yr iaith frodorol, ysgrifenodd amryw lyfrau yn Saesoneg, cyf- 
ieithodd y Testament Newydd i'r Fijiâeg, gwelodd lwyddiant dirfawr ar 
grefydd ymysg y paganiaid, a bu farw yn dra gorfoleddus, gan weddïo 
dros Fiji. Y mae enwau David Oargill, M.A., James Calvert, sydd eto 
yn fyw; Richard B. Lyth, David Hazlewood, &c., yn sefyll yn uchel yn 
eu cysylltiad â'r genadaeth hon yn Fiji. Oddieithr rhai ymosodiadau 
cyfrwys gan offeiriaid Pabaidd dan nawdd llongau rhyfel o Ffrainc, y 
mae y cenadon Wesleyaidd wedi cael y maes hwn iddynt eu hunain. 
Y mae manylu er gychwyniad, cynnydd, a llwyddiant mawr gwir grefydd 
yn Fiji yn beth annichonadwy o fewn cwmpas un erthygl; rhoi cipolwg 
yn unig sydd genym mewn golwg. Y mae y gyfrifaeth a ganlyn yn 
HAngos nad am ddim y llafuriodd gweision Duw yn yr ynysoedd pell 

yn :— 


Cenadon ... ee ee. s.. ÔD 
Pregethwyr Cynnorthwyol .,. 474 
Aelodau ... ee . 17,899 
Ysgolfeistriaid dl" ss. lp,ôl 


Yn Germany, dechreuwyd y genadaeth yn y fl. 1832, yn Wirtemberg, 
ac y mae wedi ymledu o'r canolbwynt hwnw i amryw fanau gyda chryn 
lwyddiant. Er mai un cenadwr o Loegr sydd yno, y mae wyth o Ger- 
maniaid yn y gwaith; a derbyniwyd yn y fl. 1866, 769 i'r gwahanol 
gymdeithasau mewn tref a gwlad. 

_ Rhaid yw dywedyd gair am Jaly, pa wlad sydd wedi tynu cymaint o 
gylw y byd Oristionogol a gwladyddol yn y blynyddoedd diweddaf. Yn 
y fl. 1850 y sefydlwyd y genadaeth; ac y mae cenadwr yn awr yn 
Padua, Spezia, a Naples. Y mae un o'r cenadon yn frodor. _ Pe can- 
iatêi cyllid y gymdeithas, gellid ar unwaith lïosogi y gwaith yn ddir- 
fawr. Y mae yno ryddid cyffredinol i bregethu Orist, ac i gario ymlaen 
bob cangen o lafur cenadol. Os gwna y bobl, dan ddylanwad Pabaidd 
ac ofergoelus, neu ynte trwy elyniaeth naturiol, aflonyddu ar y cenadon 


CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID, 938 


mewn unrhyw ffordd, cânt amddiffyniad y llywodraeth ar unwaith, dim 
ond gofyn am dano. Y mae y pulpud, yr Ysgol Sabbothol a dyddiol, 
lledanu gair Duw, a llyfrau da eraill, ar waith yno. Y mae lliaws o 
“bobl barod” yn y wlad; ac er gwaethaf gelyniaeth ac ystrywiau Pab- 
aidd, gair Duw nis rhwymir yno bellach. Cawn fod llawer o gyfeillion 
goreu yr achos yn ein teyrnas yn cyfranu yn helaeth at y gwaith yn 
Italy yn arbenig. Deallwn fod llawer wedi marw yn yr Arglwydd fel 
ffrwythau y genadaeth. Efengyl bur yn unig a rydd sefydlogrwydd, 
gwir fawredd, a phob bendith, i'r wlad dywell hon. 

Y mae y genadaeth, bellach, yn hen yn Hispaen... Dechreuwyd hi yn 
y fl. 1808, ond y mae wedi ei chyfyngu yn benaf i Graig Gŵraltar. Y 
mae pregethu yn yr Hisbanâeg a'r Saesoneg. —Ymdrechir llesâu y 
brodor a'r milwr, ac y mae dwy ysgol yn ffurfio cangenau o'r gwaith. 
' Bu y Parch. Owen Rees, o Lanymddyfri, yn llafurio yma am dair 
blynedd, sef o'r fl. 1822 hyd 1825. Y mae effeithiau da y llafar yma yn 
' hynod o wasgaredig, gan fod y milwyr mor symudol; byddant hanner 
blwyddyn yn Gibraltar, ac yns ânt i India, China, &c. 

Dechreuwyd y gwaith yn British Guiana, Deheubarth America, yn y 
fl. 1814 ; ac y mae y llafur yn myned rhagddo mewn cysylltiad â'r prif 
drefi yn y drefedigaeth, megys Demerara, Esseguibo, a Berbice. Y mae 
cenadaeth ymysg y Coolies yn George-town. _ Ceir fod llawer o'r ymfud- 
wyr rhydd o India i'r wlad hon yn cario eu holl baganiaeth gyda hwynt; 
cadwant eu gŵyliau Hindwaidd, a chariant allan eu defodau ynfyd yn 
ddiattalfa. Nid gwiw edrych at y llywodraeth i rwystro pethau mor warth- 
ruddol i ddynoliaeth, ac i grefydd y Testament Newydd. Yffordd fêr i 
wella y trueiniaid hyn ydyw eu dwyn dan addysg grefyddol, trwy gael 
digon o genadon i gyfarfod â'u heisieu. Y cyfrifa saiffelhyn:— 


Cenadon .., ee. eo. ss. 10 
Pregethwyr Cynnorthwyol ... 40 
Aelodau ... yy YT 9166 
Ysgolfeistriaid een TT 28 


Ar wahân i'r gwaith rheolaidd yn yr Iwerddon, y mae yno genadaeth 
wedi ei dechre er y fl. 1799. Amcan y gangen genadol o'r gwaith yn y 
Chwaer Ynys yw gwneyd ymosodiadau pellach ar dywyllwch a Phabydd- 
iaeth y parthau mwyaf dirywiol a thruenus o'r wlad. Y mae iddi 
bedair a deugain o orsafoedd cenadol yn y wlad hon, heb gyfrif y 
Curragh, neu y gwersyll mawr sydd yno. Ymysg y milwyr yn y fan yma 
y mae cenadwr yn gwneyd gwaith da, ac y mae yn fynych “yn cael ffafr 
gyda Duw a dynion.” A y cenadon i ffeiriau, marchnadoedd, y prif- 
ffyrdd, y caeau, a phob man y gallant gael pobl i wrandaw arnynt, i 
gyhoeddi efengyl y tangnefedd. Weithiau cyfyd llâ ffyrnig yn eu'her- 
byn dan nawdd offeiriaid Pabaidd y lle ; teflir cêryg at y pregethwr, crêir 
terfysg, a baeddir cenadon hêdd mewn gwahanol ffyrdd. Ond nid yw y 
gweision yn digaloni; yn llawn cariad at Dduw a'u gwladwyr tywyll, 
wedi eu gwisgo â gwroldeb dros Grist, ni pheidiant â phregethu yr 
Arglwydd Iesu. Yn fynych y mae y troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen 
eu gwell am aflonyddu ar y pregethwyr, ac y mae y cenadon bron bob 
omser yn cael y goreu arnynt, er nad yw y gosb ddim llawer ar y dynion 

B 


94 6ENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


drwg. Pregethir yn gyson yn y Wyddelaeg, yn gystal â'r Saesoneg, i 
filoedd. Y mae tua 2,000,000 eto o'r bobl heb wybod dim ond yr iaith 
Wyddelig, ac y maent yn gyffredin mewn cyflwr gresynol iawn. Y mae 
gan bob un o'r llafurwyr hyn ei waith, ei gylch, a'i hanes penodol ei 
hun; ac y mae eu bywyd a'u llafur teithiol yn drylawn o ludded ac 
amrywiaeth helyntion. Prif fanau y llafur cenadol ydynt, Lucan, Trim, 
Kilkenny, Tralee, Rathmelton, Donegal, Ballymena, Ballymacarrat, &c. 
Y mae ystâd y genadaeth fel y canlyn:— 


Cenadon ... ee. T ... 90 
Pregethwyr Oynnorthwyol ... 29 
Aelodau ... ee ce 2,070 
Ysgolfeistriaid ee. Wn 18 


Nid anfuddiol nac anmherthynasol fyddai crybwyll am longau cen- 
adol yr achos. Yn gyntaf cawn y “Triton;” yn lle hono daeth llong 
oedd fwy, dan yr enw “John Wesley;” aeth hon yn ddrylliau o herwydd 
daeargryn ar draeth Tan, Haabai, Ynysoedd Môr y Dê, Tachwedd 
18fed, 1865 ; ond achubwyd pob bywyd a llawer o'r llwyth. _ Yn ystod 
y chwyddiadau, a chynhyrfiadau arswydlawn y môr, yn cael eu hachosi 
yn benaf trwy ddaeargryn, taflwyd y llong yn llwyr rhwng dwy graig, a 
daeth dinywtr arni. Yn mis Mai, 1867, hwyliodd yr au long “John 
Wesley”' o'r Tafwys i Australia; ac y mae wedi cyraedd yr ochr arall 
i'r byd yn hwylus a diogel. Y mae yn anmhosibl traethu hanner 
gwasanaeth y llongau hyn i'r genadaeth rhwng Ynysoedd Môr y Dê, 
Australia, New Zealand, Tasmania, &c. Heblaw talu ei ffordd, y mae 
y llong genadol yn anhebgorol angenrheidiol i fyned â chenadon o 
wlad i wlad, i gyfnewid nwyddau am arian, i gludo ymborth i'r teuluoedd 
cenadol, &c. 

Yn y fl. 1808—064 y dathlwyd Jubili y gymdeithas genadol, gan gyf- 
rif, nid o sefydliad y genadaeth, ond o'i chychwyniad ymysg paganiaid 
pur yn Ceylon. Cynnaliwyd miloedd o gyfarfodydd ar yr achlysur 
llawen, cyfranwyd ac addâwyd symiau dirfawr at Drysorfa y Jubili, a 
rhoddwyd tair blynedd i ddyfod â'r addewidion i mewn. Daeth yr 
eglwysi cartrefol a thramor yn frwdfrydig ymlaen i wneuthur eu rhan. 
Bu y dathliad o'r Jubili yn achos o orfoledd trwy yr holl gyfundeb, a 
daeth miloedd â'u hoffrymau i'w rhoddi ar allor y genadaeth. A ganlyn 
gydd olwg ar ystâd Trysorfa y Jubili :— 








ADDEWIDION. DERBYNION. 
P, S. C. P. 8. 
Brydain .. ; ... 46,584 1 7 
Brydain Fawr ... ee, 172,348 17 11 Tramor .. ee ee )112 â4 7 
Gwledydd Tramor... 8,297 2 9 DYLEDUS, 
P. s. c. 
Brydain ,., 25,6U1 16 4 
Tramor ... 1,124 17 8 
. 26,19 l4 0 
Pl80,6016 O 2 Pl180,616 0 2 








Y mae rhai miloedd o bunnau wedi dyfod i law y Trysorwyr er pan 
wnaethpwyd y cyfrif uchod ; ond diammheu y bydd £10,000 o golledion 


CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID, 95 


trwy farwolaethau, symudiadau, &c. Mewn rhyw ystyr, yr oedd yn 
anfantais i'r Drysorfa fod cymaint o amser wedi ei roddi i ddyfod â'r 
addewidion i mewn, er fod adeg felly yn gyflêusdra i lawer un. Saif y 
dosbarthiad o Drysorfa y Jubili fel y canlyn :— 


P. 
Ysgol Dduwinyddol Richmond .... . ... 97,500 
Deheubarth a Gorllewin Affrica 2... _ 5,000 
Ffrainc a Switzerland... ” k...  T,000 
Yr India Orllewino Wr ee. 2."  b0,000 
Italy Yn ee see ee 2... _ 5,000 
India ae " ” ” :." l0,000 
China... aes 5,000 


Gweinidogion Methedig, Gweddwon, 

a'u Plant “ coe 80,000 
At y ddyled genadol yn y fl. 1862 ss... 6,300 
Arian gweithio ... e* n e.« 24,000 
Arian gweithio y Ooleg ee. s:" 20,000 


P180,000 


|o coo o ooooccoon 
ceoo o coccocccooo 


| 





Y mae y coleg yn Richmond, gerllaw Llundain, i fod yn gwbl genad- 
ol, a bydd y dynion ieuainc yno dan addysg bendant ar gyfer y maes y 
bwriadant lafurio ynddo. Cânt fantais i feistroli o leiaf elfenau yr 
iaith dramor a fydd yn gyfrwng pregethu i frodorion, a thrwy hyny 
arbedir llawer o amser. Mor belled ag yr ydym wedi darllen, clywed, 
a chofio, aeth y gwŷr canlynol o Gymru* yn genadon Wesleyaidd :— 
William Davies, Sir Ddinbych; Edward Jones, a David Jehu, Sir 
Drefaldwyn; John Lewis, a John Jenkins, Sir Aberteifi; Richard D. 
Griffiths, a John Price, Sir Forganwg; ac Owen Rees, Sir Gaerfyrddin. 
Y mae dyfodiant mawr a goleu yn ymagor i'r gymdeithas, os bydd yr 
eglwysi yn ffyddlawn. Y mae y genadaeth Dramor yn rhan arbenig 
o'r cyfansoddiad Wesleyaidd; y mae yr holl gyfundeb yn fyw yn y 
gwaith hwn; casglodd y plant dros 9,000p. yn y flwyddyn 1866. 
Llwyddodd un ddynes ymroddgar yn Ngogledd Lloegr y llynedd i gasglu 
y swm mawr o l60p. . 

O orfod, ac yn anewyllysgar, terfynwn ein herthygl gydag ystadegau . 
byrion cyffredinol, yn y rhai y dangosir, mewn cylch bychan, fawredd y 
maes, a lliaws y goruchwylwyr, ynghyda'r prif lyfrau cenadol. 


Cyllid y Gymdeithas am y-flwyddyn 1860 Pl48140 l4 9 








Dyledeto - - - 294,692 19 92 
Cylehdeithiau ar y maescenadol ... ” se 688 
Capelau, a lleoedd eraill i bregethu see ee, b,227 
Cenadon .,. e» 1,0ll 


Goruchwylwyr cyflogedig, megys Ysgolfeistriaid, &c. ” 1,630 


* Ychydig flwyddau yn ol, aeth Clark a Williams fel,cenadon i Australia, ac y maent 
fyth yn llafurio yno. 


96 CENADAETH DRAMOR Y WESLEYAID. 


Goruchwylwyr di-dâl, megys Athrawon Ysgolion Sul, &c. ... 20,340 


Pregethwyr Cynnorthwyol een ee. r 8,990 
Aelodau Eglwysig Llawn... ee. ee. 148,909 
Ar Brawf am Aelodaeth ee. eoe eo. 17,029 
Ysgolorion  ... see hr , 161,402 
Swyddfaâau Argraffu... eeo - ee. 8 


“Y cynauaf yn ddïau sydd fawr, ond y gweithwyr yn anaml. Am 
hyny attolygwch ìi Arglwydd y cynauaf anfon gweithwyr i'w gynauaf,' 
Mat. ix. 97, 38. 


Ychwanegwn restr o'r prif Weithoedd sydd yn rhoddi hanes gweith- 
rediadau cenadol y Wesleyaid:— 


The Year Book of Missions, gan y Parch. Dr. Hoole. 1847, 

American Methodist Episcopal. Church Missions, gan Barge a Strickland. 

Wesleyan M«dssions, gan y Parch. Dr. Alder. 

Wesleyan Methodism, gan y Parch. T. Jackson, 1840. 

Scenes ên the Oarribean Seas, gan y Parch. H. Bleby. 

History of the West Indies, gau y Parch. Dr. Coke. 

Narrative of Wesleyan. Missions în» Jamaica, gau Duncan. 1849. 

A WVoice from the West Indies, gan y Parch. John Horsford. 

Memorials of. Missionary Labour ên the West Indies and, Western Africa, gan y 
Parch. W. Moister, . 

Wesleyam. Missions în Jamaica and, Zonduras, gan y Parch. P. Samuel. 1850. 

Notes on South Africa, gan y Parch. W. Boyce. 

Memoirs y Parch. S. Broadbent, gan Threlfall, 

Memorials of South Africa, gan y Parch. B. Shaw. 

Narrative of. Missionary Labours ân South Africa, gan y Parch. W. Shaw. 

South Africa delineated, gan y Parch. Thornley Smith. 

Ashantee and the Gold-Coast, gan y Parch. Dr. Beecham. 1841. 

Two Visits to Ashantee, gan y Parch. T. B. Freeman. 1843. 

Wesleyan Miêssions im. Western Africa, gan y Parch. W. Fox. 1851. 

Memoirs of Rev. Daniel. West, gan y Parch. T. West. 

Memoirs of Rev. J. Bumby, gan y Parch. A. Barrett. 

Memoirs of Rev. J. Cross, gan y Parch. J. Hunt. 

Tonga and the Friendly Isles, gan.Sarah S. Farmer. 1850. 

Fiji and Fijians, gan y Parchn. Williams a Calvert. 2 vols. 1859. 

Memoir of Rev. John. Hunt, of Fiji, gan y Parch. G. S. Rowe. 1859, 

Missions â» Tonga and Fiji, gan y Parch. W. Lawry. 2 vols. 1852. 

Menotr of S. Leigh, Missionarg to Ngw Zealand and. Australia, gan Strachan. 
1895: 

Va-ta-ha: the Fijvam Princess, gan y Parch, J. Waterhouse, ; 

Missions în the Mysore, gan y Parch. W. Arthur, 1849. 

Madras, Mysore, and. South India, gan y Parch. Dr. Hoole. 1844. 

Buddhism în Ceylon, gan y Parch. R. Spence Hardy. 

Eastern Moniachsm, gan y Parch. R. Spence Hardy. 

The Wesleyanm Misssion în Ceylon, gan y Parch. W. M. Harvard. 

Memoirs of Dr. Coke, gan y Parch, Dr. Etheridge. _ 1860. 

Memoìrs of Rev. T. L. Hodgson, gan y Parch. Thornley Smith. 

Tntroduction of the Gospel among the Baralongs, South. Africa, gan y Parch. S. 
Broadbent. 

Missions to the Gambia, Western Africa, gau y Parch. John Morgan. 

Canmlwyddiant. Wesleyaeth, gan y Parch. Thomas Jones. 

Natal, South Africa, gan Holden, 

The King and People of Fiji, gan y Parch. Joseph Waterhouse. 

Newfoundland and $ts Missionaries, gan y Parch. William Wilson. 

Hudson's Bay Missions, gan y Parch. John Ryerson. 

Sowtherm World, gan y Parch, Robert Young. 


CWM TAWY, 87 


Australia: with Notes on the Way, gan Dr, Jobson. 

The Objerway Indiams, gan y Parch. Peter Jones. 

History of Missions of the Methodist Episcopal. Church in. America, gan y Parch, 

Dr. Bangs. 

Missionary Travels ŵn». Western Africa, gan y Parch. R. M. Macbrair, M.A. 

The African at Home, gan yr un. . 

Travels and, Researches ên. Koffraria, gan y Parch. S, Hay. 

Methotism ŷn America, gan y Parch. Dr. Dixon, 

Memorial Tribute to the Rev. Daniel James Draper, gan y Parch. Dr. Jobson, 

The Legends amd, Theorïes of the Buddhists, Compared, wth History and, Science, 
gan y Parch. R. Spence Hardy, Hon. M.R.A.S. 


CYHOEDDIADAU MISOL CENADOL: 
The Monthly Missionary Notices, pris ceiniog. 
The Jwvenile Offering, pris dimai. 


CWM TAWY. 


IV.——  PRYDYDDION A RHIGYMWYR. 


ARWEINIwN ydarllenydd unwaith eto i Gwm Tawy. — Fe allai nad annifyr 
fyddai ganddo wanu ei ben am awr neu ddwy i ganol tŵr o hen bryd- 
yddion a rhigymwyr yr ardal, y rhai oeddent agos oll yn cydoesi, gan 
mwyaf yn gyfeillgar â'u gilydd, a'r rhai ydynt oll er ys blynyddoedd bell- 
ach wedi myned i ffordd yr holl ddaear. Nid ydym yn addaw dim tebyg i 
wledd feddyliol i'r darllenydd, na nemawr ddim addysg nac hyfforddiant, 
ond yn unig rhoddi mantais iddo weled beth oedd yn myned ymlaen yn 
y cwm yma cyn geni rheilffordd na thelegraph, a chyn fod mŵg a_thân 
y gweithiau mawrion yn anmhuro ei awyrgylch; pan oedd helyntion 
ysbrydion, drychiolaethau, a chanwyllau cyrff, yn cael mwy o sylw y trig- 
olion na helyntion y Senedd; a phan oedd rhigwm i “ Weithwyr y Drum,” 
neu “ Gân i'r Cwrcath” yn gwneyd mwy o gyffro ymysg y trigolion nag 
y mae yr ysgrif fwyaf dalentog yn y TRAETHODYDD yn abl ei wneyd 
heddyw. Dynion anllythyrenog oedd y rhan fwyaf o'r prydyddion hyn, 
heb fod yn ddigon o ysgolheigion i roddi eu cyfansoddiadau i lawr ar 
ddu a gwyn, y rhai a gedwid yn unig mewn côf, ac a dderbyniai y naill 
oddiar wefus y llall. Eto, dealler fod amryw o honynt yn fodau pwysig 
a phoblogaidd yn y byd bach yr oeddent hwy yn troi ynddo, a phrif 
foddion eu dylanwad oedd eu doniau prydyddol. Mae yn wir na 
freuddwydiodd neb o honynt am gael gweled eu henwau mewn print ar 
dudalenau Cyhoeddiad Chwarterol ymhen rhai oesau wedi iddynt hwy 
adael y byd. Beth bynag, felly y mae; wele y TRAETHODYDD yn cipio. 
ychydigjo enwau hen rigymwyr Owm 'Tawy o ebargofiant, ac yn eu han- 
farwoli ar eì dudalenau. Yr ydym eisoes wedi rhoddi ein llith ar eu 


os ' CWM TAWY. 


'brenin—Owen Dafydd, .y Melinydd. Rhoddwyd ychydig enghreifftiau 
hefyd o “ddawn” Thomas Powell o'r Ongur, Ymlaen y Cwm (gwêl 
TRAETHODYDD 1865, tu dal. 241); ond y mae ychydig friwsion yn 
ngweddill oddiwrth yr hen ffarmwr Cymreig ffraethbert hwnw. Yr 
oedd Shôn y Tiler wedi galw heibio i'r Ongur un diwrnod ar amser 
cinio, a mam y bardd yn cynnyg basnaid o gawl iddo, ac yntau yn 
gwrthod ei gymeryd. Dywedodd Thomas wrth ei fam,— h 
Mae Shôn y Tiler lloerig, 
Yn hanner gŵr boneddig ; 
Rhaid dweyd yn dêg wrth was y d— 
. Cyn yfo gawl canolig. 


Dro arall, pan oedd Shôn yn myned i groesi y mynydd tuag adref 
dywedodd y prydydd wrtho,— 
Os wyt yn croesi 'r mynydd, 
Gâd ddefaid pawb yn llonydd ; 
'Rwy 'n clywed fod gŵr main ei bîg 
Yn gwerthu cg mewn trefydd, 
Dymunai unwaith gan Shôn ddysgu y grefft iddo ef, a dywedai,— 
Fi bryna ffedog gynfas, 
A morthwyl mawr, a phicas ; 
'Da'i ddim i weithio gwaith mewn niwl, 
| Fi bryna rule a chwmpas. 
Ei ddymuniad un tro ydoedd,— 
Tri pheth wyf yn ddymuno, 
Cael tywydd têg ì galcho, 
A thywydd mwyn i fyn'd i'r ma's, 
Â'r hen gôb lâs yn gryno, 


“ Sut mae ar y caeau yna heddyw, Thomas,” gofynai eì fam iddo, wrth 
ddyfod i mewn ar ddiwrnod oer,— 


Mae 'r gwynt yn chwythu 'n deneu, 
Ar lân ar ben y caeau, 
Ac nid oes ganddo fawr o bris 
Ar ŵr â breeches llaprau. 
Bu farw llawer o ddefaid un tymmor i Watkin Morgan, ei gymydog, a 
dywedodd Thomas Powell wrtho un diwrnod i'w gysyro,— 
O Watkin Morgan wirion, 
Os cefaist beth colledion, 
Cei arian cryno am y crwyn, 
Am byny cwyd dy galon. 
Yr oedd un o'r enw William Hopkin unwaith yn gwylio twll cwningen 
yn ei blŷg, tra yr oedd arall yn ei phrocio allan. Daeth y crêadur 
bychan allan, ac eisteddodd William arni nes ei lladd; a dyma ddaeth 
dros wefus Thomas Powell,— 
Ow ! William Hopkin sceler, 
Sy'n fawr ei sgil a'i feder; 
Mae'n lladd cwningod â'i b— —l, 
Wnai hwn ddim ffôl o fowler. 
Dyna ddigon am Thomas Powell. Yr oedd rhai rhigymwyr eraill yn 
yr un ardal âg ef y dyddiau hyny, er nad oedd neb mor ffraeth a pharod. 
C[ywsom ein hunain yr hen Llewelyn Morgan, o Nantgwaered, yn adrodd 


CWM TAWY, 99. 


llawer o'i rigymau ei hun, ac yr oedd yn amlwg fod cyffyrddiad o'r awen 
ynddo. Bu ganddo was o'r enw William Hopkin, yr hwn yr oedd 
yntau hefyd yn hôni perthynas â'r frawdoliaeth. Bu y gwas yn y 
clefyd melyn, a chyn ei fod wedi cwbl wella, aeth un diwrnod i ben y 
coedcae i gyrchu y gwartheg adref, a phan ddychwelodd, cwynai ei fod 
yn wan a stiff. Dywedodd ei feistr wrtho,— 


Mae Wil yn methu bwyta 
Ond tamaid bach fynycha, 

Mae 'n myn'd yn wan, mor st$f a phren, 
Cyn cyraedd pen y coedcae, 


Atebodd William Hopkin ef yn union,— 


Mae 'n anhawdd imi fwyt& 

Eich bara heiddyn cwta, 
Rhowoh i mi dê a bara c&n, 

Fe gryfha 'r gwan mi gwranta. 


Wrth alw am ddïod yn “ Nhŷ Lewis o'r Tafarn,” dywedai William 
Hopkin unwaith, — 


O Mrs. Lewis l5ew, 

Mae arnaf syched garw ! 
Ewch i'r seler ar eich start, 

A llenwch gwart o gwrw. 


Yr oedd mab gan Llewelyn Morgan, o'r enw William, yn fachgen o 
dalent neillduol. Treuliodd y rhan fwyaf o'i amser yn Ystradgynlais, 
a bu farw yn ŵr ieuanc 80ain oed. Cyfansoddodd amryw ddarnau 
barddonol, ac y maent o nodwedd uwch na nemawr ddim allwn gael yn 
y parthau hyn. Dyma enghraifft o'i “ Adgofion Mebyd,”— 


Hoff Lynfell* fach, mae sŵn dy dôn 
Yn dwyn adgofion fyrdd i mi, 

Âm hen amseroedd dedwydd, llôn, 
A dreuliais gynt ar lân dy li': 

Fy mynwes oedd mor iach pryd hyn 

Â'r brithyll chwery yn dy Jŷn. 


Ond erbyn heddyw, llawer siom 
A wnaeth i'm mynwes deimlo 'n glâf, 
Nes peri im' â chalon drom 
Hiraethu am yr amser brâfÊ 
'R eisteddwn ar y dorlan werdd, 
. I wrando Llynfell yn rhoi cerdd. 


Yr un o hyd yw 'r creigiau eroh 

O amgylch trigle 'm mebyd gwan, 
Yr un o hyd y pletha 'm serch 

Fel eiddew gwyrdd o gylch y fan; 
Tra calon geidw 'm chwyth tan glo, 
Bydd hen Nantgwaered yn fy ngho'. 


Hyfryd yw murmur Tawy fwyn, 
I mi mae 'n odlau organ gain; 
Yn mlodau 'r glyn mae mwy o swyn 
Na gwrid symudliw sidan main ; 
A'r oll a'i gwna i mi mor wiw, 
Mai yma y dechreuais fyw. 


* Ffrŵd yn rhedeg i Dawy. 


86 CWM TAWY. 


Er i'r tymhestloedd broch eu hîn, 
Am oesau gribo 'r creigiau maith, 

'D oes dant ar goll o'u 'sgythrog fìo, 
Nae ar eu llwyd benglogau graith ; 

Yn falch boed meibion llôn y glŷn 

O'r talpiog addurniadau hyn. 

Yr un o hyd yw 'r llwybr cam 
Arweinia at y ffynnon glir, 

Lle rhodiais ganwaith dros fy mam, 
A'm stôn i gyrchu dyfroedd pur; 

Yr un yw pobpeth gylch y tŷ, 

Ond beth, beth am y teulu cu 

Oedd yn preswylio 'r annedd glyd, 
Yn meddu pob tymmorol hêdd? 

Tra 'n gwenu arnynt oedd y byd, 
Boddlonrwydd ddawnsiai ar eu gwêdd : 

A ydyw rhai'n yn wych eu hynt, 

Fel oeddynt yn y dyddiau gynt? 

O, na, daeth cyfnewidiad mawr, 
Dattodwyd rhwymau 'r teulu llôn: 

Rhai sydd ar wasgar—pell ŷ'nt 'nawr, 
Hyd wyneb dyrus daear gron ; 

Ac eraíll sydd heb gri na braw, 

]s cwrlid gwyrdd y fynwent draw. 

Dyn o gymeriad uchel, ac o ddefnyddioldeb mawr, oedd Daniel Jones 
o'r Henglyn, Palleg, ac wedi hyny o'r Gurnos. Bu yn ddïacon gyda'r 
Methodistiaid yn Owmgïeâd am hanner can' mlynedd. _ Yn ei ddydd yr 
oedd yn un o brif ddiaconiaid Morganwg, yn teithio llawer i'r Cymanfâ- 
oedd, ac yn gyfarwydd â'r rhan fwyaf o weinidogion henaf y Methodist- 
iaid. Efo oedd yn arwain y cânu cynnulleidfaol. Yr ydym yn ei gofio 
yn dda yn sefyll ar risiau y pulpud i gânu. _ Darn o ddyn praff, cadarn, 
pendrwm, llais dwfn, a'i droed dehau ar y gris uchaf ond un, a'r aswy ar 
ris nÔs i lawr, yn pwyso yn erbyn braich y grisiau, yn cau ei lygaid, a'i law 
ar ci glust, a'i wyneb tua'r llawr; byddai y llais dwfn wedi taranu am 
dipyn cyn y gallai y gynnulleidfa ddeall pa dôn fyddai ganddo; ond yr 
oeddont yn wastad yn berffaith dawel, oblegid gwyddent ei bod ganddo, 
ac y dolai â'r dôn allan i eglurder toc. Yr oedd ganddo ef amcan 
glow am bennill, a chyfansoddodd lawer o honynt, ond nid ydym 
ydym yn cofìo gweled yr un o'i eiddo wedi ei argraffu erioed. Dyma 

ennill da o'i e)ddo, ag y bu cânu mawr arno yn Nghwm Tawy,— 
Mae 'r Baban g&ed yn Bethle'm wael, 
Yn Dduw anfeidrol fawr, 
Cyfuwob â'r Tad mewn mawredd yw, 
Crêawdwr nef a llawr; 
Fe goncrodd uffern, cnawd, a byd, 
Âc angeu er grym ei gledd, 
Fe ddaeth i'r lân y trydydd dydd 
Yn fyw o waelod bedd. 


Bu cânu mawr ar yr un canlynol hefyd, er nad yw cystal â'r un blaen- 
orol,— 
'R efengyl fawr dragwyddol 
A gerdd yn awdurdodol, 
A'i chenadwri ìi bob gwlad, 
A'i hôdd i'r edifeiriol ; 


CWM TAWY. ôl 


Mae 'n gwâ'dd y pelledigion 

' O wlad y mab afradlon, 

A 'u dwyn i'r gwleddoedd llawnion sydd 
Ar dawel fynydd Sïon. 


Dyn o nodwedd gwahanol iawn oedd Shôn Levi. Treuliodd ef ran 
fwyaf a goreu ei oes i ddilyn oferedd, sc felly testynau ysgafn a digrifol 
y cânodd ef arnynt. Yr oedd ganddo dalent arbenig, a chraffder sylw, 
cof hynod, a ffraethineb digyffelyb. , Gŵr anllythyrenog ydoedd. 
Cyfansoddodd gyfrol fechan, ond ni fu gair o honynt ar bapyr erioed, 
Yr oedd “ Cân Tafarn y Rhôs” yn destun y gwyddai efe yn dda am dano,— 


Pan oeddwn yn dyfod o Dafarn y Rhôs, 
Wedi 'cwmpneïa hyd lawer o'r nos, 

Gan fyned tuag adref gogyfer â'm gwraig, 
Atebai fi 'n fuan mewn geiriau Cymraeg, 


Codwch, Gwen, codwch, agorwch y ddôr, 

Mae yna 'n gryn gynhes, mae yma'n gryn oer, 
' Mae 'r tô yn dyferu dip dip ar fy mhen, * 
Mi wn na ddymunech ddim drwg i mi, Gwen. 


Na chodaf, na chodaf, O coelia di 'nghair, 
Mae llettŷ o'r goreu 'n y daflod a'r gwair, 
A phob meddwyn arall sy'n debyg i ti, 

Yn gwario pob ceiniog heb goun£ am ei dŷ. 


Codwch, Gwen, codwch, agorwch i mi, 

Neu gen' i mae gwïal-ffon neu ddwy yn y tŷ; 
- Os na chaf y rheiny, caf bolyn cae 'r ardd, 

Mi pletha yn ddeuplyg oddeutu dy wìr. 


Mi goda', 'ngŵr anwyl, mi goda' ar ffrwst, 
Breuddwydio o'wn gynau, neu dd'wedyd trwy nghwsg, 
A thaflu croeschwedlau*nas gwyddwn i ble,— 

Mae 'r tegell yn berwi, yn wir chwi gewch dê, 


Yr oedd ei gân i'r “ Stwmpyn Pengoch” yn un gywrain a doniol iawn; 
ond gan fod perthynasau i'r pleidiau hyny yn fyw, gwell ei gadael allan, 
Cafodd y gŵr hwn drôedigaeth amlwg, ac ni chânodd ond ychydig wedi 
hyny. Bu farw yn America. Clywsom adrodd pennillion a adroddodd 
wath adael y llong Shannon, yn New York, ond nis gallwn gofio ond 


dau neu dri o honynt:— 


Diolchaf 'n awr i'r Shannon, 
A'n cariodd ni mon dirion, 

Er iddi 'n hysgwyd ddydd a nos, 
'Rŷm heddyw oll yn rhyddion, 


Wrth ddesgrifio yr ystorm, dywedai,— 


Y Bozes bwyd yn twmlo, 
Y cablwyr yn gweddïo, 
A'r rheiny, 'r ol gostegai hi 
Yn cânu ac yn dawnsio, 
* a. * * 
Ten (10) oedd rhif y gwely, 
Bu yno 'n gryn galedi, 
'R oedd rhaid myn'd iddo 'ngwysg fy nghefn 
A tharo 'mhen wrth hyny, y nghe'nn 


39 CWM TAWY. 


Mae enw yr Hen Domos o'r Gors yn deilwng o goffâd.  Corshelyg 
oedd ei drigfan, ac yr oedd yn aelod ffyddlawn a gweithgar yn Nghwm- 
llynfell.. Bu farw yn 1898, wedi cyraedd 96 mlwydd oed. COyfansodd- 
odd yntau lawer o brydyddiaeth yn ei oes faith, ond emynau yn benaf, 
ac y mae rhaî o honynt yn o lew. Wedi gwrandaw pregeth am arch 
Noah, dywedodd,— 


Pa beth oedd arch hen Noah, 
At arch yr Iesu glân ? 

Fe geidw hon eneidiau 
wne myn'd i uffern dân: 

Fad ooi'ar yn arch Noah, 
cof am hyny byth ; 

Ond'| ceidw 'r Arch ysbrydol 

Fgrddigynau rif y gwlith. 


Ar y ffordd wrth fyned i gynnal cyfarfod gweddi i dŷ brawd claf, gofyn- 
odd ei gyfaill ganddo wneyd pennill cymhwys i'w gânu;; ac yn y cyfarfod 
rhoddwyd hwn allan :— 


Mae 'r babell 'r wy 'n trigo mor wan, 
Sigledig 'r wy 'n teimlo ei bod ; 
O Iesu, gâd ími gael rhan 
Mewn pabell na siglodd erioed : 
Llinynau hon yma a dŷr, 
Mae 'r hoelion yn slaco bob dydd, 
Ac yna fe 'm rhoddir ar fŷr 
I orwedd mewn gwely o bridd, 


Dyma ddau bennill eto, ag y mae ychydig o'r tinc ganddynt, 


Dystewch, gwrandewch, mae llef 
Yn galw o'r nef o hyd, 
Oddiyma 'n fuan dring i'r lân, 
Heb loŵtran yn y byd; 
Mae'r 'storom fawr gerllaw, 
Mae Soar draw o'r blaen ; 
Llu Sodom, brysiwch, ffowoh o hon, 
Mae 'r ddinas bron ar dân. 
Ptophwydwyd yn hynod gan Daniel 
Am lwydd yr efengyl trwy 'r byd, 
Y ghreg a drwyd o'r mynydd 
Faluria 'r holl ddelwau i gyd ; 
Amen, medd fy enaid, boed hyny, 
Gwŷn fyd a gaiff weled yr awr 
Y byddo gwybodaeth o'r Iesu 
Yn llenwi holl wyneb y llawr. 


Gwêl y darllenydd fod gwaeth pennillion nag eiddo Thomas o'r Gors 
yn cael eu cânu bob Sabbath yn lawer o gynnulleidfâoedd Cymru y dydd 
hwn. Hen gymydog i Thomas oedd Dafydd William Rees o'r Llidiart, 
y naill ochr ìi Waungurwen, ac aeth i orphwys ychydig flwyddi ar ei ol, 
wedi cyraedd yr un oed, sef 96 mlynedd. Claddwyd ef yn mynwent 
Llangiwc yn y flwyddyn 18183. Mae peth o'i gyfansoddiadau ef wedi eu 
cyhoeddi yn y Diwygiwr. Yr oedd teimladau crefyddol, a syniadau êang 
a chywir, gan Dafydd, ond yr oedd mwy o'r ysgafn a'r digrifol ynddo 
na'i gymydog o'r Gors... Bu cydymddyddan maith rhyngddo â'r Parch. 
T. Edwards, Cwmaman, gynt, ond yn awr o Cincinnati, America. Yr 
oedd cân Dafydd yn dechreu,— 


GwM TAWY. 33 


Mae duwiolion yn myn'd adrau,—Dedwydd hìîl, 
Er ys miloedd o flynyddau,—Dedwydd hîl ; 
Dirfawr lu a welodd Ioan, 

Methai 'r cof a rhifo 'r cyfan, 

Er mor anwyl oedd ei anian,—Dedwydd hîl, &c. 


Wedi i Mr. Edwards ei ateb mewn rhes o bennillion ar yr un mesur, 
dychwelodd Dafydd y rhai canlynol ìi Edwards :— 


Y prydydd mwyn parodol, 
Dwysgadarn a_dysgeidiol, 
Mewn unol anian; 
Rhyfeddol yw dy ddoniau, 
Os gweithi dy dalentau, 
Mewn goleu gwiwlan, 
Cei barch, a myned mewn i'r arch, 
Pan ddelo 'stormydd ar rai digrefydd, 
Am fyw 'n anufudd, annedwydd fydd eu nôd, 
A dyna'u cân pryd hyny, Gwae'n geni'r byd erioed, &c. 


Yr oedd yr hen brydydd hwn yn hynod am ei ffraethineb. Tarawodd 
asgwrn ei ysgwydd o'i le unwaith, ac aeth ar ffrwst at Dr, Price, Glân- 
twrch, a chyfarchodd ef,— 


Oh, please to feel my shoulder, 

'R wy 'n dyoddef poen ysgeler ! 
If you will give me good advice, 

Mi waeddaf “ Price for ever !' 


Rhaid i ni eto gael lle* i'w 


GAN I'R GOFID. 


Peth rhyfedd fod y gofid 

Mor chwanngg i fy erlid, 
Hen ŵr bron pedwar ugain oed, 

A'i droed bron methu symud. 


Y mae ef hwyr a borau 

Yn rhodio oddeutu 'r drysau, 
A phrin câf geiniog at fy use, 

Gael bwyd i Luce a finnau. 


Mi aethum tua'r Gwter,* * Gwter Fawr. 
Er mwyn cael peint o'r seler, 

Fe dd'wedai 'r gofid, “Och fì, 'r gŵr, 
Ti yfi ddŵr yn glyfer.” 


Atebwn innau 'n smala 
Fod dŵr yn oeri 'r cylla, 

A phan y bawn â'm bol yn wâg 
Mai dïod frâg oed1 bena'. 


Ar hyn atebai yntau 

Fod dïod frêg o'r gorau, 
Ond 'r elai 'r geiniog lawer llai 

Wrth ddilyn tai tafarnau. 


Gâd lonydd imi 'r ceeryn, 
_ _'R wyt ti am starfo pobdyn, 
Mi fynaf ddïod gyda' mwyd, 
'R wy'n ddigon llwyd fy nghudyn. 


94 CWM TAWY. 


'R wyt yn fy mhen yn wastod, 
I wisgo prin câf wasgod ; 

Ond mŷ>naf gôt o frethyn llwyd, 
Ac eithaf bwyd a dïod. 


Cei fyn'd i Waun Caegurwen, 
I'r lân dros Benlle 'r fedwen,* 
Mi wn cyfrifa pawb di 'n ffôl 
Os troi di 'n ôl drachefen. 
Galw yn Gellilwca, 
A gofyn sut mae Lydia ; 
Ti helaist hono 'r hŷd y byd 
Wrth fod yn cydlettŷa. 


Ti cedwaist hi yn yr eisin 
Nes oedd yn dyoddef newyn, 

Heb ganddi ddim i guddio 'i thrwyn, 
Ond eithaf llwyn o eithin. 

Mae hyn yn ddigon i ddangos y medrai Dafydd William Rees bryd- 
yddu; gwnaeth amryw gynnygion ar y mesurau caethion, ond nid oedd 
ganddo fawr amcan ar y rheiny. Dyma enghraifft o beth alwai yn 
englyn, pan ofynwyd iddo pwy oedd gwraig Cain, — 

Ei chwa'r, o ryw shâr oedd hi 'n siŵr,—lled fastaidd 
. Wrth 'chydig o fwstwr ; 

'D oedd ond oferdden a fatsiai fwrddwr, 

Pwy ond ei gâr a gelsai 'r gŵr? 
Yr oedd cryn lawer o ddawn rhigymu gan Richard Hywel (neu, fel y 
gelwid et yn gyffredin, “ Hic Hywel”), Oraig-y-fforest, Cilbebyll. Glôwr 
cyffredin ydoedd, ond byddai ei destunau bob amser yn ddealladwy ac 
yn deimladwy i'r lliaws, ac am hyny byddai ei gâneuon yn boblogaidd 
iawn ymysg y gweithwyr. Mae “ Cân yr amser drwg i Siop y Cyfyng,” 
yn enghraifft o hyn, ac ynddi ddesgrifiad go fyw o galedi yr amseroedd, 
a gallai aml un mewn llawer ardal heddyw adrodd eu teimladau yn 
ngeiriau y gân hono. Dau bennill o eiddo un o gyd-lôwyr Richard, o'r 
enw John Lewis, Llangiwc, fu yn achlysur i'r gân. Fel hyn oedd day 
bennill Shôn ;— 


Holl Golliers Pwll-y-cyfyng, mae wedi myn'd yn ddrwg, 
'D oes yma ddim canwyllau, nâ modd i wneuthur mŵg,f 
Na chîg, na chaws, na siwgwr, na llafurt o un rhyw, 

Na sebon i ymolchi; pa wedd y byddwn byw? 


Pan ddaethum yma gyntaf, 'r oedd pobpeth yn ei le, 
'R oedd oîg, a chaws, a 'menyn, a siwgwr yn y tê, 

A phŷs, a chân, a llafur, pob peth at gynnal dyn, 

A hyny wedi eu rhoddi yn gyflawn gan yr un 


A dyma ateb “Hic Hywel, "— 


Ni thâl in' ddigaloni wrth bob ryw awel groes, 

Mae gobaith am oleuni yn nghanol tywell nos; 

Cawn eto fara ac enllyn, a thô a siwgwr gwyn, 

Ao arian i'n pocedi ar ol y prinder hyn, 

Canwyllau a thybaob fydd yma ini i'w cael, 

A'r siopwr mawrjpryd hyny,'n cyflawni pawb yn hael; 
'N lle gorwedd ar y sachau, a gwatwar hwn a'r llall, 
Fe ddichon gael eì ddysgu, ond ini fod yn gall, 


* Llechwedd mynydd gerllaw, '* Tybaco, fYd 


OWM TAWYŶ. | 35 


Mae ganddo ddwy a dimai y pound wrth werthu caws, 
Pwy weithiwr all eu talu heb iddo altro 'i naws Î 

Dwy geiniog yn y siwgwr, a dau-swllt yn y tô, 

Gwae fi na chaem ein harian i bawb gael myn'd i'r dre'. 


Tai pawb trwy 'r gymydogaeth yn cael cynnaliaeth lew, 

A pheidio d'od mor fynych i flino 'r siopwr tew ; 

Cael “sistance” pob pythefnos, a “ chyfri” glân bob mis, 

Mi wranta' deuai Morgan i werthu beth yp îs, . 


Mae Ifan Griffith, neu “Ifan yr Hwper,” o Bontardawy, yn deilwng 
o le ymysg ei hen gymydogion prydyddol. Llifo oedd ei brif alwed- 
igaeth, a bu yn cadw taíarn—'“ Y Oooper's Arms”—am flynyddoedd. 
O ran hyny medrai Ifan droi ei law at unrhyw orchwyl. Pan oedd 
gwaith llifo yn brin unwaith, trôdd ei law i dôri glô. A phan ddywedai . 
cymydog ei fod yn sŷnu iddo adael gwaith mor lân â llifo am waith 
brwnt y glôwr, gwnaeth Ifan gân o atebiad iddo, daclus iawn. Fel hyn 
y mae yn dechreu,— 


Mae 'r glôwr mor glaiar, ŵr dewr yn mol daiar, 
Nid wyf yn edifar, er trydar, o'r tro, 

Gwych dônog iach dalcen, rwy 'n garu 'n go gywrain, 
Bod rhwng y ddwy lechwen yn lachio. 


Diosgais fy ngwasgod am ddarn o ddiwrnod, . 
A'm bwriad oedd barod, yn hynod rym hon,* “Hi fraich. 
Trwy ddyrnu oddiarno, a'i dŷnu o dano, ' . 
Ni gawson wrth guro werth coron, &o. 


Yr oedd Ifan yn aelod eglwysig yn nghapel Alltwen. Mae ganddo fab a 
rhai ŵyrion â'r awen yn eu dilyn yn buramlwg. _ Bu farw yn 80 ml. oed, 
Hyd. 26ain, 1843, ac y mae yr englyn hwn o'i waith ei hun ar ei gareg 
fedd yn mynwent Alltwen, yr hwn sydd yn profi ei fod yn deall cyng- 
haneddion y mesur caeth :— 


Edrych, ddyn dewrwych, cyn d' orwedd—am fodd 
I faddeu d' anwiredd; 
Tro i guro am drugaredd 
Yn dy fyw cyn cau dy fedd. 


Y gân gyntaf o'i waith ag y mae hanes am dani ydoedd pan yn 18 ml, 
oed, ar yr achlysur o gladdedigaeth ei dad, yr hon sydd ar ddull o gydym- 
ddyddan rhwng y byw a'r marw. Y mae llawer o gywreinwaith ynddi, 
& gormod o ymgais i gynghaneddu geiriau. _ Rhoddwn ychydig 
bennillion fel esiampl o honi :— 


Y byw. Trwm ini yw tramwy, trom galon rhaid celu, 
Trwm achwyn, troi 'nychu, trwy 'ch rhoddi chwi, 'nhad ; 
Rhyfeddol mor fuddiol, pe cwnech i 'n oanol, | 
Fai gen 'i 'ch gwêdd siriol a'ch siarad, 
Y marw. Dwys genad, 'd oes gen 'i, nawr gynnyg ar gwni, 
O'r llwch lle 'r wy 'n llechu, tro 'i dani den dir; 
Lle 'm rhoisoch, fi arosa', wrth deml, waith dyma 
Orweddfa, cysgodfa cysgadur, 
Y byw. Och brudded! Och briddo! Och alar! Och ! wylo 
Maith gâf fi wrth gofio, a chwyno i chwi, 
Mewn hiraeth o'ch herwydd wrth golli 'oh llawenydd, 
Oedd gynau ar gynnydd gwiw gen 'i. 


bn 


36 CWM TAWY. 


Y marw. Rho ystyr yn wastod, ac ystyr heb ystod, 
Gwaith diwêdd sy 'n dyfod, 'nol defod i'r dyn ; 
Gŵr hyddysg, pe rhoddai dda 'r byd, nid arbedai 
Yr angeu, fain edau, fynydyn, &c. 


Gwnaeth gân fu yn boblogaidd iawn i Mr. Tennant, o ymyl Castellnedd, yr 
hwn y bu yn gweithio dano yn hir, yn gwneyd Camlas Bryncoch, rhwng 
Pontardawy a Chastellnedd. Nid yw y gân hono oll genym wrth law, er 
fod genym fwy nag a allwn argraffu. Wele yn canlyn rai pennillion,— 


Brydyddion dewrion, mwyn, gwrandewch, 
Am unwaith dewch i'r unman, | 
Yn wŷr tawel a chyttun, 
Yn unolo'r unanìan; 
Er ys dyddiau, oes, mae eisiau 
Gwneuthur carol o'r gwaith gorau, 
A bod yn bendant ar uchel-dânt, 
Pawb yn foddol,—pam pa fyddant? 
I gânu clod wrth deithio 'r glŷn 
Ar dânau tŷn ìi. Tennant. 


Gŵr o fawredd, pen ein bonedd, 
Hardd ei rodiad mewn anrhydedd, 
Scwier enwog, glew, calonog, 
Daeth o deidiau doeth godidog ; 

Ar g'oedd ein gwlad fe haeddai, olywob, 
Ei barchu ouwch â marchog. 


Er ys rhai blynyddau 'n ôl 
O dan ein côl yn galed, 

'D oedd mil o'n bro ond byw o'r braidd, 
Och! oer oedd gwaedd y gweiniaid. 

Gwragedd gweinion a gydgerdden', 

Dan law eisieu am elusen ; 

A gwŷr a gweision yn o ddigalon, 

Yn ffaelu, er chwilio, cael gorchwylion, 
A bonedd Cymru heb falio fawr 

Am gledi mawr y tlodion, 


Ar ol ìi fonedd Cymru fawr, 

Fel hyn i'r llawr ein llethu, 
Sewier Tennant ar ei daith, 

Wr cadarn ddaeth i'n codi; . 
Lawr o Lundain daeth i'r dyben, 
Ac a gydiodd mewn dwy goden, 

A'u rhanu 'rwan, i gyd yn gyfan, 
Un yn aur a'r llall yn arian; 

Nis gallaf ddyweyd eu hŷd ar ben, 

Na 'u llêd hwy gen mor llydan. 


Mae genym lawer o gyfansoddiadau eraill o waith “Ifan yr Hwper,” 
ond nid oes dim neillduol ynddynt yn rheswm am eu cyhoeddi. _ William 
Sherbone, neu “ Sherbwn,” fel y gelwid ef yn gyffredin, oedd brydydd 
arall o'r un ardal. Bu ef yn glochydd yn eglwys Cilbebyll am 54ain 
o flynyddoedd. Mab ydoedd i Phillip Sherbone, Monachlog Nedd. Bu 
fyw hyd 82ain mlwydd oed. Glanhâwr clociau ydoedd wrth ei alwedig- 
aeth, ac anaml y treuliai hanner awr i edrych trwy ei wydrau ar ymys- 
garoedd cloc ar wasgar ar y bwrdd o'i flaen, heb adrodd pennill, neu 
rigwm, neu hanesyn; yr oedd hyny yn gwasanaethu fel olew ar y mân 
olwynion. Yr oedd ei weddw yn fyw yn o ddiweddar ar Graigdrebanos. 


GWM TAWY, 87 


Yr oedd y Parch. Fleming Gough, tad Gough presennol o Ynyscedwyn, 
yn ei gynghori unwaith i adael y dybaco, a gwnaeth yntau gân mewn 
atebiad i ganmol ei rinweddau. Nid oes dim neillduol yn y gân, ond 
ei bod ysywaeth yn cynnwys profiad miloedd o'n cydwladwyr y dydd hwn. 
Bydd un pennill yn ddigon i ddangos ei nodwedd, ac yn ddigon o 
ganmoliaeth i arferiad mor ffol :— . 


Y bibell hon, a'i golwg glir, 

Mae 'i blâs hi fel y brandi pur ; 
Pan bydda'i'n hir heb brofi hon, 
Fe faga briwder dan fy mron, &c. 


Y peth goreu o'i eiddo a ddaeth i'n dwylaw ni ydyw ei Farwnad i'r 
Parch. John Davies, Alltwen, yr hwn oedd weinidog enwog yn ei ddydd 
gyda'r Annibynwyr; ac er mai clochydd yr Eglwys oedd Sherbone, 
ecânodd ar ei oreu glâs i'r gweinidog. Mae y gân yn ddeunaw o 
bennillion; ond nis gallwn ond pigo ychydig o'r pennillion goreu o 
hôni, yma a thraw :— 


Rhowch osteg i wrando fy nhestun, 
Rhof ichwi, 'mhen gronyn i lawr; 
Rhyw seren oleuwen fachludodd, 
Mae hiraeth ar gannoedd yn awr, 
Gwaith colli gweinidog, mor enwog, 
'R oedd pawb yn ei 'nabod o bell ; 
Daeth cenad i fyn'd â'r gwas duwiol 
I ardal dragwyddol oedd well. 
Yn aml ar ei ddeulin mewn gŵeddi, 
Cyfodai o'i wely liw nos, 
I ymbil am ras a maddeuant 
Yn unig trwy haeddiant y groes; 
Ei fywyd, a'i nefol athrawiaeth 
Oedd gywir dystiolaeth o'i ffydd, 
A sicrwydd a gafodd ei dderbyn , 
Ei fod ef yn blentyn y dydd. 


Ehedodd yn ebrwydd uwch wybren, 
Yr haul, a phob seren, a lloer, 
A'i elw uwchlaw y cymylau, 
A'i nefol drysorau yn stôr; 
Mae heddyw a'i dâìnnau yn dŷnion, 
Digwmwl yn canmol mab Mair, 
Ymhlith y nefolaidd lêu werin, 
A'i balmwydd, a'i delyn o aur, 


Ni fuasai raid i farwnadwyr adnabyddus y dyddiau hyn gywilyddio 
gosod eu henwau wrth y pennillion uchod. Ond rhaid i ni gânu yn 
iach i'r clochydd ar hyn o sylw. 

William Dafydd, o Benygraig, Craigtrebanos, ydoedd fab i hen breg- 
ethwr o'r un enw, yr hwn a bregethai yn rheolaidd yn Gellionen, & 
Chwmllynfell, meddir, ac mewn capel oedd y pryd hwnw ar dir Fforch- 
egl. Ymddengys fod y mab yn brydydd, ac yn meddu ar gryn dalent, 
ond fod hono yn cael ei defnyddio gân mwyaf at bethau digrif. Dywed- 
odd “yr hen Ddafis, Alltwen,” wrtho unwaith, “ Trueni na fuasit ti, 
Wil, wedi cael gras; buasit yn fwy cymhwys i'r pulpud na dydal.” Ei 

O 


—_ 


88 OwM TAWY. 


ateb byrbwyll ef oedd, “Buaswn, ac yn fwy cymhwys na chwithau hefyd.” 
Mae yr ateb yma yn rhyw lygeidyn o oleuni ar nodwedd y gŵr. Beth 
bynag, cânodd farwnad dduwiol iawn i'r Parch. Lewis Rees, Mynydd 
Bâch. Ond yr oedd ganddo fwy o fedr mewn digrifwch nag mewn pync- 
iau eraill. Y gân fwyaf poblogaidd o'i eiddo sydd wedi aros yw ei “Gân i'r 
Cwrcath.” Dywedid i ddyn grogi y Cwrcath; ond aeth y son i gymydog 
ei frathu â chyllell ymhen tridiau wed'yn, a pharodd yr helynt gythrwfl 
mawr yn y lle. Mae hon yn gân hir; ond er mor isel yw y testun, 
rhaid rhoddi ychydig bennillion i gadw ar gof enw “ Wil Penygraig:"— 


Gan William Evan Siencyn 
'R oedd cawr o gwroath cethin, 
Y goreu 'i synwyr yn y Bîr, 
d'weyd y gwir o'r gwreiddyn. 


Cath o'r fagwraeth oreu, 
Un uchel iawn o achau, 

Yn cânu 'n beraidd wrth ei bodd, 
Nid anllad oedd yn unlle, 


At lygod yn dda 'i lygad, 
Pur hyfryd rhag pob afrad, 

Fu ddim fath gwrcath melyn, mawr, 
Erioed rhwpg llawr a lleuad. 


Daeth newydd tost i'r teulu, 
Pan basiodd amser pwsi; 

'Roedd Als a'r plant yn brudd eu bron 
Yn wylo am hon yn heli. 


A William dwym ei dymher 
Yn bloeddio dan y blinder,— 

$'R wy'n siŵr i'r cwrcath mawr gael cam ; 
Rhaid gŷru am y crwner. 


A Harri o'r Plâs a haerai 

Nad hongian oedd ei hangau ; 
'I harcholli'n wir â chyllell wair, 

Yn ddwy neu dair o ddarnau. 


'D oedd stop ar waith cwnstepli, 
A'r warant wedi ei thŷnu 

Dan sel y brenin, sail, a'i fraint, 
Nes hala'r saint ìi synu. 


Rhoi 'i bawen ar Siôn Bowen, 
A Samuel Siôn yn syten ; 

Fe all'sai hyn o chwedl wan 
Gael ei fagu gan genfigen. 


Fe 'u gyrwyd hwy i'r frawdle 
O flaen cyfreithwyr cathau, 

Gael dau heb bwyll, na gwybod pam 
Gael cystudd am eu castiau. 


Heb 'rofyn aeth yn rhyfel, 

Yn derfysg ac yn drafael, 
Cyfreithio'n ffriw, a ffraeo 'n ffraeth, 

'Madawai 'r gâth yn dawel. 


Y cwroath gâdd ei garco, 

Rhoi 'i gorff i'r bedd i briddo, 
Mewn pantle glâs, wrth bont y lôn, 

Mae i gnawd a'i groen yn crino, 


OWM TAWY. 99 


Os gofyn gŵr o gariad 
. Pwy fu yn fardd o fwriad, 
Wil Benygraig â'i reswm glân 
A luniai 'r gân â'i genad. 

Bu y gŵr hwn farw Rhagfyr, 1820, yn 57 mlwydd oed. — Gŵr arall, 
hefyd, oedd yn bur hoff o'r digrifol yn ei rigymau oedd Joseph Thomas, 
. Reu Joseph o'r Felin, neu “Josi'r Saer.” Treuliodd hwn ei fywyd yn 
ardal Cilbebyll a Phontardawy, ac yr oedd yn barod iawn â'i rigwm, yn 
enwedig yn yr elfen ddigrifol. Pan ddaeth Gough, o Ynyscedwyn, & 
Price, Pontardawy, dau offeiriad, ìi gymeryd gofal Eglwys Cilbebyll, 
dywedodd Joseph,— 

Dau offeiriad ffyddlon 
Sydd yma wedi 'u hanfon 

At grug o bobl ddrwg eu rhyw, 
Heb ofni Duw na dynion. 

Yr oedd Evan Gruffydd, y soniwyd am dano o'r blaen, gyda Joseph 
ar y pryd, ac atebodd ef,— 

Ni gawn ddystawrwydd, bellach, 
Fe dderfydd pob ymgeintach, 

Ni faidd un cythraul garthu 'i gêg 
Yn ymyl cìreg Clydach.* 

Daeth Price, yr offeiriad, heibio i Joseph, unwaith, pan oedd yn 
gweithio gwaith ei grefft, sef 8aer, a gwnaeth rhyw nodiad beirniadol 
ar ei waith. Nid oedd Joseph yn blasu hyny yn dda; a phan wnaeth y 
gŵr parchedig hyny yr ail waith, cododd y saer eì ben, a dywedodd 
wrtho yn hŷf ac yn groew,— | 

Saer ydwyf o'r dechreuad, 
Yn dilyn wrth fy ngalwad ; 

'R wy'n meddwl gwn i beth sy'n ffit 
Yn well na ffrit o 'ffeiriad. 

Cafodd gwaith Joseph lonydd gan yr offeiriad o hyny allan. Mae 
dwy gân ddigrifol o'n blaen o waith Joseph. Un yw “Cân y Clychau,” 
pan aeth llanciau drygionus i glochdŷ Cilbebyll ganol nos i gânu y clych- 
au, ac y dychrynwyd Morgan Barlow a'i wraig, y rhai oeddent yn byw yn 
ymyl, nes iddynt agos golli eu synwyrau. Y llall yw “Cân Llyn y Fan.” 
Yr oedd hen arferiad, hyd yn nôd yn nghof yr ysgrifenydd, i gannoedd o 
bobl y Cwm fyned tua Llŷn y Fan—lle enwog gan draddodiad ar dalcen 
uchaf y Mynydd Du—ar y Sul cyntaf o Awst, i chwareu, yfed, a glodd- 
esta. Yr oedd chwaer ì Joseph wedi bod yn hen barotôi ar gyfer myned, 
a phan ddaeth y diwrnod, cychwynodd i'w thaith, a'i chariad gyda hi, 
yr hwn a lysenwid, am reswm amlwg, yn ““Dyfal ei Dafod.” _ Ond yn lle 
myned tua Llŷn y Fan, cymerasant rhyw gyfeiriad arall. Pan glywodd 
y prydydd na fuont yno, ar ol eu holl ddadwrdd, gwnaeth gân, fel math o 
ffâg-hanes, i'w gosod yn ngenau yr ymwelwyr bwriadol hyn, fel gwatwareg 
ar eu pleserdaith. Cofier mai lle creigiog, mynyddig, yw ardal y Llŷn, 
heb na thŷ, na thwlc, na choeden, yn agosiddi. Ond dyma y gan :— 

Mae 'r ie'nctyd yn ffeindio anrhydedd wrth rodio, 
'D oes dim yn eu blino tra'u dwylo yn rhŷdd, 
Ond dilyn eu trwynau i fyny tua 'r Fanau, 
Gael gweled y llŷnau, dŵr llonydd, 


* Yr afon sydd yn myned trwy y pentref, 
2c 


40 CWM IAWY. 


Mae yno berllanau o gwmpas y llŷnau, 
Coed lemon, a 'falau, â'u blodau i'r brîg,— 
Ar dir yn y dwyrain, yn ngwyneb yr haulwen, 
Gardd lydan fel Eden fawledig. 


Rhwng oernydd mae gerddi, a dail y dwmdili, 
Coed rhyw a rhosmari yn tyfu o'r tôn, 
A phob rhyw o flodau yn bêr eu haroglau, 
Ac amryw o lysiau pur leision, . 
Difyrwch diddarfod oedd gwel'd y gwylanod 
Yn llusgo 'r llyswenod, llwyth hynod, o'u lle; 
A'r filfran yn barod i frathu 'r brithyllod, 
Wrth neidio at blyfod y Blaene.* 


Bu dyfal ei dafod yn rhifo'r rhyfeddod, 
A'u cofio 'n ol canfod dan gysgod y gwŷdd ; 

Yr hŵyaid oedd wylltion, a'r gŵyddau, ni” gwelsom 
Yn nofio ar grochon y Crychydd. 


'D oes nemawr yn credu in' gael y fath rali, 
Wrth fyn'd i drafaelu y drumiau o dre' ; 

Ond coden' eu golwg i ben y Fan amlwg, 
Cânt weled 'r un olwg a ninnau. 


Fe allai y dysgwylir i ni goffa enw y Parch. Josiah Rees, Gelligron, 
yn ein hysgrif, gan ein bod yn sôn am gynifer o gylch ei annedd. Ond 
y mae ef yn ŵr rhy uchel i'w osod yn llechres y prydyddion a'r rhigym- 
wyr. Bu ef am lawer o flynyddau yn weinidog i'r eglwys Bresbyteraidd 
yn Gellionen, cyn yr ymraniad, a hyd ei farw, yr hyn a gymerodd le 
flwyddyn neu ddwy ar ol yr ymraniad. Cymerodd yr ymraniad le yn 
1801. Yr oedd ef yn awdwr llawer o hymnau—er mai cyfansoddiadau 
go gyffredin oeddynt—a chyhoeddodd “Gasgliad o Hymnau,” yr hwn 
gydd mewn arferiad gan yr Undodiaid, fel y deallwn, mewn amryw fanau. 
Yr oedd yn ddyn o ddysgeidiaeth dda, ac yn awdwr amryw lyfrau. Efe 
fu yn brif offeryn i gychwyn “Yr Eurgrawn Oymreig,” cyhoeddiad pym- 
thegnosol, ac efe oedd ei olygydd. Dywedwyd wrthym mai oddeutu 
pymtheg rhifyn a gyhoeddwyd o hôno, ac i'r golygydd gael eì gynnorthwyo 
yn eu dygiad allan gan Iolo Morganwg, Peter Williams, Ieuan Brydydd 
Hîr, ac eraill o lênorion blaenaf Cymru ar y pryd. Yr oedd ei dad, 
Owen Rees, yn weinidog, fel y deallwn, yn Aberdâr. Daeth amryw o 
feibion Josiah Rees ï enwogrwydd. Owen ei fab yw y Rees sydd yn 
Firm Longman, &c., Llyfrwerthwyr, Llundain. Mab arall iddo yw Dr. 
Thomas Rees, awdwr yr “Fistory of South Wales,” ac ŵyr iddo yw Josiah 
Rees, y Barrister at Law. Yr ydym yn tybio, er nad ydym yn sicr, mai 
un o'r teulu hwn oedd Abraham Rees, awdwr yr “ Encyclop»dia,” a'r hwn 
a fu farw yn Llundain yn y flwyddyn 1825. 

Gwnaed cyfeiriad eisoes mewn erthygl flaenorol at Siôn Hywel, 
Gelligron.. Gwêl y 'TRAETHODYDD am 18060, tu dal. 415. Mae yno wall 
wrth roddi Gelligron, Pontardawy, wrth ei enw; Gelligron, Llangyfel- 
ach a ddylasai fod. Mae y ddau le o'r un enw, heb fod yn neppell oddi- 
wrth eu gilydd—un o bob tu i Gellionen.. Dyn o safle uchel yn yr 
ardal a'r eglwys oedd Siôn Hywel, ac a orphenodd ei yrfa tua'r flwydd- 
yn 1822, yn 71 mlwydd oed, a chladdwyd ef wrth gapel y Bedyddwyr— 


* Lle cyfagos. 


CWM TAWY, — dl 


Salem—yr hwn oedd yn ymyl ei dŷ. Mab ydoeddi Hywel Llywelyn, 
ffermwr cyfrifol o Langyfelach, ac aelod o eglwys Gellionen, pan ydoedd 
yn perthyn i'r Presbyteriaid. Pan fu farw ei dad, daeth Gelligron i law 
Siôn ei fab. Bu Siôn yn brïod deirgwaith. Ei ail wraig oedd chwaer 
Owen Dafydd, y Melinydd, y rhoddwyd ei hanes o'r blaen. (Gwêl 
'TRAETHODYDD 1866, tu dal. 404). . Ystyrid Siôn Hywel yn ddyn call, 
pwyllog, a meddai ddylanwad mawr yn yr eglwys yn Gellionen ; a phan 
ddaeth y ddadl Undodaidd i mewn yno i ranu yr eglwys, efe oedd â'r 
llaw flaenaf i gadw y capel i Josiah Rees a'i blaid. Nid ystyrid ef 
ychwaith yn “ Sosin,” neu Undodwr hollol, er ei fod, yn marn y Calfin- 
iaid, yn gogwyddo yn rhy bell i'r ochr hono. Nis gellir casglu dim o'r 
fath oddiwrth yr amrywiol hymnau a marwnadau o'i eiddo a welsom ni. 
Argraffwyd amryw gyfansoddiadau o'i eiddo yn y Seren Gomer, yn 
gystal âg ar eu pen eu hunain, ond y mae llawer mwy ar gael heb fod 
erioed yn argraffedig—marwnadau a hymnau, gan mwyaf. Yr oedd yn 
ddyn caruaidd, o dymher lôn a difyr; ac er mai yr elfen grefyddol oedd 
benaf yn ei fywyd a'i waith, medrai fod yn ddigrifol, a chânai ambell 
bwt felly, fel y dengys y gân ganlynol a wnaeth i Geiliog Gwynt, go 
SHE YNA a osodwyd gan y plwyf ar ben hen glochdŷ Eglwys Llangy-« 
elach :— 


Gŵr moel yw 'r ceiliog melyn, 
Sy 'n dechreu hala dychryn. 
Ar rai plwyfolion : 
Well done/ yr hen wardeniaid, 
Chwi roisoch bris afrifed, 
Os gwir dd'wêd dynion. 
Fe gair, ar farchnad neu ben ffair, 
Amgenach ceiliog 
Am bum' chwe' cheiniog,— 
Nid wy''n gelwyddog ! 
Peth annhrugarog yw 
Bod llawer un yn talu 
O'r braidd sy 'n gallu byw. 


Fe ddywed Jones o Sgerach,— 
Gŵr hardd yn ymhob cyfeillach, 
Nad oedd ei eisiau ; 
Ond Jones o Lysynini 
Oedd fwyaf am ei ddodi 
Ar ucha 'r clychau ; 
Os te, ai oni ddylai fe 
I fod mor g'redig, 
Fel gŵr boneddig, 
A thalu 'n ddiddig 
Am y fath g'lenig glân, 
Sy 'n sport i'r holl fforddolion, 
Yn fawrion ac yn fâu ? 


* * * * 


Ce's Ant, ei fod yn werth dêg punt / 
Os gwir yw 'r 'stori,— 
Pe buasai 'rhei'ny 
Yn cael eu rhanu 
Rhwng tlodion bro a bryn, 
Nhw roisen' fwy o fendith 
Na 'r lledrith ceiliog hyp, 


49 CWM TAwY. 


Bu mewn carwriaeth âg etifeddes go gyfoethog, pan oedd yn ŵr 
gweddw; ond darfu ìi hono, rywsut, yr hyn, fe allai, nad yw yn beth 
mor anarferol, wrthod iddo, pan oedd pethau wedi myned yn o bell 
ymlaen. Bernid mai achos y tŷnu yn ol oedd fod poced Siôn yn rhy 
ysgafn iddi. Gwnaeth yntau gân faith, gŵynfanus, i'w rïan wrthgil- 
iedig. Y mae yn rhy faith, ac yn rhy rywbeth arall, i'w gosod i lawr. 
oll, ond pigwn un pennill o hôni :— 


* * * 


Considrwch, Gwen dirion, fod clefyd y galon, 
'Nol iddo hir fagu, tu hwnt i feddygon ! 
Blinder fy meddwl, yn gwbl, 'r wy'n gwybod, 
A'm tŷn oddiar y ddaear, yn fyddar, i feddrod ! 

A dyma 'r modd, yn ôd i mi, 

'R wy'n bwrw dan yr angeu dô, 

A 'nghyrchu idd ei garchar, 

Lle nad oes poen na galar, 

Na dadwrdd mwy, na thrydar, 

Yn ddwfwn yn y ddaear 

Diglaiar dan glô. 

Boed imi, o'th fwynedd, drugaredd dan go. 


Waeth i ni adael ar yr un pennill yna, mae yn ddigon ì ddangos 
natur y gân, a phrofiad y cânwr siomedig. _— Mae tair o'i farwnadau ger 
ein bron, un i G. Morgans, Ysw., Glynhir, un i'r Parch. Lewis Rees, 
Mynydd Bâch, a'r llall i'r Parch. J, Davies, Alltwen... Yr ydym wedi 
rhoddi Galargân ei frawd yn nghyfraith, Owen Dafydd, eisoes, am Mor- 
gans, Glynhir, felly rhaid boddloni ar ychydig o'r pennillion goreu o'r 
ddwy farwnad arall. Am y Parch. Lewis Rees, dywed,— 


Bu 'n genad yn y Gogledd dir, 
Trwy Fôn a Sir Drefaldwyn ; 
Yn fugail eglwys Llanbrynmair, 
Gan draethu 'r gair i'r werin. 
'R oedd yno ddynion cïaidd, creulon, 
Ao yn frodyr i'r afradlon, 
Fe fu 'n offeryn yn llaw ei Frenin ; 
Trwy 'r Siroedd ucha, a Llanuwchllyn, 
I ddwyn dyeithriaid tua thre', 
I'r goleu, o law 'r gelyn. 
Llwyddai 'n rhyfedd yn y Gogledd, 
Tra bu yno yn ei annedd; 
Ac felly, rywfodd, galwad gafodd, 
Ond, b'odd bynag, fe'i derbyniodd ; 
Bu 'n Llangyfelach* er mawr lês, *Enw y plwyf. 
Was ffyddlawn, nes gorphenodd. 


Fe gâ'dd cyn'lleidfa Mynydd Bach 
Athrawiaeth iach, a'r Sketty, 
A Threforis yr un pryd, 
Maent 'n awr yn cydalaru : 
Wrth wel'd priddo 'u hanwyl athro, 
Aeth trwy angeu i dir ango' ; 
Ond nid peth gweddus ì rai deallus, 
Fyn'd i ysgog mor ddiesgus, 
Rho'w'd iddynt athro o'r un ffydd, 
Parchedig Dafydd Dafis, &c. 


y gân i Davies, o'r Alltwen, yn well, ac ambell bennill yn dda 
iawn. Nid oedd y brawd hwn, na'r rhan fwyaf o'i gydbrydyddion, yn 


CWM TAWY. 48 


cyfansoddi ar fwriad i argraffu, ond yn unig i dafod leferydd eì gymyd- 
ogion, ac am hyuy yr oedd yn cadw i eithafoedd at eiriau sathredig. 
Eu hamcan oedd gwneyd eu hunain yn ddealladwy; ac yr oeddynt yn 
gwneyd hyny yn berffaith. Yr oedd gormod o duedd ynddynt i chwilio 
am eiriau ìi gynghaneddu, a gwnaent hyny weithiau ar draul aberthu 


gynwyr; ar yr un pryd, yr ydym yn sŷnu yn fynych wrth weled y fath 
awdurdod ar eiriau gan ddynion mor anllythyrenog. Y mae aml linell 
a phennill mor]hynod o hapus o ran geiriad, mor 


| Lyfndêg, yn rhedeg yn rhydd, 
fel y byddai yn dda i lawer o gyfansoddwyr “enwog” y dyddiau hyn 
ddysgu gwers ganddynt. — Ond yn awr am ychydig o bennillion o farw- 
nad “Dafis, Alltwen,” yr hwn oedd weinidog eglwysi Alltwen, Owm- 
llynfell, a Chwmaman. Bu farw yn 1821, rhyw flwyddyn cyn marw- 
olaeth y prydydd ei hun, ac yr oedd yntau yn nychu i'w ymadawiad ar 
y pryd:— 
O'r hen awen, paid”a,;thewi, 

Dechre eto, "dere ati, 

Hwylia 'th dôn a'th'dìnau 'n dŷnion, 

Peth da yw cofio y rhai cyfion ; 

Er dy fod mewn oed methedig, 

Dihân, a ch'ôd, a'd'wê'd ychydig ; 

Waithnewydd trist a ddaeth i'n clust 

Fod un o'r tystion heno,— 

Pacchedig Ddafis, weddus, wiwdda, 

O'r Alltwen,7ar ben ei yrfa ! 

Ar ymadrodd nid wyf fedrus, 

Bach yw 'r gallu, mawr;yw 'r gwyllus, 

I dd'weyd ar g oedd, y dulla'r modd 
_ Y treuliodd ef ei amser; 

Rhaid myn'd yn fud, 'd oes genyf feder, 

I dd'weyd heno llai na 'r hanner, 


Och, Alltwen ! ei hen weinidog, 
Fu gynt yn anwyl ac yn enwog, 
Ni ddaw ef eto, yno atyn', 

Yn ol eì arfer, er ei erfyn; 

Fe fu yno 'n dadmaeth tyner, 

Yn cydoesi ddirfawr amser; 

Ei ddoniau maith, a'i felus waith, 
Ro'i effaith a chyffro, 

I newid gwêdd y rhai fai 'n gwrando, 
Tw dyddanu a'u dihuno. 
Llefarai'n uchel ac yn awchus 
Yn erbyn buchedd beohaduru8, 
A'r llei ffoi, trwy €fydd, a throi 
At Grist sy'n rhoi iechyd ; 

Efe yw'r ffordd, efe yw 'r bywyd, 
A thrwyddo fe ceir nefoedd hefyd. 


Llawer gwaith ar daith yr aethai 
Pan b'ai'n rhewi ar y rhiwiau; 
Myned allan dywydd oerllyd, 

A'r gwlaw,'n ei guro ar y Gwrhyd ;* 
Croesi 'r cymoedd heb ei gymhell, 
Pan b'ai 'n llifo 'ìi Gwm Llynfell. 


* Mynydd ar ei ffordd i Gwmaman. 


44 


CWM TAWY. 


* * * * 
Gwell yw tewi, y mae 'r tafod 
Yn rhy fŷr, a maith fyfyrdod; 
Nid yw dychymyg dyn daearol] 
Ond megys niwl am bethau nefol; 
Ni chlywodd clust, ni welodd llygad, 
Nid oes un dyn yn gallu dirnad 
Y pethau sy' ymhlith y llô, 
Ifyny,bobmynyd; 
Fe fethodd Paul, er cael eu clywed, 
Fod mor graffus a'u hamgyffred ; 
Ond yw 'n ddifai fod hen Ddafis, 
Wedi gorphen, yno 'n gorphwys. 

* * * * 


Bu coron wên ar ben y Dafis, 

Fe 'i gwisgwyd, do, yn anrbydeddus ; 
Aeth hono 'n awr i ]awr i'r beddrod, 
Pan ddarfu yma dreulio 'i hammod; 
Er ei cholli, yn ddigellwair, 

Câ'dd un sy 'n dysgwyl* yn fwy dysglaer, 
Sef coron aur, hon a bair, 

Pa nifer a geir ynddi 

O berlau cywrain, all neb eu cyfri', 
Ond y sawl sydd wedi eu rhoddi. 

Er bod yma yn ammhôus, 

Ar amserau 'n anghysurus, 

Gan ofni rhith duwioldeb chwith ; 
Mae 'n ddilyth wirionedd, 

Fod Dafis 'n awr mewn mawr orfoledd, 
Yn ddiarswyd ar ei orsedd, 


Yr eglwysi oedd e 'n perthyn, 

Ag sydd yn drist, gweddïwn drostyn', 
yr Hwn a'i cym'rodd ato 

Yn ddiattal roddi eto 

Un wrth ei fodd, ar g'oedd y werin, 

Un fo 'n ddyfal ar ei ddeulin, 

Un doeth a chall, un diwall, 

Fo 'n deall symylrwydd, 

Ac yn taro at sancteiddrwydd ; 

Dyn o nodau cryfion crefydd ; 

Cofiwch chwithau mai peth chwithig, 

I weinidog yn enwedig, 

Gael gofid blin wrth eich trin ;' 

Yn gyndyn na fyddwch ; 

I garu 'ch gilydd er dïogelwch, 

O fy mrodyr, ymhyfrydwch ! 


Cofiwch am eich hen flaenorwr, 

Nid oedd ef byth yn caru cynhwr', 

'R wy'n gobeithio na chlywir pethau 
Fyddo 'n chwith am danoch chwithau : 
Os ewch i ochain yn ddiachos, 

Un waeddi Paul, a'r llall Apolos, 
Cewch wel'd yn wir, cyn bo hir, 
Anghysur yn gyson ; 

Ni chais y gelyn well na'r galon, 
Wrth bob rheswm, i hau ymryson. 
Byddwch yn gyttân â'ch gilydd, 
A gweddïwch lawer beunydd, 

Gall Duw 'r gras roddi gwas 

Fo 'n addas,—mae 'n addo 


* Arferir “dysgwyl” yma yn yr un ystyr ag edrych. 


CWM TAWY. 45 


Dïogelu a bugeilio; 

Na fyddwch athrist, chwi gewch athro. 
Oedran Crist, pan aeth i'r ddaeren, 
Oedd deunaw cant ac un ar hugain ; 
A'i oedran yntau, dyna 'r nifer, 

Oedd pedwar ugain mlwydd a phedair. 


Wrth 'Langiwo mae'i goríf yn gorphwys, 

Ac yno bydd, mae'n adnabyddus, 

Nes dêl ì lawr, ar ryw awr, 

Yr udgorn mawr i gânu, 

Fe fydd Dafis y pryd hyny 

Gyda'r cynta' yno 'n cwnu. 
Tybed fod eisieu hysbysu i rywrai mai ystyr y linell gyffrôus olaf yw “Gyd 
â'r cyntaf yno'n codi?” Os nad yw y pennillion uchod yn llwythog o 
1arddoniaeth, y maent yn llawn o synwyr da, ac ysbryd Oristionogol, ac 
yr ydym yn diolch yn galonog i'r hen brydydd am danynt, wrth ei adael. 

Wyr i Siôn Hywel oedd John Davies (Carnhuandes), o'r Alltwen, ac 

wedi hyny o Pant-têg, a mab i James Davies, gynt o Nantmoel, ond 
wedi hyny o'r Alltwen. Dysgodd ei grefft fel crydd, ond codwyd ef 
wedi hyny yn ysgolfeistr, a bu yn cadw ysgol am dymmor go faith yn 
Pant-têg. Yr oedd ei holl fryd ar lênyddiaeth, ac ysgrifenodd lawer 
iawn i'r Diwygiwr o Ryddiaith a Barddoniaeth. _ Oladdwyd ef yn 86ain 
oed, yn mynwent Alltwen, yn y flwyddyn 1888, ac y mae côf-golofn 
barchus ar ei fedd. Y mae llawer iawn o ysgrifau ar eì ôl gyda chwaer 
iddo sydd yn byw gerllaw Cilbebyll. Yr oedd wedi dysgu cerddoriaeth 
yn dda hefyd, ac yn cael ei ystyried yn gerddor campus yr amser hwnw. 
Un o'r pethau mwyaf poblogaidd a wnaeth erioed oedd y dôn a elwid 
«€ Ystradgynlais,” ar y pennill o'i waith ei hun ar Ddydd y Farn. Clyw- 
som hono yn cael ei chânu gyda hwyl neillduol gan gyfaill yn Aber- 
ystwyth yn ddiweddar; a dywedai ei fod yn cofio, lawer o flynyddoedd 
yn ôl, fod hon yn un o'r pethau mwyaf poblogaidd yn y dref gerddorol 
hono. Nid yw hwn yn lle i ni gyhoeddi y dôn, ond wele y pennill 
difrifol ar yr hwn y cyfansoddwyd hi:— 

Y mae dydd ofnadwy 'n dyfod, 

Gwyliwn bawb, a byddwn barod ; 

Dydd y mellt, a dydd taranau, 

Dydd yr wylo, dydd dïalau, 

Byd a'r môr ro' fyny eu meirw, 

Â'r rhai a fyddant byw a ddywedant fel hyn :— 

Fel câ'dd Sodom a Gomorrah 

Gan y tân yn llwyr eu difa, 

Byd i gyd a lysg yn gyfan, 

Môr a'i dônau mawr yn brwdian, 

Sêr yn syrthio, 'r haul yn duo, 

Lleuad fel y gwaed yn lliwio ! 

O ddydd mawr! dydd mawr iawn! 

Ffown ar fyrder i Galfaria, 

Rhag i'r diluw dd'od a'n dala; 

O, ffown at Grist! 


Rhaid i ni adael y gweddill o ysgrifau “ Carnhuandes,” yn gystal â'r holl 
bentwr ysgrifau eraill sydd o'n blaen, gan fod yr ysgrif yn myned yn 
faith. Mae yn debyg y rhaid cânu yn iach bellach i Gwmtawy hefyd, 
oddigerth i ni ladrata adeg rywbryd i ysgrifenu ychydig ar hen arferion 
ac ofergoledd y cwm. 


46 


JONAH. 


— Em nad yw llyfr Jonah ond byr, nid oes un o lyfrau yr Ysgrythyr ag y 
mae mwy o amrywiaeth barn wedi bod yn ei gylch; ac nid ydyw 
anffyddwyr wedi bod yn gwawdio, na rhesymolwyr wedi bod yn dychy- 
mygu ac yn breuddwydio, uwchben dim yn fwy na chynnwysiad y llyfr 
hwn. Edrychai yr hen ysgrifenwyr, Iuddewig a Christionogol, ar lyfr 
Jonah fel hanes syml; a phob peth a gaent ynddo uwchlaw rheswm, 
hwy a'î prïodolent i ddylanwadau goruwchnaturiol. Nid oedd un canon 
ymysg eu rheolau beirniadol hwy i'r perwyl fod “gwyrth yn anmhosibl,” 
a bod pa beth bynag nad allai rheswm roddi cyfrif têg a llawn am danoi 
gael ei ystyried yn ffâg neu chwedl. Yn ddiweddar, mewn cymhariaeth, 
gyda chodiad a chynnydd rhesymoliaeth yn yr Almaen, daeth i fewn 
ddull newydd o feirniadu—yr unig ddull, medd ei broffeswyr, ag sydd 
yn deilwng o allu meddyliol, gwybodaeth, a dysgeidiaeth yr “ oes oleu 
hon.” Rhai o brif bynciau y ffydd hono yw gwneyd i ffordd yn hollol 
â'r goruwchnaturiol, a gwadu cywirdeb hanesyddol yr hyn a adroddir 
yn Ysgrythyrau yr Hen Destament a'r Newydd. — Yn ol yr ysgol hon o 
feirniaid, wrth gwrs, nid yw yr hyn a adroddir yn llyfr Jonah yn hanes 
gwirioneddol; ac yn perthyn iddi y mae Herder, Michaelis, Meyer, 
Hitzig, Baur, Bleek, Ewald, De Wette, Bunsen, ac eraill, ynghyda'u 
canlynwyr, Stanley, Williams, Davidson, Colenso, ac eraill yn y wlad 
hon. Gyda'r dosbarth hwn y mae yn dygwydd gyda golwg ar Jonah, 
fel y mae gyda golwg ar bawb a phob peth arall, eu bod yn methu cyd- 
weled â'u gilydd. Nid ydynt i gyd yn hollol benderfynol pa un a fu y 
fath berson â Jonah erioed neu beidio. Wrth gwrs, ni fu erioed yn 
mol y pysgodyn; ond y maent yn methu cydweled beth a roddodd 
fodolaeth i'r hanes. Mynant nad oes neb ag sydd yn “feirniad” a 
dybia am eiliad iddo fod yn Ninifeh; ond nis gallant gyttuno oddiar ba 
amgylchiad y cyfododd y chwedl. Nid Jonah, bid sicr, a ysgrifenodd y 
llyfr ; gŵyr pob dyn “ dysgedig,” ac yn enwedig pob Hebrêwr cyfarwydd, 
fod y llyfr wedi eì ysgrifenu fynyddoedd lawer ar ol dyddiau Jonah ; ond 
pwy a'i hysgrifenodd, neu pa bryd yr ysgrifenwyd ef, nid ydynt yn 
gallu penderfynu. Gyda'r broffes o ysgafnhau beichiau rheswm, a 
gymud yn garedig bob peth oddiar ei ffordd a allai fod yn dramgwyddus 
iddo, y maent wedi gosod o'i flaen orchwylion ag nad ydyw credu gwir- 
ionedd hanesyddol y llyfr ond ysgafn o waith mewn cymhariaeth iddynt; 
ac er ein bod yn mawrygu ac yn gwerthfawrogi beirniadaeth alluog a 
thêg, rhaid i ni addef fod geiriau yr apostol wedi ein taro yn nerthol 
lawer pryd wrth ddarllen dychymygion y dynion dysgedig hyn:—*“ Pan 
dybient eu bod yn ddoethion, hwy a aethant yn ffyliaid.” _ Codir gwrth- 
wynebiad, ì ddechreu, i gymeriad Jonah. Dywedir mai gwrthuni ac 
afresymoldeb hollol yw tybied y gallasai un dyn ag oedd yn brophwyd 
i'r Arglwydd ymddwyn yn y fath fodd ;—fod ei anufudd-dod, y rheswm 
eì fod yn ffoi o wydd yr Arglwydd, ystyfnigrwydd a sarugrwydd ei 
dymher yn Ninifeh, yn profi nas gallasai dyn o'r fath fod yn brophwyd. 
Dadleuir ymhellach, fod y ffaith nad oes dim o'i hanes—dim o hanes 


JONAH. 47 


ei deithiau—dim o fanylion ei arosiad yn Ninefeh—na dim o'i hanes ar 
ol hyny, yn cael ei roddi, yn myned ymhell ìi brofi mai chwedl yw y 
'cyfan. Rhaid addef fod y cymeriad yn un hynod—yn un ar ei ben ei 
hun; ond nid yw hyny, bid sicr, yn profi fod y fath gymeriad yn an- 
nichonadwy, oddigerth i ni brofi yn gyntaf fod yr Anfeidrol yn ddiffygiol 
mewn gallu, neu yn ddiffygiol mewn ewyllys, i ganiatâu i gymeriadau 
hynod ymddangos ymhlith plant dynion. Yma, yn ddïau, ni a dybiem, 
y mae llawer o feirniaid Jonah yn cyfeiliorni, am na wyddant hanes 
y ddynoliaeth na gallu Duw. Onid oes amrywiaeth diderfyn yn ei holl 
weithredoedd Ef? ac onid ydyw yn wirionedd fod pob cymeriad a lun- 
iwyd ganddo ef yn gymeriad gwreiddiol, ac na raid iddo wrth gopi na 
chynllun ond ei feddwl a'i ewyllys anfeidrol ei hun? Ymddengys i ni 
fod ystyriaeth prïodol a phwyllog o genedl, addysg, a chenedlaeth y 
prophwyd yn debyg o arwain y meddwl yn lled ddigyfeiliorni i'r casgliad 
fod yr holl hanes a roddir am dano yn wirionedd llythyrenol. Ymdrech- 
wn egluro y pwnc hwn yn helaethach yn y tu dalenau dilynol. 

Tybia un dosbarth fod yr hanes wedi ei gymeryd o un neu ddwy o 
hen chwedlau paganaidd, wedi eu taflu i ffurf Iuddewig, er mwyn dysgu 
i'r genedl ryw wirioneddau arbenig am gymeriad Duw. ['r rhai nad 
ydynt yn gyfarwydd â'r hen glasuron, ni a roddwn yma sylwedd y 
chwedlau y cyfeirir atynt... Un ydyw hon: Er mwyn gwneyd prawf ar 
drahâusder Laomedon, ymddangosodd Apollo a Poseidon iddo, ac add- 
awsant gadarnhâu dinas Pergamus am swm penodol. Wedi iddynt 
orphen y gwaith, gwrthodai Laomedon dalu iddynt am dano yn oly 
cyttundeb. Mewn canlyniad, anfonodd Apollo haint, ac anfonodd Posei- 
don anghenfil o'r môr, y rhai a wnaethant ddinystr mawr ar drigolion y 
gwastadedd. Dywedodd yr;oracl y byddai i'r dinystr gael ei symud 
ymaith os byddai i Laomedon roddi ei ferch Hesione yn aberth i'r môr- 
anghenfil. Mor fawr a difâol oedd y dinystr, fel yr oedd yn dda ganddo 
gael gwaredigaeth ar ryw delerau. Cydsyniodd â chais yr oracl; a 
rhwymodd ei ferch wrth un o'r creigiau yn agos i'r lân. Wrth weled y 
ferch wedi ei rhoddi yn y fath sefyllfa, addawodd Herceules y byddai 
iddo ladd y môr-anghenfil a rhoddi Hesione yn rhydd, os byddai i 
Laomedon roddi iddo ef y ceffylau a roddasai Zeus yn ad-daliad am ei 
waith yn treisio Ganymede. Y mae y llall yn gyffelyb. Tramgwydd- 
wyd y môr-dduwiesau wrth waith Oassiope, mam Andromeda, yn ym- 
ffrostio ei bod yn fwy prydferth na hwynt. Anfonodd Poseidon, yn y 
chwedl hon hefyd, lifeiriant a môr-anghenfil, y rhai a wnaethant ddin- 
ystr nid ychydig. Cynghor yr oracl, yma hefyd, oedd i Andromeda gael 
ei rhoddi. yn ymborth i'r môr-anghenfil.. Cadwynwyd hi wrth un o'r 
creigiau i'r perwyl hwnw. Oyttunodd Perseus â'i thad y byddai iddo ef 
ladd y môr-anghenfil a gwaredu Andromeda. Dyna sylwedd y ddwy 
chwedl. Ofer fyddai cynnyg rhoddi yma yr holl amrywiaethau gyda pha 
rai y cawsant eu hadrodd a'u gweithio i fyny o bryd i bryd, a'r modd y 
cysylltwyd yr olaf, ymhen canrifoedd ar ol Jonah, a Joppa, ac y dygwyd 
i fewn elfenau ag ydynt yn cyd-daro yn fwy hollol â hanes y prophwyd. 
Ac eto, dyma chwedlau o ba rai, yn ol y cyfryw ddynion â Baur, 
Rosenmiiller, Gesenius, De Wette, Bertholdt, Knobel, ac eraill, yn yr 
Almaen, y cymerwyd rhyw gymaint o ddefnyddiau yr hanes â roddir yn 
llyfr y prophwyd Jonah. Y mae Baur a Bunsen yn gwrthod y dybiaeth 


de 


48 JOXNAH, 


hon fel un ddisail ac annheilwng; ond mewn trefn i roddi lle i dybiaeth 
arallnad ydyw ond ychydig yn well. Nid ydyw Eichorn yn alluog i ben- 
derfynu pa un ai y chwedl a gymerwyd oddiwrth Jonah ai Jonah oddiwrth 
ychwedl. Ond y mae yn annirnadwy i ni pa fodd y gall neb weled y fath 
debygolrwydd rhyngddynt, pryd nad oes dim yn y naill ag sydd yn y 
llall ond yn unig y pysgodyn mawr, neu y môr-anghenfil._ Dywedir, 
mae yn wir, gan ysgrifenwyr yn nghanrifoedd cyntaf Cristionogaeth fod 
Hercules wedi bod yn mol y môr-anghenfil am dri diwrnod a thair nos; 
ond ymddengys i ni fod Bleek ac eraill yn hollol gywir pan yn dyweyd 
fod y pethau hyn yn ychwanegiadau oddiwrth hanes Jonah; oblegid, hyd 
yn nôd yn ol y beirniaid a haerant mai ychydig o ganrifoedd cyn Crist 
yr ysgrifenwyd llyfr Jonah, yr oedd yr hanes wedi ei ysgrifenu rai can- 
rifoedd cyn i ddim o'r ychwanegiadau y cyfeirir atynt ymddangos yn y 
ffugchwedlau. 

Rhai a dybiant fod y rhan gyntaf o'r llyfr yn hanes gwirioueddol ; ond 
mai breuddwyd a gafodd Jonah pan yn cysgu yn y llong ydyw y gweddill. 
Blasche a dybia mai gweledigaeth a gafodd Jonah ydyw y cwbl. Eraill 
a farnant fod y fath brophwyd â Jonah wedi bod, ac y gall ddarfod iddo 
ymweled â Ninefeh, a phregethu yno, ac ysgrifenu rhyw gymaint o'i 
hanes; a bod y llyfr, fel y mae, yn gyfansoddiad rhyw lênor Hebreig 
ymhen oesoedd ar ol i Jonah farw. Mae y dybiaeth hon yn cymeryd yn 
ganiatâol fod rhyw gymaint o wirionedd yn sylfaen i'r hanes, ond fod y 
rhan fwyaf o lawer wedi ei wneyd i fyny o gynnyrch darfelydd yr ysgrif- 
enydd, a bod y gân a roddir yn ngenau Jonah yn mol y pysgodyn wedi 
ei chymeryd o wahanol ranau o Salmau eraill. Haerir fod geiriau yn y 
llyfr, ac arddull y cyfansoddiad, yn profi ei fod lawer yn ddiweddarach 
nag amser Jonah. _ Un o brif amddiffynwyr y golygiad hwn yw Ewald. 
Nid yw y geiriau a nodir er profi mai cyfansoddiad diweddar ydyw y 
llyfr, a ysgrifenwyd gan rywun na wyddys pwy, ryw bryd na wyddys pa 
bryd ar ol y caethiwed Babilonaidd, i ryw amcan na wyddys pa beth, 
ond ychydig iawn mewn nifer; a sicrhêir'ì ni gan rai a gyfrifir yn ysgol- 
heigion Hebreig da, fod y rhai hyn oll, oddigerth un neu ddau, yn eiriau 
Hebraeg, er mai dyma y tro cyntaf i rai o honynt gael eu harferyd, 
oblegid eu bod yn dermau perthynol i'rmôr. Y ddau air nad ydynt yn 
Hebraeg ydyw rab mewn cysylltiad â hachobel (i. 6) a gyfieithir “ meistr 
yllong.” Gair Phoniciaidd ydyw hwn, ac nid Aramsidd; a'i ystyr 
yw prif, penaeth, neu gadben. Trwy mai llong Phoeniciaidd oedd y 
llong, yr oedd yn hollol naturiol i'r prophwyd arferyd gair Phoeniciaidd 
am y meistr. Y gair arall yw taam, (iii. 7) a gyfieithir “gorchymyn.” 
Gair Syriaidd yw hwn; ac y mae tu hwnt i bob dadl mai canger' o'r 
iaith Syriaeg oedd iaith Ninefeh; ac nis gall dim fod yn fwy naturiol 
nag i Jonah arferyd y term lleol a ddefnyddid am y cyhoeddiad brenhinol. 
Y mae ymddangosiad y ddau air a nodwyd, yn wir, yn brofion ychwan- 
egol i ni fod yr holl hanes yn wirionedd, ac wedi cael ei ysgrifenu gan 
Jonah ei hun. 

Y mae corff mawr ysgrifenwyr Brydain yn sefyll dros yr hen ath- 
rawiaeth. Ymysg yrhai hyn yn y blynyddoedd diweddaf y ceir Fair- 
bairn a Pusoy; ac y mae nifer o ddynion gwir alluog yn yr Almaen yn 
gefyll dros yr un golygiadau, y blaenaf o ba rai ydyw Hengstenberg, 
Hâvornick, Sack, Baumgarten, Keil, Delitzsch, a Lange. 


JONAH. 40 


Yn bresennol, ni a gymerwn yr hanes yn syml, ac a geisiwn ddangos 
wrth fyned ymlaen pa mor ddisail ac anghyson âg egwyddorion beirn- 
iadaeth dêg yw rhai o'r tybiau a ddygwyd ymlaen fel esboniadau arno. 

Am rïeni Jonah, a'i ddygiad i fyny, nid ydym yn gwybod dim... Myn 
traddodiadau Iuddewig mai efe ydoedd mab y wraig weddw o Sarepta, 
a godwyd o feirw gan Elias, iddo pan yn llanc ddilyn y prophwyd i'r 
anialwch, ac mai efe a eneiniodd Jehu, fab Nimsi, yn frenin ar Israel. 
Nid ydym yn gweled un rheswm dros beidio credu mai yr un ydoedd y 
Jonah a anfonwyd i Ninefeh (Jonah i. 1) â'r prophwyd Jonah y crybwyllir 
am dano yn 2 Bren. xiv. 25. Nid hawdd ydyw credu fod dau brophwyd 
o'r un enw (enw mor anarferol), a'r ddau yn feibion i Amittai (enw tra 
anarferol eto), ac yn byw yn yr un cyfnod. Ni ddywedir ychwaneg am 
ei deulu na'i fod yn fab i Amittai; na dim am ei ddygiad i fyny, na'i 
amgylchiadau ond ei fod yn byw yn Gath-hepher. Wrth droi i Joshua 
(xix. 10—19) yr ydym yn cgel fod y lle hwnw o fewn terfynau llwyth 
Zabulon, i'r gogledd i Nazareth, ac heb fod ymhell oddiwrth Tiberias. 
Tua dwy filldir i'r dwyrain o Sepphoris (Sefuriah yn bresennol), ar ben 
bryn creigiog, y mae pentref bychan a elwir El-Meshad, a dangosir yno 
fedd Jonah hyd y dydd hwn. Mae y bedd yn meddiant y Mahometiaid; 
ond creda Oristionogion Nazareth, yr un modd, mai yno y mae Gath- 
hepher y Bibl, a lle genedigol y pfophwyd Jonah. Oddiwrth y 
crybwylliad a geir am dano yn Brenhinoedd, gwelir ei fod yn cydoesi â 
Jeroboam II., mab Joas, am yr hwn y dywedir:—“ Efe a ddŷg adref (a 
adferodd) derfyn Israel o'r lle yr eir i mewn i Hamath hyd fôr y rhôs (y 
môr marw), yn ol gair Arglwydd Dduw Israel, yr hwn a lefarasai efe trwy 
law ei was Jonah, fab Amittai, y prophwyd, yr hwn oedd o Gath-hepher.” 
Nid ydyw “gair” y brophwydoliaeth hono wedi ei gofnodi; ond y mae 
yn eglur oddiwrth dôn y cofnodiad hwn fod Jonah yn adnabyddus ymysg 
cenedl Israel fel prophwyd i'r Arglwydd. Ni ddywedir ymha adeg yn 
ystod teyrnasiad Jeroboam y llefarwyd y “'gair;” ond y mae yn eglur 
fod Jonah wedi prophwydo ryw gymaint o amser cyn i Jeroboam ennill 
ei fuddugoliaethau, a dichon, yn wir, cyn iddo ddechreu teyrnasu. 
Gellir tybied felly fod Jonah yn byw yn y rhan gyntaf o deyrnasiad Jer- 
oboam, os nad trwy holl ystod ei deyrnasiad. _ Yr ydoedd ar y maes felly 
ryw gymaint, os nad amryw flynyddoedd, o flaen Hosea; ond dichon fod 
y prophwyd hwnw, yn gystal â Joel ac Amos, wedi dechreu prophwydo 
cyn i amgylchiad mawr arbenig ei fywyd gymeryd lle, ac felly fod yr Iudd- 
ewon wedi rhoddi ei lyfr ar ol y rhai hyny. 'Tybia rhai mai yn amser 
Menahem yr aeth efe i Ninefeh, ac mai Pul, neu Ivalush, oedd yn frenin 
Ningfeh ar y pryd. Ymhen rhyw yspaid, pa fodd bynag, ar ol iddo 
ddechreu cyflawni gorchwylion cyffredin ei swydd fel prophwyd, der- 
byniodd orchymyn a chenadwri arbenig oddiwrth Dduw i fyned i Ni- 
nefeh. . “Cyfod, dôs i Ninefeh, y ddinas fawr, a phregetha yn ei herbyn.” 
Yr oedd y genadwri y fath fel y penderfynodd anufuddhâu. Gallem 
feddwl fod Duw wedi rhoddi y gorchymyn fwy nag unwaith, ac iddo 
yntau, o'r diwedd, benderfynu gadael y wlad er mwyn cael llonydd. Yr 
oedd Jonah yn gyfarwydd yn holl ddysgeidiaeth y genedl Iuddewig; ac 
un o'r gwirioneddau neillduol a ddysgid gan y genedl oedd fod y Duw a 
addolid ganddi yn hollbresennol. Dywed wrth y morwyr, yn awr, 
“Ofni yr wyf Dduw y nefoedd, yr hwn a wnaeth y môr a'r sychdir.” 


50 JONAH. 


Nid ydys i feddwl fod Jonah yn meddwl y gallai fyned ì un wlad na byddai 
Elohim yn bresennol ynddi, ond ei fod am ffoi “o wydd (rhag wyneb) 
Jehofah,” hyny yw, allan o wlad Israel, yn yr hon yr oedd Duw yn 
bresennol fel Duw cyfammodol ei bobl, gan dybied y cai lonydd gan yr 
ysbrydoliaeth a'i cynhyrfai ond myned yn ddigon pell o derfynau gwlad 
Jehofah. Nid hawdd yw penderfynu paham yr oedd y prophwyd mor 
anewyllysgar i roddi ufudd-dod y tro hwn i'r Arglwydd. Yr oedd y 
ffordd yn faith ac yn ddyeithr; ond nis gallwn feddwl y buasai y pro- 
phwyd yn gadael i hyny ei berswadio i beidio cychwyn. _ Er na wyddai 
Jonah, na neb yn Israel, ond ychydig am Ninefeh, yr oedd son am dani 
fel “y ddinas fawr” —y fwyaf o holl ddinasoedd y byd, wedi cyrhaeddyd 
ei glustiau; ac yr oedd yntau yn deall yn dda, ac yn teimlo, pa mor 
egwan ac anaddas ydoedd i wynebu ar y fath le gyda'r fath genadwri; 
ond rhy brin y gallwn lettŷa y meddwl mai ystyriaethau o'r fath yma a 
ddylanwadent i'w rwystro i gychwyn i'r daith. Mae y rheswm i'w gael, 
o'i enau ef ei hun, yn pen. iv. 2:— 


“ Attolwg, Jehofah, onid dyma fy ngair, 
Pan oeddwn i eto yn fy ngwlad ? 
Am hyny y rhagflaenais trwy ffoi i Tarsis; 
Canys gwn dy fod di yn Dduw graslawn a thrugarog.” 


Gwybod fod Duw yn Dduw graslawn a thrugarog a barodd, yn ol ei 
eiriau ef ei hun, iddo anufuddhâu. _ Ar ryw olwg, y mae y prophwyd yn 
haeddu canmoliaeth yn ei anufudd-dod. Yr oedd y mynych gyflêusderau 
a gawsai i weled cymeriad Duw, yn y deddfau a'r barnedigaethau a 
roddasai i'w bobl, yn gystal ag yn ei ymddygiadau tuag atynt yn holl ystod 
eu hanes, wedi ei ddysgu i gredu mai Duw trugarog a graslawn ydoedd. 
Ond pa fodd yr oedd yr ystyriaeth hon wedi periiddoanufuddhâu? Yr 
ateb a gynnygir gan rai i'r ymofyniad hwn ydyw hyn: Er nad oedd gair 
o efengyl, nac addewid, na thrugaredd, yn y bregeth, eto, yr oedd Jonah 
yn deall cymeriad ei Dduw mor dda fel y gwyddai mai oddiar drugaredd 
a thosturi yr oedd yn ei anfon ef gyda'r fath genadwri; gwyddai, ymhell- 
ach, os byddai i drigolion Ninefeh ymostwng ger ei fron ac edifarhâu, y 
buasai yn sicr o dosturio wrthynt a'u harbed. Os felly y buasai, yr oedd 
yn gweled y buasai ei gymeriad ef yn myned dan warth fel gau bro- 
phwyd. Os na ddisgynai y farn yn ol y cyhoeddiad, pa un oedd mor 
bendant a diammodol, teimlai y byddai ei enw ef yn cael ei sathru, a'i 
ddylanwad yn cael ei hollol ddystrywio. Eraill a dybiant mai meddwl 
yr oedd y prophwyd os buasai y farn yn cael ei hattal mewn canlyniad i 
edifeirwch y Ninefeaid, pryd yr oedd y cyhoeddiad mor ddiammodol, y 
buasai hyny yn adlewyrchu yn anffafriol ar gymeriad Duw; y buasai yn 
ei arddangos fel un anwadal a chyfnewidiol. Eraill a dybiant eì fod yn 
edrych ar yr amgylchiad mewn cysylltiad â'i genedl ei hun. Teimlai 
mai ychydig o argraff a gawsai ei waith—fod y genedl yn parhâu yn eu 
cyndynrwydd a'u hannuwioldeb er pob peth a wnaethai ac a lefarasai fel 
prophwyd yn eu mysg. Ac os na ddisgynai y farn ar Ninefeh ar ol ei 
brophwydoliaeth yn ei herbyn, y byddai hyny, wedi i'r hanes ddyfod 
drosodd i Israel, yn foddion i lwyr ddinystrio ei ddylanwad. Wrth 
weled nad oedd ond ychydig o sylw yn cael ei dalu i ddim a ddywedai 
eisoes, yr oedd yn bryderus rhag gwneyd dim, mewn un modd, a allasai 


JONAH, ôl 


wneyd ei waith a'i genadwri fel prophwyd yn llai derbyniol yn y dyfodol 
gan ei genedl. A rhagi hyny ddygwydd, nid ydoedd yn foddlawn i 
fyned i bregethu i'r cenedloedd o gwbl. Ymddengys i ni fod mwy i'w 
ddyweyd dros y golygiad diweddaf hwn nag un o'r lleill; ac eto nid 
ydym yn teimlo ei fod yn hollol foddhaol. — Ac ond edrych ar Jonah fel 
Hebrêwr—fel Iuddew defosiynol, wedi cael ei ddwyn i fyny yn addysg 
grefyddol yr Iuddewon, a than ddylanwad rhagfarnau Iuddewig, mae yr 
eglurhâd, dybygem ni, wrth law. Nid natur y genadwri, nid pellder ac 
anhawsder y daith, nid eì anghymhwysder i'r gwaith, nid ofn rhag i'w 
gymeriad ef na chymeriad ei Dduw fyned dan warth, nid pryder rhag 
i'w ddylanwad ar ei gydgenedl gael ei ddyfetha, oedd yr achos o'i an- 
ufudd-dod, ond y teimlad a lochesai yn ei galon ef, fel yr Iuddewon yn 
gyffredin, yn erbyn y cenedloedd. Mae yn wir mai dinystr digymysg 
oedd yn y bregeth; a gallesid meddwl na fuasai myned ì bregethu 
dinystr ar y cenedloedd yn anghydnaws â meddwl y prophwyd; ond yr 
oedd efe yn adnabod cymeriad ei Dduw mor dda fel y clywai adlais 
trugaredd yn y bygythiad, er mor ofnadwy ydoedd—gwyddai mai trugar- 
edd oedd yn nghalon ei Dduw pan yn ei anfon gyda'r fath bregeth—a 
gwyddai pe byddai y Ninefeaid yn edifarhâu, y buasai y “ Duw trugarog 
a graslawn” yn rhwym o'u harbed, ac felly nid ydoedd yn foddlawn i 
fod mewn un modd yn gyfrwng trugaredd i'r cenedloedd. Mae yn 
anmhosibl i ni gredu mor ddwfn a chryf ydoedd y teimlad o ddygasedd 
yn meddyliau yr Iuddewon tuag at y cenedloedd. Ymhen oesoedd lawer 
ar ol Jonah, yr ydym yn gweled mor anystwyth ydoedd un a fuasai am 
fwy na thair blynedd wrth draed yr Athraw mawr i fyned i bregethu i'r 
cenedloedd. 

Yn hytrach na myned i Ninifeh, y mae yn cychwyn i lawr o fynydd- 
oedd Galilea tua'r môr. Y mae yn cyrhaeddyd Joppa, yr unig borthladd 
ar y pryd yn Israel. Gwelodd yno long ddyeithr, gyda phobl ddyeithr yn 
perthyn iddi, a chafodd ei bod ar hwylio allan i Tarshish. Tybia rhai 
mai Tarsis yn Cilicia, lle genedigol yr apostol Paul, ydoedd y lle hwn ; 
ond mwy dewisol genym ni yw credu mai Tarshish, neu Tartessus, un o 
borthladdoedd y Phoeniciaid yn Yspaen ydoedd. Tybiodd ar unwaith 
fod hwn yn gyflêusdra hynod ofanteisiol iddo roddi ei fwriad mewn gweith- 
rediad. Wedi talu y llong-lôg, dacw ef yn myned i'w bwrdd. Golwg 
darawiadol ydyw hon: Jonah, y prophwyd, ymysg y cenedloedd eilun- 
addolgar ar fwrdd y llong yn ffoi oddiwrth ei waith ac o bresennoldeb ei 
Dduw. Ar ol lludded y daith (ar ei draed, mae yn debyg), efe a ym- 
neillduodd oddiar y bwrdd i ystafell isaf y llong, ac yno efe a gysgodd yn 
drwm. Nid yn hir y bu Jonah heb gael prawf adnewyddol o gymeriad 
ei Dduw, pa mor barod bynag ydoedd i drugarhâu wrth yr edifeiriol a'r 
gostyngedig, nad ydoedd anufudd-dod ì gael ei oddef yn hir heb ei 
gerydd. “Jehofah a daflodd wynt mawr ar ymôr.” _ Mae y llong yn yr 
enbydrwydd mwyaf; a'r morwyr, yn eu braw a'u harswyd, yn galw ar eu 
gwahanol dduwiau, ac yn taflu y nwyddau i'r môr, naill ai yn hêdd- 
offrwm i'r duwiau, neu ynte er mwyn ysgafnhâu y llong. Ond uwch 
uwch, & mwy cynddeiriog a phenderfynol yr oedd y môr yn ymgodi yn 
eu herbyn. Nid oedd dim yn tycio i liniaru y gwynt a daflasai Jehofah ar 
ei dônau. O'r diwedd, cafwyd allan y gwir achos, yn y Galilêead lludd- 
edig a gysgai yn yr ystafell. Wedi eì ddihuno gan eiriau cyffrous y 


59 JONAH. 


llywydd, deallodd ar unwaith mai efe oedd yr achos; mynegodd ei 
hanes; ac fel math o rehearsal, neu ymarferiad, cyn myned i Ninefeh, 
efe a bregethodd gymeriad ei Dduw i gynnuìleidfa o genedloedd ar 
fwrdd y llong. Nid cyn gwasgu arno yn galed, pa fodd bynag, gan 
Dduw trwy y dymhestl, a chan y morwyr, y gwnaeth efe hyny. Yr 
oedd y morwyr yn ddynion crefyddol; ac yr oeddynt yn credu yr hen 
athrawiaeth a goleddir gan y byd yn gyffredinol, fod blinderau neillduol 
yn dyfod oddiwrth y duwiau fel cosbedigaeth am ddrygau arbenig. 
Wrth weled nad oedd yr ystorm yn peidio ag ymosod yn eu herbyn 
gyda ffyrnigrwydd mewn canlyniad i'w gweddïau a'u gwaith yn gyffred- 
inol, penderfynasant wneyd ymchwiliad mwy manwl, er mwyn cael 
gwybod o achos pa un o honynt yr oedd y drwg hwn wedi eu goddi- 
weddyd. Bwriwyd coelbrenau; a syrthiodd y coelbren ar Jonah. Ynddo 
ei hun, nid ydyw bwriad na syrthiad y coelbren ond hapchwareu hollol 
ddiystyr; ond byddai yr Arglwydd ar brydiau yn ymyraeth, ac yn cyfeirio 
y coelbren. Gwnaeth felly y tro hwn; a daliwyd y troseddwr. Wedi ei 
ddal felly, yr oedd y morwyr yn awyddus am wybod ei hanes—o ba wlad 
yr ydoedd—pwy oedd ei bobl—a pha beth oedd ei waith, fel y gallent ben- 
derfynu pa beth i wneyd o hôno, tuag at heddychu yr ystorm. Dywedodd 
yntau, “ Hebrêad ydwyf, ac ofni (nid, y mae arnaf ofn, ond, parchu, 
addoli) yr ydwyf Jehofah Duw y nefoedd, yr hwn a wnaeth y môr a'r sych- 
dir.” Mynegodd iddynt hefyd, y pryd hwn, nid ar ei waith yn dyfod i'r 
llong yn Joppa, yn ôl Hitzig, ei fod yn ffoi rhag ei Dduw, ac mai o'i 
herwydd ef yr oedd yr holl derfysg hwn. Mae yr addefiad yn llanw y 
morwyr âg arswyd a syndod. _— Buasai dyn yn ffoi rhag un o'r duwiau yn 
beth digon dychrynllyd yn eu golwg; ond yr oedd gweled un yn ceisio ffoi 
rhag y Duw mawr y clywsent son am dano—y Duw rhyfedd yr oedd yr 
Hebrêaid yn ei addoli, yn ychwanegu eu dychryn yn fawr. “Beth a 
wnaethostti!” Nid gofyn beth a wnaethai, na phaham y gwnaethai, y 
maent yn yr ymadrodd hwn; ond dadgan eu syndod a'u braw—*“ Mor ffol 
y gwnaethost! Mor ofnadwy dy sefyllfa! yn ceisio ffoi o ŵydd y fath 
Dduw, yr hwn sydd wedi anfon yr ystorm yn swyddog i dy ddal.” 
Wedi deall mai un o bobl Jehofah ydoedd, nid ydynt am roddi dedfryd 
arno eu hunain. Pe buasai yn perthyn i ryw bobl ag yr oeddynt hwy 
yn adnabyddus o'u duwiau, buasent yn gwybod pa gosbedigaeth ì wein- 
yddu arno tuag at heddychu y duwiau hyny; ond gan mai yn nwylaw 
Duw yr Hebrêaid yr ydoedd, y Duw hwnw nad oeddynt yn ei adnabod, 
nac yn gwybod dim am ei gymeriad ond ychydig trwy hanes, a hyny 
ond ychydig iawn, yn gymaint a bod yr Iuddewon yn cadw eu hunain 
mor ddidoledig oddiwrth holl genedloedd y byd, ni wyddent pa gosbedig- 
aeth i'w gweinyddu arno, ond appelient ato ef, fel un cyfarwydd â chym- 
eriad ei Dduw, i'w cyfarwyddo pa fodd yr oeddynt i weithredu tuag ato. 
Y mae yntau yn cydsynio: “ Bwriwch fi i'r môr.” Nid oes un lle i 
dybied ei fod wedi cael amlygiad o fwriad Duw gyda golwg arno; ni 
chaniatêir i ni dybied, ychwaith, ei fod, yn nghyndynrwydd.a chaled- 
rwydd ei galon, wedi cael digon ar ei einioes, ac yn chwennych cael terfyn 
ar ei fywyd ; ond, wedi cael ei daro yn nerthol gan ei gydwybod fod ei 
anufudd-dod yn haeddu marwolaeth, y mae yn dymuno syrthio i ddwy- 
law y Duw y pechodd yn ei erbyn, fel ei Farnwr, a chyflwyno ei hun yn 
gwbl iddo, i wneuthur âg ef fel y byddai da yn ei olwg. Crynai y 


JONAH. 53 


morwyr rhag hyn; a cheisiasant dôri rywfodd trwy y tônau a chyr- 
haeddyd y tir; ond yr oedd y môr dan orchymyn i gau i fyny bob 
ffordd o waredigaeth yn y cyfeiriad hwnw. Cyn gosod eu dwylaw ar un 
O weision Jehofah, mae y morwyr yn troi ato, yn niniweidrwydd eu 
calonau, ac yn ymbil arno na byddai iddo roddi ei waed yn eu herbyn. 
Yr oedd cymeriad y dyn yn ddyeithr iddynt—yr oedd cymeriad ei Dduw 
yn ddyeithr iddynt—nid oeddynt yn deall pwysigrwydd y trosedd, nac 
yn gweled yn hollol a,oedd y prophwyd yn haeddiannol o'r ddedfryd a 
roddasai arno ei hun ai nad oedd; yn y tywyllwch a'r ansicrwydd hwn, 
gan hyny, y maent yn gweddïo ar y Duw nad adwaenent am fod yn 
drugarog wrthynt, a pheidio eu dyfetha os oeddynt yn cyflawni yr hyn 
“na ddylasent mewn amryfusedd. Mor fuan ag y disgynodd y prophwyd 
i'r môr, dyna yr ymrafael wedi peidio; dyna yr ymdrafodaeth rhwng 
Duw â'r prophwyd wedi ei symud o'r byd gweledig i'r anweledig. Dyna 
bregeth ar gymeriad Duw na chafodd y morwyr erioed o'i bath; ac y 
mae genym le mawr i hyderu iddi fod yn effeithiol i'w dwyn i'w addoli 
mewn gwirionedd. 

Ond nid ydoedd Jonah i gael ei gymeryd i fyd arall yn yr amgylchiad 
hwn; yr oedd ei waith yn y byd hwn heb ei orphen. _ Wedi ei gael yn 
foddlawn i ymdaflu arno, ac i dderbyn oddiar ei law yr hyn a fyddai da 
yn ei olwg, yr oedd yr Anfeidrol wedi darparu amgylchiad arall, ymha 
un yr oedd y prophwyd i gael ei ddwyn i brofi ei ymddibyniaeth ar, a'i 
ymostyngiad i, Dduw yn fwy llwyr fyth. “<A Jehofah a ddarparasai 
bysgodyn mawr i lyncu Jonah. A Jonah a fu yn môl y pysgodyn dri 
diwrnod a thair nos.” Pa faint bynag o wawdio sydd wedi bod gan 
elynion Dwyfol ysbrydoliaeth ar y rhan hon o'r hanes, y mae y neb sydd 
yn addef bodolaeth Duw, ei ddoethineb, a'i allu, yn gweled eì ffordd yn. 
glir ar unwaith i gredu yr hanes yn syml fel ymae. Nid ydyw yn 
anghenrheidiol i ni dybied ddarfod i Dduw grêu pysgodyn at y pwrpas; 
nid o herwydd na buasai hyny yn hollol ddichonadwy, ond o herwydd 
nad ydyw yr Anfeidrol wedi arfer gwneyd trwy wyrth yr hyn a fuasai yn 
bosibl trwy foddion cyffredin. Nid oedd eisieu crêu pysgodyn, o her- 
wydd yr oedd pysgod yn y môr, ac yn Môr y Canoldir, ag oeddynt yn 
hollol gyfaddas at y pwrpas. Mae yn wir nad ydyw y mofil felly; ac y 
mae yn ffaith mai yn anaml iawn y gwelir y pysgodyn hwnw yn Môr y 
Canoldir; ac anffawd ydoedd i'r cyfieithwyr Cymraeg a Saesoneg (Mat. 
xii. 40) wneyd defnydd o'r gair morfil; o herwydd y mae gwddf y morfil 
yn rhy gyfyng i gymeryd dyn yn ei gyflawn faintiolaeth i fewn. Ond nid 
yw y gair Hebraeg yn Jonah a gyfieithir “pysgodyn mawr,” na'r gair 
'Groeg yn Matthew a gyfieithir “ morfil,” yn dynodi un pysgodyn arbenig, 
ond dosbarth o bysgod, ymha un y gellir cynnwys y morfil yn gystal â 
physgod mawrion eraill. Nid oes eisieu myned ymhellach na'r morgìî, 
(shark, canis carcharias, sgualus carcharias)i gael pysgodyn ag sydd yn 
gyfaddas ymhob dim at yr hyn a adroddir yn hanes Jonah. Rhaid i ni 
ymbwyllo ychydig yn y lle hwn, o herwydd yma y mae gwrthodwyr yr 
hanes wedi adeiladu rhai o'u prif amddiffynfêydd.  Crybwyllasom eisoes 
mai nid y morfil ydoedd y pysgodyn, ac nad ydyw yr hanes yn dyweyd 
mai y pysgodyn hwnw ydoedd; ond y mae hanesiaeth naturiol yn sicr- 
hâu i ni fod rhywogaeth o'r morgŵn i'w cael yn Môr y Canoldir ag 
ydynt yn alluog, nid yn unig i lyncu dyn, ond i lyncu crêaduriaid mwy. 

D 


54 JONAH. 


Adrodda Miller :—“ Syrthiodd morwr dros fwrdd y llong yn Môr y Can- 
oldir mewn ystorm yn y flwyddyn 1758. Yr oedd morgî yn ymyl, yr hwn 
a welodd y dyn yn y tônau ; rhedodd tuag ato, a chymerodd ef o'r golwg 
i'wsafn.  Archodd y cadben i fagnel ag oedd ar y bwrdd gael ei ollwng at 
y morgì, & saethwyd ef; taflodd yntau y morwr allan, a chymeryd ef i fyny 
i'r bâd, a chafwyd nad oedd wedi derbyn ond ychydig niwed. _ Picellwyd y 
pysgodyn, a daliwyd ef, a gwnaeth y cadben anrheg o hono i'r morwr, yr 
hwn a'i cymerodd o amgylch i'w arddangos yn mhrif ddinasoedd Ewrop. 
Yr oedd yn mesur ugain troedfedd o hŷd, a naw troedfedd o lêd pan 
fyddai ei esgyll wedi eu hagor allan; a phwysai dair mil, naw cant, a 
phedwar ar hugain o bwysau.” Dywed Blumenbach, yn wir, fod rhai o'r 
pysgod hyn yn pwyso deng mil o bwysau, a bod ceffylau wedi eu cael yn 
gyfain yn eu cylla. Dywed ysgrifenydd yn yr unfed ganrif ar bymtheg, 
wrth draethu ar bysgod Marseilles, fod pobl Nice wedi dal un o'r rhyw- 
ogaeth a nodwyd uchod, pa un oedd yn agos i bedair mil o bwysau, 
abod dyn yn gyfan yneigylla.. Sylwa Richardson, wrth son am y morgî 
gwŷn yn Ngogledd America, ei fod ef yn fynych tua deg troedfedd ar 
hugain o hŷd; a dywed naturiaethwyr fod gwddf morgî o'r maintioliaeth 
hwnw yn rhwym o fod tua chwe' throedfedd o amgylchedd. _ Dangosir 
ymhellach fod gweddillion pysgod llawer iawn mwy fyth i'w cael yn fynych 
ar hyd glanau Môr y Canoldir—pysgod ag yr oedd yn rhaid fod eu gyddf- 
au yn mesur o wyth i ddeg troedfedd. Mae y pysgodyn hwn yn y cyffredin 
yn aros yn ngwaelod y môr, ac nid ydyw i'w ganfod un amser yn agos 
i'r lân, os na bydd yn ymlid ar ol ei ysglyfaeth, neu yn dïanc rhag y 
gelyn. Y mae yn wancus am bob math o grêaduriaid sydd yn preswylio 
y moroedd, ac yn ymosod ar ddyn ymha le bynag y gwêl gyfleusdra i 
hyny. Gellid dwyn ymlaen lawer o enghreifftiau i'r un perwyl; ond y 
mae hyn yn ddigon i ddangos fod gan yr Arglwydd ddigon o bysgod 
wrth law i fod yn babell i'w brophwyd anufudd am ychydig dymmor. 
Nid ydym yn meddwl fod y wyrth yn gynnwysedig yn narpariaeth y 
pysgodyn, er fod yma amlygiad o'r modd y mae deddfau a gweithred- 
iadau natur yn cydweithio er dwyn oddiamgylch fwriadau y Penllywydd. 
Y mae y wyrth yn hytrach yn gynnwysedig yn nghadwraeth Jonah yn 
fyw yn y môr ac yn môl y pysgodyn am dridiau a theirnos. Nid oes un 
angenrheidrwydd am ystyried y “tridiau a theirnos” yn gyflawn, yn 
cynnwys pedair awr ar hugain bobun. Gellir cymeryd yr ymadrodd heb 
dôri ar draws un rêol, yn ol dull cyffredin yr Iuddewon o siarad, fel yn 
dynodi iddo gael ei daflu ar dir sych y trydydd dydd ar ol cael ei lyneu. 
fel y dywedir am yr Arglwydd Iesu Grist, yr hwn yr oedd Jonah yn 
arwyddlun o hôno, iddo gyfodi y trydydd dydd. Ond i ba fesur bynag 
y byrhêir yr amser heb osod un trais ar y geiriau, nid ydym yn gallu 
gweled fod dim llai na gwyrth a allasai ei gadw yn fyw yn y fath sefyllfa. 
Ymddengys oddiwrth ddesgrifiad y prophwyd o'i sefyllfa, nad oedd y 
pysgodyn yn agos i'r llong i'w gymeryd yn y fan, ond iddo soddi i'r 
gwaelod, ac mai yno y cafodd yr anghenfil afael arno. Gwaith di- 
angenrhaid a dibwrpas yw Son am y plentyn yn byw yn y groth am 
fisoedd cyn ei eni er dangos y gallasai Jonah fyw yn mol y pysgodyn. 
Nid oes dim cyfatebrwydd rhwng y ddau amgylchiad. Y neb'ni fedr 
. ganiatâu gwyrth yn y lle hwn, y mae yn anhawdd, os nad annichonadwy, 
iddo ganiatâu y posiblrwydd o wyrth o gwbl. Mae y rhan hon o'r hanes 


JONAH, b5 


mor bell o fod yn ffurfio gwrthddadl anorchfygol yn erbyn ei gwirionedd, 
fel y mae i ni yn ffurfio un o'r profion cadarnaf yn mhlaid ei gwirionedd, 
ac yn enwedig o blaid y grediniaeth mai Jonah ei hun a ysgrifenodd yr 
hanes. Mae y prophwyd yn cymeryd llong i fyned i eithaf y Gorllewin 
pryd yr oedd Duw wedi ei anfon i un o bell ddinasoedd y Dwyrain yn 
gwbl naturiol. Mae y desgrifiad o'r morwyr a'r ystorm, a'r crybwylliad 
am bysgodyn a allai lyncu y prophwyd, yn cario gyda hwynt arwyddion 
eglur, dybygem ni, hyd yn nôd i “feddyliwr,” a “beirniad,” ac “' ysgol- 
haig "—geiriau ag y gwneir defnydd mawr o honynt gan blaid neillduol 
o ysgrifenwyr—fod yr hanes yn wirionedd, a'i fod yn cael ei adrodd gan 
un ag yr oedd y pethau hyn yn wirionedd yn ei brofiad ei hun. Yma 
hefyd yr ydym yn dyfod i gyfarfyddiad â phrawf arall o wirionedd yr 
hanes ag sydd yn gwbl anorchfygol yn ein tyb ni. Cyfeirio yr ydym at 
y crybwylliad a wneir gan Iesu Grist at yr hanes, a'r ystyr neillduol a 
roddir ganddo iddo. Gwyddom y gwna y blaid wrthwynebol yn ysgafn 
iawn o hyn. Eu dadl ydyw, fod Orist yn cyfarfod ei wrandâwyr ar eu 
tir eu hunain, ac yn llefaru am bethau fel yr oeddent hwy yn arfer credu 
a siarad yn eu cylch; na ddaeth efe i'r byd i ddysgu gwyddoniaeth na 
beirniadaeth i'r byd, ond ei fod yn cymeryd y pethau hyny fel yr oedd 
yn eu cael, ac yn eu defnyddio at amcan mawr ei genadaeth yn y byd. 
Yr oedd yr Iuddewon yn credu fod Jonah wedi bod am dridiau a theirnos 
yn môl y pysgodyn; y mae yntau yn cymeryd yr hanes fel yr oeddynt 
hwy yn ei gredu, ac yn ei ddefnyddio er egluro gwirionedd pwysig mewn 
cysylltiad âg ef ei hun a hwythau. Ac wrth deimlo fod y cwrlid hwn 
braidd yn rhy gul i orchuddio y geiriau fel y maent yn Mat. xii. 40—42, 
y mae rhai wedi gweled yn angenrheidiol dwyn i fewn syniad arall. Y 
maent wedi cael allan na lefarwyd y fath eiriau ag a geir yn Matthew 
gan Iesu Grist; mai rhywun arall a osododd y geiriau hyn i fewn o'i 
fympwy Iuddewig ei hun; ac mai y cwbl a ddywedodd yr Iesu ydoedd 
yr hyn a gofnodir gan Luc (xi. 982). Drwg genym mai dyma olygiad y 
craffus a'r duwiolfrydig Neander. Yn ei waith gorchestol ar “Fywyd 
Crist,” y mae wedi caniatâu mwy nag a oddef beirniadaeth dêg ar yr 
amgylchiadau i Strauss a'i ysgol, ar y pwnc hwn, ac ar amryw bynciau 
eraill. Yr ydym yn cael yr un peth yn cael ei grybwyll fwy nag. 
unwaith, ac ar wahanol amgylchiadau, yn yr Efengylau; ac nid ydyw 
atebiad yr Arglwydd yn hollol yn yr un geiriau bob tro. Yn Matthew, 
yr atebiad ydyw, “'Cenedlaeth ddrwg a godinebus sydd yn ceisio arwydd ; 
ac arwydd nis rhoddir iddi ond arwydd y prophwyd Jonas: canys fel y 
bu Jonas dridiau a theirnos yn môl y morfil, felly y bydd Mab y dyn drid- 
'iau a theirnos yn nghalon y ddaear. Gwŷr Ninefeh a gyfodant yn y 
farn gyda'r genedlaeth hon, ac a'i condemniant hi, am iddynt hwy 
edifarhâu wrth bregeth Jonas; ac wele fwy na Jonas yma,” Mat. 
xii. 99—41. Yn ol Luc, cawn ef yn dywedyd, “Y genedlaeth hon sydd 
ddrwg; y mae hi yn ceisio arwydd ; ac arwydd ni roddir iddi ond arwydd 
Jonas y prophwyd; canys fel y bu Jonas yn arwydd i'r Ninefêaid, felly 
y bydd Mab y dyn hefyd i'r genedlaeth hon. Gwŷr Ninefeh a godant i 
fyny yn y farn, &c.,” Luc xi. 29—99. Nid yw yr atebiad a geir yn Marc 
yn wahanol; ond y mae yn fŷrach nag un o'r rhai hyn. Wrth edrych 
ar y geiriau hyn yn syml, a'u hystyried yn eu cysylltiadau, rhaid i ni 
addeí nas gallwn dybied am eiliad lai na bod Iesu Grist yn siarad 
p 2 


56 JONAH. 


am Jonah a'r Ninefcaid fel hanes gwirioneddol.  Addefwn ua ddaeth efo 
i'r bydi ddysgu gwyddoniaeth na beirniadaeth; ond nis gallwn weled ei 
fod ef yn siarad am ddim fel ffeithiau a dygwyddiadau pryd nad oeddynt 
felly mewn gwirionedd. Yn y geiriau a nodwyd y mae efe yn gosod 
personau ac amgylchiadau ar gyfer eu gilydd :— 


Y genedlaeth hon a'r Ninefêaid ; 

Efe ei hun a Jonas; 

Efe yn nghalon y ddaear a Jonas yn mol y pysgodyn; 
Jonah yn pregethu ac yn arwydd i'r Ninefeaid ; 

Yntau yn pregethu ac yn arwydd i'r genedlaeth hon. 

Gwŷr Ninefeh yn codi yn y farn yn erbyn y genedlaeth hon. 


Nid oes dim ystyr i'r geiriau, os nad oedd y naill mor wirioneddol 
â'r llall... Os chwedl oedd hanes Jonah, a'i dafliad i'r môr a'i waredig- 
aeth o fôl y pysgodyn, a'i ymddangosiad a'i bregeth yn Ninefeh, yna 
chwedl hefyd yw holl hanes Iesu o Nazareth, ei farwolaeth, ei gladdedig- 
aeth, a'i adgyfodiad, ynghyda'r holl efengyl y dechreuwyd ei phregethu 
ganddo i fyd o golledigion ; ond os yw y naill yn wirionedd, rhaid fod y 
llall hefyd, yn ol tôn y geiriau uchod. Nid mor hawdd yw penderfynu 
yn mha fodd yn neillduol yr oedd Jonah yn arwydd ac yn cyfateb i'r modd 
yr oedd Iesu Grist yn arwydd i'r genedlaeth hon. Myn rhai fod Jonah 
yn arwydd i Israel: er mor gryf ydoedd ei ragfarn ef, fel yr Iuddewon yn 
gyffredin, yn erbyn y cenedloedd, eto y mynai Duw, hyd yn nôd trwy 
orchwyliaeth oruwchnaturiol, ei blygu i ddwyn ei genadwri i'r Ninefê- 
aid; a'i fod yn hyny yn arwyddlun i Israel, yn dangosiddynt, yn gymaint. 
â'u bod hwy yn dibrisio trugareddau Duw, yn lladd y prophwydi, ac yn 
llabyddio y rhai a anfonid atynt, y mynai Duw drosglwyddo eu man- 
teision hwy i'r cenedloedd ; a bod hyn oll yn cyfateb i, neu yn rhagar- 
wyddo, y modd y byddai i'r cenedloedd, trwy waith yr Iuddewon yn 
gwrthod ac yn lladd y Messiah, ddyfod i feddiant o'u rhagorfreintiau a'u 
bendithion. Yn ol y syniad hwn, y mae hanfod yr arwydd, os nad 
yn cael ei adael allan o gwbl, yn cael ei daflu o'r tu cefn. Ymddengys 
i ni mai fel un wedi bod yn môl y pysgodyn yr oedd y naill yn arwydd, ac 
fel un wedi bod yn nghalon y ddaear yr oedd y llall. Dangosir ymhell. 
ach mewn atebiad arall, ag sydd yn hollol yr un o ran ystyr, er fod y 
gymhariaeth yn wahanol, a roddwyd gan yr Arglwydd Iesu i'r un gof- 
yniad mai yn hyn y mae cnewyllyn y mater :—“ Dinystriwch y deml 
hon, ac mewn tridiau y cyfodaf hi,” Ioanii.l9. Yn y goleuni hwn, 
er na ddywed Jonah un gair am hyny, rhaid i ni gredu fod y Ninefeaid 
wedi dyfod i ddeall, rywfodd, am y tywydd mawr a'r amgylchiadau 
rhyfeddol y daethai y prophwyd trwyddynt mewn trefn i'w ddarparu i 
ddwŷn cenadwri yr Arglwydd atynt. Heb fod yn mol y pysgodyn, buasai 
yr arwydd yn amddifad o'i hanfod; ond ni buasai hyny yn ddim “ arwydd 
i'r Ninefeaid,” drachefn, heb i'r hanes gael ei fynegu iddynt. Ymddengys 
i ni ymhellach, y gall y golygiad hwn daflu gradd o oleuni ar yr hyn 
gydd yn peri cymaint o ddyryswch i “ feddylwyr” rhesymoliaeth, sef, pa 
íodd y buasai i eiriau un dyn dyeithr, tlawd ei ymddangosiad, gael y 
fath wrandawiad yn ninas fawr Ninefeh, a chan ei phreswylwyr cyfoethog 
agalluog. Yn unol â'i gynllun, nid yw y prophwyd yn rhoddi dim o'i 
hanes ond cymaint ag sydd yn dal cysylltiad uniongyrchol â'i genadwri 


JONAH, 57 


ond y mae ein dychymyg yn dyweyd wrthym y gallasai ei fod 
wedi myned i Ninefeh ar ei union, heb fyned adref, heb na dillad 
nac ymgeledd—fod yr olwg arno yn cynhyrfu y Ninefêaid i holi 
ei hanes, a'i fod yntau yn adrodd yr helynt, ac y gallai fod 
hanes ei ddïangfa wyrthiol o fôl y pysgodyn, a'i ymddangosiad fel 
un wedi cyfodi o wlad y meirw, yn dylanwadu yn y modd mwyaf effeith- 
iol mewn cysylltiad â'i genadwri. Trwy yr orchwyliaeth yn môl y 
pysgodyn, a'r waredigaeth oddiyno, yr oedd y prophwyd wedi ei gym- 
hwyso i fyned i Ninefeh; a thrwy yr amgylchiad hwnw yr oedd y dy- 
lanwad i wneyd ei genadwri yn effeithiol. Felly, trwy ei farwolaeth a'i 
adgyfodiad y cyfaddaswyd Mab y dyn i ddwyn iachawdwriaeth, nid i 
ddinas, ond i fyd colledig. Iawn y geilw un ysgrifenydd galluog yr 
efengyl yn “efengyl yr adgyfodiad.” Ac oddiwrth ei farwolaeth a'i 
adgyfodiad y daw y dylanwadau nerthol sydd yn angenrheidiol ìi wneyd 
yr efengyl yn effeithiol er achubiaeth. Ac ymhellach, megys yr oedd 
toster cyfiawnder Duw ynghyda gwerth a helaethrwydd ei drugaredd yn 
cael eu harwyddlunio yn Jonah o flaen y Ninefeaid, felly yr oedd gwaith 
yr Iuddewon yn gwrthod ac yn croeshoelio Mab y dyn i fod yn arwydd 
iddynt y byddai i'w rhagorfreintiau hwynt gael eu cymeryd oddiwrthynt, 
ac y byddai i'r hwn a orweddodd yn nghalon y ddaear fod yn genad iach- 
awdwriaeth i'r cenedloedd fel yr oedd Jonah wedi bod i'r Ninefeaid.. A 
mwy: “ Dinystriwch y deml hon ;” ac ychwanega yr efengylydd, “ efe a 
ddywedasai am deml ei gorff.” Fel pe dywedasai, Yn eich gwaith 
chwi yn rhoddi y corff hwn i afael y dinystrydd, sef marwolaeth, bydd- 
wch yn gwneyd llwyr ddinystr ar y deml sydd wedi bod yn gysgod o 
hôno trwy yr oesoedd. Bydd yr holl sefydliad yn cael ei chwalu ; bydd 
y seremonïau, yr aberthau, y defodau, a'r trefniadau a osodwyd dan y 
cyfammod cyntaf—y deml, preswylfa Duw dan y cyfansoddiad hwnw—yn 
myned heibio, yn darfod, ac yn diflanu am byth. Yn marwolaeth Mab 
y dyn, bu farw yr hen oruchwyliaeth; rhwygodd llên y deml oddi fyny 
hyd ì waered. Aeth Mab y dyn i galon y ddaear, a thrwy hyny efe a 
ddystrywiodd bob peth daearol, cnawdol, oedd yn perthyn i drefn iach- 
awdwriaeth. Aeth yr hen drefniadau a'r hen olygiadau i gyd heibio; ac 
yn ei adgyfodiad foreu y trydydd dydd, wele, gwnaethpwyd pob peth yn 
newydd. Nid afon gôl yn yhedeg rhwng muriau yr enwaediad a'r 
ddeddf, y rhai oedd mor gryf ac mor uchel fel na fedrai ond ambell dôn 
ymdaflu drostynt, oedd gras i fod o hyn allan, ond môr ag yr oedd ei 
ddyfroedd i lanw ac i lifo dros bob gwlad. O hyn allan yr oedd y 
Groegwr fel yr Iuddew i fod yn ddeiliad bendithion y prynedigaeth, 
Yn Jonah, mewn modd arbenig, yr arwyddluniwyd y ffaith fawr hon. 
Cafodd eraill, o'i flaen, ac-ar ei ol, awgrymu a chyhoeddi mai felly y 
buasai; ond iddo ef y rhoddwyd i fod yn arwydd—yn fath o gysgod 
gwanaidd o'r holl wirionedd. Trwy orchwyliaeth bôl y pysgodyn, bu 
farw, o leiaf am dro, ei hen syniadau Iuddewig, culion, cnawdol; aphan 
ddaeth allan foreu y trydydd dydd, yr oedd ei deimladau a'i olygiadau 
yn newyddion, ac yntau yn brophwyd i Dduw i weinyddu ei swydd 
mewn modd, mewn gwlad, ac ymysg dynion, ag oeddynt hyd yma yn 
ddyeithr iawn i Iuddew cartrefol, defosiynol, a chul. Yma, o law Iesu 
Grist yr ydym yn cael yr agoriad i lyfr Jonah. _ Yma yr ydym yn gweled 
ei le nî gysylltiad yn nghadwen prophwydoliaeth ; ac o wrthod vyr eylur- 


58 JONAH. 


hâd hwn, yr ydym yn debyg o fyned i ymbalfalu mewn tywyllwch. 
Yn môl y pysgodyn y mae Jonah yn cânu emyn; nid gweddi am war- 
edigaeth, ond anthem o fawl am ei waredu. Myn rhai fod yma 
anghysondeb— mai ar ol cael ei daflu i dir sych y dylasai efe gânu, ac 
nid pan yn môl y pysgodyn. Ond y mae y cyfryw yn profì fod eu syniad- 
au yn hynod o arwynebol a bychain. Y gwirionedd ydyw, yr oedd 
Jonah yn ystyried fod ei waredigaeth wedi ei chwblhâu mewn effaith 
pan gafodd efe ei hun yn ei lettŷ diogel yn môl y pysgodyn. _ Teimlai ei 
hun yn llaw a than ofal ei Dduw mewn modd arbenig, a deallai yn dda 
na ddygwyddai iddo yn y llaw hono ddim niwed. Mae yn wir fod rhai 
o ymadroddion y gân wedi eu cymeryd o ganiadau eraill; ond nid yw 
hyny yn tŷnu dim oddiwrth ei phrydferthwch a'i phrïodoldeb. Dygodd 
yr Arglwydd Dafydd ac eraill o'i bobl i'r fath wahanol amgylchiadau, 
rhoddodd iddynt yn yr amgylchiadau hyny y fath brofiadau amrywiol a 
chyfoethog, a rhoddodd ei Ysbryd i'w dysgu a'u cynnorthwyo i roddi 
iaith i'r profiadau hyny yn y fath fodd ag i fod yn dafod i deimladau ei 
bobl trwy holl oesoedd y ddaear. Mynych iawn y bydd plant Duw 
ymhob oes yn cael eu gwneyd yn brofiadol o deimladau ag ne fedrant 
gael geiriau i'w gosod allan yn hollol; ond yn y cyfyngder, daw saÌm, 
neu ran o salm, i'w meddwl, yr hon sydd yn gorff cymhwys i'w holl 
deimladau. Felly, i fesur helaeth, yr oedd yn anigylchiad Jonah. 
Dyn cyfarwydd â'i Fibl ac â'i Dduw sydd yma, yn rhoddi allan deimlad- 
au dyfnaf ei galon. _ Er fod llawer o'r gân wedi ei chymeryd o'r Salmau, 
nid ydyw y brawddegau wedi eu cymeryd yn hollol airam air; ac y mae 
yv cyfnewidiadau a'r ychwanegiadau yn profi fod Jonah ei hun yn fedd- 
jannol ar lawer o allu barddonol. Yn wir, y mae yn ammhêus ai nid 
yn nghân Jonah yr oedd rhai o'r ymadroddion a geir yn y Salmau yn 
wreiddiol. Mae y gân yn un o'r rhai mwyaf barddonol a phrydferth. 
Ni a roddwn yma gopi o honi mor agos ag y gallwn at y gŵreiddiol, o 
ran meddwl a ffurf:— 


Golwais o'r cyfyngder a ddaeth i mi 
Ar Jehofah, ac efe a'm hachubodd ; 
Allan o fôl uffern y gelwais, 
Clybuaist fy llef. e 


Pan y teflaist fi i'r dyfnder—i galon y môroedd, 
Y llifeiriant a'm hamgylchynodd, 

Dy holl dônau a'th wanegau a aethant drosof ; 
Yna y dywedais, 

Bwriwyd fi ymaith o ŵydd dy lygaid ; 

Er hyny, mi a edrychaf eto tua'th deml sanctaidd. 


Dyfroedd a'm cylchynodd, ïe, hyd yr enaid, - 
Y dyfnder a'm hamgylchodd, 

Yr hesg a ymglymodd am fy mhen, 

Disgynais at dôriad ymaith y mynyddoedd, 

Y ddaear, ei bolltau oedd arnaf yn wastad: 

Yna ti a ddyrchefaist fy einioes o'r pwll, 

O Jehofah, fy Nuw. 

Pan lewygodd fy enaid ynof, 


JONAH.. 59 


Meddyliais am Jehofah, | 

A'm gweddi a ddaeth i mewn atat yn dy deml sanctaidd. 
Y rhai a ymafaelant mewn gwagedd ofer 

A wrthodant eu trugaredd eu hun ; 

Ond mi a aberthaf i ti gyda llais clodforedd, 

Yr hyn a addunedais a dalaf. | 
Iachawdwriaeth sydd eiddo Jehofah, 


Wrth “fôl uffern,” yn y pennill cyntaf, nid ydys ìi ddeall bôl y pysgod- 
yn. Sonir yn Es. v. 14, am “safn” uffern, neu sheol, ac yma am 
groth, neu fôl uffern, neu y byd isod. Y meddwl ydyw, dyfnderoedd 
tiriogaeth y meirw, o ba un nid oes dim gwaredigaeth ond trwy gyf- 
ryngiad Duw. Yn yr ail bennill, y mae yn myned ymlaen ìi ddesgrifio 
ei sefyllfa mewn ymadroddion tra grymus a tharawiadol. _ “ Ti a'm tefl- 
aist.” Y mae yn gweled ac yn cydnabod nad oedd y morwyr ond offer- 
ynau; mai Jehofah oedd y gweithredydd. Yn wir, y mae y syniad hwn yn 
cael ei ddwyn allan yn y modd mwyaf eglur a desgrifiadol trwy yr holl 
lyfr. Jehofah a daflodd yr ystorm ar y môr; efe a daflodd y prophwyd 
i'r dyfnder, a ddarparodd bysgodyn i'w lyncu; ei dônau ef a lifent 
drosto; efe a orchymynodd i'r pysgodyn ei daflu ar dir sych; credu i 
Dduw a wnaeth pobl Ninefeh; yr Arglwydd Dduw a ddarparodd y 
cicaion; efe a ddarparodd y pryf drachefn i'w ddifa; ac efe a ddarpar- 
odd y poethwynt i daro arno. Nis gellir llai na gweled duwiolfrydedd 
a gallu barddonol y prophwyd yn yr ymadroddion hyn, ymha rai y 
gwelir y Jehofah yn taflu y gwynt (megys o'i ddyrnau) ar y môr, nes y 
mae hwnw yn ymgynddeiriogi dan ei ddylanwad—yn bwrw y prophwyd i 
lawr i waelodion bro marwolzeth—yn arwain y pysgodyn i le prïodol i'w 
dderbyn—yn sibrwd wrtho, pan ddaeth yr adeg, am ei ddychwelyd i 
dir, ac yn dangos iddo.y lle prïodol i'w daflu i'r lân—yn llunio ac yn 
gwau y cicaion yn gysgod iddo—yn gwneyd y pryf ac yn ei anfon yno 
i ddifa dail y gysgodlen—yn anfon y poethwynt allan o'i ystafelloedd 
yn y dwyrain, ac yn gorchymyn i'r haul ergydio ar ben y prophwyd 
siomedig. Nid dyn egwan o feddwl na gwâg o Dduw oedd Jonah; ac nid 
rhywun cyffredin, na wyddys pwy, a fedrai ysgrifenu fel hyn. Yn y pen- 
nill nesaf yn y gân y mae yn defnyddio ffugyrau gwahanol eto i osod allan 
ei gyfyngder, ac yn terfynu gyda diolchgarwch a mawl i Jehofah yn ei 
deml. Yma y mae yn desgrifio ei hun yn y dyfnderoedd isaf—yn 'y 
gwaelodion, lle tyfa yr hesg, ac wrth dôriadau, terfynau, neu wreiddiau 
y mynyddoedd; holl lifeiriant y dyfnderoedd yn myned drosto, yr hesg, 
fel gwisgoedd marwolaeth, yn ymglymu am ei ben, a'r ddaear wedi cau 
ei holl folltau ar ei*ol, a phob dôr wedi ei sicrhâu arno. Ac eto, o'r 
pwll, yn y dyfnder isaf hwn, y mae Jehofah wedi codi i fyny ei fywyd. 
Yn y pennill diweddaf, mae yn cyhoeddi, nid yn unig fod Jehofah wedi 
bod yn waredwr iddo ef, ond mai iddo ef yn unig y perthyn iachawdwr- 
iaeth; ac er mwyn dwyn allan y meddwl gyda mwy o nerth ac eglurder, 
y mae yn dangos ffolineb a thrueni y rhai a edrychant, gyda hofíder, 
gerch, ac ymddiried, ar eilunod ofer. Wrth fyfyrio uwchben y cyfan- 
soddiad hwn, mae yn ymddangos i ni yn llawer mwy anhawdd credu y 
gellid cael gafael mewn ffughanesydd Iuddewig a fedrai gyfansoddi y fath 
gân beb gael dim profiad o'r pethau a grybwyllir ynddi, na chredu fod 


60 JONAH. 


Jonah wedi bod yn mol y pysgodyn, ac wedi cael ei waredu oddiyno gan 
Dduw. Nid oes angen i ni feddwl iddo osod pob gair fel y maent wrth 
eu gilydd, mwy nag iddo ysgritenu yr emyn pan yn môl y pysgodyn. 
Digon, fe ddichon, ydyw credu ddarfod i'r holl syniadau hyn ddyfod i'w 
feddwl pan yn y dyfnder, ac iddo eu gosod yn drefnus wrth eu gilydd 
a'u hysgrifenu wedi hyny. 

Ymha le y bwriwyd y prophwyd ar dir sych, nis dywedir; mae yn 
debyg mai yn rhywle manteisiol ar dueddau Palestina. Ni roddir i ni, 
ychwaith, ddim o fanylion y daith faith ar draws yr anialwch. _ Pa fodd 
yr oedd y prophwyd, ar ol cael ei ystwytho a'i blygu i roddi ufudd-dod 
i'w Dduw, yn teithio, nis gwyddom ; pa ffordd yr aeth, pa hyd y bu ar ei 
daith, nac ar ba dymmor yn y flwyddyn yr oedd yn teithio, nis gwyddom. 
Gwarafunwyd i ni yr hyfrydwch o ddal cymundeb âg ef yn ei ymdaith, 
o herwydd nad oedd un wers arbenig i ni i'w dysgu oddiwrth hyny. Y 
lle y ceir ef nesaf ydyw yn Ninefeh—“*'y ddinas fawr i Dduw” (Jonah iiì. 2) 
—y ddinas ag oedd yn fawr yn ngolwg Duw—yn fawr mewn gwirionedd 
—yn rhy fawr gan Dduw i'w dinystrio; neu, fe allai, fod yr ymadrodd, 
le' lohim, yn y lle hwn, fel lleoedd eraill, yn cael ei ddefnyddio fel yn yr 
eithafoedd, yn dynodi yr hyn sydd fawr anarferol. Mae yn anmhosibl 
rhoddi ei mesurau gyda manylrwydd ar y pryd presennol, o herwydd y 
difrod llwyr a ddaeth arni, yn ol gair yr Arglwydd trwy Nahum, trwy 
offerynoliaeth y Mediaid a'r Babyloniaid. Yn ol Gen. x. 11, adeiladwyd 
y ddinas ar y cyntaf gan Nimrod, ac yn ol haneswyr Groeg a Rhufain gan 
Ninus, sylfaenydd ymherodraeth Assyria. Yn amser Jonah, hi ydoedd 
brifddinas yr ymherodraeth, a thrigfa y brenhinoedd. _ Yn ol Strabo, hi 
ydoedd y ddinas fwyaf yn yr holl fyd. Yr oedd yn llawer mwy na 
Babylon. Amgylchedd yr olaf oedd 365 o ystadiau, tra yr ydoedd yr 
eiddo Ninefeh yn 480 o ystadiau. Ond y mae yn ymddangos, er fod y 
mâr felly tua 60 milldir o amgylchedd, fod mwy nag un cynnulliad o 
adeiladau o fewn yr amgylchedd hwnw. Y mae Mr. Layard, ac eraill 
a fuont yn archwilio yr adfeilion yn ddiweddar, wedi dyfod i'r penderfyn- 
iad fod yr enw Ninefeh yn cael ei arferyd am gydgynnulliad o bedair o 
ddinasoedd, yn gystal ag am un ddinas neillduol ag oedd yn un o'r 
pedair; yn gyffelyb, mewn ystyr, i'r modd y mae Llundain. Y mae 
dinas Llundain yn brïodol yn gorwedd o fewn y pyrth; ond Llundain yw 
yr enw cyffredinol a roddir ar Westminster, Southwark, Islington, a 
lleoedd eraill, yn gystal â dinas Llundain ei hun. _ Yr oedd Ninefeh, yn 
yr ystyr helaeth hon, yn bedairongl, ond yn llawer hirach y naill ffordd 
n'r llall. Ymddengys fod ei hŷd, gyda'r Tigris, tua phump ar hugain 
o filldiroedd Seisonig, a'i llêêd tua phymtheg milldir. Ar ei therfyn 
gogledd-orllewinol y rhedai yr afon Khosr ; ar ei thu gorllewinol yr oedd 
yr afon Tigris; ar eì thu dê-orllewinol, yr afonydd Zab uchaf a Gazr Su; 
ac ar ei thu dwyreiniol yr oedd y mynyddoedd. Yn y gongl ogledd- 
orllewinol i'r pedair-ongl, ar lân y 'Tigris, yr oedd Ninefeh brïodol, yn ol 
y gweddillion a gafwyd, yn cynnwys Kouyunjik, Nebbi, Yunus, a Ninria; 
yn y gongl ddê orllewinol, rhwng y Tigris a'r Zab, yr oedd Nimrud (y lle 
hwn, mae yn debyg, oedd y brifddinas yn y tymmor diweddaf, a hon, 
fel y tybia Syr Henry Rawlinson, Cadben Jones, a M. Oppert, oedd 
Calah). Tybir fod gweddillion dinas arall ar y Tigris, yn gorwedd o dair 
i chwe' milldir oddiwrth y ddiweddaf; ond nid ydys wedi cael dim ymysg 


JONAH. ôl 


eì gweddillion i ddangos pa beth oedd ei henw. Yn lled agos i'r gongl 
ogledd-ddwyreiniol, ar y Khosr, y mae gweddillion adeiladau mawrion, ag 
oeddynt yn cynnwys palasau, athŵr, a theml; enw y lle hwnw yn bres- 
ennol yw Khorsabad; ond oddiwrth yr hen ysgrifeniadau ar y gweddill- 
ion, tybir fod y lle yn cael ei alw Dur-Sargina, oddiwrth y palas a 
adeiladwyd yno gan Sargon. Y mae Mr. Layard, pa fodd bynag, yn 
gryf o'r farn na fu y lleoedd hyn yn ddinasoedd gwahanol, ond eu bod 
yn cynnwys palasau brenhinol, gyda chaerau ac amddiffynfêydd, a bod 
y cyfan yn perthyn i'r un ddinas fawr, Ninefeh. Pan yn darllen fod 
mâr Ninefeh yn driugain milldir o amgylchedd, nid ydys i dybied fod yr 
holl dir oddifewn y muriau wedi ei lenwi âg adeiladau, fel y mae Llun- 
dain, a dinasoedd eraill, y dyddiau hyn. Y mae sylw gan Aristotle ag 
gydd yn taflu gradd o oleuni ar y pwnchwn. _ “ Nis gellwch farnu pa un 
a ydyw dinas yn un ai peidio oddiwrth fod son am furiau mewn cysyllt- 
iad â hi; o herwydd byddai yn bosibl gwneyd môr o amgylch Pelopon- 
nesus; ac fe allai mai rhywbeth o'r fath yma oedd Babylon, a phob dinas 
ag yr oedd iddi amgylchedd cenedl yn hytrach nag amgylchedd dinas.” 
Byddai y tai, ac yn enwedig tai o fwy o faint na'r cyffredin, yn sefyll 
bob un ar ei ben ei hun; a byddai gerddi, gwinllanoedd, a meusydd, yn 
perthyn iddynt, er cynnyrchu cynnaliaeth i'r preswylwyr, a'r cwbl o 
fewn y muriau. Pan y gwarchâeodd Cyrus ar Babylon, dywedir y gallasai 
y ddinas gynnal ei thrigolion am ugain mlynedd heb brofi newyn. Nid 
muriau o aragylch eu dinasoedd i gadw y gelynion allan yn unig a ddar- 
parai yr hen genedloedd gynt, ond darpariaeth o fewn hefyd i gadw y 
trigolion rhag newynu. Yn y goleuni hwn, nid yw yn rhyfedd fod 
trigolion Ninefeh mor ychydig mewn cymhariaeth i faint y ddinas. Am 
ei maint, dywedir, “A Ninefeh oedd ddinas fawr iawn, o daith tri diwr- 
nod.” Mae y desgrifiad hwn yn cyd-daro â'r hen haneswyr, yn gystal 
ag â'r hyn a ddywedir gan ymchwilwyr diweddar. Taith diwrnod cyff- 
redin ydoedd tuag ugain milldir; a bydd taith tri diwrnod yn cyfateb i 
amgylchedd y ddinas, sef tua thriugain milldir. Yrunig grybwylliad a 
roddir am nifer y trigolion ydyw geiriau Duw wrth Jonah: “Oni arbed- 
wn i Ninefeh, yr hon y mae ynddi fwy na deuddeng myrdd o ddynion, y 
rhai ni wyddant ragor rhwng eu llaw ddehau a'u llaw aswy?” Myrdd 
yw deng mil; ac felly y nifer a grybwyllir yma mewn ffigyrau fyddai 
120,000. Nid oes neb deallus a dybia fod y nifer hwn yn cynnwys holl 
drigolion y ddinas. Yr hyn sydd yn fwyaf tebyg ydyw, mai wrth y rhai 
ni wyddent rhwng eu llaw ddehau a'u llaw aswy y meddylid, babanod a 
phlant bychain. — Os felly, a chymeryd yn ganiatâol fod y cyfryw, yn ol 
y cyfartaledd cyffredin, tuag un o bob pump o'r boblogaeth, yr ydym yn 
dyfod i'r casgliad fod holl drigolion Ninefeh tua 600,000. 

Wedi myned i fewn i'r ddinas, dechreuodd Jonah gyhoeddi ei genadwri 
yn y fan, mor fuan ag y cafodd le ac adeg gyflêus.. Nid ydys i feddwl 
iddo fyned i fewn i'r ddinas daith un diwrnod cyn dechreu pregethu; 
ond y mae yr ystyr yn eglur yn ol y cyfieithiad Cymraeg—“ Jonah a 
ddechreuodd fyned i'r ddinas daith un diwrnod, ac efe a lefodd ac a 
gyhoeddodd, Deugain niwrnod fydd eto, a Ninefeh a ddymchwelir.” 

“A ddymchwelir,”—a lwyr ddinystrir i'w sylfeini. Tybia Niebuhr 
iddo fyned i fewn trwy y rhan a elwid Ninefeh yn brïodol, gan fyned 
ymlaen rhyngddo â Nimrud neu Oalah, lle yr oedd preswylfod y 


62 JONAH. 


brenin ar y pryd, a chyrhaeddyd cymydogaeth y palas brenhinol yn 
y prydnawn. Nid oes dim yn annaturiol nac yn anhebygol yn y dyb- 
iaeth hon; yn gymaint ag nad oedd y pellder ond tuag ugain milldir ; 
ond ymddengys i ni fod yr hanesydd yn anghywir pan y tybia na 
ddechreuodd y prophwyd gyhoeddi ei genadwri hyd nes cyrhaeddodd i 
gymydogaeth y palas. Tybia Pusey, o'r ochr arall, mai myned ar draws 
y ddinas gan bregethu a wnaeth, o'r ochr orllewinol, ymha un yr aeth i 
fewn, allan i'r ochr ddwyreiniol, yr hyn ydoedd lai nag ugain milldir o 
bellder mewn llinell union; oblegid y lle nesaf y ceir ei hanes ydyw yn 
gwneyd iddo ei hun gaban o'r tu dwyrain i'r ddinas. Nid ydym yn gweled 
fod yr ymadrodd diweddaf hwn yn profi dim, oblegid yr ydym yn cael 
Jonah yn anfoddloni, yn ymliw â Duw, ac yn myned allan o'r ddinas 
(iv. 5) cyn hyny..A dichon mai un rheswm paham yr aeth efe allan 
yr ochr ddwyreiniol i'r ddinas ydoedd, fod yn hawddach myned allan 
yr ochr hono na'r ochr orllewinol a deheuol, y rhai ageuid i fyny 
gan yr afonydd Tigris a Zab. Yn ffafrio y golygiad cyntaf y mae y 
son fod yr hanes wedi dyfod at frenin Ninefeh. Nis gallwn gydweled 
â rhai o feirniaid yr Almaen fod yr hanesydd yn gosod allan fod y bobl 
wedi cyhoeddi ympryd ac ymostyngiad o honynt eu hunain, cyn cael 
un gorchymyn oddiwrth y brenin. Mae yn fwy na thebyg i'r ysbryd a'i 
harweiniodd yno ei dywys yn ddigyfeiliorn ìi gymydogaeth y llŷs bren- 
hinol; a rhediad yr hanes yw hyn: Fel yr ydoedd yn myned ar hyd y 
prif heolydd a'r marchnadleoedd, ac yn llefain yn erbyn y ddinas, yr 
oedd son am ei ymddangosiad dyeithr, y tywydd rhyfedd a'i cyfarfuasai, 
a'r bregeth ddychrynadwy a gyhoeddai, yn rhedeg trwy y ddinas fel gwefr- 
dân, ac yn taro y preswylwyr annuwiol âg arswyd. 'Tariwodd yr hanes 
yn fuan ar glustiau y brenin, deffrôdd ei gydwybod, cododd yn ddiatreg 
oddiar eì orseddfainc, diosgodd wisgoedd gwychion y deyrngadair, 
rhoddodd lïan sach am ei gnawd, ac eisteddodd mewn lludw ; galwodd ei 


. swyddogion, ysgrifenwyd ac anfonwyd allan gyda brys-genadon y llŷs y 


taam, neu y cyhoeddiad canlynol:— 


Dyn ac anifail—eidion a dafad, 
Na phrofant ddim—na phorant ac nac yfant ddwfr. 
A gwisger dyn ac anifail â sachlïan, 

A galwant ar Dduw yn egnïol, 

A thrôant bob un oddiwrth ei ffyrdd drwg, 

Ac oddiwrth y trais sydd yn eu dwylaw; 

Pwy a ŵyr a dry ac yr edifarhâ Duw, 

Ac y try oddiwrth angerdd ei ddigofaint, 

Fel na ddytether ni? | 


Syrthiodd ofn. Duw ar yr holl ddinas; ac wele yr holl drigolion, o fawr 
i fychan, mewn sachlïan .a lludw ger ei fron. Nid ydyw hyn yn 
anghredadwy pan yr ystyriom mor hawdd eu cynhyrfu ydoedd, ac yw, 


: trigolion y Dwyrain, ac yn enwedig pan feddyliont fod y Duw mawr yn 


ymyraeth mewn ffordd farnol neu gosbedigaethol arnynt. Nid dynion 
anwareiddiedig oedd yr Assyriaid. Profa y gweddillion aneirif a geir 
yn adfeilion eu dinasoedd mawrion eu bod mewn sefylliía uchel o ran 
medr celfyddydol; ac nid ydyw hyny un amser yn cydfodoli â sefyllfa 


JONAH. 063 


isel o ran gwareiddiad a gallu meddyliol ; ac er mai eilunaddolwyr oedd- 
ynt, nid oedd eu credo wedi ei lwyr amddifadu o'r syniad am un gor- 
uchel Dduw. _ Nid cynt y gwnaeth Jonah ei ymddangosiad, ac y daeth 
ei hanes a'i bregeth i'w clustiau, nag y tarâwyd hwynt gan yr argyhoedd- 
iad mai prophwyd y Duw hwnw ydoedd, a'u bod hwythau yn euog ger 
ei fron. Mŷn rhai fod y cyhoeddiad yn ffrwyth dychymyg eithafol 
rhyw ysgrifenydd penboeth, ac nid yn gyhoeddiad gwirioneddol a rodd- 
wyd allan gan frenin Ninefeh, o herwydd y gorchymyn sydd ynddo i 
anifeiliaid ymprydio, a chael eu gwisgo mewn sachlïan, a galw ar Dduw. 
Ymddengys i ninnau fod yr ymadroddion hyn yn dangos angerddoldeb 
y teimlad a feddiannai y Ninefêaid, a bod y neb sydd yn eu gwawdio 
heb ddeall nac ystyried y modd y mae y crêadur wedi ei ddarostwng 
mewn cysylltiad â darostyngiad dyn fel pechadur, ac yn ocheneidio yn 
llwythog gydag ef dan faich eì drueni. Nid oes dim yn dal cysylltiad 
â dyn nad ydyw dylanwad ei bechod wedi ei gyrhaeddyd, ac nad ydyw 
yn cael ei adferyd yn ei ddychweliad a'i adferiad yntau. _ Dadleuir hefyd 
na chymerodd y fath amgylchiad le erioed yn hanes Ninefeh, onidê y 
buasai wedi ei gofnodi yn yr hen gofysgrifeniadau.. Cyn y byddo 
. nemawr nerth yn yr wrthddadl hon, rhaid profi fod pob amgylchiad 
nodedig yn hanes y genedl yn cael ei groniclo felly, a bod pob cofys- 
grifen wedi ei chael, ac wedi eì dehongli yn gywir âc yn gyflawn. Ar 
hyn o bryd, nid ydyw y naill na'r llall o'r pethau hyn wedi eu profi; ac 
oblegid hyny, mae yn rhy gynnar i wneyd defnydd o'r wrthddadl. Y 
mae pob lle i gredu mai byr iawn fu parhâd y sefyllfa newydd, ddyeithr 
hon ar bethau yn Ninefeh. Ac nid yw hyny yn rhyfedd; oblegid un 
bregeth fêr a gafwyd, un diwrnod y bu y pregethwr yn eu plith; ac nid 
oedd yn y bregeth ddim efengyl, ond ychydig mewn posiblrwydd— 
“Pwya ŵyr?” Pa mor ddwfn ydoedd yr edifeirwch, na pha beth yn 
hollol oedd natur yr arbediad, nis gallwn ni, na neb arall, benderfynu. 
Yr oedd yr edifeirwch yn dwyn llawer o arwyddion gwir edifeirwch; yr 
oedd yn cynnwys ymostyngiad gwirioneddol, ymadawiad, bob un oddi- 
wrth eì ffyrdd drwg, a gobaith gwanaidd ar Dduw am arbediad. Yr 
oedd yn rhywbeth digon mawr a gwirioneddol ìi dynu sylw Duw, ac i 
ennill eì gymeradwyaeth, ïe, yn rhywbeth mor fawr ag a ddygodd ar- 
bediad i'w ganlyn. Rhaid i ni gael caniatâd i gredu ymhellach, fod yr 
arbediad hwn yn cynnwys mwy nag arbediad y ddinas mewn ystyr 
dymmorol. 'Tôn gref ydoedd hon a ymdaflodd dros geulânau afon y 
bywyd; ac yr ydym yn credu ì filoedd o'r Ninefêaid yfed o'r dyfroedd 
abyw. Y mae calon y Duw a anfonodd Jonah i'r ddinas fawr wedi 
rhedeg ar drugarhâu, fel nas medrwn gredu iddo adael y trueiniaid yn 
y llïan a'r lludw heb gyfranu iddynt yno rywbeth anfeidrol fwy nag ar- 
bediad i'r ddinas am ychydig flynyddoedd. Heb hyn, buasai yr arwydd 
yn ddiffygiol. | 

Y mae yr amgylchiad hwn wedi ein dwyn ar draws mater, mewn 
cysylltiad â bwriadau a gorchwyliaethau Duw, ag y dylem ddyweyd 
gair arno, er na chaniatâ ein gofod i ni ymhelaethu. Y pwnc, os medr- 
wn ei eirio yn eglur, ydyw hwn—Ymha wêdd yr ydym i edrych ar bro- 
phwydoliaethau yn eu cysylltiad, ar y naill law, â bwriadau Duw, ac ar 
y llaw arall, âg ymddygiadau dynion? Wrth gwrs, nid ydym yn y lle 
hwn yn ewyllysio sylwi mewn un modd ar olygiadau y “ meddylwyr” 


ô4 JONAH. 


hyny a ddywedant nad ydyw prophwydoliaeth yn ddim ond cynnyrch 
meddwl dyn mewn cyflwr o ymweithiad anarferol mewn cysylltiad â 
sefyllfa pethau o'i amgylch. Nid ydyw y dosbarth hwn yn caniatâu fod 
yr hyn a elwir prophwydoliaeth yn gallu ymwneyd dim â'r dyfodol, 
ymhellach na rhyw ail olwg, neu olwg mewn golwg, a gyrhaeddir gan y 
meddwl pan mewn sefyllfa o gynhyrfiad anarferol, ac nad yw yr olwg 
hono yn cyrhaeddyd ymhellach na chylch y gorchwylwyr a'r gorchwyl- 
ion fydd o fewn terfynau y maes ar y pryd. Am ragweled a rhagddy- 
wedyd pethau a gymerant le ymhen oesoedd, eu hateb parod a phender- 
fynol hwynt ydyw,—Y mae yn anmhosibl. Nid yw tiriogaeth y beirn- 
iaid hyny yn gorwedd o fewn cylch yr erthygl hon. Y mae yr ymofyniad 
gydd ger ein bron yn cyfodi yn hytrach oddiwrth olygiadau eraill a hollol 
wahanol—oddiwrth olygiadau y rhai a gredant fod prophwydoliaethau 
yn rhagfynegiadau penodol ac eglur, wedi eu rhoddi trwy ddadguddiad 
gan Dduw am bethau dyfodol, ac a gredant ymhellach fod Duw yn cyf- 
lawni pob peth wrth gynghor ei ewyllys ei hun. Dywed un blaid fod pob 
prophwydoliaeth yn amlygiad o feddwl neu ewyllys Duw—fod y meddwl 
hwnw, o angenrheidrwydd, yn anghyfnewidiol, yr un o dragywyddoldeb 
i dragywyddoldeb, ac felly, fod pob rhagfynegiad o hono, cyn iddo 
gymeryd lle yn weithredol, yn rhwym o gael eì gyflawni; a dywedir 
mai y safon a osododd Moses i brofi pa un ai gwir ai gau ydoedd un a 
gymerai arno fod yn brophwyd oedd, pa un a ddeuai yr hyn a ragfynegai 
i ben ai peidio. Plaid arall a ddywed, mor bell ag y mae pob peth yn 
dal perthynas â meddwl Duw, y mae yn angenrheidiol, ond fel y mae yn 
dal cysylltiad â dyn, y mae yn ammodol. Diau fod rhyw gymaint o'r 
gwirionedd gan bob un o'r pleidiau; ond dichon nad ydyw y gwir i 
gyd gan y naill na'r llall o honynt. Nid ydym yn chwennych myned i 
mewn i athroniaeth “ angenrheidrwydd” yn y llehwn. Ar yr un pryd, 
yr ydym yn credu fod meddwl Duw, o angenrheidrwydd, yn ddigyf- 
newid; rhaid i ni gredu ei fod hefyd, o angenrheidrwydd, yn Dduw 
gwirionedd, ac heb anwiredd; ac mai nid dyn yw Duw i ddywedyd 
celwydd, na mab dyn i edifarhâu. — Rhaid i ni, ymhellach, adael yr 
hen ofyniadau, A ddywedodd efe ac nis cyflawna? A lefarodd efe ac ni 
gwna? yn atebion nacâol o'r fath gadarnaf iddynt eu hunain. Ond yr 
ymofyniad yw, Ar ba dir yr ydym i edrych ar ei eiriau trwy y pro- 
phwydi? Os yn hollol ddiammodol, pa fodd y cyfrifwn am na ddaeth- 
.anti ben? Os yn ammodol, ac felly i ymddibynu ar ymddygiadau 
dynion, pa fodd y cydsaif hyny âg anghyfnewidioldeb Duw? _ Tuag at 
ffurfio barn gywir ar y pwnc, y mae genym, yn y lle cyntaf, i wahaniaethu 
rhwng meddwl ac ewyllys Duw fel y maent ynddo ef ei hun, â'r hyn 
ydynt o fewn cylch ei lywodraeth foesol; ac i wahaniaethu, hefyd, 
rhwng prophwydoliaethau yn ol y graddau y mae a fyno gweithrediadau 
dynion â'u dwyn i gyflawniad. Y mae dwy ystyriaeth arall hefyd a 
allant fod yn gynnorthwy i ni yn y mater. Y naill ydyw, fod Duw, pan 
yn mynegu ei feddwl i ddynion, yn gwneyd hyny gydag amcan moesol 
—nid er mwyn boddio chwilfrydedd neu gywreinrwydd, ond gyda golwg 
ar lesiant moesol y rhai y mae yn llefaru wrthynt. Y llall ydyw, fod 
yr Anfeidrol, pan yn llefaru ei feddwl wrth ddyn, yn gwneyd hyny yn 
iaith y ddaear—yn y dulliau o ymadroddi sydd yn arferedig gan ddynion. 
Nid ydyw ei feddwl Ef, mewn gwirionedd, yn newid; ac felly, fel y mae 


JONAH. 65 


ei feddwl yn bodoli yn ei fynwes ei hun, nid prïodol yw dyweyd ei fod 
yn edifarhâu ; ac eto, y mae ei ragddywediadau wedi cael eu rhoddi yn 
y fath fodd, fel yr oedd gan ddylanwadau dynol lawer i'w wneyd i'w 
dwyn oddiamgylch, a'u gohirio, neu ynte i'w rhwystro. Pan yn ym- 
wneyd â dyn, mae yr Anfeidrol yn golygu cyfansoddiad ei feddwl, a'r 
ddeddf y mae efe yn byw dani, ac felly, yr oedd ei ragddywediadau, fel 
pob peth arall o'i eiddo, yn cael eu rhoddi i ddyn fel crêadur rhydd a 
chyfrifol. Nid oes neb yn talu y fath warogaeth i ryddid dyn â'r Duw 
a'i gwnaeth; a'r rheswm am hyny yw, ei fod yn deall ei natur a'i safle 
yn well nag y gall neb arall. Am y rhagddywediadau am y dygwydd- 
iadau mawrion hyny nad oedd gan ddyn ond ychydig i'w wneyd tuag at 
eu dwyn i ben neu eu llesteirio, y maent wedi cael eu cyflawni gyda 
llawer o fanylrwydd. Yr oedd esgynlawr y dylanwadau a'r gweithred- 
iadau oedd ar waith yn eu dygiad o amgylch mor uchel fel na fedrai 
dyn ymyraeth ond ychydig â hwynt. Yr oedd dynion i ddysgu, ac i 
ddysgu llawer, oddiwrthynt, ond nid i gael eu dysgyblu ynddynt a 
thrwyddynt. Am ddosbarth arall o ragfynegiadau, y maent yn fwy o 
fewn cylch dylanwadau dynol, ac wedi eu hordeinioi fod yn foddion 
dysgyblaeth mewn modd arbenig i ddynion. Yn y rhai hyn ymae Duw 
yn gweithredu tuag at ddynion fel y mae yn gwneyd gyda golwg ar bob 
peth arall o fewn yr un cylch. Y mae yn eu rhoddi yn ammodol, ac 
yn eu cyflawni neu yn peidio yn ol y defnydd a wneir ohonynt. Anfon- 
odd ei brophwyd at Hezecïah, a dywedodd, “' Trefna dy dŷ, canys marw 
afyddi.” Gwnaeth y brenin ddefnydd prïodol o'r rhybudd; trôdd at 
Dduw mewn ymostyngiad a gweddi, tywalltodd ei galon mewn ymbiliau 
8 dagrau ger ei fron. Bu y cyfnewidiad mawr a gymerodd le yn y 
brenin yn achos i'r rhagfynegiad gael eì roddi o'r neilldu am bymtheg 
mlynedd. Yr un modd yn achos y Ninefeaid. Bu pregeth Jonah yn 
foddion i'w dwyn i'r llwch, ac i adael eu ffyrdd drygionus; ac o herwydd 
hyny, nis gallai y Duw aníeidrol gyfiawn ymddwyn tuag at Ninefeh yn 
ei hymostyngiad a'i hedifeirwch fel y buasai yn gwneyd tuag ati pe yn 
parhâu yn ei hannuwioldeb. “Oni wna Barnydd yr holl ddaear 
farm?” Dichon y codir dadl yn y lle hwn, fod y rhagddywediad yn 
anghywir, ac felly yn annheilwng o Dduw. I hyn yr ydym yn ateb, 
nad oedd y rhagfynegiad yn anghywir yn ol sefyllfa pethau 
ar y pryd. Pe buasai Hezeciah yn aros o ran sefyllfa ei feddwl yn 
ddigyfnewid, buasai geiriau y prophwyd, o angenrheidrwydd, yn dyfod 
i ben ; a'r un modd y gellir dyweyd am Ninefeh; ond yn y fan yr oedd 
cyfnewidiad yn cymeryd lle yn eu sefyllfa hwynt, yr oedd Duw, yn unol 
â threfn ei lywodraeth foesol, yn cyfnewid yn ei weinyddiadau tuag 
atynt. Yn y golygiad hwn, ac nis gallwn weled pa fodd y gellir darllen 
— yr Ysgrythyrau yn ystyriol a deallgar heb ei goleddu, yr ydym yn canfod 
y byddai rhwystro, neu ohirio cyflawniad addewidion, yn gystal â bygyth- 
îon, yn sefyll ar ymddygiadau y rhai y byddent wedi eu cyhoeddi iddynt. 
Fe allai y cyfyd un wrthddadl yn y lle hwn eto:—Os yn ammodol yr 
oedd y cyfryw ragfynegiadau i gael eu hystyried, paham na buasai yr 
Arglwydd yn dyweyd felly? Os yn ammodol, er enghraifft, yr oedd 
pregeth Jonah i gael eì chymeryd, paham na fuasai yr Arglwydd yn 
gorchymyn ì'w was i bregethu, “Os na íydd trigolion Ninefeh wedi 
'edifarhâu a dychwelyd cyn pen deugain niwrnod, bydd y ddinas yn caol 


66 JONAH, 


ei dymchwelyd.” Ein hatebiad i hyn ydyw, fod yr Arglwydd nid yn unig 
yn ymwneyd â dyn fel dyn, fel bôd cyfrifol, a deiliad o'i lywodraeth 
foesol; ond ei fod hefyd yn ymddwyn tuag ato yn y byd hwn yn y modd 
mwyaf tebygol i fod yn effeithiol i'w lesoli. Ac y mae fod yr Arglwydd 
wedi cyhoeddi ei fygythion a'i addewidion felly yn brawf o'r fath gryfaf 
i ni mai felly yr oeddynt yn fwyaf cyfaddas i gael argraff dda ar feddyl- 
iau dynion. 

Anfoddloni a digio yn ddirfawr a wnaeth Jonah wrth weled fod yr 
Arglwydd yn arbed y ddinas. Er fod gorchwyliaeth ddyeithr y môr 
wedi ei blygu ar y pryd mor boll ag i roddi ufudd-dod i Dduw, eto, yr 
ydym yn gweled fod gweddillion o'r hen deimlad eiddigus tuag at y 
cenedloedd yn-aros yn ei galon. _ Ar ol gweled y modd yr oedd Ninefeh 
wedi ymostwng ger bron Duw, mae yn lled debyg i'r prophwyd feddwl 
ar unwaith ei bod drosodd gyda golwg ar gyflawniad o'i brophwydoliaeth. 
Aeth o'r neilldu, pa fodd bynag, i'r tu dwyrain i'r ddinas, i aros yr 
amser i fyny, ac adeiladodd fath o gaban bychan i aros ynddo. Annifyr 
ddigon, gallem dybied, oedd ei feddwl dros yr holl amser; ond pan 
ddaeth y dydd i fyny, ac heb un arwydd eto fod y farn ar ddisgyn, aeth 
ei anfoddlonrwydd o'r braidd yn annyoddefol. Ac eto, aros yno yr 
oedd, fel pe yn hoeliedig wrth y lle, yn methu rhoddi i fyny na fuasai y 
dinystr yn dyfod cyn hir, er fod Duw yn ei oedi am rai dyddiau. Tra 
yno yn angerddoldeb ei anniddigrwydd, gwnaeth Duw wyrth arall, 
er mwyn ei ddysgu yn helaethach ac yn fanylach am ei gymeriad a'i 
orchwyliaethau. Dichon mai nid i'w gysgodi rhag gwrês yr haul y 
darparodd Duw y cicaion. Yr amcan, yn ol yr hanes, ydoedd, “i'w 
waredu o'i ofid.” Ar ol i'r cicaion wywo y dywedir ddarfod i wynt poeth 
y dwyrain gael ei ddarparu, ac i'r haul daro ar ben Jonah. Rhaid, gan 
hyny, mai y “gofid” yn y lle hwn oedd y gofid a sonir am dano yn yr 
adnod gyntaf a'r drydedd—y gofid a ysai ei galon wrth weled Ninefeh 
yn cael ei harbed. _ Pa fodd yr oedd y cicaion yn ei waredu o'r gofid hwn, 
nis gwyddom yn hollol. Yr oedd yn y llysieuyn dyddorol a godasai felly 
mor ebrwydd dros ei gaban fodd i dynu ei feddwl i ymddifyru ynddo, ac 
anghofio ei ofid; ac yr oedd yn cynnwys hefyd amlygiad adnewyddol o 
ofal ei Dduw am dano. Mae yn wir fod y ricinus, neu y palma Christi 
yn tyfu i faintiolaeth mawr mewn amser bŷr; ond nid oes hanes am dano 
yn tyfu i faint y cicaion hwn mewn amser mor fŷr ag yr awgrymir yma; 
ac nid oes un angenrheidrwydd am wneyd yr amgylchiad yn ddim llai 
na gwyrth. Mae y desgrifiad a roddir o hôno gan yr Arglwydd yn ein 
harwain i gredu iddo dyfu mewn noswaith:—“yr hwn oedd yn fab 
noswaith, ac yn fab noswaith y darfyddodd.” Ni pharhaodd i roddi 
llâwenydd i galon siomedig y prophwyd ond am un diwrnod. Erbyn 
bore drannoeth, yr oedd y cicaion wedi ei daro gan bryfyn oddiwrth yr 
Arglwydd, ac wedi gwywo; ac ar godiad yr haul, y mae yr Arglwydd— 
yr un Jehofah ag a daflasai ei wynt.ar y môr i ddal y prophwyd yn ei 
anufudd-dod—yn darparu gwynt poeth y dwyrain, yr hwn, gyda phel- 
ydrau yr haul, a darawodd ar ben Jonah, fel y gwywodd, neu y llewygodd, 
yntau, ac y deisyfodd gael marw. Tybiodd Jonah, fe ddichon, fod y 
cicaion nid yn unig yn arwydd fod Duw yn gofalu am dano, ond ei íod yno 
i gyflawni y gair a lefarasai trwy y prophwyd. Y mae geiriau diweddaf 
yr Arglwydd wrth Jonah yn llawn addysg, ac yn dal y cysylltiad agosaf 


EMYNYDDIAETH, 67 


â'i holl brophwydoliaeth. Yma ceir egluchâdl ar yr anfoddlonrwydd a 
gynhyrfai Jonah o'r dechre. “Onid arbedwn i?” medd Duw. Anfodd- 
lonrwydd i fod yn un offeryn mewn cysylltiad âg arbediad Ninefeh a'i 
cynhyrfai i anufudd-dod ar y cyntaf, ac a'i codai i ffoi o wyddfod Duw ; 
ac yn awr, y mae yn gweled yn narfyddiad y cicaion, ac yn y gwrês 
angerddol a darawai arno, fod pob gobaith am weled ei eiriaa yn cael 
eu cyflawni wedi myned ymaith, mai nid gwiw ydoedd aros yno yn hŵy; 
ac wrth weled felly mai penderfynu arbed y ddinas yr oedd yr Arglwydd, 
y mae yn deisyfu cael rhoddi ei waith heibio a myned i fyd arall. Can- 
fyddir yma hefyd eglurhâd cyflawn ar wers fawr y brophwydoliaeth, sef, 
y dueddfryd anfeidrol sydd yn y Duw mawr i arbed. Gosodir allan 
foroedd ei garedigrwydd—moroedd nad oes yn perthyn iddynt na glân, 
na cheulan, na gwaelod, yn y modd mwyaf prydferth a tharawiadol, yn 
y geiriau, “Arbedaist ti y cicaion, yr hwn ni lafuriaist wrtho, ac ni 
feithrinaist: ac oni arbedwn i Ninefeh, y ddinas fawr, yr hon y mae 
ynddi fwy na deuddeng myrdd o ddynion na wyddant ragor rhwng eu llaw 
ddehau a'u llaw aswy, ac anifeiliaid lawer iawn?” _ Gyda'r gofyniad 
rhyfedd hwn, ag sydd yn dwyn i'r golwg anchwiliadwy oludoedd trugaredd 
Duw—y Duw sydd i fod yn Dduw nid i'r Iuddewon yn unig, ond i'r 
cenedloedd hefyd, y mae yr arwydd wedi ei berffeithio, 





EMYNYDDIAETH. 


IV. 


SALMAU AC EMYNAU Y DIWYGIAD PROTESTANAIDD YN YR ALMAEN, SWEDEN, 
DENMARC, SWITZERLAND, FFRAINO A GENEVA, LLOEGR, YR ALBAN, 
AO AMERICA. ' 


RHoppopDD y Diwygiad Protestanaidd fywyd newydd yn nghaniadaeth yr 
eglwys; a bu emynyddiaeth a salmyddiaeth y tymmor hwn yn gyn- 
northwy effeithiol ìi daenu egwyddorion y Diwygiad, mc yn foddion i 
galonogi pobl Dduw yn eu hymdrech o blaid ffydd yr efengyl, yn erbyn 
traws-lywodraeth, cyfeiliornadau, a llygredigaeth Eglwys Rhufain, fel y 
gellir ystyried hanes salmyddiaeth fel cyfran o hanes y Diwygiad ei hun. 
Mae yn wir mai y prif foddion i gynhyrfu a deffr6i holl wledydd Orêd y 
pryd hyny oedd pregethiad yr efengyl yn ei phurdeb, cyhoeddi Iesu 
Grist yn Iachawdwr cyflawn ac unig Gyfryngwr rhwng Duw a dynion, 
a bod Duw yn Nghrist yn cymmodi y byd âg ef ei hun heb gyfrif 
iddynt eu pechodau; egluro ffordd y bywyd yn ngoleuni y gwirionedd 
Dwyfol, dal allan gyfiawnhâd trwy ffydd yn unig, maddeuant pechodau, 
derbyniad gyda Duw, a buddugoliaeth ar fyd, cnawd, a diafol, pechod, 


68 ERMYNYDDIAETH. 


angeu, ac uffern, trwy waed Crist a'r prynedigaeth sydd ynddo, O flaen: 
y cyhoeddiad ffyddlawn a nerthol o'r athrawiaeth hon, ac Ysbryd Duw 
yn cydweithio, yr oedd holl gyfundraethau glwys-lywiaeth ddynol, eiriol- 
aeth y saint, maddeuant llythyrau y Pab, penydiau, pererindodau, a'r 
cyffelyb, yn syrthio yn ddrylliau, ac yn cael eu gwasgaru fel niwl o flaen 
yr awelon, ac fel breuddwydion y nos yn llewyrch y goleuddydd. Martin 
Luther eedd y prif offeryn yn y deffrôad mawr. _ Yr oedd wedi ei gyfodi 
a'i gymhwyso yn neillduol gan Dduw i'r gwaith. Trwy ei bregethau 
a'i ysgrifeniadau, ac yn enwedig ei gyfieithiad o'r Ysgrythyrau i'r iaith 
gyffredin, tywynodd y fath ffrwd o oleuni nefol ar y caddug o dywyllwch 
mynachaidd a choelgrefydd Rufeinig, nes ymlid adar y nos o'u lloch- 
esau, nid yn unig yn yr Almaen, ond ymdaenodd ei heffeithiau dedwydd 
i wledydd eraill Ewrop, er gwaethaf pob rhwystrau a gyfodwyd i'w 
erbyn. Luther hefyd oedd y prif offeryn i beri adfywiad mewn emyn- 
yddiaeth Gristionogol; ac yr oedd athrawiaethau y Diwygiad drwy hyny 
yn cael eu gwreiddio yn serchiadau y werin, a'u dylanwadau bendithiol 
yn cael mynegiad mewn caniadau o fawl a chlodforedd. 

Yr oedd L3ther yn gantor ac yn gerddor o'i ieuenctyd. Pan yn 14 
oed, rhoddwyd ef dan addysg mynachod.o urdd St. Francis yn Magde- 
burg; a chan nad oedd ei rïeni y pryd hwnw mewn moddion i'w gynnal, 
arferai fyned o ddrws i ddrws, gydag ysgoleigion ieuainc tlotach nag 
yntau, i gardota, er diwallu eu hangen, fel y gallent ddilyn eu hefryd- 
iaeth. Un diwrnod, yn ngwyliau y Nadolig, fel yr oedd y bechgyn 
hyn yn crwydro trwy'r pentrefi, ac o dŷ i dŷ, dan gânu carolau am ened- 
igaeth y Gwaredwr yn Bethlehem, safasant o flaen tŷ amaethwr y tu 
allan i'r pentref. Yr amaethwr, wrth eu clywed yn cânu, a ddaeth allan 
â bwyd iddynt, a galwodd arnynt â llais garw, fel y dychrynasant ac y 
rhedasant ymaith; ond pan ddeallasant mai eu gwahawdd ato yr oedd, 
troisant yn ôl, a derbyniasant o'i law yr ymborth a fwriadasid iddynt. 
Wedi ei symud o Magdeburg i Eisenach, nid oedd yn ddim gwell arno, 
ond gorfodid ef fel o'r blaen i fyned gyda'i gyd-fyfyrwyr dan gânu o 
ddrws i ddrws i hêl eu tamaid, a mynych y caent eu gwrthod gyda 
geiriau chwerwon. Un diwrnod, pan oedd efe wedi cael ei ommedd mewn 
tri o dai yn olynol, ac yn meddwl troi yn ôl yn newynog i'w lettŷ, safodd 
yn sŷn a phruddaidd o flaen tŷ dinesydd parchus, a chlywai y drws yn 
agor yn ddisymwth, a phwy oedd yno ond gwraig y tŷ, Ursula wrth ei 
henw, yr hon, fel y Sunamêes gynt, a'i gwahoddodd i mewn yn dirion, 
ac a ddiwallodd ei anghen. — Yr oedd hi wedi sylwi ar y llanc yn cânu yn 
y cynnulliadau crefyddol, ac yr oedd pereidd-dra ei lais a difrifoldeb ei 
agwedd wedi effeithio arni i feddwl yn dda am dano. Hi a'i cyflwynodd 
a sylw ei phrïod, Conrad Cotta, yr hwn a hoffodd.ei gyfeillach yn fawr, 
fel y bu iddo ymhen ychydig ddyddiau ei gymeryd ef i'w dŷ ì fyw yn 
gwbl gydag ef. Bu hyn yn galondid iddo fyned rhagddo mewn ym- 
drech adnewyddol yn ei efrydiau. Yr oedd Duw wedi agor calon a thŷ 
teulu crefyddol, pan ydoedd mor gyíyng arno ef nas gwyddai pa beth i 
wneyd. Orêodd hyny yn ei enaid y fath ymddiried yn Nuw nas gallodd 
y profedigaethau llymaf byth ar ol hyny ei ysgwyd ymaith. Yr oedd 
efe yma yn dra chysurus arno, wedi ei ryddhâu oddiwrth anghen a gof- 
alon. Tawelodd ei feddwl, siriolodd ei nodweddiad, a'i serchiadau a 
(ldaethant yn fwy rhydd ac agored. Deffrôdd ei holl alluoedd dan bel- 


EMYNYDDIAETH. 69 


ydrau tyner caredigrwydd, fel y daeth yn fwy gwresog yn ei weddïau, 
yn fwy sychedig am wybodaeth, a'i gynnydd yn ei efrydiau yn fwy cyf- 
lym ac amlwg. Ymhoffai mewn llênyddiaeth a gwyddoniaeth. Medrai 
hetyd chwareu chwibanogl a dwsmel (math o offer tânnau), ac arferai 
ddilyn'yr olaf â'i lais mwyn a dyrchafedig; ac yn y modd ymadangosai 
ei ddiolchgarwch i'r teulu, yn enwedig i'w lettŷ-wraig, yr hon oedd yn 
dra hoff o gerddoriaeth. Yr oedd yntau ei hun yn coledd ei hoffder o'r 
gelfyddyd hyd henaint, a chyfansoddodd eiriau ac alawon rhai o'r emyn- 
au prydferthaf a fedd yr Almaen. Y mae amryw o honynt wedi eu 
cyfieithu i'r Saesoneg, a rhai i'r Gymraeg, a'r tônau hefyd yn adna- 
byddus. Nid anghofiodd Luther byth y caredigrwydd hwn. Ymhen 
blynyddoedd gwedi, pan y daeth un o feibion Conrad yn efrydydd i 
Wittemberg, ac ysgolaig tlawd Eisenach erbyn hyn yn brif ddysgawdwr 
ei oes, efe a'i derbyniodd gyda llawenydd dan ei gronglwyd ac at ei 
fwrdd. BEwyllysiai wneyd rhyw ad-daliad i'r mab am y tiriondeb a 
dderbyniasai efe odddiar law y rhïeni. Wrth gofio am y wraig rinweddol 
hono a'i porthasai ef pan oedd y byd yn ei wrthod, y traethodd efe y 
syniad godidog hwn,—*“' Nid oes dim pereiddiach ar y ddaear na chalon 
gwraig yn yr hon y mae duwioldeb yn cartrefu.” 

Ni fu ar Luther byth gywilydd o'r dyddiau y bu efe mewn eisieu yn 
cardota ei fara: ymhell o fod felly, edrychai yn ol gyda diolchgarwch ar 
dlodi ei ieuenctyd fel un o'r moddion a ddefnyddiodd Duw i'w gy- 
mhwyso i'r sefyllfa bwysig oedd yn ei aros. Cydymdeimlai yn ddwys â 
bechgyn tlodion mewn amgylchiadau cyffelyb. “Na ddirmygwch,” 
meddai, “' y bechgyn sydd yn myned dan gânu trwy yr heolydd, ac yn 
erfyn tamaid o fara er cariad Duw: bâm i fy hun yn gwneuthur yr un 
peth. Gwir i fy nhad, enyd yn ddiweddarach, fy nghynnal yn serchog 
a thirion iawn yn mhrif athrofa Erfurth; er hyny cardotyn tlawd a 
fâm i. Ond yn awr, trwy fy llafur gyda fy mhin, yr wyf wedi codi mor 
uchel fel na chyfnewidiwn fy rhan â'r Twrc mawreddog eihunan. A 
mwy, ni chymerwn holl oludoedd y ddaear, pe eu pentyrid ar eu gilydd, 
yn gyfnewid am yr hyn yr wyf yn eì feddiannu. Er hyny ni fuaswn i 
yn ylle yr wyf oni buasai i mi fyned i'r ysgol, a dysgu ysgrifenu.” 
Mae wrth adgofio ei ddechreuad bychan yn dangos gwir fawredd, ac yn 
ymhyfrydu i roddi y gogoniant yn gwbl i Dduw. 

Er bod y Diwygiad ar y cyntaf yn ymwneyd â dyn fel crêadur moesol, 
eto yr oedd yn ymwneyd â'r holl ddyn. _ Llefarai wrth y deall, a gwnaeth 
lawer i ddwyn ymlaen lênyddiaeth: yr ydoedd hefyd yn llefaru wrth 
deimlad a darfelydd dyn, ac yn cynnorthwyo i feithrin y celfyddydau. 
Nid oedd yr eglwys mwyach i'w hystyried yn cael ei gwneydi fyny o 
fynachod ac offeiriaid, ond cynnulleidfa y ffyddloniaid ydoedd. Yr oedd 
pawb i gymeryd rhan yn ei gwasanaeth cyhoedd; ac yr oedd dyganau 
yr offeiriaid i roddi lle i ganiadaeth y bobl. _ Felly, pan oedd Luther yn 
cyfieithu y Salmau, meddyliodd am eu cyfaddasu at ganiadaeth gynnull- 
eidfâol.. Bu hyny yn foddion i feithrin chwaeth at gerddoriaeth ymysg 
y genedl. “' Yn nesaf at dduwinyddiaeth,” meddai, “yr wyf yn rhoddi 
y lle blaenaf, a'r anrhydedd uchaf, i gerddoriaeth.” “ Dylai athraw 
ysgol fedru cânu,” meddai dro arall, “onidê ni wnawn i gymaint âg 
edrych arno.” Un diwrnod, fel yr oedd rhai o'i gyfeillion yn ei dŷ yn 
cânu hymnau tra hyfryd, llefodd gyda gwresogrwydd, “' Os ydyw yr Ar- 

E 


70 EMYNYDDIAETH. 


glwydd Dduw wedi gwasgaru y fath ddoniau rhagorol ar y ddaear hon, nad 
yw ond congl dywell, pa beth a fydd yn y bywyd tragywyddol, llebydd y cwbl 
yn berffeithrwydd!” _ Er dyddiau Luther mae y bobl yn cânu, a'r Bibl yn 
ysbrydoli eu caneuon ;* ac y mae cerddoriaeth er amser y Diwygiad wedi 
cael meithriniad rhagorach nag a roddwyd iddi erioed o'r blaen. 

Yr oedd prydyddiaeth hefyd yn cyfranogi yn helaeth yn yr un symud- 
iad cyffredinol. Wrth foliannu Duw, nis gallai dynion foddloni yn 
unig ar gyfieithiadau o'r hen emynau. Yr oedd eneidiau Luther a'i 
gydlafurwyr, wedi eu codi trwy ffydd i'r syniadau mwyaf dyrchafedig, 
wedi eu cyffroi i frwdfrydedd gan yr ymosodiadau a'r peryglon oedd yn 
parhâus fygwth yr eglwys yn ei hiselder, ac wedi eu cynhyrfu gan 
awenyddiaeth yr Hen Destament, a chan ffydd y Newydd,—yn fuan yn 
tywallt allan eu teimladau mewn caniadau crefyddol, yn y rhai yr oedd 
prydyddiaeth a cherddoriaeth yn ymgyfuno, ac megys yn cymhlethu eu 
dullweddau mwyaf nefolaidd. Yn y modd yma, yn yr unfed ganrif ar 
bymtheg, adgyfodwyd y ganiadaeth hono a fu yn y ganrif gyntaf yn 
cysuro y merthyron yn eu hing a'u dyoddefiadau. Yn y fl. 1549, cysegr- 
odd Luther hi i goffadwriaeth merthyron Brussels,—merthyron cyntaf y 
Diwygiad Protestanaidd; ac eraill o blant y Diwygiad a ddilynasant ei 
esiampl. Yr emynau hyn a gynnyddasant mewn rhifedi, ac a wasgarwyd 
yn gyflym ymysg y bobl, yr hyn a gynnorthwyodd yn nerthol i'w deffro 
o'u cysgadrwydd. 

Ychydig amser cyn i Luther anturio ìi weinyddu Swper yr Arglwydd 
yn yr iaith gyffredin, bu yn ofalus i gyfansoddi ac argraffu llyfr” bychan 
tra defnyddiol, yn cynnwys 98 o emynau Almaenaidd, a thônau?prïodol 
iddynt, i'r dyben o gyflwyno i feddyliau, a phlânu yn nghof y bobl, gryn 
dwysged o addysg grefyddol, mewn dull cryno a thra boddhiol.* Ei 
destynau oeddent—rhanau o'r Holwyddoreg, prif bynciau y Credo, 
gweddïau a diolchiadau. _ Yr oedd y llyfryn, mewn gwirionedd, yn gryn- 
odeb o athrawiaeth Gristionogol, wedi eì osod, allan ar fesur Almaenaidd 
destlus a choeth, ac wedi ei drefnu mor dda, fel yr oedd y beroriaeth a 
chyweiriad y llais yn cydweddu â'r geiriau a'r syniadau, ac yn" tueddu i 
godi teimladau cyfatebol yn meddyliau y cantorion. Ar y cyfrif hwn y 
galwyd yr awdwr yn wir Orphêus yr Almaen ; ac er ei fawr ganmoliaeth 

* Adroddir am Luther, eî fod un diwrnod yn eistedd yn/brudd yn'ei lyfrgell, pan'y 
clywai gânu yn yr heol emyn nodedig o gyfansoddid[Speratus, pendefig o Swabia, yr hon 
a effeithiodd gymaint arno nes tywallt dagrau yn hidl. Tarawodd yn ei feddwl ar y pryd y 
gallai ddefnyddio emynau efengylaidd ar alawon poblogaidd a chymeradwy fod o gymhorth. 
mawr i ddwyn ymlaen y Diwygiad. Mewn canlyniad i hyn, ymroddodd i gasglu a 
chyfansoddi emynau yn iaith ei wlad. Daeth awdwr yr emyn crybwylledig wedi hyny i 
fod yn un o'i gydlafurwyr. 

D ddodd yr amgylchiad canlynol yn Heidelberg, d illwyd 
dros'y y rirlonedd irwy ddylanwad emynyddiaeth, "pan ydbedd yr etholydd MAN 
rhag ofn yr Ymherawdwr, yn oedi attal yr offeren. Yr oedd yr offeiriad'yn sefyll wrth yr 
allor ddyrchafedig, a holl arwyddluniau gorwych defodaeth Rufeinig o'i amgylch, yn 
barod í ddechreu gwasanaeth, pan y clywyd llais unigol yn yr iaith gyffredin yn dechreu 
cânu emyn o wait Speratus, mewn cywair uwch na'r iaithjddyeithr yn yr hon y llefarai 
yr offeiriad, a'r ; nnulleidfa fawr yn ymuno gyda'r fath ffrwd o beroriaeth, nes dangos yn 
eglur i'r ethol beth oedd dymuniad y bobl; ao heb oedi dim yn hŵy, dechreuwyd 
cymuno yny dwy elfen. Yn 1629, yr oedd offeiriad Rhufeinig yn pregethu yn Lubeck 
yn erbyn y ffydd. diwygiodig, a chyda'i fod yn gorphen, darfu i ddau fachgenyn daraw 
allan emyn Luther, “ Edrych, O Dduw, o'r nef yn awr,” ac ymunodd yr holl gynnulleidfa 


unllais yn y gân. Gwnaed yr un peth ynZfynŷch” ;A ; nU 
Tdifrïo a chablu yr athrawiaeth efengylaidd, yne!ynych;pan anturiai neb o'r offeiriaid 


EWYNYDDIAETH. 71 


yr ydys yn ychwanegu, ddarfod iddo ddefnyddio ei wybodaeth a'i ddawn 
gâniadyddol i feithrin y nwydau mwyaf crefyddus a gwresog yn yr enaid. 
Yr oedd hyn yn beth newydd iawn i'r bobl, ac yn dirfawr ragori ar y 
defodau difywyd arferedig o'r blaen. Martin Luther oedd pencerdd y 
Diwygiad. 

Yn ei raglith i'r gwaith bychan hwn, mae yn amddiffyn cerddoriaeth 
eglwysig fel dyledswydd, ar awdurdod Dafydd a'r apostol Paul; ar yr 
un pryd, y mae yn dwyn ar gof i ni, y dylem, wrth foliannu, fod â'n 
golwg ar Grist yn unig. Dywedai iddo ychwanegu tônau cyfaddas i'r 
emynau, er dangos nad yw y celfyddydau breiniol mewn un modd yn 
cael eu dilêu trwy bregethiad yr efengyl, ac yn anad dim, y dylai cerdd- 
oriaeth gael ei defnyddio er gogoniant Duw, er y gwyddai fod y syniad 
hwn yn wrthwyneb i dybiau disail rhai athrawon, y rhai ni fynent gan- 
iatâu dim mewn crefydd ond a berthynai i'r meddwl yn unig. 

Mae y dyfyniad canlynol allan o lythyr at un o'i ohebwyr, yn dangos 
ei fawr hoffder o gerddoriaeth :—“'Tu hwnt i bob dadl y mae hadau 
llawer o rinweddau yn meddyliau y rhai y mae cerddoriaeth yn dylan- 
wadu arnynt; y sawl nid ydynt felly, yr wyf yn eu hystyried fel boncyff- 
ion a chêryg. Gwyddom nad all cythreuliaid oddef peroriaeth. Ni 
phetrusaf ddywedyd fod cerddoriaeth yn nesaf at dduwinyddiaeth; 
oblegid, ar o] duwinyddiaeth, y mae yn cyfranu yr hyn yn amgen nad allai 
crefydd eì roddi, sef ansawdd meddwl tawel a dedwydd; prawf eglur. 
fod Satan, awdwr helbulon a thrallodau, yn ffoi wrth sain cynghanedd, 
fel y mae yn dïanc rhag awgrymiadau crefydd. _— Wrth hyn yr ydym yn 
cael nad oedd y prophwydi yn ymarfer cymaint âg un gelfyddyd ag â 
cherddoriaeth: ni fyddent yn troi oddiwrth eu hefrydiau duwinyddol at 
gelfyddydau rhif a mesur, neu at sêryddiaeth, ond at gerddoriaeth, ac felly 
eu bod yn ystyried duwinyddiaeth a cherddoriaeth yn yr undeb agosaf 
â'u gilydd, fel y gosodent allan y gwirionedd mewn salmau ac odlau 
ysbrydol.” Nid oedd Luther chwaith yn annheimladol o ddylanwad 
prydyddiaeth. Wrth ysgrifenu i ddiolch ìi Eobanus Hesse am gopi o'i 
gyfieithiad o'r Salmau ar fesur cerdd yn Lladin, mae yn dadgan ei hyf- 
rydwch o weled gwaith oddiwrth ba un y gallai plant gael eu haddysgu 
ar yr un pryd mewn llênyddiaeth a duwioldeb; yna ychwanega,—“ Yr 
wyf yn addef fy mod yn un o'r rhai hyny y dylanwadir arnynt ac eu 
difyrir yn fwy gan brydyddiaeth, na chan yr araeth fwyaf hyawdl, hyd 
yn nôd i Cicero neu Demosthenes. Os effeithir arnaf fel hyn gan 
bethau eraill, chwi a goeliwch y dylanwadir arnaf yn annhraethol fwy 
gan y Salmau. Yr wyf wedi eu hastudio yn ddyfal gyda mawr hyfryd- 
wch o'm hieuenctyd, a, bendigedig fyddo Duw, nid heb gryn lawer o 
ffrwyth. Ni soniat am fy noniau fel pe yn rhagori ar yr eiddo eraill, 
ond mi a ymffrostiaf yn hyn, na fyddai i mi, er holl orseddau a theyrn- 
asoedd y byd, ollwng fy ngafael yn yr hyn a ennillais, dan fendith yr 
Ysbryd Sanctaidd, trwy fyfyrio ar y Salmau. Ond ni fynwn fod yn euog o'r 
fath ostyngeiddrwydd ffol ag i argelu doniau Duw a blâanwyd ynof. Canys 
am danaf fy hun, y mae digon, a mwy na digon, i'm darostwng, a dysgu i 
mi nad wyf fi ddim; ond gallaf ymffrostio yn Nuw, a llawenychu a gor- 
foleddu yn ei weithredoedd. _ Yr wyf yn gwneuthur felly gyda golwg ar fy 
Sallwyr Almaenaidd, a gwnaf hyny yn fwy yn yr eiddoch chwi, ond gan 
roddi y gogoniant i Dduw, yr hwn sydd fendigedig yn oes oesoedd.” 

2 | 


72 FWYSYDDIAEYG. 


Pan oedd Lathcr ar e: ix:a ir Cyaznrairr Aimaenaidd yn ninas 
Worms, i ymlianz>s yn> o flaen vr Ymhorawlwr a'r tywysogion, 
dywedir ei fol yn difyru ei ha â ch2rl1>r:2>:h. i'r dybon o ysgafnhâu 
a sirioli ei f»llwl ar yralez bwrsiz h»n>... B>il ef gan ei elynion, a 
rhoddent hyn yn ei erbyn. fel pe buasai vr all>piant yr ymhyfrydai yn- 
' ddo yn rhyw anferth dìrwzg.. Nis callwn fellwl am fynyd y. buasai 
Luther, oeì4 mor dlauwiolfrydiz, a> m>r wres>»g mewn gweddïau, yn 
cymeryd difyrwch mewn dim anwoila:l1l na> anzhys>n â'i broffes gref- 
yddol, a'i ddadzaniad gwrol â pha un. y terfynoll ei atebiad o flaen' y 
Cynghor,—'“' Yma yr wyf yn safyll, nis gallaf wn>yd yn amgen. Cyn- 
northwyel Duw fi' Amon.” Pan o>ld ei fywyd yn y fath ddirfawr 
berygl, ac achos mawr y Diwyzis1 yn debyg o gael ei lethu, haws genym 
gredu mai salmau a hynnau, a chaniadau crefyddol, oeddynt yn gwneyd 
i fyny yr ymarferiadau hyny; yn gyffelyb i'r hyn a gymerodd le flyn- 
yddoedd ar ol hyn, pan yn myned i gymanfa Augsburg, i galonogi ei 
gyfeillion, y cyfansoddodd, ac y cânold efe â'i lais peraidd, yr emyn rag- 
orol, a ddaeth wedi hyny i'r fath enwozrwydl:—*“ Ein' feste Burg ist 
unser Gott,”—*“ Ein Duw ni sy gadarn dŵr, &.” _ Ni ddarfu enaid erioed, 
oedd yn ymwybodol o'i wendid ei hun, ond yn edrych i fyny at Dduw, 
gan ddiystyru ofn, dywallt allan ei deimladau mewn acenion mwy godid- 
og. Cânwyd yr emyn ar adeg y Gymanfa, nid yn unig yn Augsburg, 
ond yn holl eglwysi Saesoni, ehediadau grymus yr hon oedd yn fynych 
yn bywiogi ac yn gwroli y meddyliau mwyaf llesg a digalon. (Oeir yr 
emyn, gyda chyfieithiad o honi gan y Dr. Edwards o'r Bala, ynghyda'r 
dôn berthynol iddi, yn y Llyfr Tônau Cynnulleidfâol, gan y Parch. John 
Roberts, Llanberis, tu dal. 188 a 189.) Hon ydoedd rhyfel-gân ar- 
dderchog yr Eglwys Lutheraidd. Yr oedd Luther yn ddiammheu yn 
llefaru yn ei hymnau, fel yn ei ysgrifeniadau eraill, oddiar deimladau 
bywiog, ac argyhoeddiadau dyfnion ac anwrthwynebol ei galon ei hun; 
nid rhyfedd, gan hyny, fod eu dylanwad mor fawr. Dywedir iddo gânu 
y Salm, “ O'r dyfnder y llefais arnat,” ar eì adferiad o lesmair a ddaeth 
arno mewn canlyniad i danbeidrwydd ei frwydrau ysbrydol. Pan oedd 
ei gorff marw yn cael ei ddwyn trwy Halle, ar ei ffordd i'w orphwysfan 
ddiweddaf yn Wittenberg, ymgynnullodd ei gydwladwyr yn lluoedd i'r 
eglwys lle y gosodwyd yr arch, ac yn nghanol eu dagrau a'u hocheneid- 
iau, cânasant yr emyn yn ei hymyl. _ Ysgrifenodd ei emyn Nadolig felus 
i'w blentyn bychan Hans. “ Yr oedd calon y plentyn yn mynwes y 
prydydd.” Rhoddodd i'w genedl gyfieithiad rhydd o'r Te Deum, ac am- 
ryw o emynau Ambros, yn eu hiaith eu hunain, gan anadlu ynddynt 
fywyd newydd. Cyfeiriasom o'r blaen at ei gyfieithiad o emyn angladdol 
Notker, mewn trì o bennillion, gan roddi iddi y fath newydd-der mewn 
tôn o hyder a gobaith sydd yn anadlu yn fwy grymus nag yn yr emyn 


gyselin. Wele yma, mewn alleiriad Cymreig, ryw ddrych anmher- 
aith o honi :— 


EMYN ANGLADDOL. 


Angeu yn nghanol bywyd gwyw 
n hamgylchu sydd; 
Pwy a'n gwared ao a'n clyw 
Pwy eì ras â rydd ? 
Dy hunan, Arglwydd, yw ! “ 


EMYNYDDIAETH, 78 


Am ein pechodau wnaethom ni, 
Mae 'n gyfiawn dy ddigllonedd Di; 
Sancteiddiaf Arglwydd Dduw ! 

Alluog Benaeth byw ! 
Drugarocaf sanctaidd Geidwad ! 
Dragywyddol Dduw, wyt dda ! 
Nâd i'n suddo byth i lawr, 
Dan ddirboenau angeu mawr: 
Iôr, wrthym trugarhâ. 


Yn yr angeu, uffern sydd 
Am ein llynou oll; 
Pwy rhag gwae yn Geidwad fydd, 
Fel na b'om ar goll? 
Dy hunan, Arglwydd, yw ! 
Ein holl bechodau maddeu 'n rhad, 
Yn dy drugaredd, dirion Dad, 
Sancteiddiaf Arglwydd Dduw | 
Alluog Benaeth byw ! 
Drugarocaf sanctaidd Geidwad |! 
Dragywyddol Dduw, wyt dda ! 
Na âd i'n gorthrechu 'n lân, 
Angeu du, nac uffern dân : 
Iôr, wrthym trugarhâ. 


Lawr i uffern, pechod ŷr 
' Dan anobaith du; 

Rhwymau angeu, pwy a'u tŷr? 

Pa ddiffynfa sy? 

Ti, Arglwydd Grist, Ti yw ! 
Tywelltaist Di dy werthfawr waed, 
Ein cymmod ynot Ti a gaed. 

Saneteiddiaf Arglwydd Dduw ! 

Alluog Benaeth byw ! 
Drugarocaf sanctaidd Geidwad ! 

Dragywyddol Dduw, wyt dda! 

Yn awr angeu, nâd i ni 

Syrthio byth oddiwrthyt Ti: 

Iôr, wrthym trugarhâ. 


Testun neu enw un o'i hymnau yw, “Cân o fawl am y cymwynasau 
mawrion a ddangosodd Duw yn Nghrist i ni,” neu mewn llyfr arall, 
“Emyn efengylaidd, tra dyddanus i bechadur.” _ Mae yn dangos ynddi 
yn arbenig anfeidrol fzwredd gras Duw, a gogoniant yr iachawdwriaeth. 

Nid oes un wlad gyfoethocach o emynau na'r Almaen, ac y maent yn 
tra rhagori ar hymnau y canol-oesoedd yn amrywiaeth a helaethrwydd 
eu testynau, a sefyllfâoedd yr ysgrifenwyr. Nid yw caniadyddiaeth 
gysegredig mwy yn gyfyngedig i'r crefydd-dai, ond clywir ei llais yn y 
gweithdŷ, ar y maes, ac ar yr aelwyd gartref. * _ Mae yr emynau hyn yn 
cynnwys rhai cyfaddas i amgylchiadau teuluaidd a chymdeithasol, ac yn 
enwedig nifer lïosog yn gosod allan ymddiried y saint yn Nuw mewn 
cyfyngderau a thrallodau, fel eu craig, eu hamddiffynfa, a'u gwaredydd, 
fel yn salmau yr Hebrêaid. _ Mae un awdwr yn rhoddi rhestr o' bedwar 
cant o gyfansoddwyr emynau Almaenaidd, gyda bywgraffiad byr am bob 
un o honynt, a detholiad o fwy na thair mil o'u hymnau. Ond nid yw 


* Mae y Cardinal Thomas-â-Jesu, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, yn ysgrifenu fel 
hyn:—*' Y mae achos Luther yn cael eì ddwyn ymlaen i raddau nodedig, trwy fod y bobl 
o bob dosbarth yn cânu ei emynau, nid yn unig yn yr ysgolion a'r eglwysydd, onì hefyd 
yn yr annedd-dai a'r masnacehdai, yn y marchnadoedd, yr heolydd, a'r maesydd.” 


74 EMYNYDDIAEEH. 


hyn namyn cyfran fecban o'r trysor gwerthfawr a gynnyddodd mor 
ffrwythlawn ìnewn yspaid o dri chan' mlynedd, gan y dywedir fod tua 
phedwar ugain mil o hymnau yn yr Almaenaeg erbyn heddyw o gynnyrch 
athrylith awduron o bob graddau a chyflwr—gwyr llên a gwŷr llêyg, 
pendefigion a phendefigesau, crefftwyr a llafurwyr. Gellir dosbarthu eu 
hawduriaeth ì dri chyfnod:—y Diwygiad Protestanaidd, yn yr unfed 
ganrif ar bymtheg; y deng mlynedd ar hugain rhyfel, yn yr ail ganrifar 
bymtheg; a'r adfywiad crefyddol yn nyddiau Ffranc a Zinzendorff, yn y 
ddeunawfed ganrif. 

Yn ben ar y dosbarth cyntaf y mae Martin Luther, am yr hwn fel 
cerddor a phrydydd y tueddwyd ni i ymhelaethu, oblegid ei enwogrwydd 
fel tad y Diwygiad. Yn cydoesi âg ef yr oedd Hans Sachs, crydd o 
Nurenberg, yr hwn y dywedir iddo gyfansoddi chwe' mil o gâniadau 
efengylaidd. Pan dôrodd y Diwygiad allan, derbyniodd yn awyddus 
oleuni y gwirionedd, a chyflwynodd ei ddawn i'w daenu ymhlith y werin. 
Yr oedd ei ganiadau yn dra phoblogaÏdd; a byddai, fe allai, yn anhawdd 
penderfynu pa un a wnaeth fwyaf dros y Diwygiad, ai etholwr tywysog- 
aidd Sacsoni, gweinyddwr yr Ymherodraeth, ynte y crydd o Nurenberg. 
Ond, bid a fŷno, gweithiodd y naill a'r llall yn rhagorol. Y mae oddeutu 
ugain o emynwyr yn perthyn i'r cyfnod cyntaf, ac yn eu plith y mae 
enwau Speratus, pendefig o Swabia, y soniwyd am dano eisoes; Justus 
Jonas, cyfaill anwyl Luther; Decius, a fuasai yn gruddfan dan gaethiwed 
y clasordŷ, ac a gânodd am ryddid yn gystal a goleuni; ac eraill nas 
gellir yn awr fanylu arnynt. 

Yn yr ail cyfnod, y mae Paul Gerhard yn flaenaf ymysg cyfansoddwyr 
emynau. Yr oedd yn byw mewn amser blin, gan yr ymrysonau mewnol 
gofidus rhwng y Lutheriaid a'r Calfiniaid, a'r deng mlynedd ar hugain 
rhyfel rhwng Gustavus Adolphus â'r Ymherawdwr, a'i ganlyniadau 
naturiol o newyn a haint. Yn y tymmor hwn o drueni digyffelyb, cyf- 
ansoddwyd nifer liosog o emynau, yn y rhai yr oedd duwiolion yn dyr- 
chafu eu meddyliau at Dduw mewn ffydd a gobaith, o ganol y difrod 
a'r anghyfannedd-dra. Y mae uwchlaw cant o emynwyr adnabyddus 
yr Almaen yn perthynu i'r ganrif hon. 

O'r trydydd cyfnod, yn niwedd yr ail ganrif ar bymtheg, a dechre y 
ddeunawfed ganrif, yr oedd Spener, yn wyneb llawer o wrthwynebiad, 
yn llafurio i gynnal cyfarfodydd i ddarllên yr Ysgrythyrau a gweddïo. 
Cyfansoddodd gryn nifer o emynau i ddwyn ymlaen yr adfywiad crefyddol. 
Ar ei ol ef daeth Jacob Ffranc, gŵr llawn o ffydd, yr hwn, heb ddim 
adnoddau arianol o'i eiddo ei hun, a adeiladodd Dŷ yr amddifaid yn 
Halle, a fu yn ffynnonell o fendithion ysbrydol i laweroedd, Yn nesaf 
daeth Iarll Zinzendorff, pendefig ieuanc â'i galon yn llosgi o gariad at 
' Grist, yr hwn a neillduodd ar ei etifeddiaeth gerllaw Dresden, nawddle 
(Herrnhut) i'r Protestaniaid erlidiedig o Bohemia a Moravia, yr hyn a 
gynnyrchodd gynauaf toreithiog o ddaioni, megys y cenadaethau i'r India 
Orllewinol a Greenland, ac adfywiad ysbryd cenadol ymhob man. Yr 
oedd emynau Ffranc a Zinzendorff yn dra bendithiol i feithrin bywyd 
ysbrydol a sancteiddrwydd buchedd. Un arall o'r un cyfnod oedd 
Gerhard Tersteegen, a dreuliodd oes o gymundeb tawel â Duw, oedd 
yn dylanwadu yn dda ar nifeiri llio8sog o'i amgylch, a duwioldeb yr hwn 
oedd ffynnonell ei brydyddiaeth. Cyfieithiad o'i waith ef yw yr emyn 


| EMYNYDDIAETH. '£ 


Saesoneg adnabyddus, “ Thou hidden love of God.” Cyfieithwyd llawer 
o'r emynau Almaenaidd hyn gan John a Charles Wesley, a chan eraill 
ar eu hol hwynt. 

Heblaw y rhai uchod, gellid enwi ymhlith emynwyr yr Almaen, 
Louisa Henrietta, gwraig yr etholydd Frederick William, o Bradenberg, 
awdures emyn felus a ffyddiog ar yr adgyfodiad; Iarlles Ludemilia 
Elizabeth, o Schwartzburg-Rudolstat; Maria, brenhines Hungari, 
Melancthon, cyfaill Luther; Joachim Neander, pregethwr Calfinaidd 
o Bremen; hefyd, Claudius, y cenadwr Morafiaidd; Leonhard Dober, 
yr hwn a gynnygiodd werthu ei hun yn gaethwas, fel y gallai bregethu 
i'r caethion yn yr India Orllewinol; Arndt, Klopstock, y ddau Krum- 
macher, Lavater, yr ardalydd Albert o Bradenberg, Novalis, De la 
Motte Fouguê, oll yn enwog ar ystyriaethau eraill, yn gystal ag fel 
awduron emynau. 

Cyrhaeddodd y Diwygiad Protestanaidd yn gynnari Sweden; ym- 
ffurfiodd yno ar y cynllun Lutheraidd. Cyfieithwyd y Bibl i'r Swed- 
aeg, a Llyfr Emynau oddiwrth y rhai Almaenaidd, ac yn raddol cyfod- 
odd yno emynwyr brodorol, Dywedir am y brenin Gustavus Adolphus, 
eifod yn meddu ysbryd brenin, galluoedd arwr, a chalon Oristion. 
Arddangosodd hyn oll yn ei ryfelgyrch llwyddiannus i gynnorthwyo Pro- 
testaniaid yr Almaen yn eu hymdrech maith ac ofnadwy am ryddid 
cydwybod ac addoliad.  Glâniodd ar dueddau Pomerania, gyda 30,000 
o wŷr, Meh. 24ain, 1690, ac mewn cydweithrediad â'i gynghreiriaid 
Almaenaidd, aeth rhagddo i fuddugoliaethau olynol, nes terfynu ei oes 
mewn goruchafiaeth lwyr. Calonogid ef gan y rhai a'i croesawent fel 
eu gwaredwr; ond yr oedd arno eisieu mwy na hyny. Yr oedd ei galon 
yn edrych i fyny am gymhorth oddiuchod; a phwy a all ddywedyd pa 
mor rymus y cyfnerthwyd y galon hono, mewn atebiad i weddïau, a 
thrwy ddylanwad un emyn? Nid oedd efe yn llênor ei hun, ond yr 
oedd ei gapelwr yn hysbys o'i deimladau, ac yn alluog i'w gwisgo âg 
ymadroddion prïodol, ac mewn prydyddiaeth fywiog. Galwyd yr emyn 
hono,—“ Cân o ddyddanwch calonog, neu arwyddair y fyddin efengyl- 
aidd yn mrwydr Leipsic, Medi 7fed, 1591, “Duw gyda ni.” Mynych 
ei cenid gan y buddugwr gyda'i luoedd; a boreu ei frwydr olaf ar faes 
Liitzen, Tach. 16eg, 1598, gorchymynodd gânu salm odidog Luther,— 
“Ein Duw ni sy gadarn Dŵr,” ac yna ei emyn ei hun, gyda sain 
tabyrddau ac udgyrn yr holl fyddin. Gostyngodd ar ei liniau yn ol ei 
arfer cyn dechreu'r frwydr, ac wedi myned rhwng y rhengau a llefaru 
ychydig eiriau yn fŷr i galonogi ei wŷr, rhoddodd allan y gâd-floedd— 
“Duw gyda ni!” gyda pha un y gorchfygasai yn Leipsic. Felly y 
_ dechreuodd y diwrnod ar ba un y syrthiodd, yn mhoethder y frwydr, ac 
yn mreichiau buddugoliaeth, gyda thri gair ar ei wefusau, mor ardderch- 
og a Christionogol â dim a ddaeth allan o enau dyn trancedig er dydd- 
iau y merthyr cyntaf:—“ Yr wyf yn sêlio â'm gwaed ryddid a chrefydd 
cenedl yr Almaen !"—' Fy Nuw! fy Nuw !”—a'r gair diweddaf a allwyd 
glywed, “*O fy mrenhines druan!” 

Mae yr emyn gysegredig hon i'w chael yn y Swedaeg a'r Almanaeg, 
ac y mae amryw gyfieithiadau o hôni i'r Saesoneg. _ Yr oedd gwir angen 
ar y fyddin a'r genedl amddifad am y fath eiriau dyddanus i'w cynnal 
dan y golled o'r fath ddyn a'r fath flaenor. Rhy brin yr oedd hollol 


76 EMYNYDDIAETH. 


ddinystr y fyddin ymhewrodrol ar faes y frwydr yn ddigon o dâl am y fath 
golled. Ond ennillodd y dydd, a gwaredwyd yr Almaen Brotestanaidd, 
nid trwy ei byddinoedd a'i thywysogion ei hun, ond trwy wroldeb un 
dyn, wedi ei gyfodi gan Dduw i'r gwaith. Cafodd aml un o filwyr y 
groes ei sirioli a'i gyfnerthu trwy yr emyn hono. _ Ddarllenydd, a gaiff 
hi fod felly i ninnau ? 


EMYN GUSTAVUS ADOLPHUS. 
“ Dwv gyda ni.” 


Braidd bychan, paid âg ofni grym 
Cynddaredd llid y gelyn llym, 

I 'th erbyn sy 'n d'od allan: 
Beth, os eich calon sy 'n llwfrhâu, 
A'i ymffrost yntau yn cryfhâu î 

Ni phery ond orig fechan. 


Ymnerthwch oll dros achos Duw, 
Cewch yn ei law eich cadw 'n fyw; 
Byth, ymwrolwch ynddo: 

Fe enfyn Gidêon ddewr o blaid 
Ei air a'i bobl pan fo raid, 
I'w gwared ac i'w llwyddo. 


Mor wir â geiriau Duw ei hun, 
Daear ac uffern yn gyttôn, 

Ni lwyddant yn ein herbyn: 
Gwarth a gwaradwydd fydd eu rhan ; 
“ Duw gyda ni,” a ninnau dan 

Ei nodded, yw 'n hamddiffyn, 


Amen, ein gweddi, Arglwydd, clyw; 

Dynoetha 'th fraich, ollnerthol Lyw, 
Gorchfyga drosom eto ! 

Am hyn dy foli mwy fydd braint 

Merthyron ffyddlawn a'r holl saint: 
Amen, boed felly byddo. 


Cyfoethogwyd emynyddiaeth Sweden yn fewr trwy lafur Spegel, arch- 
esgob Upsula, yr hwr a wnaeth lawer o ddaioni i'w wlad. Enwir Ffran- 
zen, esgob Hernôsand hefyd fel un o emynwyr Sweden. Bu farw yn 
1818, yn 86 oed. Mae cyfrol o emynau cyfieithiedig o'r Swedaeg i'r 
Baesonaeg wedi ei chyhoeddi yn ddiweddar. . 

Daeth prydyddiaeth emynaidd i fwy o fri yn Denmarc nag yn Sweden, 
&c y mae, ysgatfydd, y nesaf i'r Almaen yn lliosogrwydd ei hemynau. 
Anystwyth, meddir, oedd y rhai hynaf; ond dangosodd yr Esgob Kingo 
(1670) allu a thanbeidrwydd anarferol mewn cyfansoddiadau o'r natur 
yma; ac mewn amseroedd diweddarach, cynnyrchodd Brorson a Grund- 
toig hymnau o deilyngdod uchef, y rhai sydd yn parhâu i ddal eu gafael 
yn serchiaìlau y bobl, a diau y byddant eto o wasanaeth er adfywio 
crefydd ysbrydol yn eu plith. 

Yr oedd emynau poblogaidd yn gwneuthur yr un gwasanaeth i'r 
Diwygiad yn Switzerland âg yn yr Almaen a Sweden. _ Yr oedd Ulrich 
Zuinglius yn hoff o gerddoriaeth fel Luther, ac yn alluog i gyfansoddi 
alawon ac emynau fel yntau. Pan oedd yn efrydydd ieuanc, medrai 
chwareu amrywiol offer cerdd; a bu yn awyddus i feithrin chwaeth 


EMYNYDDIAETH. TW“ 


gerddorol ymysg ei gyd-efrydwyr yn y brif athrofa, er mwyn adloniant 
i'w meddyliau ar ol astudiaeth galed. Yn eu plith yr oedd ganddo un 
cyfaill nodedig, Leo Juda, yr hwn wedi hyny a fu yn gydlafurwr ffydd- 
lawniddo. Medrai yntau “chwareu dwsmel neu delyn,” ac yr oedd 
hefyd yn gantor mwyn; a mynych y byddai y ddau gyfaill yn cydgânu 
nes y byddai ei ystafell yn adseinio gan eu . | 
““ Gwiw a diddan ganiadyddiaeth.” 
Parhaodd i ddiwyllio ei chwaeth gerddorol yn nghanol ei lafur pwysig 
yn achos y Diwygiad; ond byddai gelynion yr efengyl yn cymeryd 
mantais ar hyn, ac yn ei alw yn “ ddwsmelydd efengylaidd a_phib- 
chwareuwr.” Un tro pan oedd un o'i gydnabyddiaeth yn ei feïo am ei 
chwaeth hon, dywedodd wrtho, “ Fy nghyfaill, ni wyddoch chwi pa beth 
yw cerddoriaeth. Gwir, mi ddysgais i chwareu y dwsmel a'r crwth, ac 
offerynau eraill, ac y maent o wasanaeth i mi i gadw y plant bach yn 
ddystaw; ond yr ydych chwi yn rhy sanctaidd i gerddoriaeth! Oni 
wyddoch chwi fod Dafydd yn chwarêuydd medrus ar y delyn, a pha fodd 
drwy hyny y gyrai efe y drwg-ysbryd oddiwrth Saul? O! ped adwaen- 
ech chwi sain y delyn nefol, byddai i ddrwg-ysbryd uchelgais a chariad 
at gyfoeth sydd yn eich meddiannu ymadael oddiwrthych chwithau yn 
fuan yn y cyffelyb fodd.” Dichon fod hyn yn wendid yn Zuinglius; 
ond sicr yw mai gydag ysbryd siriol a rhyddid efengylaidd yr oedd efe 
yn meithrin y gelfyddyd hon. Y mae crefydd bob amser wedi ei chysylltu 
â'r duwiolder mwyaf arddunol. Gosododd rai o'i ganiadau Cristionogol 
ar gerddoriaeth brïodol, ac nid oedd gywilyddus ganddo o bryd i bryd 
ddifyru rhai bychain ei ddïadell â'i offeryn cerdd. Mewn adeg o gryn 
bryder a thristwch yn achos yr eglwys a'r wladwriaeth, cyfansoddodd 
emyn i'r ystyr a ganlyn, yr hon y cânwyd llawer arni ar feusydd Switz- 
erland, ymysg dinasyddion y dinasoedd cynghreiriol, ac hyd yn nôd yn 
mhalasau brenhinoedd. 
| GWEDDI AM NODDED DUW MEWN OCYFYNGDEB. 


Arglwydd, cyfarwydda 'th gerbyd, 
Wrth d' ewyllys ddoeth dy hun; 
Heb dy gymhorth a'th gyfrwyddyd, 
Ofer oll yw dyfais dyn: 
' Gwêl dy saint dan gystudd mawr, 
Llid eu câs a'u mathra i lawr, 


Fugail da, a geidw 'n henaid 
Oddiwrth bechod, gwae, a gwŷn, 

Rho dy lef i ddeffro 'th ddefaid 
Oll o'u syrthni, ar ddihân ; 

Ffrwyna, â'th alluog law, 

Luoedd Satan, er eu braw, 


Anfon ini dy dangnefedd, 
Ymaith tro bob llid a brâd, 
Ao adfywia ffydd a rhinwedd 
Ymhob calon trwy ein gwlad ; 
Yna d' eglwys seinia gân 
Moliant ei Gwaredwr glân. 


Wrth ddilyn ein hymchwiliadau hyn, rhaid i ni eto droi i Ffrainc a 
Geneva. Nis gallwn adael heibio enw Calvin,—John Oalvin erwin, 
anfarddonol, a digerddoriaeth, fel ei desgrifir gan rai, ond mewn gwir- 


78 EMYNYDDIAETH. 


ionedd y mwyaf llafurus, dysgedig, doeth, a duwiol, o'r holl Ddiwygwyr. 
Yr ydoedd yn ddwy ar hugain oed y mwyaf dysgedig yn Ewrop; ac fel 
duwinydd ac esboniwr saif eto ymhlith y rhai blaenaf. Er nad oedd 
efe yn cyfansoddi emynau a thônau, yr oedd efe yn ei gallineb a'i graff- 
der arferol yn gallu canfod ac yn barod i gefnogi y rhai oedd yn meddu 
athrylith a dawn at orchwylion felly, ac yn gwybod pa fodd i'w defn- 
yddio i'r dybenion goreu. Yr oedd Olement Marot yn brydydd gwych 
o'r oes hono, yn feddiannol ar athrylith naturiol odidog, ac yn fardd y 
llŷs o dan Francis I. o Ffrainc. Mae ei gâniadau yn dangos mai ysgafn 
a phenrydd oedd efe, er rhagored ei alluoedd, yn ei ddyddiau boreuol 
beth bynag; eto fe ymddengys iddo ffieiddio y Babaeth, a_throi'i 
bleidio y Diwygiad, a gorfu arno fíoi rhag dïaledd y Pabyddion i Gen- 
eva. Dywedir mai y dysgedig Vatablus, proffeswr Hebraeg yn Paris, a'i 
hannogodd i droi y Salmau ar gân yn y Ffrancâeg, a thebygol ddarfod 
iddo ei gynnorthwyo yn y gorchwyl. Cyfieithodd Marot 52 o'r Salmau, 
ar amrywiol fesurau, y rhai a argraffodd gyda chyflwyniad i'r brenin. 
Cafodd ei lyfr dderbyniad tra chroesawus, a phrin yr oedd yr argraffwyr 
yn gallu diwallu y galwad am dano. Yr oedd y Salmau yn dra chym- 
meradwy yn y llŷs ac yn y cylchoedd pendefigaidd, a dywedir y byddent 
yn eu cânu ar dônau eu dawns-ganiadau, pa mor anmhrïodol bynag 
ydoedd hyny. Dichon fod gormod o ysgafnder anweddaidd ymhlith y 
mawrion yn gysylltiedig â'r arferiad cyntaf o honynt. Cânai y tywysog 
Henri, yr hwn oedd hoff o hela, “ Fel y brefa yr hŷdd am yr afonydd 
dyfroedd;” ei gariad-ferch a gânsi, “O ddyfnder fy nghalon;” a gor- 
hoffedd y frenhines oedd, “O Arglwydd, na cherydda fi;” a brenin 
Navarre a ganai, “ Cyfod, Arglwydd, dïal fy nghweryl,” gan ŵyrdroi yn 
gableddus i ysmaldod a gwagedd odlau dwyfol y Salmydd, oeddent yn 
gysegredig ynunigiJehofah! Er hyny dichon fod yradroddiad hwn wedi 
ei orliwio, gan mai gan elynion y Diwygiad ei rhoddwyd allan gyntaf. 
Cymeradwyodd Calvin gyfieithiad Marot o'r Salmau; ac ar ei ddeisyf- 
iad ef, ymgymerodd Beza, yr hwn oedd yntau yn brydydd, ac yn gyfaill 
i Marot, âr gorchwyl o orphen y cyfieithiad. Cyhoeddwyd yr holl 
Salmau felly, gyda thônau prïodol i'w cânu, ar annogaeth Calvin, wedi 
eu cyfaddasu gan y cyfansoddwyr goreu a mwyaf cyfarwydd. Argraff. 
wyd y llyfr yn Strasburg, yn 1546, a gwasgarwyd 10,000 o gopïau o hono 
o fewn ychydig amser.  Oênid hwy yn awyddus yn nhai y werin, gan 
Babyddion yn gystal a Huguenotiaid; a thrwy ddylanwad Calvin, dyg- 
wyd hwy yn fuan i arferiad cyhoedd yn yr eglwysi Protestanaidd. Ond 
pan ddeallodd yr esgobion a'r offeiriaid Pabaidd hyny, yr oedd yn ormod 
o beth ganddynt; a rhoddasant waharddiad llwyr i'r Pabyddion gânu 
salmau a darllen y Bibl, gan yr ystyrient yr ymarferiadau hyn yn ar- 
wyddion diammwys o ““Lutheriaeth.” Yr oedd Beza, fel Marot, wedi 
cyfansoddi a chyhoeddi rhai cerddi gwamal a llygredig, pan oedd yn 
ieuanc, a chyn ei drôedigaeth ; a bu y Pabyddion yn ddiwyd i wneyd 
defnydd o'r amgylchiad i ddâo ei gymeriad, a thrwy hyny ddwyn gwarth 
ar y Diwygiad. Er iddo ddadgan yn gyhoeddus ei edifeirwch o her- 
wydd y câniadau beius hyny, a gwneyd pob ymdrech a fedrai i'w dilêu, 
argraffwyd hwynt lawer o weithiau gan y Pabyddion, o wir falais i'w 
boeni a'i waradwyddo ef, yn hytrach nag am yr elw a ddeilliai oddiwrth 
eu gwerthiad. Cymaint oedd eu gelyniaeth, fel y cafodd y cerddor 


EMYNYDDIAETH, 79 


enwdg, Claude Goudimel, ei ferthyru yn greulawn yn Lyons, ar ddydd 
dâ Bartholomew, 1572, am gyfansoddi a chyfaddasu tônau ì salmau 
Marot a Beza, ac am encilio oddiwrth eglwys Rhufain at. yr Huguenot- 
iaid. Wedi ei faeddu yn gywilyddus ar hyd yr heolydd, tôrwyd ei ben, 
a bwriwyd ei gorff i'r afon Rhone. _ Mae y salmau hyny mewn arferiad 
eto yn eglwysi diwygiedig Ffrainc, ac amryw o'i dônau godidog yntau yn 
cael eu cânu, a rhai o honynt hefyd yn Lloegr a Chymru. (“Llyfr 
Tônau Cynnulleidfiol,” rhif 1, 12, 38, 49, 158, &c.). Cofied y Cymry, 
wrth gânu yr alawon peraidd a theimladol hyn, ddarfod iddynt gostio ei 
fywyd i'w hawdwr, ac y dylem eu harfer yn ystyriol, gan werthfawrogi 
ein breintiau a'r tangouefedd yr ydym ni yn eu mwynhâu. 

Nid oedd gan Eglwysi Diwygiedig Ffrainc a Geneva lênyddiaeth yn 
cyfateb ìi emynau yr Almaen Brotestanaidd. Nid oes gan un cyfundeb 
Calfinaidd manwl lyfr hymnau mor hen ag amser y Diwygiad, ar y Cyf- 
andir, yn Lloegr, nac yn yr Alban. Nis gall mai eu hathrawiaeth a 
barodd hyn; y mae nifer mawr o emynau diweddar yr Almaen a Lloegr 
wedi eu hysgrifenu gan rai yn derbyn yr athrawiaethau a elwir yh 
Galfinaidd. Nid gwahaniaeth cenedlaetliol chwaith, y fath sydd rhwng 
y Ffrancod a'r Albaniaid, yw yr achos, gan fod gan y naill genedl a'r 
llall gyfoeth mawr o felodau a chaniadau cenedlaethol. Tebygol mai yr 
achos yw y drefn eglwysig a ffynai yn gyffredin yn yr holl eglwysi sydd 
ar gynllun Geneva, yn ol pa un nid oedd dim i'w dderbyn heb sail 
ysgrythyrol amlwg iddo. Felly daeth y Sallwyr i fod yn unig lyfr 
hymnau yr Eglwysi Diwygiedig, hyd yn ddiweddar, mewn cyfieithiadau 
ar fesur cerdd, wedi eu cyfaddasu i'w cânu ar alawon syml a dwys- 
ddifrifol, gan gadw mor agos ag y byddai modd at wir eiriau y Salmydd 
ysbrydoledig ei hun. Ni chyfododd un emynydd yn eglwysi Protestan- 
aidd Ffrainc a Geneva hyd yn ddiweddar iawn, pan y cyfansoddodd ac y 
eyhoeddodd y Parch. Ceesar Malan o Geneva hymnau cymeradwy, gyda 
nifer o dônau cyfaddas, at wasanaeth crefydd, yn bersonol a chyhoeddus. 

Dilynwyd caniadyddiaeth gysegredig Ffrainc a Geneva gan y Diwygwyr 
yn Lloegr. Cyhoeddodd Miles COoverdale, un o gyfieithwyr cyntaf y 
Bibl i'r Saesoneg, lyfr bychan, yn 1599, yn cynnwys pymtheg o salmau, 
a chwech ar hugain o gâniadau ysbrydol, ar gynghanedd Seisonig, gyda 
thônau prïod o alawon Geneva. Ond y cyfieithiad cyflawn cyntaf o'r 
Salmau ar brydyddiaeth Seisonig, yw yr un sydd ar enw Sternhold a 
Hopkins, am ei ddechreu gan y blaenaf, a'i orphen gyda chynnorthwy 
eraill gan yr olaf. Yr oedd 'Thomas Sternhold yn dwyn cysylltiad â'r 
llŷs, dan Harri VIII. ac Edward VI., a pherchid ef yn fawr am ei ath- 
rylith a'i dduwioldeb. Cyfieithodd 37 o'r Salmau, y rhai a gyhoeddwyd 
yn gyntaf yn 1549, a bu yr awdwr farw, fel y tybir, ynghylch yr amser 
hwnw. John Hopkins oedd eglwyswr; cyfieithodd yntau 58, ac ystyrir 
ef rywfaint yn well prydydd na Sternhold. _ Y gweddill o'r Salmau, mwy 
na thrydedd ran o'r cyfan, a gyfieithwyd gan eraill. William Whitting- 
ham, duwinydd puronaidd, ac un o gyfieithwyr Bibl Geneva, a gyfieith- 
odd gryn nifer; Thomas Norton, cyfieithydd “ Llyfr Egwyddorion 
(Institutes) Calvin,” a gyfansoddodd amryw o honynt; William Kethe, 
yr hwn oedd yn alltud gyda Knox yn Geneva yn 1555, a gyfieithodd 
Salm c.,civ., cviìi., ac amryw eraill. — Argraffwyd hwy gyda Llyfr Gweddi 
Cyffredin Edward VI., a derbyniwyd hwy gyda chymeradwyaeth mawr 


80 EMYNYDDIAETH, 


gan y bobl. Dygwyd hwy yn gyntaf i'r gwasanaeth yn Eglwys St, 
Antholin, yn Llundain, pan y cânwyd Salm yn y gwasanaeth plygeiniol, 
bump o'r gloch y bore, yn ol trefn Geneva, yr holl gynnulleidfa, yn wŷr, 
gwragedd, a bechgyn, yn cydgânu. Tebygol mai y bore hwnw y clywyd 
cânu cynnulleidfaol gyntaf erioed yn y wlad hon; ond aeth ar gynnydd 
cyflym, gan ymdaenu gyda'r Diwygiad, fel yr oedd yn ffrwyth o hôno. 
Dywed Esgob Jewel fod “cânu Salmau, a ddechreuwyd mewn un Eglwys 
yn Llundain, wedi myned ar lêd yn gyflym, nid yn unig yn y ddinas, 
ond yn y cymydogaethau o amgylch; ac y byddai weithiau gynifer â 
chwe' mil wrth groes St. Paul yn cânu gyda'u gilydd.” A'r Esgob 
Burnet a ddywed, “Oênid Salmau a hymnau gan bawb a garent y 
Diwygiad; yr oedd yn arwydd wrth ba un y mesurid serch dynion tuag 
ato.” Er hyny, yr oedd rhai uchel-eglwyswyr yn edrych yn wgus ar yr 
arferiad o'r Salmau cân, gan dybied fod y cyfieithiad wedi ei wneyd 
mewn ffordd o wrthwynebiad i'r arfer o ddygânu y Salmau rhyddieithol 
yn yr eglwysi cadeiriol. Eraill a gollfarnent y cyfieithiad fel gwaith y 
Puroniaid (Puritans); ac er y dywedir fod y Salmau hyny ““ wedi eu 
gosod allan a'u caniatâu i'w cânu yn yr holl eglwysi,” nad oeddent erioed 
wedi eu dwyn i mewn trwy awdurdod, ond yn unig trwy oddefiad. 
Eraill a'u dirmygent am eu bod mor ddiffygiol o ysbryd barddoniaeth ; 
ond nid yw rhai o'r beirniaid hyny y rhai cymhwysaf i farnu, o herwydd 
eu rhagfarn at grefydd efengylaidd. Modd bynag, y mae amryw feirniaid 
duwiol a dysgedig yn rhoddi yn lled drwm ar yr Hen Gyfieithiad 
hybarch, yn unig o ran y diffyg chwaeth a ddangosir ynddo. “Yr oedd 
yr awen genedlaethol yn amser y Diwygiad yn buronaidd a duwiol, ond 
nid oedd ei duwioldeb yn cael ei ddilyn gan nerth ac ysbryd gwir fardd- 
oniaeth,” medd J. Miller. “Pobl oeddent yr oedd eu duwioldeb yn well 
na'u prydyddiaeth, ac yr oeddynt wedi yfed yn helaethach o ddyfroedd 
yr Iorddonen nag o ffrydiau Helicon,” ebai yr hen Thomas Fuller. 
“"Gyda'r dybenion goreu, a'r chwaeth waethaf, darostyngasant ysbryd 
Salmyddiaeth Hebraeg â geirweddiad isel ac annestlus, gan gamgymeryd 
iaith isel am symledd, a throi i ddistadledd yr hyn oeddent yn ei gael 
yr arddunol,” medd T. Campbell. “Hawlir i'r cyfieithiad hwn y teil- 
yngdod o ymlyniad ffyddlawn wrth y gwreiddiol, ac ni raid ei wadu; ond 
y cyffelybrwydd sy rhwng y marw â'r byw ydyw,” meddai James Mont- 
gomery. Wedi y cwbl, fe allai y dylid gwneyd eithriadau o blaid rhyw 
ranau o hôno; ond gan fod yr iaith Saesoneg wedi cyfnewid llawer mewn 
yspaid tri chan' mlynedd, ychydig o ddefnydd a wneir o hôno mwyach. 
Y mae llawer o hen argraffiadau cywrain o'r Sallwyr hwn, gyda thônau, 
llawer o ba rai sy mewn arferiad eto, ac yn dyfod o hyd yn fwy cymer- 
adwy. 

Y cyfieithiad o'r Salmau ar gân arferedig gan eglwysi Henaduriaethol 
yr Alban, sydd waith un Francis Roos, brodor o Gernyw, aelod o'r 
genedd, ac wedi hyny o'r cynghor dan y Werin-lywodraeth. COyflwyn- 
wyd y cyfieithiad hwn i sylw Cymanfa Westminster gan Dŷ y Cyffredin, 
a chafodd ei argraffu yn 1045 (oddeutu pedair blynedd ar ol y cyhoedd- 
iad cyntaf o hôno) trwy awdurdod dau Dŷ y Senedd, fel yn deilwng o 
dderbyniad cyffredinol. Cafodd ei ddiwygio gan y Gymanfa hono yn 
gyntaf, ac wedi hyny trwy ddirfawr lafur a gofal, gan Gymanfa Gyffred- 
inol Eglwys yr Alban, a'i drwyddedu i arferiad cyffredinol yn 1650. Bu 


EMYNYDDIAETH. 8l 


raid i hen gyfieithiad Sternhold a Hopkins roddi lle iddo o hyny allan 
yn y wlad hono. Fe allai mai hwn yw y mwyaf llythyrenol o'r holl 
gyfieithiadau ar fesur cerdd yn Saesoneg; buom cyn hyn yn ei gymharu 
â'r Salmau darllen yn y Bibl Cymraeg, a braidd na thybiasem y gallasai 
gael ei wneyd oddiwrth y cyfieithiad Cymraeg, gan mor agos y mae y 
ddau yn cyfateb i'w gilydd, oddieithr mewn ambell frawddeg weithiau. 

Rhaid bod y llafur yn fawr a phoenus i'w ddwyn i'w sefyllfa bresennol, 
er yr ymddengys y cyfansoddiad yn fynych yn anystwyth, a'r iaith wedi 
ei dirdynu yn dost; eto gellir dywedyd, o'r hyn lleiaf, mai Salmau 
Dafydd ydynt, ac nid myfyrdodau diweddar arnynt. Y mae dau can' 
mlynedd o hanesiaeth eglwysig eu gwlad yn eu cysylltu âg oes y gor- 
thrymderau, yr erlidiau, carcharau, a dienyddleoedd eu merthyron, yn perì 
fod rhyw gysegredigaeth a pharch anghyffredin yn mynwesau pobl yr 
Alban at yr hen gyfieithiad hwn. Er hyny yr oedd llawer yn teimlo 
nad ydoedd yn ddigonol ì ddiwallu anghen yr eglwysi; aci gyfarfod â hyn, 
wedi blynyddoedd o lafur ac ymdrech, cymeradwywyd ac awdurdodwyd 
gan y Gymanfa, yn 1781, y cyfieithiadau a'r alleiriadau o ranau o'r 
Ysgrythyrau, a rhai hymnau, sydd yn gysylltiedig â'r Sallwyr Albanaidd. 
Mae yn eu plith amryw o hymnau Watts a Doddridge, ond wedi eu 

cyfnewid yn fawr, er eu cymhwyso i'r amcan oedd mewn golwg gan y 
detholwyr, sef eu gwneyd yn alleiriadau mwy manwl o'r Ysgrythyrau 
yr oeddent yn seiliedig arnynt. Mae y cyfnewidiadau hyny yn fynych 
yn wir welliant, ond weithiau, dybygem, heb fod yn ll&wn cystal â'r 
cysefin, fel arferol mewn cyfnewidiadau o'r fath. Ond er awdurdodi yr 
alleiriadau hyn gan y Gymanfa, yr oedd rhai gweinidogion a chynnull- 
eidfâoedd yn petruso eu defnyddio, ac yn glŷnu wrth yr arferiad o'r 
Salmau yn unig, hyd yn ddiweddar, pan y mae rhai o'r Eglwysi Henad- 
uriaethol yn ymddangos yn fwy rhydd, ac yn defnyddio amrywiaeth o 
hymnau cymeradwy fel y gwneir mewn eglwysi eraill. 

Daw y Cyfieithiad Newydd (New Varsion) o'r Salmau gan Tate a 
Brady yn nesaf dan ein sylw. Cyhoeddwyd hwn yn 1696 ; ond er ei fod 
yn rhagori mewn ystwythder ar yr Hen ( Old Version), ac wedi eì awdur- 
dodi dan sêl freninol William III., a chymeradwyaeth Esgob Llundain, 
ni chafodd dderbyniad mor gyffredinol ag y gallesid dysgwyl. Mae 
wedi cael ei argraffu yn fynych gyda'r Llyfr Gweddi Cyffredin, yr un 
modd a'r liall, fel y gallai y cynnulleidfdoedd gymeryd eu dewis. Yr 
oedd Nahum Tate yn fardd y llys, dan William III., a'r frenhines Ann, 
a'i gydlafurwr, Nicholas Brady, D.D., (Gwyddel o genedl) yn eglwyswr, 
a chaplan teuluaidd i'r brenin. Cyfrifid hwy yn eu dydd yn brydydd- 
ion lled dda; ond ni wyddys pa ran a gymerodd y naill na'r llall yn y 
gwaith. Mae eu cyfieithiad o'r Salmau xxiv., c., a cxxxix,, yn engraffau 
pur lwyddiannus; ond y mae Dr. Watts, er ei fod yn cydnabod iddo 
fenthycio amryw linellau o'r olaf, yn gwrthod rhai brawddegau fel yn 
gwnio yn rhy farddonol, ac uwch deall y werin, megys :—“ infernal plains, 
morning's wings, westerm main, sable wings of might, shapeless embryo, maxe of 
life,” £c., gan ddefnyddio geiriau mwy cyffredin yn eu lle. Mae James 
Montgomery yn ei raglith i'r Christian Psalmist braidd yn llym arnynt ar 
ystyriaethau eraill; ond er nad ydynt yn sefyll yn uchel ymysg y pryd- 
yddion Seisonig, mae rhai o'r Salmau hyn yn parhâu i ddal eu tir, ac y 
mae eu henwau hwythau yn deilwng o gael eu cadw mewn coffadwriaeth. 


U er . 
le ee 


82 Y DYCHWELIAD O BABYLON. 


Y tri uchod, ac un y Dr. John Patrick, a ddefnyddid yn bur gyffredin 
gan yr Ymneillduwyr, oeddent y cyfieithiadau mwyaf adnabyddus o'r 
Salmau cân yn Saesoneg hyd amser Dr. Watts (1719); ond rhaid i ni 
adael heibio ei aralleiriad ef hyd gyflêusdra arall. Mae Holland yn ei 
Psalmists of Britain yn rhoddi rhestr o fwy na 150 o awdwyr a droisant 
y cyfan neu ranau o Lyfr y Salmau ar brydyddiaeth Saesoneg, ynghyda 
nodiadau bywgraffiadol am danynt, ac enghreifftiau o'u cynnyrchion, 
ymhlith y rhai y mae Merrick, Goode, Wrangham, a Lyte, yn meddu 
cryn deilyngdod. 

Y mae emynyddiaeth Saesonig erbyn hyn yn dra chyfoethog o'r cyn- 
nyrchion goreu; y maent wedi lliosogi yn fawr er amser Dr. Watts. 
Oyn ei ddyddiau ef, nid oedd nifer yr hymnau da yn yr iaith ond ych- 
ydig, er bod Herbert, Baxter, Wither, Esgob Ken, ac eraill, wedi cyfan- 
soddi rhai emynau sydd mewn bri eto. Rhoddodd Watts fywyd newydd 
mewn emynyddiaeth, a derbyniodd adgyfnerthiad mwy fyth trwy awen- 
yddiaeth ffrwythlâwn John a Charles Wesley, Newton a Cowper, Dod- 
dridge, Toplady, Cennick, Hart, Olivers, W. Williams, ac eraill, o'r 
ganrif ddiweddaf; a Syr Robert Grant, Kirke White, Esgob Heber, 
Charlotte Elliot, C. F. Lyte, James Montgomery, Thomas Kelly, Hor- 
atius Bonar, Hebele, a lliaws o rai eraill, o'r ganrif hon, am y rhai nis 
gallwn yn awr ond crybwyll eu henwau y fŷr. _ Fe allai y cawn achlys- 
uron eto yn ein ffordd i gyfeirio yn fwy penodol at amryw o honynt. 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. 


Usr! nefol orfoledd trwy awyr Caldea 
Ymchwydda yn dônau o fawl i'r Jehofah: 
Ein rhyddid! Hosanah! y Fraich estynedig! 
Caersalem! O diolch! Ein gwlad! Bendigedig! 
Y wawr ogoneddus ymhola mewn syndod, 
“ O b'le mae 'r dyeithrol lais yna yn dyfod ?” 
Ond saetha ei llygad ar gaethglud Judea, 
Yn gadael cadwynau a thrais Babylonia:: 
Gwrid cariad borphora ei gruddiau dihalog, 
A myntai 'r dychweliad gofleidia yn serchog. 
O! Fabel! brenhines gyfoethog y dwyrain, 
Estyni 'th deyrnwialen hyd eithaf y byd: 
Cenedloedd a gânant i ti dy arwyrain, 
Eisteddi yn foethus ac uchelïdy fryd, 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. 838 


Yn goron gogoniant ar bob godidogrwydd, 

Yn syndod y ddaear mewn nerth a chywreinrwydd. 
Ei muriau sy'n gwatwor beiddgarwch pob gelyn, 
A'i thŷrau mewn oesol gymundeb â'r nen ; 

Y môr a'i hamgylcha wna 'i bôst yn ddiderfyn, 
Brawycha teyrnasoedd pan ysgwyd ei phen. 
Trwy 'i chanol ymlifa Euphrates fawreddog, 
A naddbont i'w chroesi o gelfwaith godidog : 
A dacw 'i brenhindŷ â'i wŷch addurniadau, 
. _ Yn aur a maen mynor, a gemau diri'; 
A'r gerddi crogedig yn brydferth orielau, 
Ar farmor golofnau, chwanegant ei fri. 
Celfyddyd am drechu llaw anian mewn llunio, 
Ei mynydd a'i gwigoedd mewn urddas di ail ; 
Mawl anthem angelion y bore 'n ymchwyddo, 
A'r mân-wlith yn gemu pleth goron y dail. 
O'n blaen, dyna deml fawr Bêl yn dyrchafu, 
Ei llathrawg binaglau i gyfarch y dydd; 
A delw o aur ar ei nen yn tywynu, 
A'r ddinas yn edrych i fyny mewn ffydd ; 
Ei phrês byrth ysplenydd, allorau ei moliant, 
A'i heang gynteddau yn orwych i gyd; 
A Bel awdurdodol o'i mewn yn ogoniant, 
Yn brif dduw Caldea,—Rhyfeddod y byd. 


O ganporth y ddinas ymdôra taranau, 
Y dirfawr brês-ddorau agorir yn llawn : 
A'i llydain heolydd, mewn uniawn linellau, 
Yn croesi eu gilydd yn brydferth a gawn. 
Ei llynoedd, a'i llŵyni, a'i dolydd cyfoethog, 
Yn crymu i'r awel a chwery 'n ei hynt; 
Celtyddyd ac anian mewn undeb godidog ; 
Dyfera 'i gogoniant dros wefus y gwynt. 


Fel mynydd o risial ymgoda 'n fawreddus, 
Dan ffrwd o oleuni yr haul yn ei nerth; 
A dyffryn mawr Sinar â gwên dangnefeddus, 
Yn fyd o ehangder o'i hamgylch yn ferth. 
Mae 'n gweled ei delw 'n y dyfroedd tryloewon, 
Yn chwerthin ar degwch ei harddwch ei hun, 
Gah ddywedyd, “ Eisteddaf, a'm plant fel angelion, 
Ni 'm gwelir yn weddw, na gwelw fy llân.” 


Cynhyrfa 'r dref aur fel môr-ferw ymchwyddol, 
A'i chrechwen esgyna i glustiau y nef; 

Ai dyma breswylfa dedwyddwch tragwyddol ? 
A gauwyd trueni tu allan i'r dref? 


Etyb dwys riddfanau 'r caethion, 
Trwst cadwynau trymion trais ; 
Llaw creulondeb bletha 'i fflangell, 
Llif eu dagrau fodda 'u llais ; 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. 
Niwl cyfyngder dôa 'u henaid, 
Llwydrew gofid wisga 'u gwêdd; 
Blinder ydyw einioes iddynt, 
Ni ddymuna 'u calon hêdd. 


Cydeisteddant wrth yr afon 
Yn eu hingoedd dwfn yn fud; 
Salem dêg, Morïah sanctaidd, 
Duw eu tadau 'n llon'd eu bryd: 
Plyga 'r helyg âg ochenaid 
Dan eu crog delynau hwy, 
Bŷs yr awel rêd y tânnau, 
Acen hiraeth seiniant mwy. 


Gwaedda 'r Babyloniaid ffroenfalch, 
Gyda gwên o lid a gwawd, 
“Cênwch in' gâniadau Sion,” 
Yna 'n rhwbio tânt â'u bawd: 
Sanctaidd zêl yr Iuddew daniai, 
Welw rudd yn fflam o wrid; 
Dywed mellt ei lygad treiddgar, 
“Na, mae Duw yn berchen llid.” 


Cronfa teimlad ymarllwysa 'n 
Afon danllyd dros ei fin; 
Llif hyawdledd ysbrydoliaeth, 

Twrf ymdôriad enaid blin. 


Pa fodd y cawn gerdd yr Arglwydd, mewn 
Estronol wlad. Os byth anghofiaf di, 
Jerusalem, anghofied hefyd fy 

Neheulaw gânu. Gwywed nerth fy mraich : 
A'm tafod ffero yn fy ngenau mwy, 

Os mi ni chofiaf di, Jerusalem ; 

Ac oni chodaf dì, goruwch fy holl 
Lawenydd penaf. Cofia, Arglwydd Iôr, 
Blant Edom falch yn nydd Jerusalem. 

Y rhai dd'wedant, “ Noethwch, noethwch hi, 
Hyd at ei sylfaen.” O! ferch Babel, ti 

A lwyr anrheithir. Gwyn ei fyd yr hwn 

A dalo i tithau, fel y gwnaethost ti 

I ninnau. Gwyn ei fyd, a gymero dy 

Rai bach, i'w taraw wrth y meini. 


Cysgodau 'r hwyr ymdaenent 
Yn esmwyth dros y dref, 
I leddfu ing eu poenau 
Fel brys genadon nef; 
Ymwthiwn yn lladradaidd 
Tu fewn i'r annedd hon, 
I wrando chwedlau 'r aelwyd, 
Cyfrinach ddofn y fron. 


Y DY0OHWELIAD O BABYLON. 


Eisteddai 'r tad oedranus 
N Ai law n gan ei ben n 
'i ael yn ddu gan , 
A'i farf biollgas, Môn. 
Mae prudd-der wedi bwyta, 
Rhosruddiau tlws y fam ; 
Mewn swyn edrychai'r meibion, 
A hawdd yw d'weyd paham. 


Dysgwyliant fêl ddyferion 
Gwefusau 'u mam a'u tad; 
Nerth bywyd fedd y geiriau, 
Fy Nuw, fy Nuw; fy ngwlad. 
I sanctaidd wlad Judea, 
Er gormes, gwae a chur, 
Eheda eu hysbrydoedd 
I yfed mwyniant pur. 
“ Cofiaf byth am Jeremiah,” 
Medd y tad, “a'i ddwyfol ddawn, 
Ar y bryn gerllaw Bethania 
Yn pregethu 'n rymus iawn ; 
Ymddysgleiriai megys angel, 
Chwyddai 'i lais fel rhuad môr ; 
Ti O! ddaear, ddaear, ddaear, 
Gwrando eiriau 'r Arglwydd Iôr. 


“. Ond er yr holl rybuddion 
Gwargaled oeddym ni; 

Gwisgasom am eilunod 
Ogoniant Dwyfol fri. 

Am hyn yn ngwlad y delwau 
A'u gloddest fawl dibaid, 

Y dïal Duw ein camwedd 
A'r cyfryw dâl oedd raid.” 


“* Fy nhad,” medd un o'r bechgyn, 
A'r deigryn ar ei rudd, 
“ Pa fodd y gwnaethoch felly 
Dan wênau Duw bob dydd ? 
A lŷsg ei lîd hyd uffern ? 
Ai nid oes gras yn Nuw?” 
“ Oes, oes, fy mhlentyn anwyl, 
Anfeidrol rasol, yw.” 
“ Amlygodd ei gariad yn Babylon ynfyd 
I'w sanctaidd addolwyr,” aeba y fam. 
““ Disgynodd i ganol y ffwrn dân ddychrynllyd, 
I dynu ffyrnigrwydd difaol y Hew, Y 
Diangai y fflamau o'r ffwrn yn frawychus, 
Gan losgi yn lludw watwarwyr ein Duw; 
Clodforai y llanciau mewn hwy] dangnefeddus, 
A'r brenin ddolefai, Y mawl i'r Duw byw. 
F 


86 Y DYCHWELIAD O BABYLON. 


“ Gwyn ei fyd, fy mhlant, na welsech 

Un o ŵyliau Salem dêg; 

Gŵyliau Babel, ffiaidd ydynt, 
Melldith yw eu mawl, a rhêg; 

Treiddiai 'r Dwyfol trwy 'n defodau, 
Coffa bai, maddeuant rhad ; 

Allor, tân, ac aberth iawnol, 
Duw yn Frenin ac yn Dad. 


“ Ond, tywalltodd ar ei Sion 
Lid ei ddigter megys tân ; 
Lleda 'i dwylaw heb ddyddanydd, 
Trôdd yn och ei dawns a'i chân : 
Wyla 'r pyrth, a'r ffyrdd alarant; 
Tywallt dagrau mae y mur, 
Neb ni cheis yr ŵyl arbenig; 
Pwy iachâ ei briw a'i chur? 


“' Henuriaid merch Sïon, yn ddystaw eisteddent, 
A llwch ar eu penau, edrychent i lawr ; 
Llewygai plant sugno, a'u henaid dywalltent 
I fynwes eu mamau,—ei dystryw oedd fawr. 
O Dduw, sef Duw Israel, a diolch, mi gredaf, 
Mai hâd etholedig yw Israel i ti; 
Gwêl pwy ddarostyngaist, i'r gelyn creulonaf, 
Dan draed yn yr heol mae coron ein bri.” 


Ei theimlad drylliedig yn awr a'i gorchfyga, 
Rhydd amnaid i'w phrïod ac yntau lefara. 


“Ah! y Deml gysegredig, 
Dan belydriad Dwyfol wawr; 
Tegwch bro, llawenydd daear, 
Cartre'r Presennoldeb Mawr. 
Pob dymunol feini gwerthfawr, 
Pyrth o risial, aur heb ri', 
'Ynddi oedd fel lliwiau 'r enfys, 
Gêm perffeithrwydd ydoedd hi. 


“Dydd y Cymmod! O ! 'r mawrhydi, 
A'r difrifwch wisgai 'i wêdd, 
Dwfn ddifrifwch tragwyddoldeb, 
Ddaliai bawb mor fud â'r bedd ; 
Ai yr archoffeiriad drosom, 
Gyda gwaed i wyddfod Duw ; 
Ynddo ef y byddem feirw, 
Ynddo ef y byddem byw. e' 


“'Taenellai y gwaed ar yr aur drugareddfa, ; 

. Lle 'r cwmwl gogoniant ofnadwy dywyna; 
O rhwng y cerubiaid, yr Arglwydd gyhoedddi 
Ollyngdod ìi Israel, mewn iawn y cymmodai. 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. 87 


Ond, iawn a maddeuant cysgodol oedd yno, 

I'n dwyn at y sylwedd yn mherson y Siloh— 

Y gwir Archoffeiriad, gwir iawn, a gwir fywyd, 

Yr hwn, trwy yr Ysbryd tragwyddol ryw enyd, 
Offryma ei hunan yn aberth anfeidrol; 

Rhydd ben ar aberthu, gwna gymmod sylweddol. 
Ond gwae i ni bechu, mae 'r sanctaìdd ddinasoedd 
Yn anrhaith dan soriant cryf Arglwydd y lluoedd. 
Yn ninas y Brepin Mawr mwy ni phreswyliwn, 
Yn nhŷ ei sancteiddrwydd byth, byth, ni addolwn. 
O na chawn eneinio eu llwch gyda 'm dagrau, 
Cusanu eu meini â swyn fy serchiadau. 

Ond ofer yw siarad, anobaith a welaf 

Yn tremio 'n fy wyneb, o bob ” 


“ Na, fy mhrïod hoff, ymbwylla, 

Cofia drugareddau 'r Iôr; 

Cofia 'i lŵ er cynt i'n tadau, 
Cofia 'r fraich a barthai 'r môr; 

Cilagorwyd dôr yr arfaeth, 
Hêdd feddyliau Duw ar daen, 

Trwy ffurfafen prophwydoliaeth, 
Fel y wawr, sy'n dêg o'n blaen. 


“ Clywaf sŵn yr iachawdwriaeth 
Yn nghyfammod Duw i ni; 
“ Merch fy mhobl, dychwel, dychwel ;' 
Dyma falm i'm henaid i, 
Haws i wraig anghofio 'i phlentyn . 
Nag i Dduw anghofio 'i hâd; 
Ar ei ddwylaw 'n argraffedig, 
Mae ein henwau mewn coffhâd. 


“ Prawf y cerydd ein perthynas, 
Cerydd tad, tynerwch yw. 
Deigryn pur ein hedifeirwch, 
Wna 'i geryddol fraich yn wyw: 
Duw y dïal, ymddysgleiria, 
Dïal am ei deml fydd ; 
Treiddia llais trwy 'r holl ryferthwy, 
* Mŷnaf Israel eto 'n rhydd.' 
“O! fy mhrïod, ymddiriedwn, 
Cyd arferwn weddi 'r ffydd ; 
Rhua 'i berfedd mewn tosturi, 
A. phrysura 'r dedwydd ddydd. 
Os yw 'm tynged i a thithau 
Yma i syrthio 'n nwylaw brâd, 
Gwêl ein plant ardduniant Dwyfol 
Bryniau 'n cysegredig wlad.” 
“O! fendigedig ffydd ein mam, 
Diau y dial Duw ein cam," 
F3 





Y DYCHWELIAD O BABYLON. 


Dolefa 'r plant mewn mawl a chân, 
Ennynfa 'u henaid dŷr yn dân. 


Cydblyga y teulu o flaen y Mawrhydi, 

I sêlio 'r ymddyddan â, moliant a gweddi ; 

Y tad fel offeiriad, ei ddwylaw gyfoda, 

Yn achos holl Israel, eì weddi offryma. 
Disgyna ei ddagrau, byw lif ei frwd deimlad, 
Ar hyd ei farf wenllaes, fel olew 'r eneiniad. 


“ O Dduw y nefoedd, dyrchwn atat ti 
Ein dwylaw a'n calonau: erglyw ni, 
Anufudd fuom, gwnaethom gamwedd tost, 
Erlidiaist ni â soriant yn ein bôst; 
Y cof am anrhaith Sion, angeu yw ; 
Ein pechod ni a ddŷg y farn, O! Dduw. 
Gorchuddiaist ti dy hun â chwmwl du, 
Nas gall'sai 'n gweddi trwodd esgyn fry. 
Pa hyd, fy Nuw, y cosbi ni 'n dy lid? 
Gâd wel'd pelydrau 'r wawr yn tôri 'n wrid: 
Dadguddia dy ogoniant, gwisg dy nerth, 
A dŵg y carcharorion hyn heb werth. 


“Ti, Arglwydd, a barhêi yr un o hyd, 
Heneiddio fel dilledyn mae y byd: 
Fel gwisg y plygi 'r nefoedd, ond, yr un 
Wyt ti. Ni phalla dy flynyddoedd ddim, 
O cofia dy gyfammod, Arglwydd Iôr, 
Dy etifeddiaeth sydd yn warth, a rhêg ; 
Gofyna ein gelynion, € P” le y mae 
Duw Israel?' Ateb hwynt, ein Oraig, a'n Tŵr: 
O gwêl ein cam : marchoga 'r net yn awr, 
A thyr'd o fangre dy sancteiddrwydd pur, 
Ac â'th ddigofaint, gwthia hwynt o'n blaen. 
O cofia dy gyfammod, gadarn Iôr, 
A'th addewidion gwerthfawr. O! pa beth 
A ddaw o'th brif addewid, sylwedd pob 
Addewid arall: dy Euzrnroa di? 
O! dychwel ein caethiwed, tŷn ein gwarth, 
Corona ni âg urddas megys cynt, 
Fel gwypo 'r holl genedloedd mai tydi 
Wyt Dduw: Duw mawr, ofnadwy, ceidwad pob 
Cyfammod. Tafl, o'th ras, ein beïau oll 
Tu ôl i'th gefn. Er mwyn dy enw mawr, 
O dychwel, dychwel ni i'n gwlad, O Dduw.” 


Ymgiliwn mewn dystawrwydd 
Rhag tôri ar eu hêdd, 

Er mor ddymunol ydyw 
Mwynhâu y nefol wledd. 

Ah! dacw 'r brenin ffroenfalch 
Yn rhodio yn y nen, 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. . 89 


A'i uchel dywysogion 
Yn plygu iddo 'u pen. 


O uchaf nen ei balas 
Y gwêl olygfa sydd 
Yn chwyddo 'i feddwl uchel, 
Ymleda megys dydd ; 
Corfforiad gormes ydyw, 
Lliw gwae addurna 'i wawr; 
Melltena 'i nwyd satanol, 
Ymdôora 'i ymffrost mawr, 


“ Onid hon ydyw Babylon fawr a adeiliais 

I mi yn frenhindŷ yn nerth fy uchelgais ? 

Hi deifl fy ngogoniant trwy 'r byd fel goleuni, 

A phlyga 'r holl ddaear o flaen fy mawrhydi. 

Mi ddringaf i'r nefoedd, a gwnaf fy ngorseddfa 

Uwch sêr Duw yn gadarn, ei sail nid ysgoga. 

Mi ddringaf yn uwch na 'r cymylau, a thyngaf 

Y byddaf yn debyg mewn bri i'r Goruchaf.”— 

“' Na, aeth y frenhiniaeth oddiwrthyt,—O frenin !” 

Medd crochlef o'r nefoedd fel tymhestl erwin,— 

“ A gŷrir di ymaith yn llwyr o fysg dynion 

I fyw at fwystfilod y maes megys eidion. 

Mawrhydi 'r anifail a fydd dy ogoniant, 

A'r ffôs dy frenhindŷ, a glaswellt dy borthiant. 

Mae uffern o tanodd, am hyn, yn cynhyrfu, 

Ac ar dy ddyfodiad i'th wyneb yn gwgu ; 

Cyfoda y meirw, sef llu y brenhinoedd, 

A'r holl dywysogion o'u cuddorseddfâoedd, 

I dd'weyd, “ A wanhâwyd tydi megys ninnau, 

A ddaethost ti'n debyg i ni, er dy foethau ?” 

Disgynwyd dy falchder i'r bedd gyda soriant, 

O danat mae pryfed, a phryfed a'th dôant, 

Pa fodd, mab y wawrddydd, y syrthiaist o'r nefoedd? 

Pa fodd y dyfethwyd un ddrylliaì 'r cenedloedd ? 

Y rhai a ânt heibio yn sŷn a edrychant, 

Estynant eu bysedd, a miniog lefarant; 

“ Aì dyma y gŵr a gynhyrfodd deyrnasoedd ? 

Ai hwn wnaeth i'r ddaear ddirgrynu â'i nerthoedd ? 

Ai hwn a osododd y byd yn anialwch ? 

Heb ollwng carcharor yn rhydd mewn tynerwch?” 
A dacw Belsasar mewn ymffrost a balchder, 

A'i fil tywysogion mewn rhysedd a gwychder, 

Mewn gwisgoedd brenhinol, ar orsedd amliwiog, 

Dan goron o êmau, eistedda 'n fawreddog: 

Mae 'n trochi ei dafod yn nhanllyd hyawdledd 

Tywysog y fagddu, a dyma ei sylwedd,— 

“ Fy nhywysogion enwog,—Wele fi 

Eich bywyd a'ch anrhydedd ger eich bron. 

Pa frenin fel Belsasar? _ P'le mae'r wlad 


00 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. 


Gystedlir â Chaldea fawr? Fy ngorsedd i 
A saif uwchlaw holl orseddfeinciau 'r byd. 
Un gair i mi sy 'n ddeddf i'r gwledydd oll. 
Fe deimla prif frenhinoedd byd yn falch 
Cael bwrw eu coronau wrth fy nhraed. 
Cyfrifant lyfu llwch fy nhraed yn fraint. 
Cyrhaedda fy ngogoniant hyd y nef; 

Mae 'r haul, y lloer, a'r sêr yn gwel'd fy mri. 
Prydferthwch y teyrnasoedd yw ein tref, 
Gogoniant godidogrwydd daear yw. 

Pa le y mae Caersalem “Dinas Duw !' 


A''Dinas dêg y Brenin Mawr!' Pale 


Yn awr y mae ei hymffrost uchel hi? 
Yndomallwch! Ein gwynt dinystriol ni 

A'i hysodd hi yn fflam. Yr “Uchel Iôr !' 

A'r “ Hollalluog Dduw!' ai sylwedd hyn ? 

Na, geiriau gwâg, diystyr ydynt hwy. 

Ei Deml a'i ogoniant Ef a lwyr 

Anrheithiwyd. Prawf o hyn yw'r llestri aur 
Sydd yma yn addurno byrddau Bel. 

Pe 'n Hollalluog Dduw, ni chawsai neb 
Yspeilio'i wlad a thŷ ei foliant ef. 

Fe dd'wêd y caethion hyn, y galwai hwynt 

Yn etholedig hâd, a'r “ Brenin Mawr ' 
Ygalwaiefeihun! Pale y mae 

Ei rwysg, a'i nerth, a'i hen gyfammod ef? 

Ei ddeddf, a'i gwmwl du, ei dân a'i fawl, 

Ei fawredd, a'i hôniadau heb eu hail? 
Diflanent oll, fel mŵg o flaen y gwynt. 

Beth yw wrth Bol? Dim, dim, a llai na dim, 


“ A roddai Bel i elyn, dybiech chwi, 

Ei fawl, a'i holl ogoniant mawr, a'i wlad, 

Yn yspail rhyfel?” “ Na wnai, Lywydd mawr.” 
** Mi dyngaf finnau 'n hyf, byth, byth ni wnai. 
Estynai ei adenydd dros ein tir 

Fel wybren annhreìddiadwy. Haws yw dal 

Y gwynt, neu droi yr haul o'i yrfa 'n ôl, 

Na âwyn y caethion hyn o'm dwylaw i. 

Os yw eu Duw yn bod, yn enw Bel . 

Mi roddaf hêr i'r Anweledig hwn ! 

Mi fynaf wel'd a oes awdurdod uwch : 

Yn bod na'r eiddof fi.” Newidia'i wêdd, 
Dirgryna, tawdd ei galon megys cŵyr 

O'i fewn ; mae'n syrthioi lawr. “Y brenin mawr,” 
Ddyrchafa 'n waedd gyffrôus o enau pawb, | 
Mae 'n adfeddiannu ei hun: estyna'i law, 

Gan dd'weyd “O gwelwch draw!” Mae'r dorf yntroi, 


_ A gwêl ryw law yn ysgrifenu ar 


Y pared, mewn llythrenau tân. Mae braw 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. Ôl 


Ac arswyd megys mellt yn saethu trwy i 
Eu henaid hwynt. Mae pawb mewn cyffro gwyllt: 
Y brenin eilw 'n groch y doethion a'r 

Dewiniaid i dd€ongli 'r ystyr. Och! Bys Duw 
Yw hyn, atebant hwy. A dacw gerf 

Lun Bel yn syrthio: crêa daran gref. 

Ymsigla'r llawr, a gwaedd wallgofus ddyrch 

Yr Arglwyddesau: rhwyga galon graig. 
Ofnadwy yw y cynhwrf: dychrynfeydd 
Marwolaeth ymfyddinant ger eu bron. 

O frenin balch! fflam uffern sydd yn awr 

Yn cynneu yn dy fynwes euog di. | 

Fe daflwyd câreg argyhoeddiad i 

Dy galon, nes y mae fel myrdd o seirph, 

Yn siio yn dy wyneb. Soddant eu 

Colynau marwol yn dŷ enaid byth, 

A'u gwenwyn drwy dy hanfod fythol draidd. 


Ar edyn awelon o fryniau Judea, 

Llais dwfn Ysbrydoliaeth i'm clustiau lefara. 
A'r un Ysbrydoliaeth ateba yn Babel, 

Trwy weledigaethau y prophwyd Ezeciel. 

“ Daeth dydd mawr yr Arglwydd, â digter yn greulon; 
Ac arfau 'i lidiowgrwydd i ddifa 'i elynion. | 
Gwae Babylon fostfawr, prydferthwch teyrnasoedd, 
Dy ddifrod brysura, tywylla y nefoedd. 

Mae 'r lleuad yn duo, a'r haul ni oleua, 
Cyflawnaist, do, fesur d' anwiredd i'r eitha'. 
Cyfiawnder sy 'n rhodio 'n y gwynt a'i ryferthwy, 
A thwng i'w ddeheulaw y tery 'n ofnadwy. 

Ei gleddyf trylôew chwareua 'n y nefoedd, 
Cynhyrfa sylfaeni y byd i'w ddyfnderoedd. 

Yr Arglwydd sy'n cyfrif y lluoedd i'r rhyfel,. 
Gwna 'i falchder wyleiddio, gostynga yr uchel. 
“ Dialaf,” medd Duw, “ yr holl gam â Judea; 
Ail roddaf fy wyneb, a'm mawl yn Morïah. 

Mi ddygaf fy eglwys i'w gwlad mewn gogonedd, 
Dan wenau 'r Jehofah y trîg mewn gorfoledd, 
Mi gofia 'nghyfammod âg Israel trwy 'r cyfan, 
Cyffrôdd fy nhosturi wrth glywed ei ruddfan. 
Os paid fy nghyfammod â'r nef-ordeiniadau, 

Os gellir diddymu 'r defodol dymmorau, 

Hâd Israel a beidia â bod yn dragywydd 

I mi'n etifeddiaeth: ac ni bydd i Dafydd. 

Fy ngwas fab i eistedd yn fri i'w deyrngadair, 
A'm henw fy hunan a wisgir âg anair. 

Myfi yw yr Arglwydd, crêawdwr pob llwyddiant, 
Pob melldith a drygfyd, fy ngair a wrandawant; 
Yn llunio goleuni, yn crêu y tywyllwch, 

Yn rhoddi gorchymyn i ryfel a heddwch. 


93 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. 


Dadleuaf i'th erbyn â chleddyf a difrod, 
A meddwaf di hefyd â gwin llîd a wermod.” 


Gerllaw mae 'r fyddin fawr: mae sŵn ei rhoch 
Fel rhuad dyfroedd lawer. Clywaf lais 

Eu blaenor, Cyrus, yn eu hanerch hwynt. 

““ Fy nghadfridogion enwog! Filwyr dewr! 
Amgylchwregysed pawb eu lwynau 'n gryf, 
A phenderfyniad anmhlygadwy i 

Ddwyn allan farn ìi fuddugoliaeth lwyr. 
Cyflawnwn gamp filwrol bena 'r byd. 

Mae tynged Babel wedi 'i sêlio 'n awr. 

Ei balchder a'i gogoniant roddaf fi 

O dan fy nhraed. Na roddwch fri ar aur. 
Ennyned syched tanllyd yn mhob un 

Am waed y gelyn. Awn, yn angerdd ein 
Gwroldeb, fel llifeiriant cryf i mewn, 

A mynwn fri anfarwol. Dyma 'r awr.” 


Mae tinciad arfau, ffroeniad meirch, a sain 
Yr udgyrn yn dyrchafu.  Fflachia mellt 
Digofaint, mae pob llygad fel ar dân. 


Ar hyn mae Duw yn rhoi ei lef 
Fel taran-ruad yn y nef:— 


«Eneiniog yr Arglwydd, ergydia dy saethau ; 
Y pyrth prês a ddrylliaf, agoraf y dorau ; 
Chwi nefoedd, defnynwch yn awr oddiuchod ; 
Wybrenau, tywelltwch gyfiawnder anorfod ; 
Agored y ddaear, cyd-dardd iachawdwriaeth 


A dysglaer gyfiawnder drwy 'r holl oruchwyliaeth. 


Myfi 'r HoLLALLUOG a grêais y cyfan, 
A gwae ymrysono â Lluniwr holl anian.” 


Ni cheisiaf ddarlunio 'r dialedd echryslawn, 
Fy natur sy'n gwywo, wyf wan, ac arswydlawn. 


Dyma ffenestr palas prydferth 
Wedi 'i hagor yma 'n llawn: 
Pwyntia tua 'r Deml sanctaidd ; 
O, olygfa swynol iawn ! 
Wele brophwyd llawn o urddas, 
A difrifwch yn ei wêdd, 
Ar ei liniau yn addoli, 
Mewn mwynhâd o Ddwyfol hêdd. 


Tŷn y nefoedd i'w ystafell, 
Teimla bresennoldeb Duw : 

Cuddia 'i wyneb yn ei fantell, 
Mae ei eiriau 'n farwor byw. 

Cymer Duw ei ysbryd uniawn 
I'w gyfrinach sanctaidd ef, 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. 


Cawn o enau 'r prophwyd anwyl 
Ryw ddadguddiad mawr o'r nef. 


Awn ì fysg y gaethglud eto, 
Cydymdyru mae y llu, 

Ofn a gobaith ymchwedleuant 
Am y dïal mawr a fu. 


Dyma brophwyd Duw yn dyfod, 
Iê, Daniel ydyw ef: 

Gwêl y gaethglud yn ei wyneb, 
Ymlewyrchiad pur y nef, 


Rhedant ato gyda mynwes 
Lawn o bryder, “ Beth sy 'n bod, 
A oes gwawr o'r orsedd Ddwyfol, 
Ai tywyllwch mwy sy'n d'od ?” 


Llefara y prophwyd, “ Fy mrodyr, deallais, 

Wrth lyfrau rhifedi 'r blynyddoedd, a gwelais 

I'r Arglwydd fynegu i'w was Jeremïah 

Y rhoddai ar Salem o anghyfannedd-dra 

Yn gyflawn ddeng mlynedd a thriugain; ac yna 
Y trôais fy wyneb at Dduw y dydd hwnw 

Mewn gweddi ac ympryd, sachlïan a lludw ; 
Gweddiais, cyffesais, a dywedais, “ Attolwg, 

O Arglwydd, Dduw mawr ac ofnadwy, bydd amlwg. 
Ti geidwad cyfammod, gweinyddwr trugaredd 

I bawb ar a'th garant, a rodiant mewn rhinwedd. 
“ Pechasom a gwnaethom bob cam yn dy erbyn, 

A gwrthryfelasom, trwy gilio yn gyndyn 
Oddiwrth dy orch'mynion, a mathru dy ddeddfau, 
A thŷnu dy soriant yn farn am ein penau. 


Ond gwrando 'r awr hon, O! ein Duw mawr, trugarog, 


Ar weddi dy was, a'i erfyniau trwmlwythog. 
Llewyrcha dy wyneb ar Sion, O Arglwydd ! 

Dy gysegr anrheithiol—llewyrcha yn ebrwydd, 

A gostwng dy glust, O fy Nuw, clyw ein cŵynion, 
Ac agor dy lygaid, gwêl anrhaith dy weision, 

A'r ddinas y gelwir dy enw di arni, 

Nid hunangyfiawnder, fy Nuw, yw ein gweddi ; 
Tywalltwn ein calon ar bwys dy diriondeb, 

Dy ras a'th amynedd, dy gariad a'th burdeb, 
Clyw, Arglwydd, ac arbed, O Arglwydd, ystyria, 
Yn Dduw iachawdwriaeth yn awr ymddysgleiria.” 
A mi yn llefaru fy ngweddi yn druan, 

Daeth Gabriel i'm cyfarch, gan 'hedeg yn fuan, 

A d'wedodd, “O Daniel, gwrandâwyd dy eiriau, 
Aeth gair trwy y nefoedd yn nechreu 'th weddïau ; 
A deuais i'w draethu i ti, ŵr dymunol, 

A pharaf it' ddeall dirgelwch ysbrydol.” 


93 


94 


Y DYCHWELIAD O BABYLON, 


Rhêd y geiriau 'n fywyd trwyddynt, 
Gobaith sy 'n goleuo eu gwêdd ; 
Wele swyddog yn marchogaeth,— 
“ Beth!” dystawrwydd fel y bedd. 
At y prophwyd mae 'n carlamu, 
Dyry lythyr yn ei law: 
Egyr Daniel ef yn bwyllog, 
Dwfn och'neidia 'r llu gan fraw. 


“' Bendigedig,” medd y prophwyd, 
“ Fyddo Arglwydd Dduw y nen, 
Dyma holl fendithion rhyddid 
Yn ymdywallt am ein pen. 
Byw fo Cyrus, ein gwaredwr, 
Duw fo'i nawdd, a'i dyner Dad. 
Dyma eiriau brenin Persia, 
Mewn ysgrifen trwy ei wlad :— 


'Fel hyn,' medd Cyrus, brenin Persia fawr, 
“Fe roddes Arglwydd Dduw y nef i mi 
Deyrnasoedd daear oll; maent yn fy llaw. 
Gorch'mynodd fì i adeiladu ei dŷ 

Yn Salem fawr, yr hon yn Judah sydd. 
Pwy sydd o honoch chwi, o'i bobl ef? 

Ei Dduw fo gydag ef: i fyny âed, 

Ac adeiladed dŷ i'r Arglwydd Dduw, 


: Duw Israel—dyma 'r Duw—yr hwn y sydd 


Yn Jerusalem ; a phwy bynag a 
Adâwyd mewn un man lle mae efe 'n 
Ymdeithio, cynnorthwyed gwŷr ei wlad 
Ef gydag arian, golud, ac âg aur, 

Ac anifeiliaid âg 'wyllysgar rodd, 

Ac offrwm tŷ eich Duw, yr hwn y sydd 
Yn Salem dêg.” 

Gwefreiddia y newydd holl galon y gaethglud, 
Llawenydd a phryder amliwia 'u gwynebpryd ; 
Rhy dda yw 'r cyhoeddiad, mae 'n ormod i'w gredu, 
Ammheuant, edrychant, gen droi a rhyfeddu. 
Mewn brys gofyna 'r naill i'r llall, Pa beth, 

Ai sylwedd hyn, ai ynte breuddwyd yw? 

Mae gwendid yn fy lŵynau, fel pe bawn 
Mewn pêrlewygon. Rhith, ai ffaith, beth yw? 
Try nifer at Ezeciel, “ Prophwyd Duw,” 
Dywedant, “Gwir ai gau, beth meddi di? 

A ydym oll dan law yr Ysbryd mewn 

Rhyw weledigaeth?” _ “ Na, fy mrodyr, gwir 
Bob gair. Cyflawniad i'r llythyren yw 

Y peth o weledigaeth ddofn 

Yr esgyrn sychion. Llais yr Arglwydd Dduw 
Lefarodd uwch ein pen—* O anadl tyr'd 
Oddiwrth y pedwar gwynt, anadla ar 


Y DYCLWELIGSD O BABYLON. 


Y lladdedigion hyn fel byddont byw :'— 
A dyma ni o'i flaen yn llu mawr iawn, 
Cyfododd ni o'n beddau, dŵg nyni 
I'n tir ein hunain, fel y gwypom oll : 
Mai 'r Arglwydd wnaeth i ni y mawr beth hwn.” 
O'r chwerthin! cânu! a'r gorfoledd mawr 

Sy'n llenwi 'r awyr. Am y cyntaf maent 
I roddi tatod i'w telynau mud. 
O seiniau anwyl!  Sŵyn ysbrydol sydd 
Yn hen alawon Sïon. Rhêd trwy ddur 
Galonau 'r Babyloniaid. Cânu maent, 
A chânu mewn nefolaidd hwyl, fel pe 'n 
Ad-dalu 'r cyfnod maith y bu eu hoff 
Delynau 'n wylo ar yr helyg îr, 
Dadganant fawl eu Duw ar dânau swyn 
Nes llenwi Babel fawr a'r wlad â llif 
O ysbrydoliaeth cerddi 'r Arglwydd Iôr. 
Ymwyra 'r helyg tua 'r afon gan 
Chwennychu llwyr ymguddio ynddi hi. 
Cywilydd wyneb deimlant am i'r fath 
Gerdd-offer bendigedig fod mor hir 
Yn crogi ar eu cangau hwynt yn fud. 
Cydwylant, gan dynghedu 'r dagrau 'iì fod 
Yn dystion byth yn llŷs cyfiawnder pur 
Yn erbyn traws orthrymwyr Israel Duw. 
Dylifa anifeiliaid, arian, aur, 
Goludoedd gwerthfawr, offrwm tŷ eu Duw. 
Pob ewyllysgar rodd—dylifant oll 
I mewn yn llanw mawr. Ac wele fwy, 
Dŵg Cyrus allan lestri teml Duw— 
Y llest;i aur ac arian yspail tŷ 
Yr Arglwydd, roddwyd gynt i'r duwiau gau, 
Y rhai y nos o'r blaen addurnent wledd 
Belsassar, gloddest melldigedig Bel, 
Ond dygir hwy yn awr yn llwyth ar lwyth 
I'w cyrchu 'n ol i le 'r Gogoniant mawr ; 
Trysorydd Cyrus rifa hwynt i law 
Sebassar, penaeth Judah. O fel maent 

. Yn chwennych ymlanhâu oddiwrth ystaen 
Halogrwydd tŷ yr eilun. 

Nefol ddydd i^ 

Mae gwersyll Duw ar gychwyn tua 'u gwlad, 
Marchoga swyddog ar ei gyflym farch 
Trwy borth y ddinas. Llwnc y ddaear ar 
Ei daith trwy wastad-diroedd Sinar draw, 
A 'n syth i'r anial mawr, a bloeddia nes 
Cynhyrfu 'r holl ddiffaethwch,— 


“ Parot6wch ffordd yr Arglwydd, unionwch ei lwybrau, 
Gostyngwch fynyddoedd, cyfodwch y pantìau ; 


90 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. 


Y cam gwnewch yn uniawn, a'r garw 'n wastadedd, 
A gwnewch y diffaethwch yn brif-ffordd i'w fawredd ; 
Dychwela 'n caethiwed, ei hâd a fendithir, 
Gogoniant yr Arglwydd i bawb a ddadguddir.” 
Mae nerth ac awdardod y Dwyfol Fawrhydi 

Yn saethu fel trydan trwy 'r fath genadwri; 
Preswylwyr yr anial a'u harfau a redant, 

A'u holl ymadferthoedd i'r gwaith yr ymroddant. 
Yn awr, dyna 'r gaethglud ar gychwyn o Babel 
Mewn trefn a phrydferthwch yn llaw Sorobabel, 
Gerllaw archoffeiriad ei weddi offryma, 

Cyflwyna y llwythau i nawdd y Jehofa. 

Dyrchafa sain udgyrn, ysgoga 'r gwersylloedd, 
Dychlama pob calon, a neidia y lluoedd ; 

A thery 'r cantorion eu hanthem glodforus, 

A dyma yw ystyr eu cydgân fawreddus :— 


“O Arglwydd, Crêawdwr y byd a'i ardduniant, 
Nid oes yn bodoli un Duw ond tydi; 
Ni roddi i arall dy danbaid ogoniant, 
I ddelwau cerfiedig ni roddi dy fri. 
Y Bôd gogoneddus mewn bythol sancteiddrwydd, 
Ofnadwy mewn moliant, Pwy 'n debyg i'r Arglwydd ? 


“Efe a faluriodd gadwynau 'n gorthrymder, . 
Marchoga y Cerub, ehed yn y fflam: 

Y cleddyf daufiniog a drochodd cyfiawnder 
Yn nghwmwl y felldith i ddïal ein cam. 

Yn nerth ei gadernid i'n gwlad y dychwelwn, 

A thŷ ei sancteiddrwydd a ail adeiladwn.” 


Mae 'r olaf tu allan i gaerau y ddinas, 
Edrychwyr synedig a lanwant y wlad ; 

Mae 'r dref heb breswylwyr, ymdeimlant âg urddas 
Y teulu y credant mai Duw yw eu Tad. 


Ddiderfyn orymdaith! mae 'n colli o'r golwg 

Tu draw i'r terfyngylch, mewn brôydd anamlwg. 
Gynhyrfus olygfa! mae 'n llawn o ardduniant, 

Ar feirch, ar gerbydau, ar fulod y teithiant, 

Ar fuain gamelod; ac ar feirchelorau 

Mae rhai yn ymorwedd, mewn gwendid a phoenau: 
Ond teimlant y Breichiau tragwyddol yn gryfder 
O enau cyfyngdra i'w dwyn i ehangder. 

Cyffrôa 'r amgylchiad y nefoedd oruchel,— 

Yn genad ar edyn o dân y daeth Gabriel: 
Gorchuddia cerubiaid, seraphiaid, ac engyl, 

Eu dysglaer wynebau â'u hedyn, yn ymyl 

Y Dwyfol Fawrhydi, a melus chwareuant 
Fawlgerddi Paradwys ar dânau 'r gogoniant. 
Arllwysant fyw ddylif o nefol hyawdledd, 

A'u mynwes yn chwyddo gan Ddwyfol dangnefedd, 


Y DYCHWELIAD O BABYLON, 97 


A threiddi« 'r cyffro mawr trwy uffern ddofn ; 
Tarana 'r adsain yn y creigiau llôsg. 

Cnoi 'i dafod gwelir Satan yn ei warth a'i siom. 
Archswyddog ei filwriaeth, gormes hyf, 
Archollwyd: troed ei elyn mathrodd ef. 
Cynddaredd, llid, a phob satanol nwyd 

Yn fflamio yn llygaid yr ellyllon sydd, 
Wylofain, cablu, a chrechwenu maent, 

Nes ffurfio 'r fath anghydsain grôch, nad all 

Y ddynol glust ei ddal. 


Ymwthia y gaethglud ymlaen i'r diffaethwch, 
Gwersyllant yn nghanol y gorwyllt anialwch : 
Fel prydferth ddyffrynoedd eu pebyll estynant ; 
' Fel gerddi wrth afon, neu gedrwydd, edrychant. 
Dyweda 'r cenedloedd, wrth wel'd eu harwyddion,— 
“ Yr Arglwydd a wnaeth i'r rhaì hyn bethau mawrion.” 
“ Yn wir, pethau mawrion i ni wnaeth yr Arglwydd ” 
Atebant mewn cydgân, i dôri 'r dystawrwydd ; 
“* Am hyny y llanwyd ein tafod â chânu, 
A'n genau â chwerthin, ein Duw sy 'n teyrnasu. 
Dychwela 'n caethiwed fel llifiad afonydd 
Y Dehau: a'n rhyddid flodeua 'n ysplenydd.” 


Ah! dring efengyles, ìi draethu i Sion 

Ddynesiad yr Arglwydd a'i hawddgar anwylion ; 

Mor hardd ei cherddediad hyd lethrau 'r mynyddoedd, 
A'i gwddf dan addurnol gadwynau y nefoedd ! 


Y wlad a'i hefengyl gyfoda yn fyw, 
Prif acen ei byrdwn yw, “ Wele eich Duw.” 


Ar ol hir ymdeithio yn yr anial blinderus, 

Mae heddyw i'r gaethglud yn adeg bryderus ; 

Dysgwyliant bob mynyd wel'd prydferth ororau 
Eu gwlad. “Bendigedig! O, dacw 'i mynyddau !” 
Mae 'r gwersyll yn sefyll, a threfnir cyflêusdra 
I bawb gael llawn olwg: tŷr bloedd, “ Haleliwia! 
O! wlad gysegredig! gwlad anwyl ein tadau !” 
A chlywir seinateb ar dafod y creigiau. 

Y fân gystuddiedig a gŵyd ar ei heistedd, . 

. A'i gwyneb llwyd, gwelw, 'n pelydru tangnefedd. 
Yn neidio fel hyrddod mae 'r hen a'r methiantus, 
Adgofion eu mebyd i'w henaid sydd felus. 

“ Jerusalem sanctaidd! O Sïon anwylaf! 
I fynydd yr Arglwydd esgynwn yn gyntaf.” 


Cyfoda y gwersyll fel coedwig symudol, 

A dawns, a chaniadau, llawenydd tragwyddol, 

Esgynant fel cwmwl i fynydd y Duwdod ; 

Mae 'r wlad yn ymgasglu i wel'd y rhyfeddod. 

Cyfodant yr allor, offrymant yr aberth, 

A'r mŵg yn golofnau ymddyrcha yn brydferth, 


98 


Y DYCHWELIAD O BABYLON. 


Mawl weddi a moliant, sain cân a gorfoledd 
O amgylch yr allor am farn a thrugaredd. 


Dywedant, “O Arglwydd Dduw mawr hollalluog, 
Dy arswyd ddychryna genedloedd y byd ; 
Dy rasol dynerwch i ni, Dad trugarog, 
Mae 'n sŷnu y nefoedd ac uffern i gyd: 
Fel Ti mae 'th gyfammod yn anghyfnewidiol, 
O'i wyneb pelydra ieuenctyd tragwyddol. 


“O diolch! am weled llwch adfail dy Sïon, 
Eneiniwn ei meini â'n dagrau yn lli'; 
Y fraich ddŷg ein tadau, waredodd y meibion, 
Mae 'n holl amgylchiadau yn amlwg i Ti. 


“ Y Duw yrodd allan lif mawr ei ddylanwad 

I gynnal unoliaeth cyflawnder y crêad, 

Sy 'n llenwi dirgeloedd dyfnderau pob gronyn 
A rhyfedd gyfrinach ei ysbryd diderfyn. 


“ Dod nerth i ni eto i ail-adeiladu 
Dy Sïon, prydferthwch dy foliant Di yw ; 
Fel gwypo 'r holl ddaear mai Ti sy 'n teyrnasu, 
Cyfiawnder yw trigfa d' orseddfainc, O Dduw.” 
Eu gallu sydd egwan i draethu ei ogoniant, 
Y môr a'i gyflawnder sy 'n rhuo mewn nerth, 
Cyfodi ei ddwylaw mae 'r grymus lifeiriant, 
A bloeddia 'r mynyddoedd ei foliant yn ferth. 


Trwy 'r wlad ymwasgarant i'w hen gartrefleoedd, 
Sefydlant eu hunain mewn prydferth anneddoedd ; 
Ac eilwaith dychwelant y dydd appwyntiedig, 
Sylfaenant y Deml âg enaid brwdfrydig; 
Llawenydd a galar yn gymysg floeddiadau, 

Fel môr yn ymchwyddo yn dônau ar dônau. 


O wlad fendigedig! preswylfan Jehofah, 

Dy heddwch fel afon ymlifa yn hardd; 
Dy grasdir yn ffrydiau grisialog a dardda, 

A'th êang ddiffaethwch fel rhosyn a chwardd. 
Y Deml orphenwyd, prif ôm Dy ogoniant, 
Caersalem â'i chaerau mewn cyflawn ardduniant. 


Dïalodd yr Arglwydd ei etholedigion, 

A 'sgubau mawr dybtryw ysguba 'i gasêion. 

Y “dref aur '' a drôwyd yn anghyfannedd-dra ; 
Ammheuaeth ei hunan mewn gwarth gywilyddia. 
Frawychus arwyddlun! gwaith llaw barnedigaeth 
Yn codi cofgolofn ar fanc ysbrydoliaeth ; 

Saif yma 'n ddiysgog yn rhybudd tragwyddol 

Am dynged ofnadwy y balch a'r annuwiol; 

âc ynddi y cerfiwyd yn ddwfn mewn eglurder, 
Gadernid, ffyddlondeb, sancteiddrwydd, cyfiawnder. 


GWAREIDDIAD YN EWROP. 99 


A dyna yn Juda gofgolofn ardderchog, 
Trugaredd a'i naddodd o feini tryliwiog ; 
Mae baner wên cariad yn chwifio o'i choppa, 
A'i chysgod ar dônau y dyfroedd chwarêua. 
Saif yna 'n dragywydd i draethn 'r daioni 
O fod mewn cyfammod â'r Dwyfol Fawrhydi. 
Mae bythol gerfiadau yn britho ei gwyneb, 
Doethineb a chariad, trugareddwyne 
Yn iâch iti, bellach, O Israel gyfoethog ! 
Wyt ddrych i arddangos i mi yr Eneiniog ; 
A'r uwch waredigaeth trwy haeddiant ei Berson, 
Ail grea 'r ddynoliaeth i'w gwisgo â choron. | 
Cyfiawnder tragwyddol sy 'n nghadw 'n y nefoedd ; 
Gwna 'r tlawd a'r anghenus yn fythol frenhinoedd. 
A gwelaf yn Babel gwymp Anghrist ei hunan: 
Ei syrthiad ofnadwy sy 'n rhuo fel taran. 
Er maint y gogoniant sydd yma 'n weladwy, 
Mae eto ogoniant yn Nuw mwy ofnadwy ! 





GWAREIDDIAD YN EWROP. 


TI, 


Mawn natur y mae pob marwolaeth yn enedigaeth newydd. Pan y 
mae y ddeilen yn gyrthio, a'r llysieuyn yn gwywo, y maent trwy lygru 
yn rhoddi yn ôl i'r ddaear a'r awyr yr elfenau hyny a fenthyciasant yn 
ystod eu bywyd. Yn y gwanwyn dyfodol y mae yr elfenau hyn yn 
ffurfio dail a llysiau eraill. Y mae rhywbeth tebyg i hyn i'w weled yn 
hanes y byd. Canlynir cyfnod o ddifaterwch a marweidd-dra mawr gan 
gyfnod o weithgarwch ac ŷni anarferol. Yn ystod y cyfnod sydd wedi 
bod dan sylw o'r blaen, yr oedd cymdeithas wedi bod ar y cyfan yn 
llygra—yn ymddadgyfansoddi. Erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg yr 
oedd wedi dyfod yn wanwyn ar Ewrop. Yr oedd y bywyd oedd wedi 
ymadael'o gymdeithas er Ak canrifoedd, wedi dychwelyd, ac yn nerthol 
weithio, yn dechreu ymddangos mewn ffurfiau uwch ar wareiddiad nag 
erioed o'r blaen. Yr oedd hen gredôau meirwon yn gorfod rhoddi lle î 
argyhoeddiadau byw. Yn y ganrif hon bu gwirionedd a chyfeiliornad, 
goleuni a thywyllwch, yn ymladd brwydr gydag egni a difrifwch na 
welwyd mo eu bath o'r blaen. Fe gamgymerodd Erasmus ysbryd, ei 
Oes yn fawr pan y cynnygiodd ddiwygio Eglwys Rhufain yn raddgj. 
Nid cyfnod i ddiwygio pethau yn raddol oedd y cyfnod hwnw. Yr oedd 
yn amser pryd ag yr oedd gwirionedd a chyfeiliornad gledd yn nghledd, 


100 GWAREIDDIAD YN EWROP. 


ac yn ergydio at fywydau eu gilydd. Ni fu dynion cymedrol, call yn eu 
cenedlaeth, dynion gofalus am eu cysuron eu hunain, fel Erasmus, 
erioed yn alluog i ddwyn diwygiadau pwysig oddiamgylch. Bu Grattan 
am lawer o flynyddoedd yn crefu yn daer am ryw gyfran o iawnderau i'r 
Iwerddon, a chafodd grefu yn ofer; hawliodd O'Connell y cyfan, ac fe 
gafodd gyfran dda. Cyfnod o gyffro a therfysg oedd yr unfed a'r eilfed 
ganrif ar bymtheg, amser pryd ag yr oedd pawb a phob peth ar eu 
goreu. Yr oedd cymylau duon bygythiol wedi bod yn ymgasglu yn yr 
awyrgylch er ys cryn amser, ac ambell i awel ddystaw, eto llawn o ystyr, 
yn ymsymud yn raddol: arwyddion sicr fod tymhestl yn dyfod, ac o'r 
diwedd fe ddaeth. Yn nghanol ystorm o fellt, a tharanau, a chorwynt, 
fe syrthiodd hen sefydliadau, ac fe gafodd hen opiniynau traddodiadol 
eu hysgubo ymaith. 

I wasanaethu amcan ein hysgrif, gallwn ranu hanes Ewrop yn dri 
chyfnod. Y cyfnod cyntaf, o gwymp yr ymherodraeth Ruíeinig hyd 
tua dechre yr unfed ganrif ar bymtheg, pryd ag yr oedd cymdeithas yn 
dryblith annhrefnus. Yr oedd digon o ryw fath o fywyd yn y cyfnod hwn, 
ond bywyd heb gael rhoddi cyfeiriad iddo ydoedd. Os symudai gwlad 
ymlaen mewn oes ryw gymaint, ni fyddai ond damwain iddi gymeryd y 
cyfeiriad hwnw. Erbyn diwedd y cyfnod hwn yr oedd yn eglur fod 
rhyw ysbryd yn ymsymud ar wyneb yr annhrefn. Yr ail gyfnod, o tua 
dechre yr unfed ganrif ar bymtheg hyd ddiwedd yr eilfed ganrif ar 
bymtheg, pryd ag yr oedd cymdeithas mewn math o transition state— 
yn newid gwêdd a dull. Yn y cyfnod hwn yr oedd yr hen bethau yn 
myned hebio, a phob peth yn cael eì wneyd o'r newydd. COydnabydd- 
wyd egwyddorion pwysig, ac er nad oedd y byd eto yn eu deall, ond yn 
anmherffaith, yr oeddynt wedi dechreu dyfod i weithrediad. Y trydydd 
cyfnod, o ddiwedd yr eilfed ganrif ar bymtheg i'r amser presennol—cyf- 
nod y dadblygu. Wedi i egwyddor gael ei chydnabod, nid ydyw yn 
cael eì dwyn allan yn ei hŷd a'i llêêd am lawer o amser. Ni fydd y 
byd yn barod i'w derbyn yn ei holl gynnwys, ond fel y mae goleuni a 
gwybodaeth ychwanegol yn ei gymhwyso yn raddol i dderbyn dadblyg- 
iadau newyddion o hôni. Gwaith graddol ydyw hwn, ond sicr. Y mae 
y byd yn sicr o gael yr hyn y mae yn deilwng o hôno, ac yn barod i'w 
dderbyn. Ymhob gwlad ceir dynion o flaen eu hoes; ond mae yn rhaid 
cael cyfnewidiad yn y farn gyhoeddus cyn y bydd yn ddoeth nac yn 
ddïogel gwneyd cyfnewidiad yn y deddfau. Gwaith ein hoes ni, ac 
oesau eto i ddyfod, ydyw dadblygu i'w cyflawn faintioli yr egwyddorion 
a osodwyd ì lawr yn y cyfnod pwysig o tua dechre yr unfed ganrif ar 
bymtheg hyd ddiwedd yr eilfed ganrif ar bymtheg. Gobeithio y ceidw 
y darllenydd mewn cof y golygiad hwn at y cyfnod sydd i fod yn destun 
y sylwadau gydd yn canlyn. 

Ymhlith llawer o ddygwyddiadau pwysig a gymerasant le yn y ddwy 
ganrif hon, y mae codiad a chynnydd trefedigaethau perthynol i'r gwa- 
hanol wledydd yn deilwng o sylw. Yn nechre y cyfnod hwn yr oedd 
masnach y dwyrain yn nwylaw y Portuguese, ac yr oeddynt fel cenedl 
yn dechreu teimlo oddiwrth effeithiau niweidiol moethau. Yr oedd 
diwydrwydd a gwroldeb yn darfod yn gyflym o'u mysg, a phan ddin- 
ystriwyd eu byddin yn Affrica, syrthiasant braidd yn ddiymdrech dan 
iau Spaen. Er mwyn rhoddi dyrnod effeithiol i fasnach y Dutch, pa 


GWAREIDDIAD YN EWROP. 101 


rai oedd wedi gwrthryfela yn ei erbyn, gwaharddodd Philip, brenin 
Spaen, iddynt ddyfod i borthladd Lisbon i brynu nwyddau y Dwyrain. 
Yr oedd hyn yn ergyd trwm i'w masnach, ond y mae diwydrwydd a 
dyfalbarhâd yn gallu troi rhwystrau yn fanteision. Penderfynasant 
fyned eu hunain i'r dwyrain i'w hymofyn, ac na ddibynent o hyny 

. allan ar y Portuguese am danynt. Anfonwyd dynion cymhwys i edrych 
beth oedd eu rhagolygon, ac ar ol cael adroddiad ffafriol gan y rhai 
hyny, ffurfiwyd East India Company. Hwyliodd Admiral Warwick, 
yr hwn a ystyria y Dutch fel tad eu masnach a'u dylanwad yn y 
dwyrain, a bu yn llwyddiannus i osod eu masnach ar sylfaen gadarn. 
Fel yr awgrymwyd o'r blaen, yr oedd Portugal yr adeg hon dan 
lywodraeth Spaen, ac nid oedd Philip yn gofalu dim am les y wlad 
hono. Nid oedd y Portugese eu hunain chwaith yn gofalu cymaint am 
gyfanrwydd eu meddiannau wedi i'w gwlad golli ei hannibyniaeth. 
Cymerodd y Dutch fantais ar hyn, ac ymosodasant ar eu sefydliadau, ac 
wedi rhyfel blin a dinystriol, llwyddasant i'w gwthio o'u meddiannau, ac 
i ddyfod yn gryfach ac yn fwy dylanwadol yn y dwyrain na'r un genedl 
arall. Hyd yn hyn yr oedd yr ymdrechfa wedi bod rhwng y Portugese 
â'r Dutch, ond yn fuan daeth y Saeson ymlaen, ac y mae y dyfalbarhâd, 
yr egni, a'r gwroldeb, sydd yn eu nodweddu fel cenedl, wedi eu dangos 
yn eu perffeithrwydd yn y rhan hon o'r byd. Ffurfiwyd yr East India 
Company Seisonig yn y flwyddyn 1600, ac yn y flwyddyn ganlynol hwyl- 
iodd James Lancaster gyda phump o longau i'r India, a chafodd dder- 
byniad croesawgar gan rai o'r tywysogion brodorol. Am yspaid maith 
O amser, yr oedd gan y Saeson anfanteision dirfawr i ymdrechu yn eu 
herbyn ; oblegid yr oedd y cenedloedd eraill a enwasom wedi cael y blaen 
arnynt, ac yn taflu pob rhwystr a allent ar eu ffordd ; ac er mor bwysig 
i Loegr ydoedd iddynt lwyddo yn yr anturiaeth hon, eto, o herwydd 
gwladlywyddiaeth gul a dall James I., ni dderbyniasant nemawr gefn- 
ogaeth na dim cymhorth. Ond er yr holl anfanteision hyn yr oedd eu 
sefydliadau, er yn weiniaid, eto â golwg lwyddiannus arnynt. Cyn- 
nyrchodd y llwyddiant hwn ddychryn nid bychan ymhlith y Dutch, a 
phenderfynasant arfer pob moddion yn ddirgel ac agored i'w gyru ymaith 
fel yr oeddynt wedi gwneyd o'r blaen â'r Portugese. Yn eu cyfyngder 
yr oeddynt yn troi yn fynych i edrych am gymhorth oddicartref, ond 
cawsant edrych yn ofer am dymmor hir, oblegid nid oedd James I., na 
Charles I., yn ddigon goleuedig i weled y manteision masnachol cy- 
gylltiedig â'u llwyddiant, nac yn meddu digon o wroldeb i estyn cymhorth 
iddynt rhag tynu gŵg Holland am eu penau. Gwelodd llygad craff 
Cromwell yr angenrheidrwydd o'u hamddiffyn, ond bu farw cyn gallu 
gwneyd dim effeithiol; ac nid oedd Charles II. yn gofalu dim am lês y 
deyrnas. O'r dechreuad bychan ac anaddawol hwn trwy gyfnodau o 
adfyd ac anhawsderau dirfawr y cynnyddodd meddiannau y Saeson yn 
y dwyrain i'w maintioli aruthrol presennol, trwy ŷni a dyfalbarhâd nad 
oes genym hanes am eu bath ymhlith un genedl arall, hen na diweddar. 
Yn y cyfnod hwn yr oedd y Saeson yn fwy llwyddiannus yn Ngogledd 
America a'r West Indies. Yn un o flynyddoedd olaf y bymthegfed 
ganrif, darganfyddodd Cabot, morwr yn ngwasanaeth Harri VII., 
Newfoundland, a hw yliodd gyda glânau'r America o Gulf of St. Laurence 
hyd Cape of Florida. Ni chymerwyd un fantais ar y darganfyddiadau 

G 


109 GWAREIDDIAD YN EWROP. 


a wnaeth y dyn anturiaethus hwn hyd tua chanol teyrnasiad Elizabeth, 

ryd y gwnaed ymgais egnïol gan Loegr i niweidio Spaen yn ei threfed- 
bgnetbau. Yn 1606, ffurfiwyd dau gwmni ymfudol, y London Company, 
a'r Plymouth Company. Dewisodd y London Company y rhan hono o'r 
wlad a elwir yn awr Virginia, a dewisodd y Plymouth Company New 
England. Anfonodd y cwmni cyntaf a enwasom Christopher Newport, 
gyda chant a deg o ymfudwyr, ac offerynau amaethyddol, a phob math 
O arfau. Nid oes angen dyweyd fod y drefedigaeth hon wedi troi allan 
yn llwyddiannus iawn. Yn ystod teyrnasiad James I., yr oedd amryw 
o'r Puritaniaid wedi symud drosodd i Holland er mwyn cael rhyddid 
crefyddol; ond nid oeddynt yn esmwyth yno, a dechreuasant edrych 
tua'r gorllewin. Gofynasant am ran o'r tir a roddwyd i'r Plymouth 
Company, yr hyn a ganiatâwyd iddynt yn rhwydd. Yn 1620, hwyliodd 
cant ac ugain o honynt mewn llong o'r enw May Flower tua'r America, 
er mwyn cael rhyddid i addoli Duw fel yr oeddynt yn cael eu cyfarwyddo 
gan eu cydwybodau. Dilynwyd hwy yn fuan gan rai cyffelyb eu syn- 
iadau o'r wlad hon, a bu Puritaniaid Lloegr am flynyddoedd yn cario 
eu crefydd a'u syniadau rhyddfrydig ìi New England. Yn amser Crom- 
well, cymerwyd ynys êang a thoreithiog Jamaica oddiar y Spaeniaid. 
Er mwyn rhoddi pob mantais i Brydain oddiwrth ei meddiannau tramôr, 
gwnaed deddf yn 1651, yr hon a elwid Navigation 4ct, ymha un y 
gwaherddid i longau tramor ddyfod i borthladdoedd y trefedigaethau 
Prydeinig, oddieithr o dan amgylchiadau neillduol. Tua chanol yr 
unfed ganrif ar bymtheg, agorwyd masnach ennillfawr â Rwssia, 
trwy fod ffordd o amgylch y North Care wedi ei darganfod i'r wlad hono, 
ac erbyn hyn yr oedd nwyddau Prydeinig mewn galwad uchel yn 
mhorthladdoedd Môr y Canoldir a'r Baltic. Yn y cyfnod hwn nid oedd 
masnach na meddiannau tramor Ffrainc ond dibwys. Yr oedd trefedig- 
aeth Canada eto yn ei mabandod,—nid oedd ganddi yr un sefydliad 
yn yr East Indies, ac nid oedd Martinigue a Guadaloupe ond 
eiddil a dibwys. Yr oedd Spaen yn parhâu i dderbyn symiau an- 
ferth o fŵngloddiau Mexico a Peru; ond y mae pob math o gyfoeth ond 
& ddaw trwy weithgarwch a diwydrwydd yn niweidiol i genedloedd yn 
gystal âg i bersonau unigol. Nid oes genym hanes am un genedl wedi 
dyfod yn gyfoethog yn sydyn ac o ddamwain megys, nad ydyw wedi 
hyny wedi myned yn dlawd yn raddol. _ Tra yr oedd Portugal a Spaen 
yn suddo dan eu cyfoeth i ddiogi a thrueni, yr oedd Lloegr a Holland, 
mewn llawer mwy o anfanteision, yn ymddyrchafu mewn cyfoeth a 
gwybodaeth trwy eu hymrôad a'u diwydrwydd. Ni raid ond enwi y 
dynion oedd yn byw ar yr un pryd yn yr unfed ganrif ar bymtheg, i 
ddangos fod yn anmhosibl i'r ganrif hon fyned heibio yn dawel a hedd- 
ychol. Yn Lloegr yr oedd Harri VIII., yn Ffrainc yr oedd Francis I., 
yn Germany yr oedd Charles V., yn Twrci yr oedd Solyman the Magni- 
Jicent, ac yn Rhuíain yr oedd Leo. X. Heblaw y penaduriaid hyn, yr 
“oedd amryw o wŷr eraill, dynion ag yr oedd yn anmhosibl iddynt fyned 
írwy y byd heb adael eu hargraff arno, yn byw yn yr un oes, megys 
Luther, Erasmus, Hutten, ac amryw eraill. Fel y mae yn naturiol 
(dysgwyl wrth sylwi ar enwau y dynion oedd yn byw ynddi, rhai yn alluog, 
rhai yn onest, rhai yn uchelgeisiol ac aflonydd, y mae y ganrif hon ar 
ei hŷd yn llawn bywyd a chyffro. Ond yn nghanol y dygwyddiadau pwysig 


GWARKIDDIAD YN EWROP, 103 


a gymerasant le yn y cyfnod hwn, y mae un ag sydd yn llawer pwysicach 
na'r cyfan ynghyd, sef y Diwygiad Protestanaidd. Yn y Diwygiad hwn 
daeth elfen newydd mewn gwareiddiad i weithrediad, elfen ag sydd wedi 
newid hanes Ewrop yn hollol. 

Pan ddaeth Leo V. i'r orsedd, cafodd cyllidau yr Eglwys mewn 8sef« 
yllfa isel iawn; a chan nad oedd yntau yn meddu dawn na thuedd i 
gynnilo, yr oedd yn rhaid chwilio am ryw gynllun jp wneyd y'diffygion i 
fyny. 'Tuag at gyraedd yr amcan hwn, rhoddodd h&wl i amryw i werthu 
“'maddeuant-lythyrau.” — Yn ol athrawiaeth Eglwys Bhufain, y mae 
holl weithredoedd da y saint, pa rai sydd dros ben yr,hyn sydd angen- 
rheidiol i'w cyfiawnhâu, ynghyda haeddiant anfeidrol yr Arglwydd Iesu 
Grist, yn cael eu gosod gyda'u gilydd i wneyd un trysor mawr, ac y mae 
yr agoriadau at y trysor hwn wedi eu hymddiried i St. Pedr, ynghyda'i 
olynwyr y Pabau, pa rai a allant agor at y cynnwys gwerthfawr, a thros- 
glwyddo y gyfran angenrheidiol i unrhyw un am unrhyw swm penodol 
o arian, a bydd hyny yn ddigon i gael maddeuant iddo o'i holl bechodau, 
neu i gael gollyngdod ìi unrhyw un o'r purdan. _ Ar yr athrawiaeth hon 
yr oedd maddeuant-lythyrau yn seiliedig. Rhoddodd Leo hawl i 
werthu y maddeuant-lythyrau hyn yn Germany, ynghyda rhan o'r elw 
oddiwrth eu gwerthiant i Albert, archesgob Magdeburg, yr hwn a 
ddefnyddiodd Tetzel, mynach Dominicaidd, fel ei oruchwyliwr. Wele 
gyfieithiad o'r ffurf a werthai Tetzel:—*“ Bydded i'n Harglwydd Iesu 
Grist gymeryd trugaredd arnoch, a rhoddi gollyngdod ishwi trwy 
rinwedd ei ddyoddefiadau sanctaidd. Ac yr ydwyf fì trwy ei awdurdod, 
ac awdurdod ei apostolion bendigedig, Pedr a Paul, a'r sancteiddiaf 
Bab, wedi ei roddi a'i drosglwyddo i mi yn y parthau hyn, yn rhoddi 
gollyngdod i chwi yn gyntaf oddiwrth holl geryddon eglwysig ymha 
fodd bynag y tŷnwyd hwy, ac yna oddiwrth bob pechod, trosedd, a 
rhysedd, pa mor fawr bynag y gallant fod, hyd yn nôd y pechodau hyny 
a gedwir i'w profi gan yr esgobaeth sanctaidd; ac mor bell ag y mae 
agoriadau yr Eglwys sanctaidd yn cyraedd, yr ydwyf yn troi heibio bob 
cosbedigaeth a ellwch ei haeddu yn y purdan o'u herwydd, ac yr ydwyf 
yn eich adferu i fwyniant o holl ordinhadau yr Eglwys, i undeb y 
ffyddloniaid, ac i'r purdeb a'r diniweidrwydd hwnw oeddych yn ei 
feddu yn eich bedydd, fel pan y byddwch farw, y bydd pyrth cosbedig- 
aeth yn cael eu cau, a phyrth paradwys yn cael eu hagoryd; ac os 
na byddwch farw yn awr, bydd y gras hwn yn aros mewn grym pan 
byddwch ar fin trengu. Yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan.” 
Wrth gymhell y maddeuant-lythyrau hyn, arferai Tetzel yr ymadr- 
oddion canlynol a'r cyffelyb: “Os pryna unrhyw un y maddeuant- 
lythyrau hyn, bydd ei enaid yn ddïogel am byth. Y mae eu rhin- 
wedd mor fawr fel y mae y pechodau mwyaf rhyfygus yn cael eu maddeu 
yn y fan i'w perchenog. _ Am ddeuddeg ceiniog gellwch dŷnu enaid eich 
tad o'r purdan. — Os nad oes genych ond un gôt, dylech ei dyosg yn y 
fan a'i gwerthu er mwyn prynu y fath drysor.” 

Yr oedd Ewrop wedi bod mewn caethiwed a thywyllwch, ac mewn am- 
ryfusedd cadarn yn credu y fath gelwyddau dybryd am ganrifoedd; ond 
yr oedd yr amser wedi dyfod i'w rhyddhâu; a pharí ddaeth yr awr fe 
ddaeth y dyn. Pan ddaeth Tetzel ìi gymydogaeth Wittemberg i werthu 
maddeuant-lythyrau, gwrthwynebwyd ef gan MARTIN LUTHER. Yr 

ÂG 


104 GWABEIDDIAD YN EWROD. 


oedd Luther yn meddu pob peth sydd yn angenrheidiol i wneyd diwyg- 
iwr mawr. Cariad at y gwirionedd a gwroldeb i'w gyhoeddi beth bynag 
fyddai y canlyniadau, oeddynt yr elfenau amlycaf yn ei gymeriad. Pe 
buasai yn byw yn yr oes hon, buasai yn cael ei ystyried gan lawer o bobl 
barchus yn ddyn rhyfedd, yn ddyn rhyfygus ac aflonydd iawn. Paham 
na fuasai y dyn fyw yn dawel, yn barchus, ac yn llonydd fel ei gym- 
ydogion? Mae yr ateb ar wyneb hanes Luther. Yr oedd yn gosod y 
gwirionedd o flaen pawb a phob peth. Ond er mor angerddol yr oedd 
yn teimlo, dangosodd lawer o arafwch yn ei ymosodiadau ar y Babaeth ; 
oblegid yn raddol y cyrhaeddodd sicrwydd yn ei feddwl ei hun. Ni 
alwyd ar neb er dyddiau yr apostolion i wneyd y fath waith, ac ni elwir 
ar neb eto hyd ddiwedd amser. _ Yr ydym yn cael hanes yn y Bibl am 
ddynion yn cael eu codii wneyd gwaith mawr; ond yr oedd rhyw ar- 
wyddion sicr yn cael eu rhoddi iddynt mai ewyllys Duw oedd iddynt ei 
gyflawni. Ond dyma ddyn wedi ei ddwyn i fyny yn Babydd zelog, wedi 
arfer erioed ag edrych ar Eglwys Rhufain gyda'r parch dyfnaf, yn de- 
chreu ammheu crefydd ag yr oedd yr holl fyd gwareiddiedig yn ei derbyn, 
—crefydd ag oedd yn proffesu anffaeledigrwydd, a holl allu a dysgeid- 
igaeth Ewrop y tu cefn iddi. Teimlai ei hun wedi llithro braidd yn ddi- 
arwybod i gefnfor tymhestlog ammheuaeth, heb hŷdred na llêdred; yr 
holl hen landmarks wedi diflanu, ac yntau ei hunan yn nghanol peryglon 
. ac ammheuon ofnadwy. Trwy ystormydd a thônau y cyrhaeddodd yr 
hafan ddffaunol o sicrwydd yn y diwedd. Mynych y gofynai yn ddif- 
rifol jddo eì hun, “' Ai tybed mai myfi fy hunan sydd yn iawn, a phawb 
arall yn cyfeiliorni? Beth os ydwyf wedi y cyfan yn methu!” Wedi 
cael sicrwydd yn ei feddwl ei hun, nid oedd peryglon na gelynion allanol 
ond dibwys yn ei olwg. Y mae pawb yn gwybod am ei atebiad i ryw rai 
oedd yn ceisio ei berswadio ì beidio myned i Gymanfa Worms. Dro 
arall pan oedd ei gyfeillion yn erfyn yn daer arno beidio myned trwy 
diriogaeth rhyw Dduc George, yr hwn oedd elyn creulawn iddo, atebodd 
Luther, “ Duc George, yn wir! Y mae y diafol yn llawer mwyna Duc 
George, ac nid oes arnaf fi ofn y diafol. Myned trwy eidiriogaeth! âf 
—mi âf drwodd pe bae yn gwlawio duciaid o'i fath ef am naw niwrnod.” 
Mewn undeb â gwroldeb beiddgar, cydwybodolrwydd dwfn, a zêl danllyd, 
yr oedd ynddo y tynerwch a'r caredigrwydd mwyaf. Yr oedd yn llawn 
mor hynod am ei hawddgarwch a'i dynerwch ymysg ei gyfeillion âg am 
ei wroldeb a'i lymder ymhlith eì elynion, | 

Dyma y dyn a feiddiodd ymosod ar Eglwys Rhufain. Yr oedd y 
pleidiau yn bur anghyfartal. Ar y naill law, dyma y Babaeth â gallu 
tymmorol diderfyn yn ei llaw, yn hôni fod agoriadau teyrnas nefoedd yn 
ei meddiant, dychrynfêydd tymmorol a thragywyddol at ei galwad, a'i 
gŵg neu ei gwên yn cael ei ystyried yn ddigonol, nid yn unig i effeithio 
ar sefyllfa dyn yn y byd hwn, ond i wneyd ei dragywyddoldeb, un ai yn 
dywyllwch eithaf, neu yn wŷnfyd a thangnefedd. Ar y law arall, dyma 
Martin Luther, a'r Bibl yn ei law, yn appelio at y gydwybod. | 

Yr oedd y byd wedi ei barotôi i dderbyn y Diwygiad. Er nad oedd 
Ewrop yn barod i dderbyn y gwirionedd trwy Waldus yn y ddeuddegfed 
ganrif, na thrwy Wickliffe yn y drydedd ganrif ar ddeg, a Huss yn y 
bymthegíed ganrif, eto ni íu eu hymosodiadau ar y Babaeth yn ofer, 
oblegid yr oeddynt wedi parotôi y ffordd i Luther. Hefyd, bu y rhwyg 


GWAREIDDIAD YN EWROP. 105 


mawr yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a dechre y bymthegfed ganrif, pryd 
ag yr oedd dau neu dri o Babau ar yr un pryd yn ysgymuno ac yn mell- 
dithio eu gilydd, yn foddion i leihâu parch y bobl at olynydd St. Pedr. 
Bu gwaith cynghorau Constance a Basil yn diswyddo ac yn ethol Pabau 
yn foddion i agor llygad y byd, ac i ddangos iddo fod awdurdod uwch 
na'r eiddo y Pab yn bod. Nid oedd yr archoll a roddwyd ar y pryd hwn 
i awdurdod y Pab wedi ymiachâu pan ddaeth Alexander VI., ac ar ei ôl 
Julius II.,i gadair St..Pedr, llygredigaeth a chreulonderau pa rai a 
barasai ffieidd-dod a chynhwrf trwy holl wledydd Crêd. Yr oedd credu 
yn anffaeledigrwydd y dynion hyn braidd yn ormod i hygoeledd yr 
amser hwnw. Nid oedd llygredigaeth yn gyfyngedig i'r Pabau, ond yr 
oedd wedi ymdaenu trwy yr holl Eglwys. Fel hyn y dywed Bellarmine, 
yr hwn oedd Babydd zelog :—'' Am rai blynyddoedd cyn i'r heresiau 
Lutheraidd a Chalfinaidd gael eu cyhoeddi, nid oedd dim llymder yn-y 
llysoedd eglwysig, dim*dysgyblaeth gyda golwg ar foesau, dim gwybod- 
aeth mewn llênyddiaeth gysegredig, dim parch at bethau Dwyfol—nid 
oedd braidd ddim crefydd yn aros.” A'r hyn oodd yn gwneyd pethau yn 
waeth oedd y gallai offeiriad gael maddeuant o'r pechodau mwyaf erchyll 
am swm bychan o arian. Gallai esgob neu abad euog o lofruddiaeth 
gael maddeuant am 12p. 10s. Ond nid oedd yn ddigon gan yr Eglwys 
Babaidd fwynhâu ei llygredigaeth yn llonydd, yr oedd wedi myned i 
yspeilio y gwalianol wledydd yn annhrugarog. Yn Germany, yr oedd 
oddeutu hanner yr holl eiddo wedi myned i feddiant yr Eglwys. Yr 
oedd rhagorfreintiau lliosog a phwysig hefyd yn perthyn i'r offeiriaid. 
Nid oedd gwŷr eglwysig yn ddarostyngedig i'r gallu gwladol. Ganddynt 
hwy yr oedd yr awdurdod i brofì oddeutu hanner yr achosion a ddygid 
o flaen llysoedd gwladol, megys ewyllysiau; prïodasau, &c. Erbyn 
cymeryd i ystyriaeth fod dosbarth neillduol mewn gwlad yn byw ar ei bras- 
der, yn annibynol ar ei chyfreithiau, ac wedi trawsfeddiannu awdurdod 
uchel, a'r rhai hyny (yn Germany) yn dramorwyr, mae yn naturiol credu 
fod y wlad yn anesmwyth o dan y fath orthrwm annaturiol. Yr oedd 
brenhinoedd ac ymherawdwyr wedi bod yn ymdrechu yn ofer ysgwyd 
ymaith iau gaethiwus Bhufain. Gan fod Frederic, etholwr Saxony, yn 
ŵr call, ac yn teimlo yn fawr o herwydd y gorthrwm hwn, nid oedd yn 
ddrwg ganddo weled dadl ac anghydtod rhwng gwŷr eglwysig â'u gilydd, 
gan ei fod yn gweled fod hyn yn debycach o fod yn foddion i'w symud 
ymaith na dim arall. Yr oedd efe mor awyddus â Luther i ryddhâu 
Germany odditan orthrwm Rhufain. Gallesid meddwl y buasai ymosod- 
iadau grymus Luther, dan nodded y fath un â Frederic, yn peri i Leo 
ymddwyn yn ochelgar, ac ar_yr un pryd yn benderfynol; ond yn lle 
hyny, bu annoethineb y Pab yn gymaint mantais ìi Luther â dim. 
Pe buasai wedi gwrandaw ar ei gŵynion, ac wedi ceryddu Tetzel a'i 
gymdeithion, buasai hyny, mae yn debyg, yn boddloni Luther y pryd 
hwnw ; neu pe buasai ar y dechre wedi ei esgymuno, buasai hyny yn ei 
lethu cyn iddo agor ei lygad ei hunan yn iawn, na goleuo rhai eraill, 
Bu yr annybendod hwn yn fantais i Luther ddyfod yn gryf, a bu y llym- 
der a arferwyd wedi hyny yn foddion i'w yru ymhellach, ac i ddwyn 
eraill i weled ysbryd y Babaeth yn ei lliw ei hun. _ Ond er fod llygredig- 
aeth a gorthrwm Eglwys Rhufain wedi parotôl Ewrop i dderbyn y 
Diwygiad, eto ni chymerodd yr un genedl neillduol ef dan ei nodded, 


106 GWAREIDDIAD YN EWROP. 


ac felly ni wnaed ef yn rhywbeth llêol neu genedlaethol. Bu am dym- 
mor yn ddiamddiffyn, ond yr oedd o gymaint â hyny yn fwy annibynol. 
Cafodd gymeryd ei ffurf ei hunan heb i neb ymyraeth âg ef. Yr oedd 
ei ysbryd mor êang â'r natur ddynol, a'i wyneb ar yr holl fyd, ac felly 
yn ymdaenu dros wahanol wledydd. Derbyniwyd ef dros hanner Ger- 
many, Prussia, Livonia, a theyrnasoedd Deumark, Sweden, a Norway, 
fel y mne yn cael ei osod allan yn Nghyffes Augsburg; yn Lloegr, 
Switzerland, Scotland, a Holland, derbyniwyd “daliadau Geneva.” 
Collodd Ffrainc y cyfleusdra i ddyfod mor gref fel ag i allu rhoddi deddf i 
alluedd eraill y Cyfandir, yr hyn, wedi hyny, y mae wedi ymdrechu mor 
egnïoli'w gyraedd. Orêadur gwamal, arwynebol, oedd yn teyrnasu yno y 

ryd hwn, heb ddeall manteision ei wlad. _ Yr oedd Ffrainc yn addfed i 
derbyn y Diwygiad, a buasai yn hawdd i Francis ddyfod yn ben ar 
holl Brotestaniaid Ewrop, eu huno yn ei ryfeloedd â'r ymherodraeth 
Germanaidd, a gwneyd i Ffrainc yn barhiâol yr hyn a wnaeth Buona- 
parte iddi am dymmor byr trwy ei athrylith filwrol. 

Y mae canlyniadau y Diwygiad Protestanaidd yn llïosog a phwysig, 
ond gellir eu holrhain i gyd i un ffaith, sef fod y Diwygiad hwn wedi bod 

foddion ì ryddhâu Ewrop oddiwrth gaethiwed gwladol a chrefyddol. 
Diwygio dynion ac nid deddfau oedd gwaith Luther, Bu y Diwygiad 
hwn yn foddion i newid deddfau ac arferion llawer o,wledydd trwy ei 
fod yn cynnwys gallu ìi gyfnewid y bobl. Cynnyrchodd y rhyddid hwn 
ymchwiliad mewn gwyddor a_ chelfyddyd, rhyddid mewn crefydd a 
gwleidyddiaeth, ac anturiaeth a diwydrwydd mewn masnach. Y mae y 
cenedloedd a'i gwrthodasant wedi suddo yn îs er hyny, a'r cenedloedd 
a'i derbyniasant wedi llwyddo ymhob modd. _ Nid ydyw ond ofer dysgwyl 
am lwyddiant cenedlaethol ond yn unol â'i hegwyddorion. Hyd yn 
nôd y gwledydd sydd eto yn parhâu yn Babaidd, y maent yn llwyddian- 
nus i'r graddau y mae syniadau Protestanaidd wedi ennill tir ynddynt. 
Mewn gwirionedd, yr oedd Luther i benderfynu, nid yn unig a oeddem 
i gael crefydd a allai gyfnewid y galon ac achub yr enaid, ond hefyd, a 
oeddem i gael railways, electric telegraph, agerìongau, bywyd masnachol, 
a lliaws o bethau eraill ag sydd yn tueddu i wneyd gwlad yn ddedwydd 
a chyfoethog. 

Yr ydym o'r blaen wedi cyfeirio at ryfeloedd Francis I. âg ymherawdwr 
Germany. Yn y cyfnod hwn hefyd yr oedd Twrci wedi cyraedd ei 
chyflawn nerth, ac yn bygwth holl Ewrop. Bu yr ymdrechiadau 
gwaedlyd hyn yn foddion, nid yn unig i ddwyn y gwahanol genedloedd 
yn gydnabyddus âg arferion a dyfeisiau eu gilydd, ond hefyd i wneyd 
rhyfel yn ymdrechfa bwyllog, yn cael ei dwyn ymlaen ar egwyddorion 
dealladwy, ac nid yn ymgyrchoedd gwylltion fel rhyfeloedd y groes, neu 
anturiaethau Edward III. neu Harri V. O hyny hyd yn awr, y mae 
gwroldeb yn cael edrych arno yn ffrwyth ystyriaeth ac nid nwyd, yr hyn 
8ydd yn gwneyd gwahaniaeth rhwng gwroldeb dyn a gwroldeb yr anifail 
ar bwystfil. Yr oedd y gwahanol deyrnasoedd mor gyfartal mewn 
gwareiddiad yn y cyfnod hwn, fel nad oedd y naill yn alluog i ennill 
mantais bwysig ar y llall yn y rhyfeloedd gwaedlyd a gymerasant le. 
Pan y mae anghyfartaledd rhwng y pleidiau mewn rhyfel, mewn gwrol- 
deb, a gwybodaeth, y mae gorchfygiadau cyflym yn cymeryd lle. Yr 
oedd Alexander Fawr, a Tamerlane, yn arwain dynion gwahanol iawn i'w 


GWAREIDDIAD YN EWROP, 10Y 


gelynion. Erna fu yr un o'r teyrnasoedd yn alluog i estyn nemawr ar 
ei therfynau, eto cymerodd cyfnewidiadau pwysig le yn amgylchiadau 
mewnol amryw o honynt. 

Bu Spaen am yspaid maith o amser yn meddu cyfansoddiad cryfach 
& mwy rhyddfrydig na'r un wlad arall yn Eiwrop; ond yn y cyfnod hwn 
fe'i dinystriwyd. Yn Oastile llwyddodd Charles V. i ddyrchafu yr 
awdurdod frenhinol ar adfeilion rhyddid ei ddeiliaid, ac er ei fod wedi 
caniatâu i'r enw COortes (eu senedd) aros, nid oedd ei haelodau ond 
gweision ufudd y brenin, ac nid cynnrychiolwyr y bobl. Ymosododd 
Philip ei fab gyda'r un llwyddiant ar ryddid Arragon. Wedi hyn yr oedd 
y brenin yn llywodraethu yn Spaen yn unbenaethol. 

Tra yr oedd y dygwyddiadau hyn yn cymeryd lle yn Spaen, yr oedd 
Ffrainc yn dyfod ymlaen yn raddol. Cymerwyd Calais oddiar y Saeson, 
yr hyn a fu yn foddion i wneyd yn anmhosibl ìi Loegr ymosod arvni 
mwyach. _ Yr oedd wedi dyfod yn deyrnas gryno, heb fod gan un gallu 
tramor un meddiant o'i mewn. rbyn hyn yr oedd holl adnoddau y 
wlad at alwad y brenin; oblegid yr oedd yr arglwyddi a'r tywysogion 
wedi eu darostwng, ac nid oedd y bobl wedi derbyn un fantais oddiwrth 
hyny. Yr oedd Ffrainc yn dyfod y deyrnas gryfaf ar y Cyfandir, ond bu 
cynhyrfiadau mewnol yn rhwystr iddi am dymmor gymeryd ei lle fel y 
cyfryw. 

Yn ystod y cyfnod dan sylw, cynnyddodd Lloegr mewn cyfoeth a 
rhyddid yn fwy na'r un wlad arall. Bu gwladlywyddiaeth Harri VII., er ei 
bod yn greulawn a gorthrymus, ar y cyfan yn llesol i'r wlad. Er mwyn 
rhoddi dyrnod effeithiol i'r bendefigaeth, yr oedd Harri VII. wedi rhoddi 
hawl i'r boneddigion i werthu eu hetifeddiaethau, ac yr oedd ei fab yn 
hynod gefnogol ìi hyn... Cymerwyd meddiant hefyd ar diroedd Eglwys 
Rhufain, a gwerthwyd hwy. Dygwyd swm mawr o eiddo i gylchrediad 
oedd o'r blaen yn gorwedd yn llonydd. Rhoddodd hyn fywyd newydd 
mewn masnach. Daeth y ffordd yn agored i gyfoeth ac awdurdod i 
ddynion o bob sefyllfa. Bu gwaith Harri yn ysgwyd ymaith iau y Pab yn 
foddion i arbed symiau mawrion oariani'r wlad; oblegid yr oedd trethi, 
pererindodau, a gofynion diddiwedd yr Eglwys, yn ei thlodi yn fawr. 
Dywedir fod sefyllfa gweithiwr da yn fuan ar ol hyn, cystal mewn amryw 
bethau â sefyllfa Iarll yn amser Harri II. Mor fuan ag y dechreuodd 
y bobl gynnyddu mewn gwybodaeth a chyfoeth, dechreuodd eu dylanwad 
gynnyddu hefyd. Daeth eu cynnrychiolwyr yn y Senedd i gael edrych 
arnynt yn elfen bwysig yn y llywodraeth. Yn y fan hon gallwn sylwi 
mai yn amser Harri VIII. y cynnrychiolwyd Cymru gyntaf yn Senedd 
Lloegr. Er nad oedd Harri a'i olynwyr yn bwriadu i Dŷ y Cyffredin 
gael ond ychydig awdurdod, eto yr ydym yn ei gael mewn yspaid bŷr 
O amser wedi cyraedd dylanwad mawr, yn dwyn un o frenhinoedd 
Lloegr i brawf, ac yn tôri ei ben am feiddio ymosod ar ei hawliau. Ni 
ddylid gwneyd y crybwylliad byraf am gynnydd rhyddid yn Lloegr heb 
ddwyn enw OLIVER CROMWELL Ì mewn. Wrth gyfeirio at yr hyn a 
wnaeth Cromwell o blaid rhyddid Prydain yn neillduol, ac Ewrop yn 
gyffredinol, dywed Merle D'Aubignê, “ Yr oedd yn ymladd y frwydr fawr 
yn erbyn Pabaeth a brenhinoedd y canoloesoedd, y frwydr fwyaf sydd 
gan hanesiaeth i'w desgrifio er sefydliad Cristionogaeth ac ymdrechfa y 
Diwygiad. Canlyniad y frwydr hon oedd rhyddhâd yr oes bresennol, 


108 GWAREIDDIAD YN EWROP. 

'ac oesau eto i ddyfod. Heb Cromwell, a siarad yn ddynol, buasai 
rhyddid wedi ei golli, nid yn unig i Loegr, ond i Ewrop. Os oes un dyn 
yn yr oesoedd a aethant heibio wedi cyfranu mwy na neb arall, mwy na 
phawb eraill, at ryfeddodau yr oes bresennol, y dyn hwnw ydyw Oliver 
Cromwell. Nid ydyw mawredd presennol Lloegr ond sgylweddiad o'i 
gynllun ef.” 

Yn ystod y cyfnod hwn, cymerodd cyfnewidiad pwysig le yn sefyllfa, 
ac hefyd yn ysbryd, llŷs Rhufain. Cyn yr unfed ganrif ar bymtheg, yr 
oedd y Pabau yn hôni awdurdod ddiderfyn. Hwynt-hwy oedd yn blaen- 
ori braidd ymhob symudiad pwysig, ac yn rhoddi cyfeiriad i amgylchiadau 
Ewrop yn gyffredinol. Rhoddodd y Diwygiad ddyrnod effeithiol i'w 
dylanwad. O hyny hyd yn awr y maent wedi llywodraethu trwy gyf- 
rwysdra yn hytrach nag awdurdod. Yr oeddynt yn ymwybodol fod 
dosbarth lliosog o grefyddwyr ymhob gwlad yn gwylio eu symudiadau 
yn fanwl, &c yn cymeryd mantais ar eu holl ffaeleddau. Bu hyn yn 
foddion i wneyd eu gwladlywiaeth yn fwy cymedrol, a'u moesau yn 
burach. 

Yr oedd Rwssia eto yn gorwedd mewn tywyllwch barbaraidd, heb un 
drafodaeth rhyngddi â galluoedd eraill Ewrop. 

Tra yr oedd Charles V. yn teyrnasu, daeth Sweden yn annibynol; ac 
mor gyflym ydoedd ei chynnydd fel yr ydym yn ei chael cyn diwedd y 
cyfnod hwn yn un o'r llywodraethau cryfaf yn Ewrop, ac yn brif am- 
ddiffynydd Protestaniaeth. Dylai calon bob Protestant cywir deimlo yn 
gynhes at Sweden am amddiffyn canlynwyr Luther gyda'r fath wroldeb 
a phenderfyniad nes gorfodi y gelyn creulawn i ymostwng. 

Yn ystod y cyfnod dan sylw, yr ydym yn gweled am y tro cyntaf yn 
hanes y byd hawliau rhesymol y bobl yn dechreu cael eu cydnabod. 
Ymhob gwlad orthrymus, dyn ydyw y crêadur mwyaf diwerth a dibarch 
o'i mewn, os na bydd yn berchen cyfoeth. Wrth edrych yn ol dros 
hanes gwahanol lywodraethau, ni a welwn y dosbarthiadau isaf mewn 
caethiwed. Yn ymherodraethau yr hen fyd, yr oedd yr hen athrawiaeth 
“fod y lliaws wedi eu crêu er mwyn un” yn ei chyflawn nerth. Yn 
ngweriniaethau anwadal Groeg, yr ydym yn cael y bobl mewn awdurdod, 
ond yr oedd eu lle eto heb ei benderfynu. Yn lle bod yn elfen yn y 
llywodraeth, yr oeddynt yn bobpeth ynddi, ac felly, o angenrheidrwydd 
yn gorthrymu eu gilydd; ac nid ydyw “gorthrwm y mwyafrif” nemawr 
well na gorthrwm un. _ Yn lle bod yn llywodraethau rhyddion, yn parchu 
hawliau yr holl ddeiliaid, yr oeddynt yn myned yn ochlocracy, yn llyw- 
odraeth y mob. Tuag at sicrhâu gwir ryddid, y mae yn llawn mor 
angenrheidiol cael rhyw ddïogelwch rhag anwadalwch y mwyafrif â 
rhag gormes un. Am Rufain, pan yn weriniaeth, y mae ei hanes yn 
hanes ymdrechiadau un dosbarth i gadw y dosbarth arall ilawr; ac yn 
y diwedd, fe esgorodd yr ymrafaelion hyn ar lywodraeth unbenaethol. 
Am ganrifoedd ar ol cwymp yr ymherodraeth Rufeinig, yr oedd y bobl 

. ymhob gwlad yn cael eu sathru dan draed. BEdrychid arnynt, ac ym- 
ddygid tuag atynt, yn hollol fel tuag at yr anifeiliaid a ddyfethir. Ar 
un law, yr ydym yn cael pendefigaeth gref a gorthrymus, ac ar y law arall, 
boblogaeth wasaidd a gorthrymedig. Wedi hir ymgyndynu, cydnabydd- 
wyd egwyddor bwysig, pa un a ddylai fod yn egwyddor sylfaenol pob 
llywodraeth, sef fod hawliau yn perthyn î ddyn fel dyn, yn annibynol ar ei 


GWABEIDDIAD YN EWROP. 109 


sefyllfa... Daeth y byd i ddeall fod gan y tlawd yn ei fwthyn hawliau 
mor wirioneddol â'r pendefig yn ei gastell. Gellir yn hawdd olrhain y 
cyínewidiad hwn i ddylanwad y Diwygiad. Y mae yr efengyl, fel yr 
oedd yn cael ei phregethu gan y Diwygwyr, â'i hwyneb ar yr holl fyd. 
Nid ydyw yn adnabod neb yn ol y cnawd. Yr oedd pob dyn ymhob 
man yn cael ei gyfarch fel crêadur cyfrifol ac anfarwol. Tueddai hyn 
yn fawr i osod urddas ar ddyn pa beth bynag fyddai ei amgylchiadau. 
O'r egwyddor bwysig hon y cyfododd pob mesur rhydd a chyfiawn, a 
holl ragorfreintiau y bobl, mewn blynyddoedd dyfodol; ac fe ddeil i'w 
dadblygu eto am lawer o amser cyn y bydd yn ei hŷd a'i llêd yn dyfod 
i'r golwg yn nghyfreithiau hyd yn nôd y wlad hon. 

Un o effeithiau cyntaf y cyfnewiniad hwn oedd rhyddid crefyddol. 
Yr oedd yr Eglwys er ys canrifoedd yn credu fod ganddi hawl i ddefn- 
yddio y gallu gwladol i ddinystrio cyfeiliornad. Pan esgynodd Orist- 
ionogaeth i orsedd Rhufain, yr oedd ei phroffeswyr yn tybio ei bod yn 
ddyledswydd arnynt orfodi y paganiaid i adael eu heilunod a derbyn y 
wir grefydd. Wedi llwyddo i wneyd hyn tuag at roddi terfyn ar y 
dadleuon diddiwedd oedd yn blino y gwledydd, ac er mwyn boddio ei 
uchelgais ei hun, yr oedd esgob Rhufain yn hôni anffaeledigrwydd; ac, 
wrth gwrs, yr oedd yn bechod mawr gwahaniaethu dim mewn barn 
oddiwrth y fath un, Am gryn amser, ar ol i'r Diwygiad dôri allan, nid 
oedd Protestaniaid, mwy na Phabyddion, yn barod i ganiatâu nemawr o 
ryddid cydwybod. Credai Luther, Knox, a Calvin, fod ganddynt hawl i 
ddinystrio cyfeiliornadau trwy gymhorth y llywodraeth wladol.  Gorfod- 
wyd Eglwys Rhufain i beidio erlid Lutheriaid a Chalfiniaid yn lled fuan, 
mae'n ddigon gwir; ond nichydnabyddwyd yr egwyddor fod gan bobdyn hawl 
ŷ ddewis eì grefjdd ei hun, hyd-tua diwedd yr eilfed ganrif ar bymtheg. 
Gwnaed hyn yn gyntaf yn Holland, ac yn fuan wedi hyny yn Lloegr. 
Cynnwysa yr egwyddor hon lawer mwy na goddefiad—y mae yn cynnwys 
cydraddoldeb crefyddol. Os nad ydyw yn dêg gorfodi dyn i dderbyn 
crefydd neillduol, y mae yn bur amlwg nad ydyw yn dêg ei drethu at 
gynnal y grefydd hono. Rhêd y farn gyhoeddus yn y dyddiau hyn yn 
gref yn erbyn pob math o waddoliadau oddiwrth y llywodraeth wladol at 
gynnal crefydd. Yr ydym yn credu fod tai, a thiroedd, ac arian, wedi eu 
gadael mewn ewyllysiau hefyd, wedi bod bob amser yn niweidiol. Y mae 
cyfranu at gynnal crefydd yn ffrwyth cariad at Dduw, ac yn hanfodol 
angenrheidiol tuag at feithrin iechyd a bywyd ysbrydol mewn plaid o 
grefyddwyr. 

Gyda golwg ar foesau ac arferion y cyfnod hwn, er fod mwy o dyner- 
wch ac o weddusrwydd ynddynt, yr oeddynt yn llygredig, yn enwedig 
yn Ffrainc. Nid oes dim ond crefydd yn gallu cyfnewid y galon, a thrwy 
hyny ddiwygio'r fuchedd; ond y mae gwareiddiad yn rhwystro i lygr- 
edigaeth dôri allan yn ei ffurfiau mwyaf gwrthun a barbaraidd... Mewn 
rhai gwledydd, ac yn enwedig yn y wlad hon, yr oedd athrawiaethau y 
Diwygiad yn ffynnonell o burdeb yn tarddu dros wyneb cymdeithas, ac 
yn ei ffrwythloni, fel yr oedd rhinweddau a moesau pur yn tyfu ac yn 
blodeuo ymhlith dosbarth helaeth o'r bobl. Cafodd llŷs llygredig 
Charles II. effaith niweidiol ar y wlad. Daeth meddwdod a gloddest, a 
phob math o arferion llygredig, yn fwy cyffredin. Dyma'r llŷs a niweid- 
ìodd fwyaf ar foesau y wlad hon erioed. Symudwyd lawer ymlaen gyda 


110 GWAREIDDIAD YN EWROP. 


pethau hyny sydd yn perthyn i gysuron bywyd. _ Yn nechreu y cyfnod 

wn, yr oedd y boneddigion yn byw mewn tai mawrion, anghysurus, heb 
nemawr o ddodrefn ynddynt, ac yn debycach i garcharau nag i balasau. 
Pan fyddai pendefig yn symud o Lundain i'w balas yn y wlad, byddai yn 
cario eì ddodrefn, ac yn fynych ei ffenestri, gydau ef. Gosodid brwyn 
ar lawr, ac wedi i'r rhai hyny fyned yn aflan, teflid haen arall arnynt, 
nes byddai yr arogl braidd yn annyoddefol. Oyn pen hir, dechreuwyd 
amcanu, wrth adeiladu tai, i'w gwneyd yn gysurus ac yn addurnol. Ym- 
daenodd stage coaches dros amryw wledydd, a dechreuwyd talu rhyw 
gymaint o sylw i'r ffyrdd, a thrwy hyny daeth teithio yn fwy cysurus 
a chyflym. Yr oedd y byd yn dechreu bywhâu, a mwy o gynniwair 
ynddo o flwyddyn ìi flwyddyn. 

Mewn llênyddiaeth a gwyddiant, y mae y cyfnod hwn yn tra rhag- 
ori ar bob cyfnod arall o'i flaen ac ar ei ol.. Dyma y pryd y gwnaeth 
y beirdd, y gwyddonwyr, a'r duwinyddion mwyaf a fu erioed yn 
Ewrop, eu hymddangosiad. Yr amser hwn yr oedd amryw bethau 
yn tueddu i ddwyn allan holl nerth y meddwl dynol, megys y sylw 
a delid i lênyddiaeth glasurol, darganfyddiad y gelfyddyd o argraffu, 
derbyniad athroniaeth Plato yn lle yr eiddo Aristotle, a'r rhyddid a 
gynnyrchwyd gan y Diwygiad Protestanaidd. Hynodir cynnyrchion 
y cyfnod hwn gan nerth, gwreiddioldeb, a sylweddolrwydd, yn hytrach 
na chan goethder a phrïodoldeb y naill ran o'r gwaith ar gyfer rhan 
arall. Pe cymharem lênyddiaeth yr amserau hyny â llênyddiaeth ein 
hoes ni ein hunain, caem yr un gwahaniaeth rhyngddynt ag sydd 
rhwng y castell cadarn, gyda'i furiau trwchus ond afluniaidd, a'r 
palasdŷ ysgafn a destlus, ond egwan, mewn cymhariaeth. Yn y 
ddeunawfed ganrif—'“'the withered, second-hand eighteenth. century”— 
edrychid yn isel ar gynnyrchion y cyfnod dan sylw; ond y mae chwaeth 
gywirach yr oes hon yn gosod y pris dyladwy arnynt. Gyda golwg 
ar y gweithoedd a gyhoeddwyd yn y wlad hon, dywed un beirniad 
galluog :—'*'There never was anything like the sixty or seventy years 
that elapsed from the middle of Elizabeth's reign to the period of 
the Restoration. In point of real force and originality of genius, 
neither the age of Pericles, nor the age of Augustus, nor the times 
of Leo X., nor of Louis XIV., can come at all into comparison; for 
in that short period, we shall find the names of almosf all the very 
great men that this nation has ever produced, the names of Shakespere, 
and Bacon, and Spenser, and Sydney, and Hooker, and Taylor, and 
Barrow, and Raleigh, and Napier, and Hobbes, and many others ; men, 
all of them, not merely of great talents and accomplishments, but of vast 
compass and reach of understanding, and of minds truly creative and 
original; not perfecting art by the delicacy of their taste, or digesting 
knowledge by the justness of their reasonings, but making vast and sub- 
stantial additions to the materials upon which taste and reason must 
hereafter be employed, and enlarging to an incredible and unparal-. 
lelled extent, both the stores and the resources of the human 
faculties.” Yn fuan ar ol diwedd y cyfnod y mae yr ysgrifenydd 
hwn yn cyfeirio ato, cyhoeddodd Milton y Paradise Lost, yr arwrgerdd 
ardderchocaf mewn unrhyw iaith. 

Yn Ffrainc fe ymddangosodd Rabelais, Corneille, Pascal, Moliere, 


GWAREIDDIAD YN EWROP, 111 
Racine, Boileau, La Fontaine, ac amryw eraill o'r sêr dysgleiriaf yn llên- 
yddiaeth y wlad hono. Yn Spaen cyhoeddodd Cervantes y ffug-chwedl 
adnabyddus “Don Ouixote.” Cyfansoddodd Camoêns “Virgil Port- 
ugal” y “Lusiaid,” y cyfansoddiad a ystyrir y mwyaf athrylithgar yn 
iaith y wlad hono. Cânodd Tasso, bardd Italaidd, ei gân anfarwol ar 
Waredigaeth Jerusalem gan filwyr y groes... Cyn ymddangosiad amryw 
o'r gwŷr enwog hyn, yr oedd Dafydd ap Gwilym wedi bod yn Nghymru 
yn “nyddu odlog waith.” i'r eneth lygad-ddu oedd wedi myned â'i galon. 
Yr oedd athronwyr y cyfnod hwn m or enwog a'r llênorion. Rhoddodd 
Bacon gyfeiriad cywir i ymchwiliad drwy ddangos yr angenrheidrwydd 
am athroniaeth ymbrofiadol; ac er na wnaeth efe ddarganfyddiadau 
pwysig mewn un wyddor neillduol, dangosodd yr iawn ffordd i astudio 
yr holl wyddorau. 

Adgyfododd Oopernicus gyfundrefn Pythagoras, sef fod yr haul yn y 
canol, a'r ddaear a'r planedau yn troi o'i amgylch, a bod symudiadau 
ymddangosiadol y cyrff nefol yn cael eu hachosi gan symudiad gwirion- 
eddol y ddaear. Ni chyfarfyddodd yr athrawiaeth hon âg ond ychydig 
o dderbynwyr am amser maith. Tua diwedd yr unfed ganrif ar bym- 
theg, derbyniodd Galileo gyfundrefn Copernieus, a phrofodd yn eglur ei 
chywirdeb, ond erlidiwyd ef yn dôst gan Eglwys Rhufain am ei syniad- 
au hereticaidd, a gorfodwyd ef ar ei liniau i alw ei eiriau yn ôl.  Dar- 
ganfyddodd Kepler y deddfau sydd yn llywodraethu symudiadau y 
planedau. Adeiladu yr oedd efe ar y ffeithiau a ddarganfyddwyd gan 
Tycho Brahe, i'r hwn yr oedd y byd yn ddyledus am restr gywirach o'r 
sêr sefydlog. Darganfyddodd Newton ddeddf gyffredinol attyniad. 
Y mae gwasanaeth y dyn hynod hwn i wyddoniaeth mor fawr fel y 
dywedodd Pope | 

“€ Nature and nature's law lay hid in night; 
God said, Let Newton be, and all was light.” 

Yn y flwyddyn 1619 darganfyddodd Dr. William Harvey gylchrediad 

gwaed, yr hyn a fu yn foddion i newid holl gyfundrefn meddygiaeth. 
O'r blaen tybid fod y gwaed trwy y corff yn llonydd, ond dangosodd 
ef ei fod yn cychwyn o ochr chwith y galon, yn rhedeg trwy y cyfan- 
soddiad, ac yn dychwelyd trwy yr ochr ddê. 

Ehangwyd gwybodaeth ddaearyddol Ewrop yn y cyfnod hwn yn fawr, 
Yn 1520 hwyliodd Ferdinand Magellan trwy gulfor Magellan am y tro 
cyntaf i'r Môr Tawelog, a darganfyddodd ynysoedd Ladrones a Manillas. 
Gwnaeth mordeithiau Oabot, Sir Francis Drake, a Walter Raleigh, y 
wlad hon yn gydnabyddus â rhanau pellenig o'r ddaear, ac â chynnyrch- 
ion y gwledydd hyny. Yn nheyrnasiad Harri VIII. dygwyd currants o 
Zante, ynys yn Môr y Canoldir; hops, moron, ac amryw lysiau o Hol- 
land. Yn amser Elizabeth, dygwyd cloron gan Sir Francis Drake o 
Santa Fe yn ngogledd America; eirin gwlanog (peaches) o Persia; a 
tybaco gan Sir Walter Raleigh o ynys Tabago yn West Indies. 

Fel y gallesid dysgwyl oddiwrth sefyllfa ychel llênyddiaeth a gwydd- 
oniaeth, y mae y ddwy ganrif dan sylw mor hynod am y darganfyddiadau 
a'r dyfeisiau a wnaed ynddynt â dim. _ Yn yr unfed ganrif ar bymtheg, 
dyfeisiwyd dyfrbibellau plwm yn lle coed, gwau hosanau, bwledi plwm, 
potelau, nodwyddau, starch, melinau papyr, a gwahan-nodau. Dechreu- 
wyd tyfu cywarch a llîm a gwneyd cyllyll yn Mhrydain, a dygwyd cer- 


l12 GWAREIDDIAD YN EWROP. 


bydau drosodd i'r wlad hon o Ffrainc. Yn yr eilfed ganrif ar bymtheg, 
dyfeisiwyd y gwrês fesurydd, hîn-fynegydd, llumanau ar y môr, bidogau, 
& newyddiaduron. Oyhoeddwyd y newyddiadur cyntaf gan Roger 
L'Estrange, dan yr enw “Public Intelligencer,” yn 1663, ac yn y 
flwyddyn ganlynol cychwynwyd “*'The London Gazette.” Dechreuwyd 
trwyddedu tafarndai ac anfon llythyrau gyda'r post... Dygwyd y gwŷdd 
(loom) i'r wlad hon o Holland gan Syr Thomas Loom, a'r gelfyddyd 
o liwio gan Anthony Brewer o'r un wlad, 

Yn lled bell ar yr eilíed ganrif ar bymtheg, cymerodd amgylchiad le 
yn Ffrainc a gariodd ddylanwad mawr nid yn unig ar fasnach a chelf- 
yddyd yn y wlad hono, ond mewn llawer o wledydd eraill, sef ffôedig- 
aeth y Protestaniaid o'r wlad. Yr oedd Protestaniaid Ffrainc wedi bod 
yn meddu graddau o ryddid er ys cryn amser, ac yr oedd golwg lwydd- 
iannus a chysurus arnynt fel dosbarth. Hwynt-hwy oedd y dosbarth 
mwyaf heddychol a diwyd yn y wlad, ac nid gormod yw dyweyd fod 
masnach y deyrnas yn eu dwylaw. Yn 1685 cymerwydfeu rhyddid cref- 
yddol oddiarnynt. — Yr oedd yn rhaid iddynt un ai gadâel eu gwlad neu 
adael eu crefydd ; a dewisodd llawer o honynt y blaenaf. Cyfrifa Weiss, 
yn ei History of the French Protestant Refugees, fod o ddau gant a hanner 
i dri chan' mil o honynt wedi llwyddoi adael y wlad yn y pymtheg 
mlynedd olaf o'r eilfed ganrif ar bymtheg, er holl ymdrech y llywodraeth 
i'w rhwystro. A chofier mai y dosbarth hwnw oeddynt ag sydd yn 
gwneyd i fyny nerth gwlad, sef ei gweithwyr diwyd a'i masnachwyr 
bywiog. Ffoisant ymhob cyfeiriad, i Holland, Switzerland, Lloegr, a 
Germany. Bu hyn yn golled ddirfawr i Ffrainc, ond yn fantais fawr i'r 
gwledydd a'u derbyniasant, yn enwedig i Prwssia. Yr oedd y wlad hon 
ymhell yn ôl mewn gwareiddiad a gwybodaeth yn y cyfnod hwn; ac yr 
oedd cael nifer mawr o ddeiliaid goleuedig, milwyr, gwyddonwyr, gweith- 
wyr diwyd a gonest, a masnachwyr bywiog, yn fendith annhraethol 
i'r wlad. Ymsefydlodd oddeutu pedwar ugain mil o honynt yn Mhryd- 
ain mewn deng mlynedd o amser. Yr oeddynt yn Brotestaniaid ffydd- 
lawn, a gwnaethant wasanaeth mawr i'r wlad trwy bleidio William III. 
yn y rhyfel rhyngddo â James II. 

Y mae y crêadur croendeneu a blinderus hwnw a eilw golygwyr 
“gofod,” yn ysgyrnygu arnom er ys cryn amser, ac yn awr y mae yn 
dyweyd yn bendant fod ei amynedd ar ben ; ond gan nad ydym yn bwr- 
iadu dyfod ar ei ofyn am beth amser ar ol y tro hwn, ni a wnawn un 
gylw eto. Wrth edrych yn ol i'r amseroedd a aethant heibio a'u cy- 
: mharu â'r amser presennol, yr ydym yn gorfod credu fod gwroniaid wedi 
darfod o'r byd. Y mae personau unigol yn myned yn llai yn barhaus 
mewn cymhariaeth i'r oe8 y maent yn byw ynddi. Yn y cyfnod sydd 
wedi bod dan sylw, cawn ddynion mwy o lawer na'u hoes. Yr oedd un 
Luther yn Germany, un Knox yn Scotland, ac un Cromwell yn Lloegr, 
fel pe buasai zêl a gŵreidd-dra y gwledydd hyn wedi eu cyd-gasglu 
iddynt. Erbyn hyn y mae pethau wedi newid. Fel y mae y mynydd- 
oedd yn uwch nag arwynebedd cyffredin y ddaear, felly ni a gawn ddyn- 
ion uwch na'u hoes; ond y mae y ddaear yn llawer mwy na'r mynydd 
uchaf, ac y mae yr oes hon yn llawer mwy na'r dyn mwyaf ynddi. Y 
mae y mynydd, i gario y gymhariaeth ymlaen, yn codi oddiar wyneb y 
ddaear ac yn gorphwys arni; nid yw ef ei hun ond bychan mewn cym- 


GARGANTUA, NEU GWRGANT. 113 


ariaeth, felly y mae y dynion mawr yn bresennol yn sefyll ar ysgwydd- 
au yr oes y maent yn byw ynddi. Y mae y gwirioneddau wedi eu deall 
i fesur, yr opiniynau wedi eu derbyn i raddau; nid oes ganddynt hwy 
ond esbonio yn eglurach yr hyn sydd yn aros yn aneglur, a gweithio 
allan yr hyn sydd yn aros heb ei gyflawn ddadblygu. 


GARGANTUA, NEU GWRGANT.* 
TRAETHAWD AR OHWEDLONIAETH GELTAIDD. 
GAN M. H. GAIDOZ, PARIS. 

Wedi eì godi o'r “ Revue Archêologigue”' am Medi, 1868. 


Fez attaliwyd y gwareiddiad Galaidd yn ei ddadblygiad trwy oresgyn- 
iaeth y Rhufeiniaid; ac ni adawodd ein henafiaid i ni yr un cofadail o'u 
llênyddiaeth, ac ychydig iawn o'u celfau. Mae y dyryswch yn fawr, gan 
hyny, pan geisir gwybod rhywbeth am eu crefydd. Nid oes dim cerf- 
waith ìi ddangos arwyddion o hôni, na barddoniaeth i adrodd ei ffug- 
chwedlau. Cyfyngir nii ychydig o enwau yn wasgaredig ymhlith yr 
hen awduron, neu wedi eu cadw mewn ychydig o arysgrifau eiddunedol, 
os nad allwn dynu o'r fynnonell o draddodiadau poblogaidd sydd eto yn 
ffrydio. Ar ol i'r duwiau &alaidd gael eu gŷru o'u temlau, chwiliasant am 
nodded yn y wlad: maenthwy ynoeto.  - 

Rhaid ini addef fod yn anhawdd cael gafael arnynt ; maent, yn y cyffred- 
in, wedi colli y mawredd barddonol hwnw a'r cerddediad arglwyddaidd & 
nodweddent dduwiau cyntefig y cŷffgenedl Indo-Ewropêaidd. Wedi eu 
cau mewn tywyllwch, darfu y bobl weithiau eu gwneyd hwy yn seintiau y 
baradwys gristionogol; weithiau newidiasant hwy i fod yn westwŷr anwel- 
edig yr aelwyd, yn grwydriaid nosol, a drychiolaethau dychymygol. Yr 
oedd rhai o honynt, mwy hardd a dysglaer nag eraill, er eu bod wedi eu 
halltudio gan grefydd newydd, wedi meddiannu calon a serchiadau y bobl, 
y rhai, gan brïodoli i'w dylanwad daionus eu meusydd cnydfawr, a chyf- 
lawnder llaeth eu gwartheg, a gredent yn awyddus mai angelion syrth- 
iedig oeddynt. 

Y mae gan y bobl eu ffordd neillduol eu hunain i ddeall crefydd. Ym- 
ddarostynga y duwiau i fod o fewn cyraedd. — Prïodola dynion iddynt eu 
gyniadau a'u nwydau eu hunain, a chorfforant ynddynt eu breuddwydion, 
a'u dychymygion. Pan na fydd uniopgrededd llym yn symud gwrth 


* Hanes  Gorchestŷn rhyfeddol Gargantua a Pamntagruel, sydd ramant Ffrengig 
gwawdus, o'r 16eg ganrif, yn yr hon yr ymosoda Rabelais, o dan orchudd chwedl boblog- 
aidd, ac, weithiau, isel, ar ddrwg arferion cymdeithas jm ei amser ef, ac yn neillduol 
yr Eglwys Babaidd. — Gwaith ydyw a berthyna i'r un dosbarth â Gulleer's Travels Swift; 
ac nid yn anmhrïodol y cyferbynir y ddau awdwr, Rabelais a Sŵift 


114 GARGANTUA, NEU GWRGANT, 


ddrych addoliad allan o'u cyraedd, ymafaelent ynddo i'w ailffurfio. 
Chwanegir mil o nodweddau newyddion at y prïodoleddau dwyfol, y rhai 
a guddiant y cymeriad cynnhwynol. _ Yn y crefyddau y gwyddom ni am - 
danynt, trwy eu ffurfaddoliad, trwy gelfyddyd, trwy farddoniaeth, a 
chwedlau poblogaidd, y mae pob un o'r elfenau hyn yn llywodraethu 
y naill y llall, ac yr ydym yn dyfod o hŷd i nodweddau gwasgaredig y duw. 
Gyda'r grefydd Galaidd mae yn berffaith wahanol. Mae ei hochr fardd- 
onol, a'i hochr offeiriadol, wedi diflanu; ei hochr boblogaidd yn unig sydd 
yn aros. Hyny yw, nid ydym ni yn ei gwybod ond yn unig yn ei ffurf 
werinaidd, ac nid ydym yn ei chanfod ond ar draws dychymyg plentynaidd 
y bobl. Rhaid i ni beidio anghofio fod y chwedloniaeth yma sydd yn aros 
yn y coed a'r meusydd, er yr amser cyntefig, wedi myned o dan fil o gyf- 
newidiadau yn nychymyg y bobl, ac wedi cael ei himpio ar grefydd newydd, 
o rywogaeth berffaith wahanol. Un nodwedd chwedloniaethol syml wedi 
ei gadw mewn traddodiad, ac wedi ei daenu dros y wlad, yw y cwbl sydd 
yn aros i ni, yn fynych, i ail grêu rhyw ddynsawd o'r Olympus Galaidd. 

Ond cyn ìi ni ail grêu duw Galaidd o'r nodweddion sydd wedi eu cadw 
i ni yn chwedl Gargantua, gadewch i ni ddangos, trwy enghraifft, o 
dduw sydd adnabyddus i ni bron ymhob gwêdd o'i ddadblygiad, pa faint 
o wahanol dduwiau a allant fod yn guddiedig yn yr uncysgodlun. _ Beth 
na ddarganfyddwn yn chwedl Hercules? Yn y dechreuad “gogoniant 
yr awyr” ydyw, yr haul yn ogoneddus ac yn orchfygwr, yn dinystrio 
creadigaethau erchyll y corsydd, y duw puraidd a chymwynasgar. Ond, 
yn raddol, anghofiwyd drychfeddwl gwreiddiol y chwedl, aeth enw a 
gorchestion Hercules yn destun i grebwyll y werin eu trefnu a'u dad- 
blygu yn ol eu hewyllys eu hunain. Yn nwylaw y philosophyddion 
daeth i fôd hyd yn nôd yn feddylddrych o rinwedd a doethineb. 
Hanesiaeth Hercules Prodicos sydd genym mewn golwg. Ai fel hyn, 
ynte, yr oedd y Groegiaid yn ei ddeall? Nagê, mewn un modd. Y 
mae Hercules iddynt hwy yn bersonoliad o nerth corfforol. Pan yn 
blentyn, yr oedd ei nerth mor aruthrol fel y darfu iddo ladd gyda'i 
chwibanogl Linos, eì ddysgawdwr mewn peroriaeth, o herwydd ei fod 
wedi blino arno. Wedi iddo fyned yn ddyn, y cydymaith garw, ond 
llawen, ydyw, yn bwyta ac yn yfed cymaint; Hercules y bwytâwr cîg 
yw; HpaxAs Bovdyos Hercules yr hwn y mae y bobl yn ei adnabod ac yn 
ei garu, a'r chwarêudŷ yn ei chwareu. Mae ei ffurf wedi ei sefydlu yn 
y fath fodd fel nad ydyw Euripides, yn ei dreisgan i'r Alceste, ddim yn 
meiddio ei newid. Mewn gair, y cawr glwth ydyw a ganfyddwn yn 
nhraddodiadau pob gwlad, bron, yn yr hwn y mae y bobl yn personoli 
cylla gorawyddus a therfynedig fel y cwbl sydd ddynol. Pe buasai y 
chwedl Herculêaidd wedi dyfod i lawr atom yn unig o dan ffurf y chwedl 
boblogaidd hono, a allasem, o hôni, ail ffurfio yr hanesiaeth? Gydag 
ychydig o graffineb, a llawer o ewyllys da, nid wyf yn meddwl y byddai 
hyny yn anmhosibl. Bwriadaf, o leiaf, gynnyg prawf o'r natur hono ar 
ffuglith cyffelyb i'r eiddo Hercules—ar ffuglith o “ ddyddordeb mawr,” 
sef yr eiddo Gargantua.  Ymdrechaf ddarganfod oddiwrthi hi “Yr ath- 
rawiaeth ddyrys, yr hon a ddadguddia i ni sacramentau goruchel, a dir 
geledigaethau rhyfeddol,” fel y dywed Rabelais ffraeth yn rhywle. 

A ydyw Gargantua yn grêadigaeth o'r eiddo Rabelais, neu, ynte, a 
ydyw ein digrifwr Homeraidd wedi benthyca enw y cawr hwnw oddiwrth 


GARGANTUA, NEU GWRGANT. 115 


chwedl foreuach, yr un fath ag y mae Geethe yn ei Faustanfarwol wedi 
trawsffurfio swynwr anhysbys y chwedloneg boblogaidd? Hyd eithaf 
fy ngwybodaeth, Eloi Johanneau yw y cyntaf i gydnabod yn Ngargantua 
Rabelais weddillion chwedloneg oedd wedi ei hanghofio. Cymharai ef 
i Hercules Pamphagos, y Groegiad. Yn fwy diweddar (1829), dywed 
beirniad cywrain, M. Philarête Chasles, “ Yr oedd yn Touraine Argan- 
tua, person dinôd a dychymygol, i'r hwn y perthyna chwedl anghoeth. 
Benthyciodd Rabelais oddiar y bobl y gwron ffugiol hwnw. Cyttuna 
y dysgedig Jacgues Grimm, a M. Bourguelot, mai traddodiad yw y gellir 
ei olrhain i'r cyfnod Celtaidd. Mewn gwirionedd, pa mor lwyddiannus 
bynag fu rhamant Rabelais, ni fedrwn weled ynddo wreiddyn yr amryw- 
iol enwau o'r rhai y mae Gargantua yn ffurfio rhan. Gwnaeth M. 
Bourguelot restr o honynt gyda gofal mawr. Ni wnawn ddim gwell 
na'u gosod yn y fan yma:— 


“Mae poblogrwydd Gargantua yn fawr, yn neillduol yn y wlad, ar aelwydydd y 
llìnau a'r pentrefi. Ymhob man drwy Ffrainc, ymhlith y werin, adroddir hanesion 
anhygoel am ei orchestion, ei nerth, a gwyrthiau ei awydd am fwyd. Dywedir eto” 
yn Beauce, Bwyta fel Garganfua. Saif ei euw ynglŷn wrth amryw gofadeilau, yn 
neillduol wrth y rhai a elwir yn gofadeilaw Celtaidd neu Dderwyddol.* Yn nghad- 
wen fynyddau y Sassenage (Isêre), cyfyd craig, copa yr hon sydd gyfansoddedig 
o dri uchelfan, ar ffurf dannedd cî: gelwir hwy Dents de Gargantua (dannedd 
Gargantua), neu Roche prou-pena (craig y boen arteithiol). Gelwir mynyddau y 
Jumeaux, yn nghymydogaeth Châtillon-sur-Seine, Bottes de Gargantua (botasau 
Gargantua). Yn Verdes (Loir-et-Cher), gwelir Soupiêre de Gargantua (dysgl botes 
Gargantua). Ceudwll mawr ydyw, wedi ei wneuthur, mae yn amlwg, gan law 
ddynol, ac yn ei ymyl cafwyd carm (tumulus), a chêryg wedi eu codi i fyny, y rhai a 
rydd iddo ymddangosiad Derwyddol. Ar yr un tir, ceir câreg hîr, chwe' troedfedd o 
amgylchedd, ar osgo yn y canol, yr hon y cywedir gan bobl y wlad mai Zunettes de 
Gargantua (golwgwydr Gargantua) ydynt. Gadawodd y cawr gofadeilau o'i gampau 
mewn amrywiol fanau, coefen yn Tripleville (Loir-et-Cher); coeten yn Saint-Sigiarond 
(Loiret): coefenau yn Chang6, yn agosi Maintenon, (Eure-et-Loir). Tŵr o bawlfeini 
& meini hirion yw y rhai olaf hyn, o ba rai, un yn unig sydd eto yn sefyll. Yn ol 
sraddodiad, difyrai Gargantua eì hun drwy daflu cêryg at nôd yn ol dull coetenau. 
Y maen, yr hwn sydd wedi cadw ei sefyllfa unionsyth, oedd y nôd, a'r creigiau gwas- 
garedig oddiamgylch yw y coetenau a daflai y cawr at y nôd. Dangosir yn N6aufles 
(Eure) pierre ô afler de Gargantua (maen hogi Gargantua).—Ar gopa bryn yn 
agos i'r château de Tancarville (Seine-Ínf6rieure), mae craig o farm tua dau can' 
troedfedd uwchlaw y Seine, yn debyg i dô mawr osgôawl ar fîn ymwahanu a syrthio yn 
bendramwnwg] i'r afon, Adwaenir hi o dan yr enw Pierre Gante (chreg Gente), ac 
hefyd Chasse ou Fauteuil de Gargantua. (cadair, neu gadair freichiau Gargantua). Yn 
ol traddodiad, arferai Gargantua eistedd yn y fan yma pan olchai ei draed yn y Seine, 
ac yno gwnai y crochlefau mwyaf byddarol a adseinient hyd y cymylau, gwynt y 
môr yn eu chwythu, ac yn eu crynhoi oddiamgylch y graig. Y maeyn sgos i Pêronne 
Gomme) feini hirion ag y dywedir mai Pierre fiche de Gargantua (chreg sefydlcg 

rgantua) ydynt: yn Membralle (Loir-et-Cher), Pierre de Gargantua (cìreg Gar- 
gantua), ac yn Vic-sur-Aisne, Pierre de Gargantua, — Yn agos i fynachlog Saint-Seine 
(Côte-d'Or), mae ffarm a elwir Ferme de Gargant (ffarm Gwrgant). Gelwir y gladdfa yn 
pghymydogaeth Rambouillet (Seine-et-Oise), lle y darganfyddwyd gweddillion 
priddweithfa Rufeinig, a. beddau merovingaidd, es Gargants (y Gargants). 

“ Cysylltir amrywiol adgofion am deithiau a chrwydriadau y cawr. Prïodolir iddo 
ef ffarfiad y mynydd ar yr hwn yr adeiladwyd tref Laon.  Cludai, un diwrnod, bridd 
mewn basged, ond yn teimlo ei hun yn rhy drwm-lwythog; taflodd ran o'i faich i'r 

astadedd, yr hwn a gyfnewidiwyd yn fynydd. Yn agos i Chalautre-la-Grande 

Seine-et-Marne) mae gwarchglawdd naturiol, yn yr hwn y cafwyd esgyrn dynol, arfau 
hefyd, ac offerynau. fIaerir i hwn gael ei ffurfio gan lwch oddiar esgidiau Gargantua 


* Er yr amser enodd M. Bourguelot y geiriau yma, mae y farn wedi cael ei 
mabwysiadu yn ol fod y cofadeilau megaliic yma o flaen amser y Celtiaid, 


116 GARGANTUA, NEU GWRGANT. 


yr hwn a rwbiodd ymaith unwaith pan yn y lle yma. Mynycha y diafol eto fynydd 
Chalautre-la-Grande, yn agos i ba le saif cofadeilau Derwyddol Liours.. Yn Dormonut 
yn agos i Vernon, gelwir dwy domen yno yn Hotêe de Gargantua (basged Gargantua)., 
Ar wastadedd Hurepoix, rhwng Dourdan, (Etampes et Arpasjon), cyfyd craig fawr 
unigol, a elwir Graver de Gargantua (graian Gargantua).. Dywed darllenwyr tesni y 
wlad hono, mai graian oedd yn esgid Gargantua oedd, yr hwn a boenai eì draed, ag 
iddo ef ei dŷnu a'i daflu i'r cae. Yn agos i Portmort (Eure) ar lânau y Seine, 
dangosir câhreg wedi ei dyrchafu i fyny, yr hon sydd yn dwyn yr enw Caillou de Gar- 
gantua (csregan Gargantua). —Mae hefyd gromlech yn agos i dref Toury (Loiret), ar y 
ffordd fawr rhwng Paris ac Orl6ans, ag iddo ddechreuad rhywbeth yn debyg i'r 
graian. Wrth fyned heibio tŷnai y cawr gŵreg fechan oedd wedi myned i'w esgid, 
a'r garegan fechan ydyw y gâreg anferth a elwir Pierre de Gargantua. 

“ Ymddengys mai â Beauce, Berry, a Franche-Comt6, yr ymwelai Gargantua fwyaf 
neillduol, Un diwrnod yr oedd yn teithio yn Beauce, ac yn dwyn ar ei gefn faich o 
goed. Gan ei fod ar fin newynu, gofynai i hen wraig a gyfarfyddai, yr hon oedd yn 
arwain gŷr o ychain, i roddi iddo beth i'w fwyta.. Dywedodd y wreigan wrtho am 
ddiwallu ei hun o'r gŷr; bwytâodd yntau y gŷr yn gyflawn. Fel cydnabyddiaeth, 
gadawodd i'r hen wraig ddigon o goed tân ìi ymdwymno drwy y gauaf.—Dywed 
trigolion Franche-Comtê i Gargantua, wrth ddisychedu ei hun yn afonydd Doubs a 
Drouenne, eu hysbyddu. — Prïodolir bodolaeth y Pierre gu vire (y gêreg sydd yn troi, 
neu faen chwyf) yn agos i Poliguy, i Gargantua,—Yn ol traddodiad ar led yn pgwlad y 
Grisons, gwelwyd Gargantua yn Ilanz, ar ffurf y Colossus yn Rhodes, yn sefyll ar ddwy 
graig ac yn plygu i lawr i yfed ar un tŷniad yr afon a redai yn y gwaelod.—Ceir ef yn 
yr un ystum yn agos i Beaugency, a hônir ei fod unwaith wedi gosod un troed ar y Pserre 
fowrnamie (cìreg dro), a'r llall ar Pierre d' Ourciêre, y rhai sydd tua naw milldir ar wa- 
hâp.—Dywedir hefyd i Gargantua wrth ddisychedu ei hun ar lân y môr, lyncu, mewn 
camgymeriad, long fawr oedd dan ei llawn hwyliau. Cynnwysid hon yn rhwydd yn ei 
gylla êang; ond ni fedrai y cawr dreulio coed llong. Danfonodd am y meddyg, a 
dywedodd wrtho ei fod, pan yn yfed, wedi llyncu hedyn bychan, a bod hwnw yn ei 
flino yn fawr. Wedi arfer pob meddyginiaeth ond heb lwyddo ì esmwythau y boen, 
mabwysiadodd y cynllun o fyned ei hun i mewn i gylla y cawr ì weled yr achos o'r 
boen a ddyoddefaì, ac yno canfyddai y llopg. Wedi ei dryllio a thaflu ymaith y 
darnau, gwellhâodd o'i afiechyd. 

“ Yn ol hanesion llêol, mae tombeau de Gargantua (bedd Gargantua) yn agos i ogof 
Miremount (Dordogne), rhwng Sarlat a Pêrigueux. Chreg fawr ydyw, yr hon y tybia 
y trigolion sydd yn cuddio gweddillion y oawr. Mae hefyd Tombo del geant (bedd y 
cawr) yn Saint-Cirg, yn agos i Caussade (Tarn-et-Garonne). Ymddengys fod y dol- 
men sydd yn dwyn yr enw yma o faintioli anferthol; mae wedi cael ei ddryllio a'i 
geibio, ac esgyrn dynol wedi eu darganfod o dan y darnau.” 


At y rhestr yma chwanegwn Palet de Gargantua (coeten Gargantua), 
ry crybwylla Dirprwyaeth Parthsyllol Gâl am dano yn ei Dictionnaire 
Archêologigue de la Gaule (êpogue celtigue), o dan y gaìr “ ALLYES, cantref 
yn Don eYR” cwmwd Châteaudun (Eure-et-Loir). Tua dau can' llath 
i'r dê, o'r tâi cyntaf yn y pentref, ar lân aswy yr afon Loiret, yn y lle a 
elwir Plaine d' Ambrê (Gwastadedd Gwefr), mae darn o gromlech. 
Adwaenir hi wrth yr enw Pierre.Coupe, neu Palet de Gargantua (Câreg, 
neu Goeten Gargantus), ac y mae ar ffurf bwrdd mawr wedi ei suddo 
i'r ddaear ar yr ochr ogleddol, a'i godi uwchlaw y ddaear tua thri chan' 
llath ; ar yr ochr ddê cynnelir ef gan golofn dan ei ganol. Hŷd y bwrdd 
ydyw pum' llath, llêd, tair llath a hanner, a'i drwch yn llathen. Dywedir 
nad agorwyd y dolmen yma erioed.” Sylwa M. A. Joanne hefyd ar 
dolmen (cromlech) a elwir Tombeau de Gargantua (Bedd Gargantua), ar 
diriogaeth Corlay (Côtes-du-Nord). 
Mae chwedl werinol arall am Gargantua, os ydym ì gredu yr adroddiad 
a roddodd M. Thomas de Saint-Mars, yn Mêmoires de U Acadêmie celtiguê 
(Cyf. 5, tu dalenau 992—5), yn nechreuad y ganrif bresennol. 


GARGANTUA, NEU GWRGANT. 117 


“ Adwaenir Gargantua yn dda_yn hen ddugiaeth Retz, trwy yr hon y teithiodd er 
ys llawer dydd. Cawr anferthol ydoedd, cyfuwch â choed mwyaf y goedwig. Daeth 
y cawr yma o bellder maith; teithia bob amser. Nid yw yn niweidiol ddrwg os 
caiff ddigon o fwyd i ddiwallu ei gylla anferth. Cluda yn ei logellau yr holl ddynion 
Bydd angenrheidiol i'w wasanaeth. Canlyna drôle* (digrifwr) ef, yn dwyn ar ei 
gefn y blawd a'r gwin y bwriada fwyta ar y pryd nesaf. Pan ddaw at le a ymddengys 
yn gyflôus i sefydlu ei gegin, erys yno: ymryddhâ y drôle ei hun o'i faich, a phrysura 
gyda ei gymdeithion i adeiladu pobtŷ digon mawr i grasu cant o dorthau, bob uu yn 

wyso l8 pwys. Cymer y gorchwyl yma, i'r fan bellaf, rhyw ddeng mynyd i'w gyf- 
awni. Wyr neb pa fodd y dygir y coed i dwymno y pobtŷ, ond llosgir llawer o goed 
cyfain yn llwyr. 

“ Tra y mae y gweithrediadau yma yn myned ymlaen, â y dynion allan o logellau 
y cawr, bob uu at ei orchwyl, a chymerir un hanner awr o leiaf, i hulio y bwrdd, 
Bydd y bwrdd yma, maintioli yr hwn ni roddir i ni, yn cael ei lwytho yn gyffredin 
gan ŷch wedi ei rostio, lloi, defaid, a moch wedi eu dal yn y gymydogaeth.  Esgyna 
un o ddynion Gargantua ar y bwrdd, a chyflawna swydd tôrwr bwyd gyda bwyall. 
Y lleill drwy ysgolion wedi eu gosod ar y bwrdd, a'u cynnal ar ysgwyddau ei uoheÌder, 
& ddygant i fewn i'w safn anferth, gyda ffyrch, y cîg a'r bara, Awdurdodir y drôle i 
dywallt ì wddf y cawr y gwin angenrheidiol ìi yru y bwyd i wared. 

“ Y llestr o ba un yr yfa yw y baril ei hun. Yfa yn gyffredin ddwain o'r rhai hyn 
arun pryd. Un diwrnod llithrodd un o'r barilau o law y trulliad ao aeth gyda'r gwin 
i gylla Gargantua, a thariiwyd ef âg ergyd o'r colic.. Croohlefai mor ddychrynllyd 
nes peri i holl breswylwyr yr ardal ddiïano, ac ni feiddiasant byth ddychwelyd yn ôl: 
hyn yw yr achos fod y wlad lle cymerodd yr amgylchiad yma le (rhwng Rennes a 
Nantes) yn awr ddim amgen ua gwlad ddidrigolion ac heb driniaeth, 

“ Cysga Gargantuas ar ol ciniawa am ddeg ar hugain neu ddeugain awr, ei drôle yn 
ei wylio. Cymer y gweddill fantais o'r amser i symud ymaith y briwfwyd gweddill, 
a chwilio am ymborth erbyn y pryd nesaf, o'r hwn, cyn cychwyn ar eu taith, mae yn 
rhaid i'r drôle gymeryd gofal. 

“Priodola pentrefwyr y wlad hono ffurfiad Mount Gargant (Mynydd Gargant), yr 
hwn sydd yn sefyll ychydig ffordd o Nantes, i Gargantua. Saif un arall yn agos i 
Rouen, o'r un enw, ac, mae yn debyg, o'r un dechreuad, 

“' Adroddir hefyd modd y diffoddodd y tân mawr oedd yn llosgi castell cyfaill 
iddo, un o'r tylwyth têg, yr hwn a roddwyd ar dân gan ryw swynwr drwg,” 


Nid ydyw gwaith llênyddol yn treiddio yn ddigon dwfn i ddychymyg 
y werin fel âg i gysylltu enwau eu gwroniaid â'u cofadeilau henafol, a 
thrawsfeddiannu lle yr hen enwau. _ Yn yr enwau Gargantaidd yma sydd 
ar lawr o'n cofadeiladau megalithic, nis gwelwn ddim ond pwysigrwydd 
a chyffredinolrwydd y ffugchwedl annealledig hon. | 

“' Ond,” meddai M. Baudry, dyn dysgedig yr hwn y mae yn ddrwg 
genyf ei gael yn groes imi mewn barn, “*a gawn ni enw Gargantua 
wedi ei ysgrifenu yn rhywle cyh yr unfed ganrif ar bymtheg? Gelwir 
y chaise de Gargantua (cadair Gargantua) a ddangosir yn nghymydog- 
aeth Rouen, y cathedra gygantis (cadair y cawr) yn mreintleni y drydedd 
ganrif ar ddeg.” _ Nid ydyw y dystawrwydd yna yn profi dim, o herwydd 
buasai y meddylddrych o ysgrifenu i lawr enw o ryw chwedl boblogaidd 
yn periìiì ysgrifenydd yn y canoloesau wênu yn wawdus, fel y buasai 
pentrefwyr hanner ddysgedig ein gwlad ni yn yr oes yma. 

Os, ar y Cyfandir, y methwn gael un hanes ysgrifenedig am Gargantua 
o flaen yr unfed ganrif ar bymtheg, mae yn adnabyddus yn Mhrydain 
Fawr yn y ddeuddegfed ganrif. Gwyddom ar dystiolaeth yr henafiaid 
nad oedd Prydain Fawr yn gwabaniaethu fawr oddiwrth Gâl. Yr oedd 
ganddi yr un bobl a'r un iaith. Nid ymddengys fod dim ond rhyw un 


* T'roll y chwedloniaeth Germanaidd, mae yn debyg, adgofion o ba un sydd wedi eu 
cydgymysgu â'r eiddo ein Gargantua Celtaidd ni. 
z 


118 GARGANTUA, NEU GWRGANT. 


gwahaniaeth, yr oedd Oeltiaid y Cyfandir wedi cyraedd rhyw radd o 
wareiddiad, tra yr oedd y Celtiaid Prydeinig eto wedi suddo mewn bar- 
bareidd-dra dwfn, Ni fedraf beidio adnabod y duw Celtaidd, yr hwn ar 
y Cyfandir yw y cawr Gargantua, yn y “ Gurguntius, filius nobilis 
illius Beleni,”* yr hôna Giraldus Cambrensis (ysgrifenydd yn y ddeu- 
ddegfed ganrif) ei fod wedi teyrnasu ar Brydain Fawr amser maith cyn 
dyfodiad Julius Csesar. Difyra haneswyr Prydeinig eraill ni gyda'r 
Gurguntius yma. Sieffre o Fynwy, ysgrifenydd Oymreig yn y ddeu- 
ddegfed ganrif, yn ei Historia regum Britannia, a gyflwyna ddwy bennod 
î siarad am ei fab a'i olynydd Gurgiunt Brabtruc.. Mae y Brut Tysylio, 
hanesiaeth henafol yn yr iaith Gymraeg, yn siarad am dano dan yr enw 
Gurgant Varfdruch. Yn mhresennoldeb y ffurf yma. nid ydym yn pe- 
truso golygu y Brabtruc, a rydd San-Marte, yn ei argraffiad o Sieffre, yn 
ddarlleniad cyfeiliornus, ac yr ydym yn teimlo fod genym fwy o awdur- 
dod i ddarllen Barbtruc, o herwydd fod Ponticus Virunnius, yr hwn a 
gyhoeddodd ddyfyniad o Sieffre ac o Gildas, yn ysgrifenu Gurgiunt Barb 
truch. Mae y v a'r b yma yn gyfystyr, a chyfetyb y gwahanol ffurfiau 
yn berffaith. Yn ei gyfieithiad Saesoneg o'r Brut Tysylio, yn 1811, 
rhydd Peter Roberts Varf druch yn Grimbeard; San-Marte, yn defnyddio 
y cyfieithiad yma a ddywed Grimmbart. Golyga hyn Gurgant neu Gur- 
guint â'r farf ddychrynllyd. Dylai y “'farÍ ddychrynllyd” yma a_briïod- 
ola y chwedl i Gurgant, gael ei hystyried fel arwydd o nerth, a chan- 
fyddwn briodoledd gyffelyb yn chwedl Gargantua. 

Crybwylla mwy nag un hanes henafol Prydain Fawr, am Gurguntius, 
a chyfodwyd mwy nag un ddadl yn ei gylch rhwng Prydain Fawr a'r 
Iwerddon. Sicrhâ hanesion Prydain Fawr ( Brut Tysylio, Historia Sieffre 
o Fynwy, &c.), i Partholon, penaeth dychymygol (mythic chief) y gwlad- 
ychiad cyntaf yn yr Iwerddon, dderbyn yr Iwerddon, eto yn ddibreswyl- 
wyr, fel anrheg oddiwrth Gurguntius, brenin Prydain Fawr. COasglant 
oddiwrth hyn y perthynai yr Iwerddon i Brydain Fawr yn yr hen am- 
ger. Ni dderbynia yr ysgrifenwyr Gwyddelig yr ymresymiad yma, ac 
er mwyn dinystrio ei nerth, dangosant nad oedd Partholon a Gurgunt- 
ìus yn cydoesi. Ni fu y dadleuon yma, a ymddangosant i ni yn wirion- 
ffol, yn ddifudd, yn gymaint ag mewn gweithred Seneddol, a basiwyd 
yn Dublin yn 1569, yn erbyn Shane O'Neil, y sylfaenant ar y chwedl 
yma (lle y cymysgasant enw Gurguntius,a Gurmondus) hawliau y fren- 
hines Elizabeth i orsedd yr Iwerddon! 

Mae adgofion o Gurguntius wedi eu cadw mewn amryw o drefydd 
Prydain Fawr, yn Norwich er enghraifft. Pan, ar yr 16eg o Awst, 1678, 
yr ymwelodd y frenhines Elizabeth â Norwich, aeth gorymdaith allan 
o'r dref i'w chyfarfod, a chynnrychiolwyd yno Gurgant, brenin ffugiol 
Prydain Fawr.f Fel hyn hefyd, ar ddydd penodedig, pobl Douai a ar- 


* Giraldi, Cambrensis Topographaa. Hiberniee, '"t Yn ol:Nath. Drake ( Shakespeare 
and ls Tŷmes), arferid cânu carol yn Norwich, yn yr hon y mae y pennill canlynol :— 
Nel hath left her wool at home, 
The Flanderkin hath stayed his loom ; 
No beame doth swinge nor wheel go round 
Upon Gurguutum's walled ground; 


a sylwa Drake, «“ Gurguntum (sic) was a fabulous king of Britain, who is supposed to have 
built Norwich Oastle. In the procession which went out of Norwich to meet the gueen 
(Elizabeth) on the 16th of August, 1578, was “one whiche represented king GURGUNT, 


GARGANTUA, NEU GWRGANT, 119 


weinient oddiamgylch eu cawr Gayant, a phobl Paris, gynt, a arwein- 
ìent oddiamgylch ryw ddarlun mawr a alwent y Suisse de la rue auz Oues 
(Swiss heol y Gwyddau). | 

Os nad dychymyg Rabelais ydyw chwedl Gargantua, dylid ei chael yn 
rhywle arall heblaw gan yr ysgrifenydd yma. A adroddwyd ef yn y 
eroniclau poblogaidd cyn amser Rabelais? Yn anffodus, er mor gyff- 
redin ydyw llyfrau poblogaidd, ac er cymaint sydd yn cael eu gwasgar 
ar hyd y wlad, maent yn diflanu yn fuan. Nid oes odid í lyfrwerthwr 
teithiol nad yw yn eu cludo yn ei gôd, ac nad yw yn eu gwerthu o ben- 
tref i bentref. Ond y mae y llyfrau yma, pa rai sydd wedi eu hargraffu 
yn druenus, yn fuan yn diflanu rhwng dwylaw y darllenwyr ymchwilgar 
a'r anwybodus. Wyr llyfrgelloedd cyhoeddus ddim am danynt, ac an- 
obeithia llyfr-gasglwyr o herwydd eu prinder. Pa beth sydd yn aros i 
ni o'r Croniclau Gargantuaidd yma, o ba rai, ebe Rabelais, “y gwerthwyd 
mwy gan yr argraffydd mewn dau fis nag a brynwyd o Fiblau mewn 
naw mlynedd?” Rhyw ddau neu dri o gopïau yn unig y gwyddys am 
danynt. Ni ddylid cymeryd prinder y Croniclau yma cyn amser Gar- 
gantua Rabelais yn ddadl yn erbyn henafiaeth ein chwedl, 

Nid oes neb wedi sylwi digon, yn ol fy meddwl i, ar y ffaith mai y 
llyfr cyntaf a gyhoeddodd Rabelais oedd y “*Pantagruel,” yr hwn yw yr 
ail yn ein hargraffiadau diweddar. Wedi hyny, a llwyddiant yn ei galon- 
ogi, cyhoeddodd y llyfr cyntaf, yn cynnwys “Bywyd rhyfeddol iawn 
Gargantua Fawr.” Mi awn yn dda fod Oroniclau 1592 a 1593 weithiau 
yn cael eu prïodoli i Rabelais, ond ni fedraf ganfod yn y casgliadau yma 
nac ysbryd nac iaith Rabelais. Sylwn, ymhellach, fod hanes Gargantua 
yna yn berffaith wahanol i'r hyn a rydd Rabelais.. Ymddengys ìi mi yn 
fwy naturiol i feddwl fod Rabelais, wrth weled y bri oedd yn cyfarfod yr 
hanesion yma o gewri, wedi cael ei gynhyrfu i roddi un o'r chwedlau 
yma fel ystram i ddarfelydd ysplenydd ei ddychymyg ffraethlym. Ni 
ddewisodd Gargentua, o herwydd fod chwedl Gargantua yn barod yn y 
wlad, ac, er cymaint allai fod ei deilyngdod, buasai bywgraffiad newydd 
o'r cawr yn myned ar goll yn y lliaws casgliadau Gargantuaidd. Cy- 
merodd Rabelais yn arwr Pantagruel, mab i Gargantua, am hanes yr 
hwn ni ddywed y chwedl braidd ddim. Ni chyfarfyddai ei ddychymyg 
yno â'r un chwedl adnabyddus, ac yr oedd gan y llyfr y bwriadai ei ysgrif- 
enu obaith i lwyddo fel olynydd i'r Croniclau Gargantuaidd yma oedd 
wedi cyfarfod â chymaint o lwyddiant. Gwyddom y derbyniad ffafriol 
a gafodd “'Pantagrael” Dr. Alcofribas Nasier. Ond gwridai Rabelais 
wrth weled ei “ Pantagruel” coeth yn parhâu yn Gargantua ddiflas. 


gometime king of Englande whiche buylded the Castle of Norwich, called'Blanche Flowre, 
and layde the foundation of the citie. He was mounted upon a brave courser, and was 
thus furnished : his body armed, his bases of white and greepe silke; on his head a black 
velvet hat, with a plume of white feathers. There attended upon him, henohmen in white 
and greene: one of them did beare his helmet, the seconde his target, the thirde his 
staffe.””' JNicholUs Progresses, vol. II. 
Yr wyf yn cymeryd ymw o'r eglurhâd rhagorol sydd yn dilyn y cyfieithiad Germanaidd 
o Rabelais, gan Regis-Leipzig, 1899. | 
Am y cyfeiriadau at Gargantua yn y lênyâdiaeth Saesoneg ddiweddar, rhaid, yn ddi- 
ammheu, eu prïodolii Rabelais, er enghraifft, yr hyn a geir yn As y0u like ii Suakespearv, 
“Deuwch â genau Gargantua i mi yn gyntaf.” Ac hefyd yn Guy Mamnering Bir 
Walter Scott :— 
“* Where is Gurguntio? What has become of him Ŷ 
Gurguntio 's dead, because he y not swim.” 
H 


120 GARGANTUA, NEU GWRGANT. 


Caniatiodd yr enwogrwydd a ddilynodd mor fuan y Dr. Alcofribas 
Nasier iddo gymeryd drachefn y testun poblogaidd, a tharo arno ei ddelw 
a'i argraffiadau ei hun, proprïe communia. _ Yna ysgrifenodd y Gargantua 
yma, o dan yr enw Dr. Alcoiribas Nasier, y “llyfr arglwyddaidd” hwnw, 
enwogrwydd yr hwn, yn fuan iawn, a daflodd i'r cysgod y Gargantua 
poblogaidd. Cauodd Rabelais i fyny lanw llifeiriol y traddodiad, ond 
darparodd, ar yr un pryd, arteithiau i'r chwedlofyddion dyfodol. 

Yn y Croniclau Gargantuaidd am 1592 a 1593, nid yn unig mae y 
chwedl yn wahanol i'r eiddo Rabelais, ond hefyd nid ydyw Gargantua wedi 
ei ddadgysylltu yn glir oddiwrth yr hen chwedleuon. Ymddengys yno 
fel gwas i Arthur, brenin Prydain Fawr. _Cyfarfyddwn yn yr un hanes 
Myrddyn, a Morgan, un o'r tylwyth têg, Oger, Gallimassue, ac Oberon ; ac 
o dan ysgrifbin yr ysgrifenydd poblogaidd, dyrysir a chydgymysgir hanes- 
ion y gwroniaid dychymygol yma. Gelwir tad Gargantua yma, yr un 
modd ag yn Rabelais, Grandgousier (gwddf mawr), ond gelwir ei fam 
Gallemele; gelwir hi yn Gargamelle (gwddf) yn Rabelais. 

Ond y mae dyfyniad mwy pendant yn dangos Gargantua i ni o flaen 
gwaith Rabelais. Charles Bourdignê, yn cyhoeddi yn 1526 (wyth 
mlynedd o flaen y Croniclau Gargantuaidd cyntaf adnabyddus) ei chwedl. 
am Maistre Pierre Faifeu, a ddywed yn ei Faled i'r darllenwyr,— 


Na wrand6wch ychwaneg ar ganeuon Pathelin, 

Ar lawenydd mawr JeAan de Meun, 

Nac ar gastiau cyfrwys Villon, 

Canys mewn gwirionedd ui wnaethant ddim gwerth son am dano. 
Mae Robert le Dyable wedi darfod am dano, 


Bacchus sy'n cysgu ac yn chwyrnu ar ei waddod. 
Gadewch lonydd i Oaillette y cellweirus, 

I bedwar mab 4ym0n mewn gwisgoedd gleision, 
Gargantua, yr hwn sydd ganddo wallt o blastr, 

A gwrand6woh ar weithrediadau Dr, Pierre Fasfeu. 

Felly, yn 1520, yr oedd hanes Gargantua yn adnabyddus ac yn boblog- 
aidd. Beth yw y “gwallt o blastr” yma? _ Meddylia M. Gaston Paris, 
yr hwn yr wyf yn ddyledus iddo am wybodaeth o'r adran yma, mai cyf- 
eiriad ydyw, fe allai, at ryw arwyddfwrdd (signboard) enwog o'r amser 
hwnw; yr un modd, yn ddiamniheu, yr ymadrodd “gwisgoedd gleision” 
a brïodolir i bedwar mab Aymon. Nid oes neb, cân belled ag yr wyf fi 
yn gwybod, wedi canfod Gargantua yn y cymerial yma o arwyddfwrdd; 
ond nid ydyw, serch hyny, yn llai posibl, gan ei fod yn sicr am bedwar 
mab Aymon. Esbonid y term “gwallt-plastr,” fe allai, trwy y lliw a 
roddir i'w wallt ar ryw arwyddfwrdd. Gyda golwg ar ei wallt, yr hwn 
ni buasai yn cael ei enwi oni bae ei fod yn ddigon ehelaeth i fod yn hynod, 
ymddengys i ni ei fod yn cyfateb i'r “'barbe horrible” (barf ddychrynllyd) 
Gurgant. Ystyrir y gwallt bob amser fel arwydd o nerth (gwelwn hyn 
yn hanes Samson), ac o achos fod Gargantua, neu Gurgant, yn cael ei 
ddychymygu â'r prïodoledd yma, mae yn cael ei osod allan fel un “â poil” 
(gwalltog). Yr wyf yn arfer yr ymadrodd sathredig yma yn fwriadol, 0 
herwydd ei fod yn nodi y cyfrwng trwy yr hwn yr arwyddocêir nerth gan 

obl. 
y Dychwelwn at y Croniclau Gargantuaidd. 

Gwahanol ì'r chwedl a gynnwysa Croniclau 1589 a 15983, a hefyd i 
ddychymyg Rabelais, ydyw, “ Bywyd y tra enwog Gargantuas (felly) y cawr 


GARGANTUA, NEU GWRGANT. 191 


mwyaf dychrynllyd a ymddangosodd erioed ar y ddaear,” o ba un y cyhoedd- 
wyd nifer mawr o gopïau yn Troyes yn y ganrif ddiweddaf, ac yn nechre 
hon. Mae yr hanes yma, yr hwn a gyhoeddwyd mewn arddull ddiwedd- 
ar, yn isel iawn, ac yn cael ei gyfyngu i adroddiad o orchestion nerth 
corfforol a glythineb y cawr. Mae y teithi a gyfarfyddwn yno yn 
perthyn yn gyffredinol ìi bron bob hanesion cewri. Lladda ei athrawon 
fel y lladdodd Hercules Linos. Llyncodd un o'r mammaethod, yn ol 
dull rhai o gewri y chwedleuon Germanaidd, os wyf yn cofio yn iawn. 
Briarêe yw ei dad, a Gargantine ei fam. Dangoswn, ymhellach ymlaen, 
nad ydyw y gair Ffrancaidd gourgandine yn gwahaniaethu dim ond mewn 
tafodiaeth oddiwrth yr enw yma. 

Gadewch i ni yn awr chwilio i fewn i'r gwehanol draddodiadau yr 
ydym wedi eu henwi. Mae yn angenrheidiol i ni roddi o'r neilldu 
Grandgousier, Galemelle, Gargamelle, Briarêe, a Gargantine. _ Pan 
gollir meddwl ffugchwedl, pan nad oes gan y bobl mwyach ymwybydd- 
iaeth o'r darwel (phenomenon) naturiol a arddangosir drwyddi, pan gyf- 
lawnir y cyfnewidiad anthropomorphaidd (crediniaeth fod i'r Duwdod 
ffurf ddynol), mae y meddwl gwerinaidd yn gweled yr angenrheidrwydd 
o gysylltu y duw gyda duwiau eraill, ì chwilio am deulu iddo, neu cy- 
sylltant ef â duwiau eisoes yn bodoli, neu ffurfiant deulu newydd iddo. 
Yn y dull yma, mewn mwy nag un o'u traddodiadau poblogaidd, rhodd- 
ant fam i'r diafol, er fod mam y diafol yn anhysbys i dduwinyddiaeth 
Gristionogol. I ryw angen o'r fath yma yr wyf yn prïodoli creadigaeth 
Grandgousier a Gargamelle, ystyr pa enwau sydd berffaith amlwg: Gar- 
gantine, bychanigyn menywaidd, wedi ei ffurfio ar y gwreiddyn Gavrgant. 
Am yr enw Gallemelle, nis gallaf ei esbonio. 

Mae yr enw Gargantua yn aros eto. Ni a roddwn heibio yr eglurhâd 
8 rydd Rabelais—“ Mor fawr ydwyt!” (ychwaneger “yn dy wddf”); ac 
hefyd yr hyn a rydd awdwr anhysbys Croniclau 1599,—“ Yna (Gallemelle) 
a'i henwodd ef Gargantua (yr hwn sydd air Groeg), yr hyn oedd cystal 
a dywedyd, Mae genyt fab da. Yna dywedodd y fam yr hoffai fod gan- 
ddo y fath enw, ac yr oedd y tad yn cydweled.” _ Mae y Oroniclau a gy- 
hoeddwyd yn Troyes, yn nechre y ganrif bresennol, wedi cadw i ni ffurf 
o'r enw yma, yr hwn yr wyf yn ei ystyried yn fwy henafol, Gargantuas. 

Ymddengys i mi fod Gargantua yn dyfod mewn gwirionedd o'r ffurf 
Gargantuas-atis, fel y mae Nantua (yn Ain) yn dyfod o ffurf Nantuas-atis, 
a Cruas (yn Ardêche) o Orudatus. Yn ol fy marn i, mae Gargantua 
wedi ei ffurfio gyda'r attawd uas-atis ar y gwreiddyn Gargant, cyfraniad 
cynnrychol (present participle) o gârg, ffurf gadarn, wedi ei ffurfio trwy 
ddyblu y gwreiddyn Gan, “llyncu, gwancio.” O'r un gwreiddyn cyfran- 
iadol, ond gydag attawd arall, ffurfir yr enw Gurguntius, ac y mae Brut 
Tysylio wedi cadw y ffurf wreiddiol trwy wanychu yr a gyntaf yn u 
Gurgant. 

Rhaid fod dyblu y gwreiddyn GAR yma yn hen iawn, o herwydd cawn 
ef yn y ffurf Sanscrit ní-galgal, “ gwancio,” yn y ffurfiau Groeg BvrBpocxo, 
yopyôp-m, yapyap-igo. Yr un gwreiddyn sydd yn rhoddi yn Sanscrit gar- 
gara, “llynclyn,” yn Ngroeg y€pyepo-sy yapyap-€ov, yn Lladin, gurgula, 
gwrgulio, yn ddiweddarach curculio, yr hen Germanâeg, guerechela, o ba 
un daw y Germanieg diweddar Gurgel.. Ceir y gwreiddyn dwbl o dan 
ffurf talfŷrog garg, yn y Lladin gurges, gurgitis, yn yr hen Norse Kverk, 


192 GARGANTUA, NEU GWRGANT. 


ac yn yr hen Germanâeg guerc-a, o'r hyn y tardd (a'i grybwyll wrth fyned 
heibio) ein gair Ffrancaidd ni carcan. O'r gwreiddyn yma yr wyf yn d'od 
â'r gair Yspaenaidd, a Languedocaidd garganta, “gwddf,” yn llythyrenol, 
“y llynewr,” ac hefyd yr hen Saesoneg gargate, a'r Breton gargaden, y rhai 
gydd gyfystyr. Mae yn amlwg nad yw Gourgandine ddim ond gwahan- 
iaeth tafodieithol ìi Gargantine, enw mam Gargantua yn Nghroniclau 
Troyes. Gan fod ine yn attawd o leihâd, golyga Gargantine o Gour- 
gandine yn eirdarddol (etymologically) “y fwytawraig fechan.” Ceir y 
gwrywaidd cyfatebol ì Gowrgandine, yn y taleithiol, Gargandin, “adyn 
drwg,” yr hwn a rydd M. le Comte Juabert yn ei Glossaire du Centre de 
la France (2il ar.).. Chwanegwn y geiriau taleithiol, Gargantuan, “ dyn 
neu anifail gwancus;” gargaou, “ceg, breuant,” a'r Yspaenaidd, “ gar- 
ganton, “y glŵth.” Yr wyf yn priodoli i'r un gwreiddyn y geiriau 
Ffrancaidd, gargote (bwydfa), a gargouille (pistyll); yr olaf, yr hwn a 
olyga, fel y gwyddom, rhywbeth trwy yr hwn y rhed dwfr, yw, yn ddi- 
ammheu, y bychanig o air yn golygu “'gorge” (llwnc), a'r gair yma, yr 
hwn sydd yn awr wedi ei golli, sydd yn dyfod yn wreiddiol o garg, yr 
hwn a arwydda, yn bur agos, yr un peth a “ llyncwr.” 

Fel hyn yr wyf yn egluro y gwreiddyn Gargant, yr hwn sydd wedi ei 
gadw i ni yn yr enw Gargantua, fel yn golygu “ Y Gwanciwr.” Mae y 
sylw yma yn gydffurfiol â deddfau seinyddiaeth Geltaidd, o herwydd 
gwyddom fod y cynlythyren (intial) G yn cael ei chadw yn yr Indo- 
Ewropeaidd fel ag yn y Gâlaidd. Er enghraifft, garanos (garan), yr hwn 
gydd yn dyfod o'r gwreiddyn gar (llefain), o'r lle y daw yr enwau Groeg 
a Germanâeg am garan, Groeg yepavoc, Anglo-Saxon, cran (Saesoneg 
diweddar, crane), a'r hen Germaniieg, cran-uh. _ Am yr attawd, ant, neu 
yn fwy cywir, nt, yr oedd yn gyffredin yn y Gâlaidd, ac yr oedd yn 
wreiddiol, mae yn debyg, fel ag yn y Lladin, y sill flaenaf o'r cyfraniad 
cynnrychol (participle present). 

Mae Gargantua, ynte, yn gyfenw wedi eì chwanegu at enw rhyw 
dduw, cyfenw os ysgarir ef oddiwrth ei sylweddair, a fydd dduw ar ei 
ben ei hun. Mae y gwreiddyn yma, gar, wedi cynnysgaeddu y chwedl- 
ofyddiaeth Hindŵaidd âg enw y duw a ystyrient fel yn personoli y 
goleuni, y duw Garuda, gorchfygwr y seirph Nagas. 

Mae yr enw Gargantua, “Y Gwanciwr,” yn cydweddu yn dda â'r 
drychfeddwl o gawr. Yr oedd gan gewri Germany, er ys talm, enw 
yn gyfystyr. Yn wir, i ddynodi cewri, cyfarfyddwn yn y Norse iôtumn, 
yr Anglo-Saxon eoten (o ba un daw yr hen Saesoneg etin, yr hen Ysgot- 
aidd ellyn), yr hen Saxon etan. Daw yr enw yma, yr un o dan ei 
wahanol ffurfiau, o'r gwreiddyn ad “bwyta” (yn Gothic, itan), ac a 
olyga manducus, mokvbayos (y bwytâwr mawr). Mae yr enw yma erbyn 
heddyw wedi cilio o'r iaith, ac ni ddefnyddir ef ond fel enw daearyddol, 
Jutland, “Gwlad y Cewri,” yr hon a gadwodd yr enw a roddasai ar 
fodau ffugiol, gyda'r rhai y poblogasai dychymyg yr Ellmynwyr y wlad. 
Yr un modd yr hen Norse thurs, “cawr,” yn dynodi “ y sychedig.” 

Mae genym eto y gorchwyl o chwilio am ddechreuad y ffuglith 
Gargantua, penderfynu amser ei ddechreuad, a'r cyfnewidiadau yr aeth 
drwyddynt. Mae y pwnc yn fwy dyrys o herwydd nad oes genym cyn 
y ddeuddegfed ganrif yr un ysgrif yn crybwyll am Gargantua, na'r un 
cerfysgrif yn cynnwys yr enw. 


bM 


GARGANTUA, NEU GWRGANT, 198 


Ymddengys i mi mai duw Galaidd ydyw Gargantua, wedi ei draws- 
ffurfio yn gawr, canys braidd y gallwn gredu iddo gael eì ddechreuad yn 
y canoloesoedd. Nid yw y ffuglith yma yn myned i fewn i hanesiaeth 
fel y chwedleuon yn y rhai y lleinw Charlemagne le hen dduwiau 
Ellmynig. Nid ydyw ychwaith, yn y traddodiadau Oristionogol: bodola 
o'r tu allan iddynt, heb yr un pwynt o gyffyrddiad. Gellir priodoli i'r 
canoloesau grêad rhyw bersonau ffugiol Cristionogol, megys St. Christ- 
Opher, neu St. Veronica; hefyd, chwedleuon, megys Purdan St. 
Padrig, neu y rhai hyny sydd mewn llawer lle wedi eu cysylltu âg enw 
y Fair Forwyn; gallwn ystyried y rhai hyn i gyd fel wedi eu crêu yn y 
canoloesau. Ond yn Gargantua mae genym gysgodlun cyn amser 
Crist. Ymddengys i mi, pan fydd cenedl o bobl yn myned yn Grist- 
ionogion, nad allai eu dychymyg grêu cysgodlun heb fod ynddo ddim 
cysylltiad â Christionogaeth o'r un tu. Yr hyn a ddadleu hefyd o blaid 
henafiaeth traddodiad Gargantua yw ei gyffredinolrwydd. Cyfarfyddir 
âg ef mewn gwahanol fanau o Ffrainc, ceir ef hefyd yn Mhrydain Fawr, 
Nid chwedl lêol ydyw, ond un a berthynai genedlgyfan. Oawn ei enw 
yn Mhrydain Fawr yn gysylltiedig âg enw sydd yn amlwg yn dduw 
Celtaidd, “ Gurguntius, filius nobilis illius Belleni.” Pa fodd y gallwn 
fethu adnabod yn y brenin ffugiol yma ar Brydain Fawr, yr hwn, yn ol 
haneswyr diddichell, a deyrnasodd amryw ganrifoedd cyn Orist, Apollo 
Beêlênus y Gâliaid, addoliad i'r hwn oedd mor gyffredin? _ Hyn yw barn 
M. Sant-Marte, ac yr ydym yn hollol gyttuno â hi. 

Ond pwy dduw oedd Gargantua, neu, a siarad yn fwy cywir, wrth ba 
dduw y cysylltwyd yr enw Gargantua, yr hwn, fel yr ydym wedi gweled, 
a olyga ““ Y Gwanciwr?” Yma, yr ydym yn addef, ni fedrwn gynnyg 
dim ond tybiaeth. 

Y prif ddrychfeddwl yn y cysgodlun Gargantua, yw nerth: rhêd ei 
wahanol brïodoleddau oddiwrth hwn. Y duw yr hwn yn benaf a ar- 
ddangosai nerth, oedd Hercules. Ystyriwn Gargantua yn ddadblygiad 
o'r Hercules Gâlaidd. Profa llawer o gerfysgrifau fod Hercules yn 
cael ei anrhydeddu ymysg y Gâliaid. Nid ydym yn eu hadnabod, mae 
yn wir, ond o dan yr enw Lladinaidd Hercules.. Ond, fe allai, gan fod y 
geiriau Celtaidd a Lladinaidd bron yn unseiniol, yr oedd dyryswch 
rhyngddynt, fel ag yr oedd dyryswch yn Rhufain rhwng yr henafol Her-- 
eules Italaidd, a'r Hercules Groegaidd. Os disodlodd yr enw Lladin- 
aidd Hercules, yr enw Gâlaidd yn Gâl, y mae llawer o gyfenwau Celt- 
aidd (gan mwyaf eto heb eu hegluro) yn canlyn yr enw yma yn y cerfys- 
grifau dïofrydol (votŵve inscriptions), a dangosant yn eglur iawn mai duw 
cenedlaethol Gâl a arwyddocêid. Y gorchestion a brïodola rhai ysgrif. 
enwyr Groegaidd i'r Hercules Groegaidd neu Tyraidd yn Gâl, yr eglur- 
hâd chwedlofyddol o'r Crau,* o'i campi lapidei,t ydynt, fe allai, chwedl- 
euon Gâlaidd wedi eu cymhwyso at chwedleuon eu gwlad eu hunain— 
gan wladychwyr Marseilles. Gyda golwg ar Hercules Gâlaidd ffugiol 

* Enw a roddir yn awr ar wastadedd mawr yn agos i'r Rhône, rhwng Arles a'r môr. 
Yn ol traddodiadau Pheneciaidd wedi eu cadw gan ysgrifenwyr Groegaidd, pan ddaeth 
Hercules i Gâl, ymosodwyd arno, yn agos i gôg y Rhône, gan Abion a Ligwr, meibion 


Neptune. Yr oedd ar fîn ildio, pan ddanfonodd Jupiter gawod o gŵryg o'r nefoedd. 
Casglodd Hercules hwy ynghyd, a chyda eu cymhorth, llwyddodd i ŷru ymaith ei elynion. 


Ar deithiau ffugiol a gorohestion yr Hercules Tyrnidd yn Gâl, gwêl Am6d6o 
Thierry, Hstoire des Gaulois, Llyfr I, 


194 GARGANTUA, NEU GWRGANT. 


Lucien, yr Hercules Ogmios, nid oes a fyno hwnw yn y fan yma. Cyt- 
tuna rhai personau cymhwys, i gredu fod Lucien wedi camgymeryd, a'i 
fod, yn lle Hercules, wedi cymeryd Mercher, yn ddiammheu rhyw Mer- 
cher yn cyfateb i 'Eppis Xêytos y Groegiaid. 

Ond o ba le y derbyniodd Hercules y cyfenw “Gwanciwr?” Mae 
yn debyg mai oddiwrth yr aberthau dynol a offrymid iddo. Yr oedd 
aberthau dynol yn bethau cyffredin ymysg y Gâliaid: mae llawer o dyst- 
iolaethau yn profi hyny.* Yn y cyffredin, llosgent eu haberthau. Gallent 
felly ddywedyd i'r duw eu hysu, ac os derbyniai un duw fwy nag arall o 
warogaeth drwy aberthau dynol wedi eu hoffrymu yn y dull yma, rhodd- 
id yn naturiol, y cyfenw dychrynllyd Gwanciwr, i'r Moloch Celtaidd yma. 
Dŵg hyn ar gof ì ni yr aberth hwnw yr adrodda Ceesar am dano yn y 
bennod lle y dywed bod y Galiaid yn ymroddgar i arferion a chredôau 
crefyddol (Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus), 
chwanega, “Immani magnitudine simulacra habent, guorum contexta 
viminibus membra vivis hominibus complent: guibus succensis circum- 
venti flamma exanimantur homines.f — Yn anffortunus, ni ddywed 
Csesar wrthym na'r amser o'r flwyddyn na'r duw i'r hwn yr offrymid yr 
aberth yma. Yr wyf o'r un farn a M. Liebrecht, mai gweddillion yr 
aberthau barbaraidd hyn o eiddo ein henafiaid yw yr arferiad yn Paris 
o losgi llun dyn yr hwn a alwent yn y canoloesau; Suisse de la rue auc 
Oues (Swiss heol y Gwyddau), am yr hwn y rhydd ysgrifenydd o'r gan- 
rif ddiweddaf hanes dyddorol, “ Yn nghanol yr heol yma (heol y Gwydd- 
au) ac ar gongl heol Salle-au-Comte, mae cerflun o'r Forwyn sanctaidd, 
yr hon a elwir, yn anmhriodol, Notre-Dame dela Carole... Nid oes yr un 
o'n hanesyddwyr nad ydyw wedi crybwyll am ymosodiad sarhâus a 
wnawd ar y cerflun yma gan filwr ar y 8ydd o Gorphenaf 1418. Dy- 
wedir i'r adyn yma, mewn anobaith o herwydd colli arian wrth y chwar- 
eufwrdd, daro y cerflun â chyllell, ac ìi waed redeg allan o hôno; i'r dyn 
anffodus gael ei ddwyn o flaen canghellydd Marle, a'i brofi a'i ddedfrydu 
i farwolaeth. Mae yr holl amgylchiadau yma yn cael eu harddangos ar 
ddarlun i'w weled yn Sant-Martin des Champs, yn nghapel y Forwyn 
ganctaidd, tu ol i'r côr. Dywed rhai i'r cerflun gael ei ddwyn i Sant- 
Martin-des-Champs a'i barchu yno o dan yr enw Notre-Dame de la Carole, 
o herwydd i'r amgylchiad yma gymeryd lle, meddent, yn nheyrnasiad 
Charles VI.; dywed eraill mai yr un ydyw ag a welir yn yr heol hono yn 
awr. Nid oes genyf brofion ì attegu y fiaith yma, nac ychwaith i'w 
hammheu. Ond yr wyf yn addef fod yr amrywiol adroddiadau ac am- 
gylchiadau yn ymddangos i mi yn rheswm digon golygus yn erbyn eu 
mabwysiadu ar sail traddodiad pur ammhêus. Ond, pa un bynag ai 
gwir ai anwir yr hanes, casgla torf fawr o bobl i heol y Gwyddau ar y 
8ydd o Gorphenaf bob blwyddyn. Byddant, ar y dydd crybwylledig, yn 
y fan yma, yn saethu tân gwyllt ac yn llosgi llun dyn wedi ei wisgo fel 
Swiss. Mae y genedl yma wedi gwrthdystio yn erbyn yr arferiad, yr 
hwn sydd wedi bod yn niweidiol iddynt, ac yr oedd ganddynt fwy o achos 
ewyno am nad oedd ar y pryd ddim o'u pobl yn Ffrainc. _ Darfu i ddoeth- 
ineb a gofal yr heddynadon, y rhai sydd yn gwylio dros iawn drefn & 


* Mae M. Diefenbach wedi eu henwi ar y tu daîen 183 o'i Origines Europaxs— Awdur- 
dod y Rhufeiniaid a roddodd derfyn ar aberthau dynol yn Gâl. *t Gwna Strabo 
yr un haeriad, Llyfr IV, 


GAR6ANTUA, NEU GWRGANT. 1325 


diogelwch y cyhoedd, roddi terfyn ar gwynion y Swiss, a thrwy hyny 
rwystro y tânau mawr y gallasai y tân gwyllt eu hachosi mewn lle mor 
gyfyng. Dymunol iawn hefyd fyddai iddynt rwystro yr arferiad sydd 
eto* yn bodoli o arwain drwy heolydd Paris ddarlun o faintioli cawraidd, 
yr hwn nad yw dda i ddim ond i ddychrynu plant a gwragedd ; ond nid 
ydyw profion gofidus yn gwneyd iddynt deimlo y canlyniadau dinystriol 
a allent ddygwydd. 

Gellir gweled yn yr awdwr hwnw Jaillot, fod dychymyg y bobl 
wedi chwilio am wreiddyn yr ŵyl yma mewn ffaith hanesyddol. Ond 
dengys y camamseriadau y cyfeiria Jaillot atynt fod yr egluriadau yma 
wedi dyfod, yn fwy diweddar, i undeb âg arferiad henafol, dechreuad yr 
hwn sydd wedi myned yn hollol anghof. Ond nis gall y trawsffurfiad 
yma ein boddloni ni fel hyn, ac y mae yn amlwg iawn fod genym yma 
weddillion defod grefyddol oedd yn bodoli cyn Orist. 

Sylwer ar ddyddiad yr ŵyl, 3ydd o Gorphenaf, hyny yw, ychydig ys- 
paid oddiwrth Alban Hefin. Yr oedd hwnw yn amser, ymhlith yr hen 
Indo-Ewropêaid, pan y rhoddent addoliad neillduol i'r haul. Yr oedd 
gan y gŵyliau Alban Hefin yma gymaint o ddylanwad ar y werin, fel ag 
yn y seithfed ganrif y dywedodd St. Eloi wrth y bobl, “ Nullus in fer- 
tivitate sanct. Johannis, vel guibuslibet sanctorum solemnitatibus solstitia 
aut vallationes, vel saltationes, aut casaulas aut cantica diabolica exer- 
ceat.” Gyda golwg ar addoliad uniongyrchol i'r haul, nid oes dim am- 
mheuaeth nad ydyw wedi gadael peth o'i olion, yn gymaint ag i'r un 
esgob ddyweyd yn yr un traethawd,—“ Nullus dominos solemaut lunam 
vocet, negue per eos juret.” 

Yn y Swiss heol y Gwyddau, yr hwn a losgent gyda chymaint o rwysg, 
y mae genym gymhar i goelcerth Sant Ioan. Dywedir, yn wir, ei fod yn 
arferiad mewn llawer o leoedd i fwrw cewyll i goelcerth Sant Ioan, yn 
eynnwys anifeiliaid, megys cathod, cŵn, bleiddiaid, a llwynogod; 
contezta viminibus membra, fel y dywed Cesar. Gan ein bod yn gwybod 
drwy dystiolaethau henafol fod offrymu ebyrth dynol yn beth cyffredin 
ymhlith y Gâliaid, mae genym awdurdod i feddwl fod yr anifeiliaid yn 
nhân Sant Ioan, mewn amser mwy gwareiddiedig, yn cymeryd lle y crê- 
aduriad dynol. Byddai yr aberth y cyfeiria Oesar ato, ond heb roddi 
yr amser, yn cael ei wneuthur ar Alban Hefin, a'r duw, i'r hwn y rhodd- 
ent yr enw Gwanciwr, oedd yr un oedd yn cael ei addoli ar Alban Hefin, 
hyny yw, duw heulaidd (solar god). 


* Yme dystiolaeth yn 1778: “Y mae eto rai trefi yn y deyrnas lle y mae y Maer 

a'r Sirydd yn rhoddi mewn cawell ddau ddwsin neu dri o gathod, ao yn eu ll yn y 

coelcerth ar ddydd gŵyl St. Ioan.” Yr oedd yr un arferiad barbaraidd, am ddechreuad 

hwn Ŵ wyl yn anhysbys, yn bodoli yn Paris, ond diddymwyd ef yn nheyrnasiad 
uis . 


Yr ydym yn darllen yn un o'r llyfrynaì melldigedig (Le banguet d' Arêl4, gan Louis 
d'Orl6ans), a gyhoeddwyd yn amser y League, “'fod y gwŷr eglwysig a gynnorthwyasant 
yn argyhoeddiad ffugiol Harry IV., yn haeddu cael eu rhwymo fel ffagodau, a'u traed i 
uckder coeden St. Ioan; y dylaì y tywysog gael ei roddi yn y cawell lle y rhoddent y cathod ; 

byddai yr aberth yn foddlawn gan y nefoedd ac yn llawenydd gan y ddaear,”  Saint- 

oix, hanesyddwr drwy orchymyn y brenin. Gweithiau cyflawn, Cyf. V. Sicrh8ir ni 

i Histoire de Metz, & gyhoeddwyd gan y Benedictines, eu bod hwy yn llosgi cathod ar 

ŵyl St. Ioan yn Metz ; ac ymdrechodd rhyw rai ddechreu yr arferiad ar ŵyl St, Clements, 
gorchfygwr dychymygol y Ddraig. 


126 TREM AR WLEIDYDDIAETH 1868. 


Fe allai fod Gargantua, fel hyn, yn y dechre, yn bersonoliad o'r 
haul. Mae y pellder yn fawr rhwng y bôd gogoneddus sydd yn bywhâu 
natur, â'r cawr sydd yn bwyta ac yn yfed llawer; ond y mae ffuglith 
Hercules wedi dangos i ni fod y trawsffurfiad yma yn bosibl. 

Dywedwn wrth derfynu :— 

laf, Bod Gagantua yn ddiammheuol yn gysgodlun blaenorol i Rabel- 
ais, a bod y ffuglith yma yn Geltaidd, o herwydd ceir ef ar hŷd a__iêd 
Ffrainc, ac yn Mhrydain Fawr, ond nid yn un lle arall. 

a 9il, Bod 'Gargantua, yn debygol, yn ddadblygiad poblogaidd o Hercules 
alaidd. 

8ydd, Bod Gargantua, fe allai, yn ffuglith heulog (solar myth). 


TREM AR WLEIDYDDIAETH 1868. 


FLWYDDYN yn ôl yr oedd y rhagolwg ar'wleidyddiaeth y dyfodol yn addaw i 
ni senedd-dymmor llonydd yn 1868, a pharhâd digyffro i awdurdod y Toryaid 
hyd wanwyn neu hâf 1869. Nid hyd ar ol y cyntaf o Ionawr, 1869, yr oedd 
yr etholwyr newydd i ddyfod i feddiant ymarferol o'u breintiau; yn y cyfam- 
ger, yr oeddym i “orphwys & bod yn ddiolchgar” o dan Arglwydd Derby a 
Mr, Disraeli byd nes y llefarai “Demos,” ac yna—“saethu dros Niagara,” 
ac wedi hyny 

Mor wahanol i'r rhagolwg ydyw y cyflawniad. Yn lle y “tawelwch mawr,” 
dyma 1868 wedi bod y flwyddyn fwyaf cynhyrfus mewn gwleidyddiaeth er 
1846, os nad er 1832; wedi gweled ymneillduad Arglwydd Derby o'i swydd, 
dechreu a diwedd gweinyddiaeth Mr. Disraeli; dyma appêl wedi cael ei wneyd 
at yr awdurdod olaf ac uchaf yn y wladwriaeth, dan amgylchiadau o gynhwrf 
anghyffredin; dyma " ateb wedi ei roddi gyda phwyslais penderfynol; y mae 
Mr. Disraeli wedi ei hyrddio o swydd; y mae Mr. Gladstone a John Bright yn 
brif gynghorwyr ei Mawrhydi, a thynged yr Eglwys Sefydledig yn yr Iwerdd- 
on wedi ei benderfynu. 
J* Wrth edrych yn ôl at adeg cydgyfarfyddiad y Senedd yn mis Chwefror, 
rheid cydnabod fod sefyllfa pleidiau y cyfryw ag y gallasai Mr. Disfaeli, o 
bosibl, lywio eì yrfa drwy y tymmor heb redeg ei lestr ar y graig. Yr oedd 
cyflwr yr Iwerddon, y mae'n wir, yn gorwedd yn bwysig ar feddwl y wlad; yr 
oedd y Ffeniaid, wrth gario y rhyfel i Loegr, trwy eu beiddgarwch yn Man- 
chester, a'u hysgelerder yn Clerkenwell, wedi dychrynu mwy arnom na phe 
buasent wedi meddiannu hanner dwsin o siroedd yn yr Iwerddon ; ac yr oedd 
Mr, Bright, mewn amryw areithiau grymus yn ystod y gauaf, gan wybod y 
byddai digon yn crochlefain am ddïaledd hebddo ef, wedi dyrchafu ei lais fel 
“pregethwr cyfiawnder” o blaid yr Iwerddon. “Other remedies,” ydoedd 
baich ei genadwri, “having failed to cure the ills of Ireland, let us try the 
govereign remedy of justice.” Ond er fod hyawdledd argyhoeddiadol Mr. 
Bright fel hyn yn gweithio ar deimlad addfed y wlad, a bod Arglwydd Stanley 
wedi cydnabod yn Bristol mai cyflwr yr Iwerddon ydoedd pwnc y dydd, ŷ 
mae yn dra ammhôus nad allasai Mr, Disraeli, pe buasai wedi rhagweled 


TREM AB WLEIDYDDIAETH 1868. 197 


y canlyniadau, osgoi am y flwyddyn hon wneuthur unrhyw gynnygiad mewn 
cysylltiad â sefydliadau crefyddol y chwaer ynys. Gallasai roddi rhesymau 
golygus am ohirio pwnc mor fawr hyd Senedd newydd 1869; ao er, o bosibl, 
y buasai Mr. Gladstone yn gwrthwynebu hyny, y mae yn dra ammhôus a 
allesid uno y blaid ryddfrydig yn ddigon llwyr i basio pleidlais o ddiffyg ym- 
ddiried yn y Weinyddiaeth ar y tir yma. Eithr llwybr arall a gymerwyd gan 
y Prif Weinidog. Drwy enau Iarll Mayo yn siarad ar gynnygiad Mr. Maguire, 
awgrymwyd fod parodrwydd o du y Weinyddiaeth i ganiatâu cydraddoldeb 
crefyddol yn yr Iwerddcn drwy “lefelu i fyny,” ondnidtrwydŷnuilawr. Yn 
awr, rhag gwneyd cam â chymeriad Mr. Disraeli am graffder, rhaid i ni gyd- 
nabod fod ganddo le dai ddysgwyl oddiwrth lawer o'r Rhyddfrydwyr dderbyn- 
ìad mwy croesawgar i'r cynllun hwn nag a gafodd. Yr oedd Syr Robert Peel 
wedi cario gwaddoliad Maynooth, yn 1845, gyda chymeradwyaeth calonog 
Whigiaid. Yr oedd yrhan fwyaf o arweinwyr y blaid wedi proffesu lawer gwait, 
eu parodrwydd i waddoli Pabyddiaeth yn yr Iwerddon. Cynnygiodd Iarll Grey 
hyny yn 1867. Ac nid ydoedd ond prin fis wedi myned heibio er pan oedd 
Iarll Russell, arweinydd tybiedig y blaid Ryddfrydig, wedi cyhoeddi pamphled 
o blaid rhoddi i'r Pabyddion eu cyfran cyfartal o waddoliadau Eglwysig y 
chwaer ynys. Mr. Gladstone hefyd, yr hwn oedd wedi siarad o flaen Arglwydd 
Mayo ar gynnygiad Mr. Maguire, tra yn dangos yr angenrheidrwydd am sef- 
ydlu cydraddoldeb crefyddol, a fu yn ochelgar ddigon rh yweyd nac 
awgrymu drwy ba lwybr y dymunai gyraedd y cydraddoldeb hwn. I Mr. 
Bright, yn ei araeth rymus ar yr un achlysur, ond yn siarad ar ol y dadganiad 
o bolicy y Weinyddiaeth, yr ydym yn ddyledus am roddi pwysau ei ddylanwad 
mawr 1 roddi yr iawn gyfeiriad i'r blaid Ryddfrydig ar bwnc pwysig gwaddol- 
iad crefydd yn yr Iwerddon. Dywedodd ef, fel Mr. Gladstone, fod yn rhaid 
sefydlu cydraddoldeb yno, ond ychwanegodd at hyny, mai cydraddoldeb ar 
sail yr egwyddor wirfoddol ydoedd yn rhaid iddo fod. Nid heb ystyriaeth yr 
ydym yn dyweyd, nad oedd genym ond ychydig iawn o ymddiried yn arwein- 
wyr y Whigiaid—lIarll Russell, Iarll Clarendon, Iarll Granville, na Mr. Glad- 
gtone, o ran hyny, gyda hwy, na buasent yn pleidio y cynnygiad o “lefelu 
ìi fyny, ”—mewn gair, na buasent yn cynnyg gwaddoli Paby diaeth yn yr 
Iwerddon bB gwelsent eu mantais drwy hyny i ddadymchwel gweinydd- 
iaeth Mr. Disraeli, ac ì ennill cymeradwyaeth y wlad. Yr ydym yn hollol 
sicr na buasai cynnygiad felly yn derbyn cefnogaeth etholwyr unrhyw 
ran o Brydain Fawr, gan nad pa blaid a fuasai yn ei ddwyn ymlaen; 
er hyny, yr ydym yn argyhoeddedig mai nid i egwyddorion na chyd- 
wybodolrwydd Arglwydd Russell a Mr. Gladstone yr ydym yn ddyledus 
am i'r blaid Ryddfrydig gael ei chadw rhag y camgymeriad anferthol 
ao andwyol o ymddangos yn bleidiol i gydwaddoliad Pabyddiaeth a 
Phrotestaniaeth. Ymddengys i ni fod rhyw hoffder greddfol yn yr hen Whig- 
laid at sefydliadau gwladol o grefydd. Y mae y Toryaid, ar y cyfan, yn bleidiol 
i'r cysylltiad, am y credant, yn gydwybodol, mae yn ddiammheu, fod y cysyllt- 
iad yn fanteisiol i grefydd ; a'r olwg yma, dybygem, ar yr achos, sydd yn meddu 
mwyaf o ddylanwad ar feddwl Mr. Gladstone; ond am y Whigiaid, y maent 
zelog o blaid y cysylltiad am y tybiant ei fod braidd yn anhebgorol i 
iawn lywyddiaeth y wlad, fod y gallu crefyddol yn y pen draw ynllaw y llyw- 
' odraethwr gwladol. Edrychant ar grefyddau,—boent wir boent au,—fel peir- 
iannau hwylus i lywodraethu teyrnasoedd drwyddynt, ac ystyriant mai perygl- 
us i'r eithaf ydyw i'r awdurdodau gwladôl beidio cadw y peiriannwyr dan 
gyflog iddynt. Nid oes eisieu dyweyd dim i brofi mai dyna ydyw syniadau y 
nifer fwyaf o'r arweinwyr Whigaidd o amser Fox hyd yn awr; ac yr ydym yn 
meddwl, pe buasai ein gofod yn caniatâu, y gallasem ddangos nad oes dim yn 
holl areithiau Mr. Gladstone ar y pwnc yn Nhŷ y Cyffredin, neu yn Lancashire, 
ì brofi na fuasai yntau yn foddlawn ddigon ì godi yr Eglwys Babyddol yn yr 
Iwerddon i safle Eglwys Sefydledig, pe buasai y Pabyddion yno yn awyddus 
am hyny, a thebygolrwydd y buasai y Senedd yn cymeradwyo y fath beth. 


198 TREM AR WLEIDYDDIAETH 1868. 


I'r gwrthwyneb yr ydym yn dal fod y rhan fwyaf o'r rhesymau ag y mae Mr. 
Gladstone wedi tei hîo braidd allan o'i ffordd i'w rhoddi o blaid yr Eglwys 
Sefydledig yn Lloegr, ïe, ac yn Nghymru, yn rhesymau digonol dros gysylltu 
Pabyddiaeth, â'r Llywodraeth yn yr Iwerddon. Gwnaeth Mr. Gladstone a'r 
Rhyddfrydwyr ddefnydd mawr yn yr etholiadau o'r awgrymiad a roddwyd 
gan y Toryaid o'u parodrwydd i “lefelu i fyny,” i ddangos rhagrith Mr. Disraeli 
yn appelio at y wlad gyda'r floedd “Dim Pabyddiaeth,” ac yr ydoedd yn eithaf 
têg iddynt wneyd hyny dan yr amgylchiadau ; ond yr ydym yn gorfod cyfaddef 
mai nid i Mr. Gladstone a'r Whigiaid, mwy nag i Mr. Disraeli a'r Weinydd- 
iaeth Doryaidd, y mae i ni ddiolch am gael ein cadw rhag yr amryfusedd 
gwleidyddol a'r anfadrwydd moesol o sefydlu yr Eglwys Babyddol ochr yn ochr 
â'r un Brotestanaidd yn yr lwerddon. Cadwodd mynegiad amserol Mr, Bright 
y blaid Ryddfrydig rhag hyd yn nôd yr ymddangosiad o gydolygu â'r awgrym- 
lad a daflwyd allan gan y Weinyddiaeth, a buan y gwelodd Mr. Disraeli, a 
gwleidyddwyr o bob plaid, fod cynnygiad o'r fath yn hollol annerbyniol gan y 
wlad, ac yn sicr o ddwyn ei bleidwyr i waradwydd. Pe buasai Mr. Gladstone 
ac Arglwydd Russell wedi dygwydd dangos graddau o barodrwydd i roddi 
derbyni i awgrym Arglwydd Mayo, fe ddichon y buasai eu hathraw wedi 
gallu “addysgu” nifer digonol o'r Toryaid i fedru, gyda'r cynnorthwy a gawsai 
o'r ochr arall i'r Tŷ, ddwyn y peth i ffurf rheithysgrif; ond y mae yn sicr y 
buasai y fath beth (m derbyn gwrthwynebiad mwyaf penderfynol Mr. Bright, 
& chyfran lïosog o'r blaid ryddfrydig, ac y buasai yn codi tymhestl yn y wlad a 
fuasai yn rhoddi pen bythol ar y cynnygiad, ac yn dinystrio cymeriad gwleid- 
yddol Mr. Gladstone. 

Nid ydym yn gwneyd y sylwadau hyn gydag amcan mewn un modd i dŷnu 
dim oddiwrth yr anrhydedd a haedda Mr. Gladstone am y llwybr a gymerodd, 
Bydded iddo gael yr anrhydedd y mae yn ei haeddu, ond nid mwy. Wrth 
ffurfio barn am gymeriad ein gwleidyddwyr, rhaid i ni gymeryd golwg nid yn 
unig ar eu gweithredoedd, ond hefyd ar yr egwyddorion oddiar ba rai y maent 
yn gweithredu. Y mae Mr, Gladstone yn bleidiol i gydraddoldeb crefyddol 
ar yr egwyddor wirfoddol yn yr Iwerddon, ac yr ydym yn falch o'i gael yn 
gadlywydd. yn y frwydr fawr a ymleddir i ennill hyny. Credwn ei fod yn 
pleidio hyn fel mesur gwir angenrheidiol; y mae yn ddiammheu ei fod yn 
credu yn gydwybodol fod buddiannau uchaf y deyrnas yn galw am, a chyf- 
iawnder yn cymeradwyo, hyn ; eto, ar ol cydnabod hyn oll, yr ydym yn rhwym 
o ddywedyd Tod golygiadau Mr. Gladstone ar sefydliadau eglwysig yn gyfryw 
nad oes genym yr ymddiried lleiaf ynddo ar gwestiynau o'r fath. Y maent yn 
ein golwg ni yn eithaf anghyson â'u gilydd—yn fwy felly na'i syniadau yn 1839, 
pan gyhoeddodd lyfr ar y pwnc ; ac fel yr ydym wedi dyweyd, oran dim gwrth- 
wynebiad fyddai rhwng hyny â'i egwyddorion ef, ni buasem yn sŷnu, pe buasai 
llais y wlad yn ei gefnogi, gweled Jr. Gladstone yn rhoddi gwaddol 1 Babydd- 
iaeth ymhob plwyf yn yr Iwerddon, ac yn gosod Cardinal Gallen i eistedd yn 
Nhŷ yr Arglwyddi ochr yn ochr âg Archesgob Caergaint. Nid ydym yn 
meddwl fel hyn am dano am eiu bod yn gosod pwys ar y chwedleuon maleisus 
& adroddir am ei dueddiadau at Babyddiaeth, ond am nad allwn weled na fuasai 
peth fel hyn yn hollol gyson â'i gredo ac â'i ymddygiadau fel gwleidyddwr. Tra 
yn credu fel hyn, yr ydym yn cofio—ac y mae hyny yn wastad yn tŷnu y chwerw- 

. der allan o n hanghymeradwyaeth o olygiadau Mr. Gladstone—mai dan ddylan- 
wadau Toryaidd ac Uchel-Eglwysig y magwyd ef. Pan ystyriwn hyny, y mae 
t oynnydd y mae wedi ei wneyd yn rhyfeddol, ac yn peri eì fod yn deilwng o 

b parch, am fod ganddo feddwl agored i'r gwirionedd, yr hwn sydd yn rhydd- 
bâu, ac am y cywirdeb y mae wedi amlygu lawer gwaith wrth wneyd, mewn 
amryw o amgylchiadau, aberth mawr ermwyn cydwybod dda. Y maeefei hun, 
mewn geiriau nas gellir yn hawdd eu hanghofio, wedi taflu ei hun ar hynaws- 
edd a chydymdeimlad y blaid Ryddfrydig, ao wedi cydnabod fod gan ddynion 
fel Arglwydd Russell a Mr. Bright hawl i warogaeth na byddai yn deg iddo ef 
ddysgwyl ei gael: “Y mae yn wir,” meddai yn un o'i areithiau mwyaf hy- 


TREM AR WLEIDYDDIAETH 1868. 199 


awdl, “y mae yn wir, ao yr wyf yn gofidio o'r herwydd, fy mod i wedi fy magu 
o dan gysgod enw mawr Canning. :* *« ^ Y mae fy nghysylltiad i â'r 
blaid ryddfrydig ar bob ystyriaeth yn wrthgyferbyniol ì'r eiddo Arglwydd 
Russell. Yr wyf yn gwybod yn rhy dda ein perthynas â'n gilydd. Nid oes 
genyf yr un o'r hawliau sydd ganddo ef. Daethum i i'ch »hnth yn grwydryn 
oddiwrth y rhai yr oeddwn wedi bod yn eu cymdeithas, wedi cael fy ngŷru 
oddiwrthynt gan araf, ond anwrthwynebol, nerth argyhoeddiadau. Daethum 
i'ch mysg, ag arfer iaith y gyfraith, îm pawperis formâ. Nid cedd genyf 
ddim i'w gynnyg i chwi ond gwasanaeth ffyddlawn ac anrhydeddus. Der- 
byniasoch fi gyda charedigrwydd, tynerwch, haelfrydigrwydd, ac hyd yn 
nôd, gallaf ddyweyd, gyda gradd o ymddiried ; a hyn ydyw y berthynas 
rhyngom ni â'n gilydd—nad ellwch chwi byth fod yn ddyledwyr i mi, ond fod 
yn rhaid i mi fod byth yn eich dyled i chwi.” Wrth weled fod Mr. Gladstone 
yn siarad ac yn teimlo fel yna, ac yn gwbl argyhoeddedig, fel yr ydym, y 
gwelir ef yn fuan wedi cyraedd golygìadau mwy cywir am sefydliadau 
eglwysig, y mae yn anmhosibl i ni lai na'i barchu, er nas gallwn, ar hyn o 
bryd, deimlo yn gwbl yr un ymddiried ynddo âg a deimlwn mewn dynion 
sydd wedi bod er ys blynyddau yn dadleu o blaid yr egwyddorion mawr ag 
y mae ef erbyn hyn, mewn rhan, yn cydnabod eu grym. 

Am Mr. Bright yr ydym yn synied yn dra gwahanol. Gyda chymeriad 

wleidyddol mwy cyson ne Mr. Gladstone, a chydag argyhoeddiadau 
wn mor gryfion, ac yn ein tyb ni, areithyddiaeth mwy ardderchog, y mae 
Mr. Bright, er ys blynyddau, wedi dangos ei fod yn teimlo mwy yn achos yr 
Iwerddon, ac wedi ennill ymddiried y Gwyddelod i raddau helaethach nag un 
gwleidyddwr Seisonig sydd yn fyw. Efe a barotôdd y wlad i ystyried y 
cwestiwn Gwyddelig; efe, mewn cyfwng pwysig, â roddodd gyfeiriad i 
wleidyddiaeth y Rhyddfrydwyr ; ac efe, yn bendifaddeu, ydyw y gwleidyddwr 
sydd yn fwyaf teilwng o ymddiried a chefnogaeth y Cymry, a phawb sydd yn 
edrych ar bwnc yr Eglwys Wyddelig o safle Anghydffurfwyr Protestanaidd. 
Y mae Mr. Gladstone mor gydwybodol yn eì amcanion âg yntau, ac y mae mor 
benderfynol bellach ag ydyw Mr. Bright i ddadwaddoli yr Eglwys yn yr Iwerdd- 
on. Y mae presennoldeb Mr. Bright yn y Weinyddiaeth hefyd, a'r ffaith fod ei 
gydweithrediad ef yn hanfodol i gadw y Rhyddfrydwyr mewn awdurdod 
". ddigon o reswm dros i'w edmygwyr yn y wlad fod yn zelog o blaid Llywo 
aeth Mr. Gladstone. Y cwbl a ddymunem ni fyddai gweled mwy o sylw yn 
' cael ei wneyd o wasanaeth Mr. Bright i egwyddorion rhyddfrydig, a mwy o 
warogaeth yn cael ei dalu i'w gydwybodolrwydd, i'w gysondeb, ac i ehangder 
ei olygiadau, nag a wnaed yn ystod yr etholiadau diweddar, pryd y gallesid 
meddwl mai Mr. Gladstone oedd pobpeth, a Mr, Bright yn ddim, 

Ond i ddychwelyd at amgylchiadau y Gwanwyn. Wedii Mr, Disraeli 
wneuthur sefyllfa yr Eglwys Wyddelig yn bwnc i'w benderfynu gan Senedd 
1868, dangosodd Mr, Gladstone rai o gymhwysderau dysgleiriaf arweinydd 
plaid wleidyddol, yn y cyflymder gyda pha un y gwnaeth ei feddwl i fyny i 
weithredu, ac yn nghywirdeb y golygiad a gymerodd o ansawdd teimlad ei 
ganlynwyr yn y Tŷ, a Rhyddfrydwyr yn y wlad yn gyffredinol. Nid oes eisieu 
I ni yma olrhain hanes y dadleuon a'r ymraniadau yn Nhŷ y Cyffredin ar 1 
pon erfyniadau a gynnygiwyd gan Mr. Gledstone, ac ar y Suspensory Bi 

oddwyd gwroldeb a medrusrwydd Mr. Gladstone i'r prawf yn Jr amgylch- 
iadau hyn. Gwelodd yn fuan ei fod wedi cyffwrdd â mater oedd yn cyffroi 
gwrthwynebiad angerddol rhai o'r dosbarthiadau mwyaf eu dylanwad, ac 
wedi agor y dôrau i nwydau mileinig i dywallt eu cynddaredd ar ei ben; 
daeth yr esgobion a gŵŷr eglwysig eraill yn llu mawr iawn i Neuadd St, 
James i'w felldigo, ac jn eu plith yr oedd amryw o rai oeddynt m arferol o 
gydweithredu â'r Rhyddfrydwyr ; a gwelwyd dynion fel Arglwydd Overstone, 
y Duo o Portland, a'r Iarll Grey, a dybid yn gyfeillion, yn ysgwyd eu penau 
yn wgus ar y symudiad newydd yn y gwersyll Rhyddfrydig. Ond wedi cael 
“arweinwyr i arwain,” a “chanlynwyr i ganlyn,” ymlaen yr aeth y symudiad 


130 TREM AR WLEIDYDDIAETH 1868; 


drwy bob rhwystr nes i'r Suspensory BiU gyraedd y dynged a ddysgwylid 
iddo yn Nhŷ yr Arglwyddi. Ychydig iawn o bwys oedd yn hyny, yn gymaint 
a bod bodolaeth yr Eglwys Wyddelig erbyn hyn yn fater ag yr oeddid wedi 
penderfynu cymeryd barn y wlad arno mewn etholiad cyffredinol. 

Y mae llawer wedi cael ei ddyweyd am waith Mr. Disraeli yn dal ei swydd 
am fisoedd wedi iddo, dro ar ol tro, gael ei hun yn y lleiafrif yn Nhŷ y Cyffredin, 
a chyhuddiadau pwysig wedi eu dwyn yn ei erbyn o ymddwyn yn anghyfan- 
soddiadol. Er fod y cwbl drosodd erbyn hyn, y mae iawn ddealltwriaeth am 

ylltïad y Weinyddiaeth â Thŷ y Cyffredin o gymaint pwys yn ein ffurf- 

ly wodraeth ni, fel y mae yn werth ini am foment wrth adolygu gwleidydd- 
iaeth y flwyddyn, ystyrie pn faint o goel sydd i'r achwynion hyn. Pan gafodd 
Mr. Disraeli fod ei Weinyddiaeth mewn lleiafrif o bump a thriugain, cymer- 
odd ei daith at y Frenhines, a dywedodd ei fod dan yr amgylchiadau yn ei 
chynghori i ddadgorffori y Senedd, ac appelio at yr etholwyr. Hyd yna, nid 
oes neb, dybygid, a ammheua fod gan y Prif Weinidog hawl yn ol y cyfan- 
soddiad i dwyn fel y gwnaeth ; ac nid ellir gwadu, ond ymdrechu cymeryd 
olwg ddiduedd ar y sefyllfa, nad doeth ar y cyfan ydoedd oedi y dadgorfforiad 

d nes y gellid gwneyd yr appêl ar delerau y Rheithysgrifau Diwygiadol. 

id drwg bychan ydoedd fod Tŷ y Cyffredin am o dri i bedwar mis dan arwein- 
iad Prif Weinidog nad ydoedd y Tŷ yn ymddiried ynddo, ond drwg gwaeth, fel 
y cyfaddefa pawb ar ol profiad y tri mis diweddaf fuasai cael dau etholiad cy- 
ffredinol o fewn deuddeng mis i'w gilydd. Yr oedd yn eithaf têg ìi Mr, Disraeli 
sylwi nad ydoedd y cyfeiriad lleiaf wedi bod yn etholiad 1865 at achos yr 

lwys Wyddelig ; a chan ei fod ef a'i gymmrodorion yn y Weinyddiaeth, drŵ 
ryw ysbrydoliaeth, wedi cyraedd “argyhoeddiad gorddwfn” 4 byddai i'r 
mwyafrif o'r etholwyr roddi eu llais yn erbyn cynnygiad Mr. Gladstone, yr 
ydoedd yn hollol agored iddo, yn ol ysbryd y cyfansoddiad, i roddi y cynghor a 
wnaeth i'w Mawrhydi. 

At y rhesymau digonol hyn, ychwanegodd Mr. Disraeli reswm arall nad ellir 
mewn un modd ei ystyried yn un a gydnabyddir yn gyfansoddiadol, sef fod 
gan bob Prif Weinidog hawl i appelio at y wlad yn erbyn dedfryd anghymer- 
adwyol Tŷ wedi ei ethol yn ystod llywodraeth Prif Weinidog o blaid Y 
mae yr ystyriaeth leiaf o'r athrawiaeth yma yn ddigon i'n hargyhoeddi o'i 
gwrthuni, ac y mae yn dda fod cynnifer o leisiau dylanwadol wedi eu codi yn 

rydlawn mewn gwrthdystiad yn ei herbyn. _ Beth feddylid o Mr. Gladstone 
pe byddai iddo, o herwydd rhyw anghydwelediad, ddadgorffori y 1? resen- 
nol am y rheswm ei fod wedi ei ethol o dan weinyddiaeth Mr, Disrae iÎ 

Ond heblaw dywedyd ei fod wedi annog y Frenhines i ddadgorffori y 
Senedd, rhoes Mr. Disraeli ar ddeall ei fod wedi cynnyg ymddiswyddiad y 
Weinyddiaeth iddi, os byddai hyny yn fwy dewisol ganddi, ond ei bod hi 
wedi amlygu ei dymuniad ar fod i'r llwybr cyntaf gael eì gymeryd. Y 
mae y anhawdd penderfynu beth ydoedd gwir amcan Mr. Disraeli yn gosod 
y wêdd yma ar yr ymdrafodaeth rhyngddo â'i Mawrhydi; fe ddichon mai 
rhoddi tipyn o le yr ydoedd i'r elfen ymffrostgar sydd yn lled amlwg yn ei 
gymeriad; ac, os felly, cafodd gerydd parod a chymhwys yn y ffrewylliad llym 
& roddwyd iddo gan Mr. Bright ar Ï pryd. Ond pa beth bynag ydoedd ei amcan, 
nis gallwn weled ei fod yn agored i'r cyhuddiad a roddwyd yn ei erbyn o ym- 
ddwyn yn anghyfansoddiadol yn ei waith yn gosod dau lwybr o flaen y Fren- 
hines, a thaflu arni hi y cyfrifoldeb o farnu pa un o'r ddau i'w gymeryd. Ei fai 
ydoedd sôn cymaintam y ddau gynnygiad yn y Tŷ, a gwneyd defnydd o'r 
peth mewn ffordd oedd yn peri i'r sylwedydd arwynebol feddwl fod y Goron 
yn dangos ffafrïaeth bersonol i'r Toryaid. Nid ydoedd y peth ynddo ei hun 
ond yr hyn y mae pob Prif Weinidog yn ei wneyd pan yn cynghori y Goron i 
ddadgorffori y Senedd, pa un a sonia neu beidio am ei barodrwydd i roddi ei 
swydd i fyny, os na fernir yn dda dderbyn ei gynghor. Y mae y ffaith o ym- 
gynghoriad â'r Goron ynddi ei hun yn rhagdybied hawl a chymhwysder yn y 

oron i wrthod neu i dderbyn y cynghor. Pan aeth Mr, Disraeli at y Fren- 


TREM AR WLEIDYDDIAETH 1868. 131 


hines, gan ddyweyd, “Yr ydym yn eich cynghori i ddadgorffori y Tŷ, a gadael 
i ni aros yn ein swyddau; oud os nad ydych yn gŵeled yn dda wneyd hyny, 
yr ydym ni yn barod i ymneillduo,” gallasai ei Mawrhydi yn brïodol ateb, 
“Y mae y rhan olaf o'ch araeth yn gwbl afreidiol, oblegid gwn yn dda mai 
allan o'ch swyddau y rhaid ìi chwi fyned os dewis & wnaf wrthod eich 
cynghor.” ŶY mae y fath beth wedi bod mor ddiweddar a theyrnasiad Wil- 
liam IV., a bod y brenin yn galw ar y Weinyddiaeth i roddi eu swyddau i fyny, 
ac y mae hyny yn berffaith gyfansoddiadol. Yn yrhyn a wnaeth yn y gwan- 
wyn, gweithredodd y Frenhines, fel y mae hob amser wedi arfer gwneyd, trwy 
dderbyn, ac nid gwrthod, cynghor ei Phrif Weinidog. Pe buasai Mr. Disraeli 
wedi myned ati a dyweyd ei fod yn eì chynghori i anfon am Mr. Gladstone, 
ond os na ddewisai hi wneyd hyny, yr arhosai efe mewn swydd, ac yr appelial 
at y wlad, ymae yn ddiammheu mai anfon am Mr. Gladstone y buasai. 
Gwnaeth Prif Weinidog y Toryaid gais arall mwy beiddgar i dôri ar draws y 
terfynau sydd wedi eu gosod ar awdurdod gweinidogion y Goron. Yn gynnil 
yn Nhŷ y Cyffredin, ond yn gwbl ddiammwys yn Nhŷ yr Arglwyddi, rhoddwyd 
ar ddeall fod y Frenhines nid yn unig wedi cydsynio â chais Mr. Disraeli i ddad- 
gorffori y Senedd mewn canlyniad i'r bleidlais ar yr Eglwys Wyddelig, oud ei 
bod wedi rhoddi trwydded gyffredinol i'w Phrif Weinidog i ddefnyddio âwdur- 
dod y Goron pryd bynag y gwelai yn dda. Cododd hyn ystorm mor fawr, fel 
y bu raid i Mr. Disraeli dŷnu yn ol goreu y gallai y'bygythiad anghyfansodd- 
iadol hwn. Eto, er iddo gael ei dŷnu yn ol, y mae hanes y Senedd-dymmor 
yn ddigon o brawf ei fod wedi cael effaith ar y Tŷ, ac mai nid heb achos y dy- 
wedai Mr. Bright yr wythnos ddiweddaf yn Birmingham, fod y Weinyddiaeth 
Doryaidd wedi ei goddef i ddihoeni drwy Senedd-dymmor 1868 drwy fygwth 
“ga dying parliament with an appeal to a dead constituenoy.” 

Cyn pen hir wedi i Mr. Disraeli, drwy yr ystrywiau hyn, wneyd a allaii grêu 
argraff fod hyd yn nôd y teulu brenhinol yn dueddol i'w olygiadau, a chyn- 
hyrfu hyd y medrai y zôl wrth-Babyddol yn y wlad, daeth y diwedd; ac yr 
ym yn symud ymlaen at yr Etholiad Cyffredinol. Pe na buasai achos mor 

wysig â bodolaeth yr Eglwys Sefydledig wedi dyfod yn bwnc i'w benderfynu 
yn yr Etholiad Cyffredinol, buasai er hyny yn amgylchiad hynod yn hanes- 
laeth y deyrnas. Bu rhywbeth tebyg i Aousehold Suffrage ganrifoedd lawer 
yn ôl, ond yr oedd hyny pan oedd Tŷ y Cyffredin, o'i gymharu â gallu y 
wniaid a'r Goron, yn “Awmble Commons” mewn gwirionedd. Ond dyma'r 
tro cyntaf erioed i'r genedl, heb wahaniaeth dosbarthiadau, gael ei galw i 
ethol Tŷ sydd, mewn effaith, yn llywodraethu yr ymherodraeth Brydeinig; 
ac y mae hyny yn ein harwain i roddi i'r etholiad, yn ei amgylchiadau ai 
nlyniadau, sylŵ ac ystyriaeth yn hollol annibynol ar y cwestiwn, pa un ai 

r. Gladstone ai Mr. Disraeli a gafodd y mwyafrif ynddo. 

Daroganwyd llawer y byddai i helaethiad yr etholfraint agor y llifddorau lêd y 
pen i ddylanwad y bobl, y rhai a wnaent fŷr waith ar bob peth gwerthfawr yn 
y cyfansoddiad, ac a ddygent oddiamgylch yn fuan chwyldr6ad cymdeithas- 
ol. Am nad ydyw hyn wedi dygwydd eisoes, ac am nad oes rhyw lawer o 
arwyddion fod y mwyafrif o bobl y wlad â'u bryd ar ei handwyo, y mae rhai 
o'r newyddiaduron yn ysgrifenu fel pe na byddai Rheithysgrif diwygiadol 
1867 i effeithio nemawr ddim ar wneuthuriad deddfau a gweinyddiad llywodr- 
aeth y wlad. Gwelir fod Mr. Lowe, y penaf o'r daroganwyr, wedi ei godi mewn 
canlyniad i'r etholiad cyntaf dan y drefn newydd i un o swyddi uchaf y wlad- 
wriaeth ; fod 'Tŷ y Cyffredin yn gynnwysedig o'r un dosbarth o ddynion yn 
gymhwys ag o'r blaen ; na chlywyd dim sôn yn ystod yr Etholiad am sefydlu 
gwerinlywodraeth, am ranu eiddo y cyfoethogion ymhlith y tlodion, nao 
êm yr un o'r pethau ofnadwy eraill y dysgid ni i'w dysgwyl; ao o herwydd 
hyny dywedir wrthym fod corff yr etholwyr newyddion yn gymhwys o'r un 
syniadau â'r dosbarth canol, yn nwylaw y rhai yr oedd yr awdurdo cyn hyn. 
Tra nad ydym, ar y naill law, bid sicr, yn dysgwyl cyflawniad o'r ofnau 
dychymygol a fygythid gan y Toryaid yn y blynyddoedd pan y gwrthwyneb- 


132 TREM AR WEINYDDIAETH 1868. 


ent Ddiwygiad Seneddol, nid ydym, ar y law arall, yn meddwl fod yr etholiad 
diweddaf yn fesuriad têg ar faint y dylanwad y mae y Rheithysgrif Ddiwyg- 
iadol yn debyg o gael ar ddeddfwriaeth. 

Rhoddodd y Tŷ a etholwyd yn 1865 fwyafrif o driugain a phump yn erbyn yr 
Eglwys yn yr Iwarddon, a'r cwbl y mae yr etholiad, gyda'r etholwyr newyddion, 
wedi ei wneyd ydyw ychwanegu rhyw hanner cant at y mwyafrif hwnw, a rhoi 
siars ar yr aelodau rhyddfrydig i fod yn fwy ffyddlawn i'w harweinwyr yn y 
dyfodol, fel ag i gadw y blaid rhag colli ei dylanwad cyfreithlawn drwy ymran- 
iadau, Y mae Bwrdeisdrefi a Siroedd Cymru, Bwrdeisdrefi a Siroedd Ysgot- 
land, Bwrdeisdrefi a Siroedd yr Iwerddon, a Bwrdeisdrefi Lloegr, wedi rhoddi 
mwyafrif o blaid Mr. Gladstone. Siroedd Lloegr ydyw yr unig ddosran o'r gyn- 
nrychiolaeth sydd wedi rhoddi eu llais o blaid parhâd yr Eglwys Wvddelig. Ao 
un bleidlais yn unig a ennillwyd yn yr hen eisteddleoedd Sirol yn Lloegr. Yn 
yr eisteddleoedd newydd yn y Siroedd y mae yr ennillion Toryaidd eraill i 
gyd. Nid oes dim sail chwaith i fôst y Toryaid fod y trefydd mawr wedi 
rhoddi eu llais o'u plaid hwy, oblegid yr ydym yn cael fod cynnrychiolwyr 
trefydd Lloegr yn cael eu rhanu fel y canlyn :— 


Trefydd uwchlaw 100,000 o bobl 45 Rhyddfrydwyr. 9 Toryaid. 
“ «“ 95 “ 


“ 95000 “ 67 
“ “ 10000 “ 63 “ 9] « 
“ islaw 10000 “ 98 “ 35 “ 


oddiwrth yr hyn y gwelir mai y trefydd lleiaf sydd yn fwyaf pleidiol i'r 


Toryait. 
id ydym yn meddwl y gallasai yr etholwyr newyddion wneyd dim yn well 
yn etholiad diweddaf na'r hyn a wnaethant, sef cryfhâu breichiau Mr. 
Gl neigyflawni y daso fawr y mae wedi ymgymeryd â hi tuag at yr 
Iwerddon. Gwnaethant yn dda roddi pob peth arall o'r naill du er mwyn sior- 
hâu yr amcan yma. Ond fel y dywedasom eisoes, teimlir dylanwad yr ethol- 
wyr newyddion mewn modd mwy arbenig ar adeg ddyfodol. Yr oedd y dos- 
barth newydd o'r etholwyr, i gryn raddau, mor rhanedig eu golygiadau am 
Eglwys Wyddelig â'r dosbarth uwchlaw iddynt, neu ynte yr oeddynt mor ddi- 
fater yn eì chylch, fel y rhoddent eu pleidleisiau i bersonau yn hytrach nag i 
egwyddorion. Oyn bo hir, byddwn wyneb yn wyneb â materion o'r dyddor- 
deb mwyaf uniongyrchol i'r dosbarthiadau gweithiol, ac ar y rhai y mae braidd 
yn anmhosibl meddwl na fydd mwyafrif anferthol o'r etholwyr newyddion yn 
cydweled. Mewn amgylchiadau felly, bydd nerth eu rhifedi yn anwrthwyn- 
ebol, ac nid oes genym ond gobeithio y byddant yn ddigon goleuedig eu deall 
ac uniawn eu barn i berina bydd achos i wladgarwyr warafun iddynt eu 
dylanwad. Yn nghyflwr presennol y werin yn Lloegr, yr ydym, y mae'n rhaid 
i ni addef, yn ofni nad ellir dysgwyl yr ystyriaeth oleubwyll hono i gwestiynau 
cyhoeddus a raid gael cyn y bydd helaethiad yr etholfraint yn fendith adigy- 
mysg i'r wlad. Gyda lledaniad addysg yr ydym yn dysgwyl gwelliant ; a dar- 
u ysgolion i'r holl wlad ydyw, debygem, un o'r pethau cyntaf a ddylai 
Bene d wneyd. Yn Nghymru ac Ysgotland y mae pethau yn bur w anol, 
canys er nad ydyw addysg—os wrth addysg y deallwn y gallu i fedru siarad 
a darllen Saesoneg—gymaint ymlaen yn Nghymru âg ydyw yn Lloegr, yr 
ydym yn dal fod y werin Gymreig wedi ei dysgu a'i dysgyblu yn llawer gwell 
na'r werin Seisonig, i bob pwrpas cysylltiedig â chyflawniad dyledswyddau 
dinaswyr a deiliaid. Y mae hyn yn ein harwain yn naturiol at bwno llawn 
o ddyddordeb—yr etholiadau diweddar yn Nghymru; ond gan nas gall y 
TRAETHODYDD, mwy na phethau eraill, ddal mwy na'i lon'd, yr ydym yn gorfod 
ymattal, gan obeithio y cawn egwyl i ddychwelyd at y rhan yma o'r testun, 





P. M. EVANS, ARGRAFFYDD, TREFFYNKON. 


Y TRAETHODYDD. 


DAFYDD DAFIS, COWARCH. 


DIAMMHEU y bydd llawer un o'n darllenwyr yn barod ìi ofyn,— 
“Dafydd Dafis, Cowarch! pwy yn y byd oedd hwnw? Pa beth 
ydoedd? Pa bryd yr oedd yn byw? Beth a wnaeth yn haeddu cael 
sôn am dano yn fwy na llawer Dafydd Dafis arall? A pha le y mae 
Cowarch? Dê neu Ogledd y Dywysogaeth? Ymha Sîr? Tref, pen- 
tref, cwmwd, tŷ, neu pa beth ydyw?” _ Ond os bydd llawer dan angen- 
rheidrwydd i wneyd ymofyniadau o'r fath yna, bydd yr enw i lawer 
eraill yn hysbys ddigon, a'r olwg arno yn adgyfodiad i lïaws o hen 
adgofion y bydd yn ymgeledd i'r ysbryd eu cael. Ilê, “coffa da am 
dano.” I foddio rhywfaint ar gywreingarwch y sawl sydd mor anffort- 
unus a bod yn ddyeithr iddo, dywedwn gymaint a hyn wrth gychwyn: 
gweinidog nid anhynod, yn ardal linas' Mawddwy, Meirionydd, 
perthynol i'r Methodistiaid Calfinaidd, oedd Dafydd Dafis. Ganwyd ef 
yn 1794. Bu farw yn 1801, yn 67 mlwydd oed. 

A ydyw y darllenydd yn hoff o henafiaethau? Tra yn cyfeirio tua 
Chowarch, i ddilyn ychydig ar hanes ein hen gyfaill yno ac mewn manau 
eraill, beth pe cymerem hamdden i edrych ychydig o'n hamgylch ar y 
dyffryn y gorwedda y manau hyny gerllaw iddo—dyffryn Dyfi? Nid 
yw y dyffryn yn fawr mewn hŷd na llêd, ond y mae yn bur brydferth, 
a'i hanes yn bur ddyddorol. Y mae oddeutu Dinas Mawddwy fynyddau 
a bryniau y mae yn eithaf hawdd gweled i gryn bellder o'u penau. 
Tybier ein bod yn cymeryd ein safle “yn yr ysbryd” ar gopa un o 
honynt. Dyna y dyffryn yn rliedeg i gyfeiriad dê-orllewinol, a'r Dyfi, 
“a'i dyfroedd gloewon fel y grisial,” yn ymddolenu trwyddo. Prophwyd- 
odd y diweddar hynod Barch. Azariah Shadrach, mewn cân a gyfan- 
goddodd yn y flwyddyn 1836, am enwogrwydd rhyfeddol i'r afon hon 
rywbryd yn y dyfodol, Wele ychydig o'r pennillion :— 

Y mae Dyfi yn rhagori 
Braidd ar holl afonydd Cymru; 


Bydd yr afon hon yn hynod 
Mewn rhyw oesoedd maith i ddyfod, 


Fe ddaw llongau dirifedi 
Cyn b'o hir i afon Dyfi; 
Rhai o India, rhai o China, 
A rhifedi mawr o Rwssia, 


Y mae yn mynyddau Meirion 
Lawer o drysorau mawrion, 
Ac fe'u cludir lawr i Dyfi 

Yn dunelli dirifedi. 


1869 ,—, I 


134 DAFYDD DAFIS, GOWAROH. 


Mae 'r mynyddau sy 'n dra anial, 
'Nawr uwchlaw i bentref Pennal, 
Yn llawn trysor maes o'r golwg; 
Cyn bo hir fe ddaw i'c golwg. 


Fe fydd trefydd ac eglwysi 

Cyn D'o hir ar lânau Dyfi, 

A hwy fyddant yn fwy hynod 
Na hen drefydd Cantref-gwaelod, 


Gwneir pont ha'rn dros afon Dyf, 
A bydd miloedd yn ei thramwy; 
Wrth dd'od lawr o Gader Idris, 
I'r dref hardd fydd ar Foelynys, 


Fe fydd Dyfi yn rhagori 

Ymhell ar holl borthladdoedd Cymru; 
Bydd ei masnach yn rhyfeddod 

Yn yr oesoedd maith i ddyfod. 


Ond rhaid ymattal. Hynyna, a llawer yn rhagor, a addawai yr hênwr 
parchedig hwnw i'r dyffryn ger ein bron. Gobeithia y trigolion, yn 
ddiau, ei fod yn dyweyd y gwir. Y mae llawer, o ran hyny, o'r pethau 
& ragddywedai, eisoes wedi eu cwblhâu. 

Ychydig o'r golwg, mewn trofa yn ochr ddwyreiniol y dyffryn, a thua 
deg milldir oddiwrthym, y mae lle o gryn hynodrwydd hanesyddol, sef 
Machynlleth—Maglona y Rhufeiniaid. Bu Owen Glyndŵr yn cynnal ei 
lŷs am ychydig yma unwaith. Yma, yn 1402, y gwysiodd ef holl ben- 
defigion Cymru i'w gyfarfod, pryd y cydnabyddwyd ac y coronwyd ef yn 
Dywysog Cymru, a hyny, meddir, yn mhresennoldeb a thrwy gadarnhâd 
cynnrychiolwyr o lysoedd Ffrainc a Spaen. Dair milldir neu bedair 
yn nes yma, yn ochr orllewinol y dyffryn, ar y law ddê i ni o'r 
man y tybiwn ein bod yn sefyll yn bresennol, dacw Fathafarn, hen 
gartref Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffydd, bardd a_ dewin 
hynod, medd hanesion, a flodeuai o gylch 1480. Bu Iarll Richmond 
— Harri VII. wedi hyny—yn llettŷa noson yn Mathafarn, pan ar ei 
daith gyda'i gefnogwyr o Aberdaugleddyf i'r Amwythig, i'r ymrysonfa 
gyda Richard III. am orsedd Brydain. Dywedir hefyd ddarfod i 
Harri ofyn barn y dewin am ei ffawd, a bod Dafydd mewn petrusder 
pa ateb i'w roddi, nes ei gyfarwyddo a'i galonogi gan ei wraig. 
“Dywed yn €ofn wrtho,” meddai, “yr ennilla efe yr orsedd ; ac os 
prawf hyny yn wirionedd, bydd dy gymeriad wedi ei sefydlu; ac os 
amgen, ni raid i ti ofni y dychwel efe y ffordd yma i'th feïo am fod yn 
gau-brophwyd.” Cymerodd y bardd gynghor ei wraig; ac adroddir 
ddarfod i'r “sicrhâd prophwydoliaethol” am ei lwyddiant, roddi mawr 
foddhâd i'r Iarll pryderus wrth gychwyn i'w daith, ar dôriad y wawr 
drannoeth. Tua dwy &ílldir yn nês yma, ar ochr ddwyreiniol y dyffryn, 
y mae pentref bychan prydferth y Cemmaes; a chyferbyn, yr ochr 
arall, y mae Dol-y-fonddu, hen gartref y diweddar Barch. William 
Jones, un o'r un ar ddeg cyntaf a ordeiniwyd i gyflawn waith y weinidog- 
aeth gyda'r Methodistiaid yn Ngogledd Oymru. Bu farw yn 1897, 
“ yn hen ac yn gyflawn o ddyddiau.” — Yn nês yma, yr un ochr i'r dyff- 
ryn, y mae pentref Aberangell, A gerllawi ni, ar yr a8wy, y mae 


'd 


DAFYDD DAFIS, (OWARCH, 195 


treflan henafol Mallwyd, cartref y diweddar enwog Dr. Davies, yr hwn 
a fu yn beriglor y plwyf o'r flwyddyn 1604 hyd 1611. Gŵr ydoedd efe 
o Lanferas, Sir Ddinbych, o ran genedigaeth. Yr oedd yn un o brif 
ddynion ei oes mewn dysg a gallu. Y mae ei Eiriadur Lladin a 
Chymraeg, a Chymraeg a Lladin—Antigua Lingua Britanice Dictionari- 
um Duplex, yn brawf nodedig o hyny. Dywedir mai efe a gyfieithodd y 
“ Namyn un deugain Erthyglau Orefydd” i'r Gymraeg. Cyfieithodd 
i'r un iaith hefyd y llyfr a elwir Christian Resolution, gwaith gŵr o'r enw 
Parsons. Ac yn y rhagymadrodd i'r Gramadeg Lladin o'r iaith 
Gymraeg a gyhoeddwyd ganddo yn 1621, sicrhêir i ni ganddo ef ei hun, 
fod ganddo ran yn y ddau gyfieithiad a wnaed gan y Doctoriaid Morgan 
a Parry o'r Bibl i'r Gymraeg. _ “ Ystyrid ef,” medd Wood, “yn hyddysg 
yn hanes a henafiaethau ei genedl ei hun, yn dra chydnabyddus â'r 
ieithoedd Groeg a Hebriieg, yn feirniad manwl, yn ddyn llafurus, ac yn 
hysbys o awdwyr hynod ac anghyffredin.” _ Ymddengys gyda hyny, 
fod ysbryd Puritanaidd cryf iawn ynddo; oblegid wedi i'r Archesgob 
ffôl ac ofergoelus, Laud, orchymyn fod i'r allor, neu fwrdd y cymun, 
ymhob eglwys blwyfol gael ei gyflêu ymhen dwyreiniol yr adeilad, yn 
ol rheolau yr Eglwys Babaidd, dangosodd y Dr. Davies ei ddiystyrwch 
penderfynol o'r gorchymyn trwy beri i'r bwrdd cymun yn ei Eglwys ef 
gael ei symud o'r pen dwyreiniol i ganol corff yr adeilad. Mae amryw 
bethau yn cadw ei enw mewn côf caredig gan drigolion yr ardal hon 
hyd heddyw. Rhoddodd i dlodion plwyf Mallwyd, tra y rhêd dwfr, 
ardreth maes o'r enw, “ Dolddyfi,” oddiwrth yr hwn, er i'r Dyfi, flyn- 
yddoedd yn ôl, ddangos “mewn gweithred a gwirionedd ” mai ei dôl hi 
ydyw, y ceir amryw bunnoedd yn flynyddol i'w rhanu yn elusenau. 
Adeiladodd ar ei draul ei hun hefyd y bont faen a elwir “ Ponty- 
cleifion,” lle y gwelir mewn dau fan yn y palmant lythyrenau dechreuol 
ei enw, I. D., mewn cêryg gwŷnion, yn aros hyd yn awr. Ei oedran 
pan y bu farw oedd 74. Oladdwyd ef yn nghangell Eglwys Mallwyd. 
Ar ei gâreg fedd cerfiwyd y beddargraff canlynol yn Lladin, ond y mae 
wedi treulio allan er ys llawer o flynyddoedd:—“John Davies, Dysg- 
awdwr Duwinyddiaeth Gysegredig, Periglor Eglwys blwyfol Mallwyd, 
a fu farw y 15ed dydd o Fai, ac a gladdwyd y 19eg, A.D., 1644.” Y 
mae yn anhawdd i unrhyw un sydd â chanddo ryw fesur o barch i 
ddysgeidiaeth neu grefydd, ddyfod i gymydogaeth y fangre dawel hon, 
heb deimlo gradd o ddyddordeb ynddi. 

Ond y mae yn rhywyr i ni symud ein camrau bellach tua Chowarch, 
yr hyn, os cawn rwydd-deb, a wnawn yn ddioed. Y mae hanesion am 
Maelgwyn Gwynedd, Tydecho Sant, a Llywarch Hen, ac am Wylliaid 
Cochion Mawddwy,* ynglŷn â'r ardaloedd hyn; ond rhaid gadael y cyfan 
yn bresennol. Ar ein ffordd, ychydig ymlaen, y mae tref ddiaddurn Dinas 
Mawddwy. “'TThis Mawddwy,” meddai y teithydd Pennant, yn 1773, 
“notwithstanding it is dignified with the name of Dinas, or city, consists 
of but one street, straight and broad, with houses—ill according with its title.” 
“ Ac megys yr oedd yn y dechre y mae yr awr hon,” oddieithr ychydig dai, 
â'r tri chapel sydd ynddi. Y mae y capelau, chware têg i'r dinaswyr, yn 


* Gweler y TRAETHODYDD am Ebrill, 1868, tu dalenau 143 a. 245. Gelwid hwynt yn 
Wylliaid, ïmae yn debyg, o herwydd eu dull gwyllt o fyw ; neu o herwydd y cyffawnent 
eu hysgelerderau beiddgar yn nhywyllwch y nos. v. 

aI 


136 DAFYDD DAFIS, GOWARCH. 


adeiladau heirdd a golygus iawn ; capelau yr Annibynwyr a'r Wesleyaid 
yn hollol newyddion, a'r eiddo y Methodistiaid Calfinaidd yn awr yn 
cael ei ailadeiladu yn rhagorol o hardd. Ymddengys hefyd fod dyfodol 
tra llewyrchus yn aros y Dinas, mewn llawer cysylltiad, heb fod ymhell. 
Dywedir fod y gweithfevdd llechau yn y gymydogaeth yn addaw yn 
dda. Ac ymae y boneddwr anrhydeddus, Syr Edmund Buckley, un 
o'r aelodau Seneddol dros Newcastle-under-Lyne, yn cartrefu ran o'i 
amser yn Plâs y Dinas gerllaw. Trwy ymrôad y boneddwr haelfrydig 
hwn, y mae rheilffordd wedi eì gwneyd o'r Cemmaes i'r Dinas er 
ys tro, ac amryw welliadau eraill, ac nid yw yn debyg o flino na 
diffygio nes crêu yr oll o'r lle o'r newydd. Llwyddiant iddo. Y mae 
yn anhawdd i'r gwron-addolwr beidio galw i gôf yma eto, mai yn y lle 
hwn y treuliodd y Parch. William Hughes, un o weinidogion mwyaf 
llafurus a llwyddiannus yr Annibynwyr yn yr oes ddiweddaf, y rhan 
fwyaf o'i fywyd defnyddiol. Un a “'drôdd lawer i gyfiawnder” ydoedd 
efe; ac nid ar fŷr y paid yr enw “ Hughes o'r Dinas” â bod yn enw 
cysegredig yn nghyfrif trigolion yr ardal hon a'r ardaloedd cymydog- 
aethol. Bu ef farw yn 1821, yn yr 76ain flwydd o'i oedran. Ymlaen 
ymhellach eto, gan ddilyn y ffordd sydd yn arwain trwy Lanymawddwy, 
tros Fwlch y Groes, i'r Bala, ymhen tua milldir wedi gadael y Dinas, 
yr ydym yn cael ychydig dai a elwir yn bentref Abercowarch ; ac oddiar 
hyny, dyna ddyffryn cul, dwfn, ac ysgythrog, yn dyfod i'r golwg ar ein 
haswy. Dywed y trigolion nad ydyw yn hynod am ddim oddieithr am 
ei ystormydd. Y mae yn ddïarebol am y rhai hyny. Wedi troi iddo, 
dacw ffermdŷ bychan tua hanner milltir oddiwrthym, a elwir y Berth, 
neu Ty'nyberth. Y mae yma ffermdai eraill mwy a_ harddach, o 
bosibl, yn yr ychydig ddyffryn o'n blaen ; ond am reswm da, Awn, a hwn 
yn unig, sydd yn myned â'n sylw ni yn bresennol. O'r diwedd, ddar- 
llenydd, yr ydym wedi dyfod i gwm Cowarch. Dyma y fangre ein 
dysgwyd o'n mebyd i gysylltu eì enw âg enw yr anwyl Ddafydd Dafis. 
Yn y ffermdŷ dinôd acw y cartrefai, o foreu hyd o leiaf ddechreu pryd- 
nawn ei oes. Yno yr oedd yn byw pan yn cyfarfod ac yn myned trwy 
y rhan fwyaf o'r prif amgylchiadau y cyfarfu â hwynt. Symudodd ei 
gartref unwaith ac eilwaith, ond “ Dafydd Dafis o Gowarch ” oedd ef pa 
le bynag y cartrefai. 

Ganwyd Dafydd Dafis, fel y nodwyd yn barod, yn y flwyddyn 1794, 
mewn ffermdŷ bychan o'r enw Nant-hir, ar y ffordd rhwng Aberangell 
ac Aberllyfeni. Yr oedd ei dad a'i fam yn grefyddol; ei dad yn aelod o 
eglwys y Parch. W. Hughes, yn y Dinas, a'i fam yn aelod o eglwys y 
Methodistiaid Calfinaidd yn Abercowarch. Ymddengys hefyd oddi- 
wrth yr hyn a adroddir am danynt, mai nid “rhith duwioldeb, eithr 
wedi gwadu ei grym hi,” oedd ganddynt. Oafodd yntau felly fanteision 
da o'i febyd. Pan yr oedd efe tua thair oed, symudodd ei rïeni o'r Nant 
hir i'r Tŷ mawr, Cwmglanmynach; ac oddiyno drachefn, ymhen 
blwyddyn a hanner neu ddwy flynedd, i Tŷ'nyberth, Cowarch.. O 
hyn allan, yn chwanegol at fanteision cartref, yr oedd yn gyflêus i gyr- 
haedd pob moddion crefyddol. Ond nid ymddengys ddarfod i'r naill 
na'r ìlall gael nemawr argraff dda ar feddwl Dafydd ieuanc. Ar yr An- 
nibynwyr, meddir, y gwrandawai fwyaf yn mlynyddoedd ei ieuenctyd, 
ond “ gwrandawr yn unig” ydoedd. Ni chyhuddwyd mohono erioed, 


DAFYDD DAFIS, COWARCH. 1837 


mae'n wir, o iaith anweddus, nac o unrhyw ymarweddiad aflan; eto, 
yr oedd yn hynod am ei ysbryd chwarêus a dirieidus. 


Hysbys y dengys y dyn 
O ba radd y b'o 'i wreiddyn. | 
Yr oedd yr yni neillduol a'i nodweddai yntau fel crefyddwr mewn blyn- 
yddau dilynol yn dyfod i'r golwg ynddo y pryd hwnw fel chwarêuwr, 
Pan yn llanc lled ieuanc, cafodd ychydig fisoedd o fanteision addysg. 
Yn rhywle rhwng y blynyddoedd 1806 a 1812, bu y diweddar hybarch 
Lewis Williams, Llanfachreth, fel un o athrawon yr “ Ysgolion Rhad 
Cylehynol,” dan arolygiaeth Mr. Charles o'r Bala, yn cadw ysgol am 
dri mis yn Abercowarch, a'r tri mis dilynol yn Mallwyd. Bu Dafydd 
Dafis gydag ef am ryw dymmor, nis gwyddom yn sicr pa hŷd; ond 
dysgodd ysgrifenu Cymraeg yn lled dda, ac y mae yn hynod y gwellâi 
fwyfwy yn hyny hyd ddiwedd ei oes. Dyna yr oll o'r addysg ddyddiol 
a gafodd. Byddai efe yn cyfeirio beunydd at ei amddifadrwydd o 
fanteision, ac yn dyweyd, “ y gwyddai efe am werth dysgeidiaeth, fel y 
gwyddai y dyn troednoeth ar rew ac eira am werth pâr o esgidiau.” 
Gresyn na chawsai gyfleusderau rhagorach. Clywsom siarad ar hyn gan 
rai o olygiadau gwahanol,—gan rai a dybient ei fod yn well fel yr oedd ; 
fel ag y dywedir am ambell i berl ei fod yn well heb ei gaboli, felly ei 
fod yntau yn well yn ei erwinder cynhenid na phe cawsai ei gaboli 
mewn ysgolion ac athrofâu. Nis gall hyny fod. Nid oes neb na byddai 
yn well o gael addysg ond yr hwn nas gall gyraedd perffeithrwydd 
mwy, a'r diobaith, nas gellir dyrchafu dim arno. Y mae ystyriaeth, 
gyda rhyw fesur o fanylwch, o'i gymeriad ef, yn rhwym o ddwyn argy- 
hoeddiad fod ganddo ef athrylith a gymerasai gaboliad. Meddylier am 
y wybodaeth helaeth aedd ganddo, er gwaethaf pob anhawsderau. 
Meddai wybodaeth gyffredinol dra êang, ac yr ydoedd yn nodedig am 
graffder ei sylw. Sylwai ar bob peth, a sugnai addysg oddiwrth yr hyn y 
8ylwai arno. Côf genym fod y diweddar Mr. Humphreys, o'r Dyffryn, 
yn ymofyn â ni unwaith am frawd y dygwyddasid crybwyll ei enw yn 
ei glywedigaeth. Am nas meddem well atebiad, dywedasom ei fod fel 
y dywedid am ambell un, yn “man of general information.” “Iê, ïe,” 
meddai Mr. H., “nid yw hyny fawr o beth; a ydyw ef yn man of 
general observation?” Yr oedd Dafydd Dafis, o leiaf, yn un o “general 
observation.” Yr oedd efe ““â'i lygad yn ei ben.” A mwy na hyny, yn 
ei sylwadau, ei areithiau, a'ì bregethau, yr oedd athrylith bur yn 
gwreichioni i'r golwg yn feunyddiol. Os nad oedd ei athrylith yn un 
o'r rhai mwyaf, yr oedd yn bell o fod yn gyffredin. Dywedwn eto, 
gresyn na chawsai fanteision rhagorach. Diammheu, pe cawsai amaeth- 
iad boreuol prïodol, y cyrhaeddasai enwogrwydd nid bychan ymysg ei 
gydgenedl. 

Ond i ddychwelyd. Parhaodd i ddilyn “llwybrau gwagedd” hyd 
tuag un ar hugain oed. Y pryd hwnw, ymwelwyd âg ef gan glefyd 
trwm, nes ei ddarostwng, yn ei gyfrif ei hun, ac yn nghyfrif ei gymyd- 
ogion, i byrth y bedd. Yn ei gystudd “daeth ato ei hun,” a bu yn 
gyfyng iawn arno. Ar ei adferiad, rhoddodd ei hun yn ddioed “i'r 
Arglwydd, ac i'w bobl, yn ol eiewyllys ef.” Ymunodd âg eglwys fechan 
y Methodistiaid yn Abercowarch. Ac fel ag yr oedd o'r blaen yn hynod 


138 DAFYDD DAFIS, COWARCH, 


am ei wagedd, daeth o hyny allan yn hynod am ei ddifrifwch, ei zêl, a'i 
ymroddiad crefyddol. Yr oedd ei gynnydd mewn gras a gweithgarwch 
yn ngwaith yr Arglwydd yn gyfryw, fel ymhen tua dwy flynedd, pan 
oedd tua thair ar hugain oed, y dewiswyd ef ganddynt i fod yn flaenor 
yn eu plith. Gwasanaethodd y swydd hono gyda'r fath ffyddlondeb, 
nes “ ennill iddo ei hun radd dda, a hyfder mawr yn y ffydd sydd yn 
Nghrist Iesu.” Dywedir, gan mor angerddol ei zêl, mai y “pechod 
parod i'w amgylchu” wrth olchi traed y saint y pryd hwnw oedd, defn- 
yddio dwfr berwedig—bod yn hytrach yn rhy lym. Dysgyblai yn 
arswydus o ddi-dderbyn-wyneb. “Beti, Beti,” meddai mewn un cyfar- 
fod eglwysig, wrth gyfarch cymydoges ieuanc iddo, yr hon y byddai 
rhyw air annymunol yn cyraedd clustiau yr eglwys yn barhâus am 
dani, “yr wyt ti, wel' di, fel y falwoden, yn gadael rhyw lysnafedd 
ar dy ol pa le bynag yr elost ti.” | 

Tua yr amser yma, neu ychydig yn ddiweddarach, ymwelwyd âg 
ardaloedd Dinas Mawddwy âv adfywiad mawr ar yr achos crefyddol.- 
Fel y gallesid dysgwyl, cyfranogodd ein hen gyfaill yn helaeth o'r ysbryd. 
Nid oedd neb mwy drylliog ei deimladau, mwy tanbaid ei dymherau, na 
mwy croch ei orfoledd, yn y frawdoliaeth oll nag efe. Ac fel y mae y 
gwanwyn yn dadblygu adnoddau câdd natur, felly y bu adfywiadau 
crefyddol lawer gwaith yn effeithiol i ddadblygu a chryfhâu cymhwys- 
derau a doniau defnyddiol llawer o grefyddwyr ieuainc. Bu y cyffrôad 
hwnw yn foddïon i ddwyn y doniau oedd ynddo yntau yn fwy i'r golwg, ac 
i addfedu yn fwy yr hyn oedd yn y golwg o'r blaen. Mewn canlyniad, yn 
argyhoeddedig o'i gymhwysderau, tueddwyd ei frodyr i'w gymhell i ym- 
gymeryd â sefyllfa mwy cyhoeddus—i fod yn bregethwr. Ond nid 
oedd y cam hwnw yn un ag yr oedd efe wedi meddwl am ei gymeryd. 
Yr oedd yn llawn awydd gwneyd daioni, ond petrusai yn fawr a oedd efe 
ì feddwl am bregethu neu beidio. Ac yn wir, gyda llaw, yr oedd y 
petrusder yna, fel gyda llawer eraill o weinidogion diammheuol gymhwys 
y testament newydd, yn ormes arno trwy ei oes. Pregethai, fel y clywsom 
adrodd un o ddywediadau Jones, o Edeyrn, nid am ei fod yn sicr o'i anfon- 
iad, ond “rhag ofn ei fod wedi eì enfon.” Modd bynag, wedi llawer o 
gymhell o du ei gyfeillion, a llawer, yn ddïau, o ystyriaeth a gweddi o'i du 
ef ei hun, cydsyniodd i wneyd y cynnygiad. Ond, mor bell ag y mae a 
fŷno yr amgylchiadau o leiaf â'r tro, cynnygiad rhyfeddol o ffwdanus a fu. 
Yn nghapel Camlan, gerllaw Mallwyd, y trefnwyd i'r oedfa fod. Nos 
Sabbath ydoedd. Yr oedd yr oedfa wedi ei chyhoeddi y Sabbath 
blaenorol. Daeth cynnulleidfa lïosog ynghyd i glywed y pregethwr 
newydd. Daeth yntau, a dau neu dri o gyfeillion gydag ef, yno yn 
brydlawn ac ewyllysgar, dybygasid. _ Ond, dirfawr gyffro! erbyn i'r amser 
i ddechreu yr oedfa ddyfod, nid oedd Dafydd ar gael. Beth a wneid 
bellach? Wrth ymholi, cafwyd hysbysrwydd gan ryw un ddarfod iddo 
ei weled yn cyfeirio yn frysiog iawn tua'r ffriddoedd gerllaw. Mae hyn 
yn ddigon chwithig befyd. Ymaith â hwynt i ymofyn am dano; ac yn 
ffodus daethant o hyd iddo, heb i'r ysbryd a'i meddiannai ei gipio, fel 
Phylip.i Azotus. Wedi ei gael i'r capel, mawr fu yr ymdrech wedi hyny 
i'w gael i'r pulpud. Ni fynai fyned yno ar gyfrif yn y byd. O'r diwedd 
llwyddwyd yn hyny hefyd, a phregethodd oddiar Ddammeg y Swper Mawr, 
ond heb ei nodi allan yn ffurfiol fel ei destun. Gwnaed ef yn bregethwr 


DAFYDD DAFIS, COWARCH. 189 


felly. Nis gwyddom a fu yno genadau o'r Cyfarfod Misol yn ymddyddan 
âg ef ar y pryd neu beidio. Nis gwyddom chwaith pa un ai tywyll ai 
goleu oedd ei oedfa gyntaf, er i ni glywed mai côb lwyd oedd ganddo 
am dano, a bod twll yn un penelin.  Oofier nad oedd eto wedi prïodi, 
Modd bynag, wedi dodi ei law ar yr aradr, pa faint bynag a betrusodd, 
daliodd ei afael ynddi nes cael ei gŵys, heb na bwlch nac anwastadrwydd, 
o'r diwedd yn glir i'r dalar. Ei oedran pan y dechreuodd bregethu 
oedd tua phump ar hugain, sef yn y flwyddyn 1819. 

Pan yn wyth ar hugain oed, prïododd ferch i'r llafurus a'r ffyddlawn Job 
Miles, yr hwn y cyfeirir mor barchus ato yn Methodistiaeth Cymru, Cyf. ii. 
tu dal. 886. Am ei wraig, gan ei bod yn “aros hyd yn hyn,” mae yn 
anmhrïodol ymhelaethu, mwy na dyweyd iddi brofi iddo ef yn ymgeledd 
dyner a chymhwys. _ Yn y flwyddyn 1845, symudodd o Ty'nyberth i le 
mwy, sef y Palasau, ger Llanymowddwy. Yn Nghymdeithasfa Machyn- 
lleth, Mehefin, 1848, ordeiniwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth. 
Ymhen ychydig flynyddoedd wedi hyny, gadawodd y Palasau, ac aeth i 
fyw at ferch iddo i Nantyronog, yn yr un gymydogaeth; ac oddiyno, dra- 
chefn, wedi blwyddyn neu ddwy, i Benygraig, gerllaw Mallwyd, lle yr 
arosodd hyd ei farwolaeth. Trwy ddiwydrwydd ac ymroddiad i wneyd y 
goreu o bethau ““y bywyd sydd yr awr hon,” yn gystal “a'r hwn a fydd,” 
cyrhaeddodd sefyllfa eithaf clyd fel ffermwr cyffredin. Os gwaredwyd ef 
rhag cyfoeth, gwaredwyd ef rhag tlodi hefyd. — Mae yr oll o'i blant ag 
gydd wedi goroesi eu tad, sef tair merch, yn byw yn eu hardal enedigol. 
Bu iddo ddwy o ferched eraill, pa rai a fuont feirw yn ieuainc. 

Yr ydym bellach wedi gweithio ein ffordd yn frysiog trwy y prif bethau 
yn amgylchiadau bywyd gwrthddrych ein sylwadau. Cawn bellach gadw 
ein golwg yn benaf arno ef ei hun, yn ei neillduolion fel dyn ac fel 
eymeriad cyhoeddus. COarasem wneyd yr hyn a wnaethom hyd yma yn 
llawer perffeithiach, ond nis gallasem. Y mae ein defnyddiau yn rhy 
brin. Y mae ei gyfoedion, o leiaf y rhai galluog i roddi i ni unrhyw 
gynnorthwy sylweddol, oll, fel yntau, yn eu beddau. _ Ac nid ysgrifenodd 
efe linell erioed o'i hanes ei hun, _ Diau y buasai yn un o'r pethau diflasaf 
ganddo droi ei law at beth felly. Yn wir, nid ymddengys yr ysgrifenai 
nemawr ddim, oddieithr y cofnodiadau a wnai yn ei Ddyddiadur o'i ym- 
rwymiadau gweinidogaethol, ac o gyfnewidiadau y tywydd. Gwnai y 
naill a'r llall o'r pethau yna yn fanwl. Ac yn gymysg â'r cofnodiadau 
hyny, ceir yn awr ac yn y man sylwadau a rhaniadau o bregethau; rhai o 
honynt o bosibl yn eiddo iddo ef eihun; ond gân mwyaf, yn ddïau, wedi 
eu cymeryd wrth wrando ar eraill. Y mae lleferydd amryw o honynt 
yn eu cyhuddo fel eiddo rhyw feddwl hoffach o fanylion a system na'r 
eiddo ef: a thua'r “2il” neu y “ 8ydd” yn aml y dechreuir cofnodi, wedi 
i'r mater a drinid gan ei frawd, dybygid, ddechre gwresogi ei ysbryd ef, 
ac ennill ei gydymdeimlad a'i sylw ato. Dyma nifer o'i hen Ddyddiad- 
uron o'n blaen... Y mae yn ddìfyr iawn edrych dros ranau o honynt. 
Dywedir wrthym ynddynt pa bryd y byddai yn rhewi ac yn meirioli, yn 
gwlawio ac yn sychu. _ Fel yr ydym yn dyfod i'r tu dalenau am fisoedd 
yr hâf, coffeir i ni ei bod yn “gawodydd bach mwll,” yn “gynhes od,” yn 
« dêg i gario y gwenith,” yn “niwl Lloiger,” pa fath niwl bynag yw hwnw. 
Canfyddwn oddiwrth Ddyddiadur arall fod cynauaf y flwyddyn hono 
yn ddrwg; a hysbysir am ddyddiau olynol ei bod yn “sobor "—*“ seber 


140 DAFYDD DAF:S, COWARCH. 


iawn "—*“' sobor od "—'sobrach sobrach "—“pydru yn gyflym.” Yn 
nghanol y nodiadau yna, hwyrach y ceir nôd clust defaid rhyw gymydog, 
neu gynllun o gwpwl peu dŷ, neu o grane ìi fod uwch ben y tân imewn 
cegin, neu gynghor meddygol i ddyn neu anifail. Ac at y cwbl chwanegir 
sylw tarawiadol, tebyg i'r un canlynol, ar fater pur wahanol:—*“ Anghred- 
iniaeth yw y pechol mwya'—mwya' pold” (bold). Cyffelyb i i hynyna 
yw yr oll a adawodd Dafydd Dafis ar ei ol mewn ysgrifen i fod yn ddefn- 
ydd cofiant iddo. Nid rhyfedd, ynte, os buom yn brin mewn rhoddi 
manylion y tri ugain mlynedd, a mwy, y cymerasom gipdrem arnynt. 
Sut y gwneir priddfeini heb na chlai na gwellt ? 

Yn awr, i symud ymlaen, pa ddosbarthiad a allwn wneyd ar hynodion 
gwrthddrych ein sylwadau? Yr oedd yn nghymeriad Dafydd Dafis rai 
llinellau “ fel y rhedai y rhai a'u darllenai;” yr oedd y mwyaf brysiog yn 
rhwym o'u canfod. Un o'r pethau cyntaf a darawai y sylw ynddo, 
hwyrach, oedd ei ddirodresrwydd. — Nid oedd raid ond gwybod ychydig 
am dano i ganfod hyn. Yr oedd yn ddirodres yn ei wisg, yn ei eiriau, 
ac ymhob peth ag yr oedd a wnelai âg ef. Yn nesaf at hyny yr oedd ei 
dduwioldeb amlwg a diammheuol. _ Nid oedd ei grefydd ef yn gyfryw ag 
y gellid ei hammheu. Yn ddioed wedi ei argyhoeddiad daeth y cyf- 
newidiad mor amlwg ynddo nes bod y rhai anmharotaf o'i hen gym- 
deithion i wneyd hyny, yn gorfod cydnabod ei dduwioldeb ef. Yn nesaf 
at hyny, drachefn, y safai ei ddifrifoldeb dwys. Achosid hyny yn benaf, 
yn ddïau, gan “y gras Duw oedd arno ef,” er nad hyny oedd y cyfan. 
Yn wir, yr oedd amryw ffynnonellau i'w ddifrifwch ef. Yr oedd yr 
argyhoeddiad dwys a gafodd yn nechreuad ei grefydd, yn rhwym o 
effeithio i'r cyfeiriad hwnw. Yr oedd ynddo ef hefyd lawer o yni yn 
naturiol. Pa beth bynag a wnai, efe a'i gwnai â'i holl egni. A'i 
holl egni y llafuriai ei dyddyn pan y byddai gyda hyny. A'i holl egni y 
dilynai lwybrau gwagedd cyn caelei ddwyn o honynt. Ac â'i holl egni 
yr oedd ef yn byw yn dduwiol wedi iddo gael ei ddwyn i newid ei 
lwybrau. Yr oedd yn annaturiol iddo ef beidio bod â'i holl galon gyda 
yr hyn y dygid efato.. Yn chwanegol at hyny, yr oedd annuwioldeb 
ei gyfoedion a'i gymydogion ar adeg ei gychwyniad ef gyda chrefydd 
yn rhwym naill ai o ddiffodd ei zêl, neu ei hennyn yn angerddol. _ Dy- 
wedir fod lliaws ardalwyr y: Dinas, Llanymawddwy, a Mallwyd, yn 
enwedig yr ieuenctyd, hanner can' mlynedd yn ol, yn ddïarebol am eu 
hafreoleidd-dra.. Erbyn rhoddi y cwbl o'r amgylchiadau at eu gilydd 
ynte—gras lawer wedi meddiannu llawer o yni naturiol, ei feddiannu 
felly trwy argyhoeddiad rhyfeddol o ddwys, a hyny yn nghanol gwawd a 
gwatwar annuwiolion, gallesid dysgwyl iddo fod yn ddyn difrifol. Ac 
un felly ydoedd. “Efe oedd ganwyll,” nid yn unig yn goleuo, ond “yn 
llosgi ac yn goleuo.” — Yr oedd ei zêl yn erbyn pob pechod, yn enwedig 
yn erbyn pechodau mwyaf pen-uchel ei oes, yn “ dân anniffoddadwy.” 
Cofir llawer o'i sylwadau miniog a didderbyn wyneb yn erbyn balchder, 
meddwdod, ac aflendid, tra y bydd yr oes bresennol yn fyw. Llawer 
gwaith y teimlwyd ei eiriau cartrefol a diaddurn yn disgyn fel plwm 
toddedig ar y cynnulleidfâoedd a'i gwrandawent. “Mae y fam yn 
dyweyd wrth y plentyn weithiau,” meddai, ar un tro yr adroddir am 
dano, a gwylltineb y gwylltaf yn gorfod delwi ger ei fron, “Pe bawn i yn 
dy ymyl di, ti gaet fod yn llonydd. Wyddost ti beth, ddyn annuwiol ! 


DAFYDD DAFIS, COWAROH. 141 


y mae Duw ymhob man. _ A gallai ef pan y myno ymaflyd yn eithafoedd 
y ddaear ac ysgwyd yr annuwiol allan o hôni. Pan yr wyt ti yn sportio 
gyda'th bechodau, y mae y Duw anfeidrol yn dy ymyl di; a gallai ar yr 
adeg hono, pe dewisai, roi hoit i ti at gythreuliaid mewn amrantiad !” 
Cannoedd o weithiau y cyfeiriodd at “wlaw brâs” a “ Waterloo fawr” 
digofaint. Arweiniodd ei ynì difrifol ef yn achlysurol, fe ddichon, i 
wneyd sylwadau y buasai yn well iddo ymattal oddiwrthynt, megys y 
cyfeiriadau a wnaeth lawer gwaith at drefniadau gwallt a gwisgoedd 
ieuenctyd y cynnulleidfâoedd a wrandawent arno. Ond Dafydd Dafis 
oedd ef; nid oedd o un dyben digio wrtho. Gwyddai pawb a'i hadwaen- 
ent ei fod yn amcanu yn dda. Ni wedir nad oedd ei ddifrifoldeb yn 
ddifrifoldeb byrbwyll; ond nid hyny yw y bai mwyaf peryglus i swyddog 
eglwysig. Ceir rhai mor ofalus rhag gwneyd drwg fel nas gwnânt 
nemawr ddaioni tra byddant byw yn y byd. Nodwedd amlwg iawn 
ynddo ef hefyd oedd gwresogrwydd ei deimladau a'i serchiadau crefyddol. 
Adroddir ei fod tua'r amser y dechreuodd bregethu, i'w gael weithiau 
wedi ei orchfygu mor lwyr gan ei deimladau nes syrthio ar y ddaear fel 
marw. Parhsodd yn îraidd trwy ei oes, hyd yn nôd ar adegau gauafaidd 
ar grefydd. Gallu dal pob math o hinsawdd sydd yn profi nerth y corff. 
Mae llawer un yn hoenus yr hâf, ond yn methu dal niwl ac oerni y geuaf. 
Ac fe welwyd llawer un, ysywaeth, yn llawn zêl ar ddechre ei grefydd, 
ac ar adeg diwygiad, ond wedi i'r cyffro fyned heibio, eu “ mwynder yn 
ymado fel cwmwl y bore.” _ Ond daliodd ef ei ffordd. A phan ymwelwyd 
â ni fel gwlad â'r diwygiad diweddaf, ddeg ac un mlynedd ar ddeg yn ol 
—blynyddoedd terfyn ei oes ef—cyfranogodd gymaint o'r adfywiad hwnw 
âneb. Nid anghofia y sawl a gafodd y fraint o'i glywed y pryd hwnw, 
tra y byddont byw, mor wresog oedd ei ysbryd, ac mor anarferol rymus 
ei weddïau a'i sylwadau. Ni byddai y dosbarth yma o'n sylwadau yn 
gyflawn, chwaith, heb nodi ei ysbryd an-sectaraidd. Yr oedd efe 


Yn bur i'r bôn i'w blaid; 


ond er hyny, teimlai yn hollol rydd, lle bynag y byddai saint, i ym- 
gymysgu â hwynt. Iddo ef nid oedd “nac Iuddew na Groegwr, na chaeth 
na rhydd,” mewn ystyr enwadol, ond golygai “'yr eglwys fawr oll yn un 
yn Nghrist Iesu.” 

— Ond heblaw y pethau yna, yr oedd yn nghymeriad ein diweddar 
gyfaill rai llinellau nad oeddynt mor hawdd i'w canfod, eithr o gymaint a 
hyny yn fwy dyddorol i chwilio i mewn iddynt. _ Un o'r llinellau hyny 
oedd serchogrwydd ei dymher. Gallesid meddwl oddidraw mai dyn 
anghyfeillgar ydoedd. Ond nid felly yr oedd. Yn nghanol yr holl 
lymder, a'r cyfeiriadau a ymylent weithiau ar haerllugrwydd, nid oedd 
llawer o rai tynerach eu teimladau nag ef ar y ddaear. Dwysder ei 
argyhoeddiad ef ei hun o ddrygedd y bai a gondemniai oedd yr achos 
o'r gerwinder. “Y cyfiawn yn curo yn garedig” ydoedd ef; ac os gwnai 
doriadau weithiau ar y pen, â'i “olew penaf” y gwnai hyny. .Yr oedd 
yn fwy craff a manwl ei sylw hefyd nag y tybid ar yr olwg gyntaf ei fod. 
Cyfeiriasom at hyn eisoes. Fel y dywedai wrthym pan ar ymweliad âg ef 
un o'i ddyddiau olaf, “ mewn cornel naill du i'r byd” y treuliodd efe ei oes; 
ond yr oedd ef yn gweled y byd, serch hyny. _ Yr oedd, yn ei ffordd ei hun, 
yn “ man of general observation.” — Hwyrach nas goddefir i ni ddyweyd y 


149 DAFYDD DAFIS, COWARCH. 


profir hyny gan y dyfyniadau a wnaethom o'i nodiadau yn ei Ddyddiadur, 
er fod y bluen yn dangos cân gystal âg unpeth pa ffordd y mae y gwynt yn 
chwythu. Profir hyny, modd bynag, gan y wybodaeth gyffredinol helaeth 
a fedai, yn enwedig ynglŷn â helyntion y byd crefyddol. Llawer gwaith y 
bu ei gyfeillion, wrth ystyried ei anfanteision, yn synu at helaetirwydd 
ei wybodaeth. Rhaid ei fod yn meddu ar feddwl cyflym a_ chraff cyn y 
gallasai gyraedd y fath ddeall dan y fath amgylchiadau. _ Ennynid ei 
frwdfrydedd yn y fan wrth son am symudiadau yr amseroedd. A medrai 
ddefnyddio yr hyn a welai ac a glywai i bwrpas da, y rhan fynychaf, yn 
ei gylchoedd cyhoeddus, er, weithiau, y byddai yn ddigon chwithig. 
Cymerer a ganlyn, yn awr, yn enghraifft o'r olaf. Noson neu ddwy wedi 
derbyn y newydd am frwydr yr Alma, yr oedd cyfarfod dirwestol yn cael 
ei gynnal yn y Dinas. Adroddid yn y newyddiadur fod y fyddin Brydeinig 
wedi gwneyd pont ysgraffau dros ryw afon ar ei ffordd i'r frwydr. _ Yn ei 
araeth gwaeddai yntau yn ferw byw, “Ac yntau, Satan, yn cael ei wneyd 
yn bontbren i ni fyned drosto at y gelyn!” Pontbren, a chymhariaeth 
digon anhapus yn sicr. Ond eithriad oedd hynyma. Medrai ef yn 
gyffredin ddefnyddio ffrwyth ei sylw yn llawer amgenach. Heblaw hyny, 
yr oedd ynddo gyfuniad mwy cyfartal nag a welid ar unwaith o ostyng- 
eiddrwydd didwyll ar un law, ac o annibyniaeth, os nad o falchder, yn 
ystyr iachus a dirodres y gair, ar y law arall. Yr oedd efe yn ddidwyll 
ostyngedig. Wrth ddyweyd hyn, nid ydym yn cyfeirio at ei ddull yn 
gwisgo am dano. Yn unol â'r chwedl Roegaidd, y mae balchder llawer un 
yn dyfod i'r golwg trwy y tyllau sydd yn ei ddillad. Cyfarfyddir â'r 
ysbryd hwn yn yr aflêr, yr esgeulus, a'r carpiog, yn hollol mor aml ag yn 
y trefnus a'r syber. Yn ein byw y gwelwn ni ryw lawer o ddrwg i'n pobl 
ieuainc brydferthu eu hunain mewn gwisgoedd, o ran y gwisgoedd eu 
hunain. Y mae y Crêawdwr yn gwisgo ac yn addurno y ddaear yn bryd- 
ferth iawn bob hâf. Y mae Efe yn peri i'r lili dyfu yn y fath fodd nad oedd 
hyd yn nôd Solomon, pan wedi ei wisgo yn ei holl ogoniant, yn deilwng 
o'i gymharu â hi... A phwy sydd yn “rhoddi adenydd hyfryd i'r peunod?” 
Gwisged ein meibion a'n merched ieuainc ynte flodau ac addurniadau, 
os dewisant, ac os byddant yn gallu talu am danynt, ac yn enwedig os 
byddant yn gallu cadw eu meddyliau uwchlaw eu gwisgoedd. Gwyddom 
ein bod yn hyn yn gwahaniaethu yn fawroddiwrth syniadau ein hen gyfaill 
ar ostyngeiddrwydd. Yr oedd gwisg ddysyml yn beth pwysig iawn yn 
ei gyfrif ef. Ond yr oedd efe yn ostyngedig yn ei ystyr ef a'n hystyr 
ninnau i'r gair. Yr oedd yn hawdd iawn ei foddio â'r lle a roddid iddo 
ymhob cysylltiad. Nid oedd raid gofalu pa le a roddid iddo “yn y wêdd.” 
Nid ydym yn credu iddo genfigenu wrth neb erioed am ei fod yn cael 
mwy o sylw ac anrhydedd nag ef. Gofidid ef yn hytrach am ei fod yn 
cael cymaint o sylw. Eto, yr oedd yn llawn annibyniaeth yn ystyr 
iachus a dirodres y gair. Oddiar hyn, dybygem, y codai un peth sydd 
yn awr yn hytrach yn chwarêus i'w grybwyll, ond y sylwid arno gyda 
manylwch mawr ganddo ef, sef eì ofal—ei or-ofal, na fyddai “yn nyled 
neb o ddim” arianol. Os dygwyddai iddo gael rhyw ddilledyn newydd 
heb fod ganddo arian ar y pryd i'w rhoddi yn ei le, ni wisgai mo hono 
' nes y byddai wedi talu am dano. Dywedir hefyd, trwy ei fod wedi gor- 
fod benthyca rhywfaint o arian i gael y chwanegiad angenrheidiol at y 
gtoc i fyned i'r Palasau, y mynai beidio myned i bregethu nes talu yr 


DAFYDD DAFIS, COWARCOH. 143 


arian i fyny. “'Dydi o ddim yn ffit,” meddai, '“i mi fyn'd o gwmpas i 
bregethu, a minnau heb dalu am y defaid.” Cafwyd prawf neillduol 
unwaith o hyn yn Nolgellau. Yr oedd ei wisg, fel y gwyddys, yn lled 
lwydaidd yn aml. Wrth ei weled felly, darfu i nifer o wragedd caredig 
yn y dref hono benderfynu ei anrhegu â phâr o ddillad, gan eu bod 
yn naturiol yn casglu ei bod yn gyfyng ar ei amgylchiadau. Ym- 
ddyddanodd un o honynt âg ef yn ochelgar, gan awgrymu eu bwriad. 
Dyma gyfle da am suit o frethyn du onidê? a buasai ambell un yn 
cymeryd tôn fegeraidd yn y fan er mwyn bod yn sicr o honynt. 
Ond nid un a wnai hyny oedd Dafydd Dafis. Yr oedd efe yn rhy 
onest, dirodres, ac annibynol i beth felly. “Yr ydych chwi yn 
meddwl,” atebai, “ wrth fod fy ngwisg i yn o wael, fy mod i yn lled 
dlawd, hwyrach. Nid fy nhlodii yw yr achos fod fy nillad i yn sâl, 
welwch chwi; rhyw ffordd sydd genyf fi ydyw peth fel hyn, dim 
arall.” Yr oedd yr un ysbryd yn dyfod i'r golwg ynddo yn feunyddiol. 
Teimlai a gofidiai o herwydd oedfa afrwydd cân gynted a neb. Un 
nos Sabbath, pan nad oedd yr awel wedi bod yn hollol o'i du, dywedai 
yn bruddglwyfus, “ Yr oedd y bregeth heno fel coes chwip, yn myned 
yn feinach feinach o hyd wrth fyned ymlaen.” Ambell waith hefyd, 
gwnai i bawb deimlo nas mynai ei ddirmygu. _ Adroddir ei fod unwaith 
mewn Cyfarfod Misol yn Machynlleth yn pregethu yn yr un oedfa a'r 
diweddar Barch. Cadwaladr Owen. Yr oedd presennoldeb ei frawd 
dyeithrach a mwy poblogaidd yn brofedigaeth iddo, gan y gwyddai mai 
wrth “ yr ymadroddwr penaf” yr oedd y gynnulleidfa yn dysgwyl mwyaf. 
“Nis gwn i,” meddai, “pa beth i'w wneyd. _ Yr oeddwn i yn anfoddlawn 
i bregethu yrwan. Beth a ŵyr crêadur dwl, mynyddig, fel myfi pa fodd 
i ymddwyn mewn lle fel hyn, a pha beth i'w ddyweyd wrth y fath gyn- 
nulleidfa!” Pan yn dyweyd y gair yna dygwyddodd weled rhywun yn 
troi i edrych ar y clock. “Jlê, ïe,” meddai, “mi'ch gwelaf chwi yn 
gylwi ar hwna. Nid oeddwn i yn bwriadu dyweyd na wyddwn i ar 
wyneb y clock; er dyled ydwyf, gwn innau pa faint yw hi ar y gloch.” 
Gyda golwg arno yn uniongyrchol fel pregethwr a meddyliwr, nis 
gallwn wneyd yn well na dyfynu geiriau ei gydlafurwr a'i gyfaill myn- 
wesol am lawer o flynyddoedd, sef y Parch. E. Williams, gweinidog yr 
Annibynwyr yn Dinas Mawddwy. Yn ei bregeth angladdol iddo, yr 
hon a ymddangosodd yn y Drysorfa am 1802, tu dal. 124, dywed Mr. 
W. fel y canlyn :— R 


“Yr hyn a ddywedai, yr oedd yn rhaid iddo ei ddyweyd o gyffrôad eì feddwl ar y 
pryd. Afreidiol dyweyd nad oedd yn ysgrifenu ei bregethau. Nid oedd un drefn 
resymiadol na phregethwrol yn ei bregethau. Nid oedd wedi ymboeni uwchben 
rheolau Claude, na Simeon, na Sturtevant, na neb arall. Ei reol oedd rheol yr 
heliwr—dilyn pa le bynag y byddai scent helwriaeth yn ei gymhell. * * 

* * Yr oedd ei ddoniau fel siaradwr a meddyliwr yn hynod o neillduol 
ac effeithiol, pan fyddai eì ysbryd wedi gwresogi yn iawn. Am rai dynion gellir 
dyweyd mai yn oer y siaradant oreu, Pan wedi twymno y maent yn berwi drosodd, 
ac yn dyfetha buddioldeb yr hyn a fyddant yn ei ddyweyd, ac yn myned yn boenus 
i'w gwrando. Fel arall yn hollol yr oedd ein brawd Dafydd Dafis. Pan yn oer ei 
ysbryd, yr oedd yn gloff ac afrwydd, ac fel mewn cyfyng gynghor pa un ai myned. 
ymlaen ai tewi a wnai, a bron yn boenus. Eithr wedi ei wresogi gan deimladau 
crefyddol, yr ydoedd yn hynod iawr. Ni chlywsom erioed gan neb y fath ffrydlif o 
hyawdledd bŷrfyfyr effeithiol ag a glywsom ganddo ef ar rai adegau yn yr adfywiad 
diweddaf, Yr ydych yn eich meddwl yn galw i gôf, mi wn, rai o'r troion y cyfeiriaf 


l44 DAFYDD DAFIS, COWARCH. 


atynt. Ymdrôai ynghanol y cyflawnder mwyaf amrywiol o sylwadau tarawgar, 
gwreiddiol, naturiol, ac i bwrpas. Lluchiai berlau tôg fel cêryg, ac nid oedd dyhys- 
byddu yn ymddangos arnynt. Yr oedd y meddwl fel yn gweled ymhob cyfeiriad, a'r 
tafod fel yn reddfol yn cipio gob meddwl i fyny, ac yn ei roi allan gyda'r hwylusdod 
a'r cywirdeb mwyaf. Dywedai y peth a fŷnai, ac fel y mŷnai, a phawb yn hoeliedig 
wrth ei wefusau, yn chwerthin ac yn crïo bob yn ail. Buom yn teimlo pe buasai 
ambell i H. R. yn cael y drychfeddyliau a gawsom ganddo ar rai o'r. adegau hyn, i 
gael eu caboli a'u gosod fel perlau mewn gwaith aur, neu eu hamgylchu â gwaith 
arian cerfiedig, y buasai yn peri i'r byd synu at eu tegwch. Ond taflai efe hwynt 
ymaith oddiwrtho yn afradlawn, fel un yn anymwybodol o'u gwerth, ac yn meddu 
gorlawnder o honynt. Yr oedd yn ddyn plaen, mynyddig, o athrylith hynod; eithr 
yr oedd yn rhaid ei glywed, a'i glywed lawer gwaith, a'i glywed yn ei hwyliau, er 
ffurfio meddylddrych prïodol am dano.” 


Dyna ddarlun Mr. Williams o hono. Diangenrhaid yw chwanegu ato, 
ond yn unig nodi fod yn perthyn yn ddiammheuol i'w feddwl ef îs.lif 
(under-current) cryf o watwareg, yr hwn a ruthrai ar adegau yn ddisym- 
mwth i'r wyneb, a hyny gyda'r fath rym nes cipio pob peth o'i flaen. 
Byddai rhai o'i sylwadau, yn enwedig yn ei areithiau dirwestol, yn ddi- 
arbed drahâus. Wedi crybwyll hynyna nid oes modd, dybygem, gwneyd y 
darlun yn berffeithiach, oddieithr trwy alw sylw at ychydig enghreifft- 
iau. Fel enghraifft o'r rhan gyntaf o'r dyfyniad uchod, gellid crybwyll ei 
gylwadau wrth gychwyn claddedigaeth hen gymydog crefyddoliddo. Yr 
ydoedd mewn teimladau drylliog iawn ar y pryd, ac yn son am ei hen frawd, 
ganei alw yn “hen ddysgybl.” “Peth mawr,” meddai, “yw bod yn 
hen ddysgybl. Gwell gen' i fod yn hen ddysgybl na bod yn hen ferchant. 
Gwell gen' i fod yn hen ddysgybl na bod yn hen frenin. Gwell gen' i fcd yn 
hen ddysgybl na bod yn hen borthmon!” Gwarederni! a ydyw awdurdodau 
y climazes yn sylwi? _ Gellid coffa amryw enghreifftiau cyffelyb, o bosibl, 
ond cofier mai Dafydd Dafis yn ei garpiau oedd yna. Yr oedd i ddawn 
ein hen gyfaill ei adegau dedwydd. _ Yr ydym yn llawen iawn fod genym 
wrth law enghreifftiau o'r hyawdledd y cyfeiriwyd ato, a “*luchiai berlau 
têg fel cêryg.” Y mae genym nodiadau—byrion ac anmherffaith, mae 
yn wir, ond gwerthfawr ddiammheuol—o ddwy neu dair o'i bregethau, y 
rhai a grynhoisom o adroddiadau a llythyrau gwahanol gyfeillion, 

Er mwyn cael pob mantais, tybier ein bod yn ei wrando. _ Bore oerllyd 
yn mis Rhagfyr, 1859, ydyw, a diwrnod olaf Cyfarfod Misol y Methodist- 
iaid Calfinaidd yn Llanfair Caereinion. Mae Dafydd Dafis i bregethu 
am 10 o'r gloch. Edrycher arno yn dyfod i fyny y fynedfa o'r hool tua'r 
* capel. Nid oes neb yn cydgerdded âg ef. Mae golwg anghyfeillgar i 
raddau arno. Nis gall neb gasglu oddiwrth ei ymddangosiad ei fod yn 
bregethwr. Mae ei gôb uchaf a'i lodrau, dybygem, o frethyn cartref, ac 
nid yw yr olaf mor laes ag y gallai fod. O dan ei fraich mae umbrela 
cotton yn dechreu heneiddio. Nid oes ganddo ffunen wên am ei wddf, 
ac ni bu ganddo un erioed. _ Het beaver sydd ganddo, a hono yn hytrach 
ytuoli'w ben. Daw i mewn. Mae yn esgyn i'r pulpud. Yn fuan 
mae y gwasanaeth dechreuol drosodd. Cyfyd yntau i fyny. Dyna fe! 
tybiwn y gwelwn ef y mynyd hwn. Nid oes dim yn oraddawol 
yn ei wynebpryd. Bychan yw o ran maint, ac anhynod o ran 
ffurf. Mae y gwallt wedi teneuo yn fawr ar du blaen y pen erbyn 
hyn, ond y mae hyny sydd yna yn cael ei drethu i'w eithaf i 
guddio y talcen. Llwydlas tywyll yw lliw y llygad. Edrycha arnoch, 
nid yn siriol, nac yn sarug, nac yn sobr, ond fel un na waeth 


e DAFYDD DAFIS, COWARCH. 145 


ganddo ddim am danoch. _ Tafla ei lygaid arnoch yn ddibris a gwasgar- 
edig, ac fel yn aflonydd ei feddwl. Ymeifl yn y Llyfr Hymnau, ond 
dyry ef o'r neilldu, a rhydd bennill allan oddiar ei gôf. Mae ei lais yn 
rhyw fath o gryglyd ac ansoniarus, ond nid annymunol. Y testun yw, 
Esaiah lii. 13,—*' Wele, fy ngwas a lwydda; efe a godir, a ddyrchefir, 
ac a fydd uchel iawn.” Wedi ychydig ragymadrodd, addawa sylwi ar 
dri pheth—I. Y gwas. II. Eilwyddiant. III. Graddau y llwyddiant 
hwnw—“bydd ucheliawn.” O, oedfa fendigedig! — Cofia ugeiniau am 
'dani. 

“*Y mae rhywbeth yn isel,” meddai, “yn y syniad o was. Ac y mae 
mawredd ac uchder blaenorol yn anghymwyso dyn i fod yn was. “Lle 
mae Mr. hwn a hwn yrwan?'—' Mae o'n was yn y fan a'r fan. “ Dear 
me, beth ydyw y mater ?'—' Wel, felly y mae hi 'n bod—y byd anwadal 
yma yn codi ì fyny ac yn taflu i lawr.' “ Wel, yn siŵr, mae o'n gyfnewid- 
iad mawr iddo fo; tybed y gwneiff 0?'—*“O gwneiff, mi 'ranta; mae o 
wedi dal y cynauaf yn right dda; 'does bosib'na wneiff o bellach tra 
mae y trymwaith wedi pasio Wyddoch chwi beth, bobol! mae yr 
* Hwn ag efe yn ogyfuwch â Duw, ac yn ffurf Duw,” wedi ymgymeryd âg 
* agwedd gwas '—yr un oedd wedi ei feithrin bob amser ger bron y Tad, 
wedi dyfod yn was y Tad, i “waredu llwythau Jacob, ac i fod yn iach- 

wdwriaeth hyd eithaf y ddaear!' Rhyfedd, rhyfedd, y fath gyfnewidiad! 
Tybed y gwneiffo? Gwneiff, O gwneiff; mae y caledwaith eisus wedi 
myn'd trwyddo; mae y chwysu a'r gwaedu, y dyoddef a'r marw, wedi 
pasio—y trymwaith wedi ei orphen. Fe wna bob peth y mae eisieu 
iddo ei wneyd eto oddiar ei eistedd. 

“ Mae y gwas yma i lwyddo. Mae wedi llwyddo ymhob peth y bu a 
fyno â fo hyd yma. A gadael heibio ei waith ynglŷn â'r greadigaeth yma, 
edrychwch arno pan oedd yma ar y ddaear. Pan aeth i droi y dwfr yn 
win, llwyddodd ; pan aeth i dawelu y storom, llwyddodd; ac edrychwch 
yn enwedig ar ei lwyddiant fel doctor. Tarawodd wrth ddyn yn ngwlad 

: yGadareniaidâ lleng o gythreuliaid ynddo. Wn i yn ybyd faint ydy' hyny, 
ond mae o yn llawer iawn. _ Ryfeddwn i ddim os oedd ei berthynasau yn 
dyweyd wrtho fo, “Pe caet ti wared rhai o honyn' nhw, ti laciet beth.' 
Ond daeth y Meddyg mawr heibio, ac fe'u hysgubodd nhw o hono fo bob 
un mewn mynyd i'r môch ac i'r môr. Tarawodd dro arall, mewn rhyw 
synagog, wrth ddyn â chanddo law wedi gwywo. “ Estyn allan dy law,” 
medde'r Iesu; €ahia wnaed yniach fel y llall. “Fel y llall, chwi sylwch. 
Gellid meddwl mai rhywbeth dros ben ydyw dyweyd ei bod hi wedi ei 
gwneyd yn “iachfel yllall.' Pam na fuase'n ddigon dyweyd, “A hi a wnaed 
yniach?' Ond erbyn sylwi, dyna sydd yn rhyfeddod, nid iddo ei gwneyd 
hi yn iach rywsut, ond iddo ei gwneyd hi yn iach fel y llall. Pan y mae 
doctoriaid y byd yma yn myn'd i drìn aelod wedi myn'd yn ddrwg iawn, 
y pwnc ydy' ei wneyd o yn rhywbeth gwell na bod heb yr un. Ac er 
iddyn' nhw wneyd eu gorchwyl yn o dda, mae yno lawer o ôl yr hen 
glwy'. Dyna'r dyn wedi tôri ei goes, a rhywun yn gofyn i'r doctor, 
“Ydech chwi'n meddwl na raid ei thôri hii ffwrdd?” “O na, mi gwna' 
i hi yn rhywbeth gwell na choes bren.' Dyna ryw ddoctor arall yn 
gwel'd yr aelod wedi hanner fendio. “Pwy fu yn ei thrwsio hi?' medde' 
fo; “pe buaswn i yn ei chael hi dan fy ngofal, mi f'aswn i yn ei gwneyd 
hi dipyn yn wellna hyn. Sut y mae Iesu Gristyn gwneyd? “Dyna hi 


146 . DAFYDD DAFIS, COWARCH. 


ì ti, mae hi'n fraich dda wrth fel yr oedd hi—yn well o leia' na bod heb 
yrun.' Nagê, nid fel yna—*a hi a wnaed yn iach fel y llall” 'Doeâdd 
yno ddim o ôl y gwywdra nac arall yn aros. Mae Iesu Grist yn gwneyd 
ei waith mor berffaith fel na cheiff dyn ddim ar ei ôl o: “yn iach fel y 
llall, Tarawodd wrth lawer o rai cloffion yma a thraw, a'u coesau fel 
hen ffustiau diwerth o'u deutu; ond y mae y Meddyg yma yn rhoi coesau 
iawn iddyn' nhw; a ffwrdd â fo wedi'n heb gym'ryd dim am ei boen. 

“ Mae y gwas i lwyddo eto yn ei amcanion ysbrydol, ac i fyn'd yn 
“uchel iawn.' Mae y Pâb yn byw yn rhywle ar y Cyfandir yna... Daw 
y gâreg a welodd Daniel wedi ei thôri, “nid trwy waith dwylaw'—y 
gwas a'i pia hi—ryw ddiwrnod heibio iddo f'ynte', ac fe'i tarawa fo a'i 
faglei fyny. Mae hi yn treiglo 'rwan fel caseg eira tuag ato fo. Ac yn 
wir, mae yr hen grêadur mewn picil eisus; mae 'i lease o bron ar ben, 
ac ni cheiff o gymaint â llêd ewin byth ati hi. Mae y gwas yma i gario 
ei amcanion “ hyd derfynau eitha'r ddaear.' Bâm i yn meddwl 'stalwm 
mai hyd Sir Fôn oedd hyny, tan ddywedodd rhywun wrtha' ìi fod y 'Merica 
ymhellach ymlaen ffordd hono. Bellach dyma genadwri i'r bobol sydd 
dros y môr yna yn cadw sŵn. Mae y gwasilwyddo. Lle yr ydech chwi, 
(gan edrych oddeutu y pulpud), y bobol yma sy'n medru ieithoedd? 
Ysgrifenwch atyn' nhw i ddyweyd mai felhyn ymaihiifod. Mi 'nawn 
i tawn ìi yn medru. Neu os dewiswch chwi 'n well, ysgrifenwch yr ail 
Salm atyn'nhw: “Paham y terfysga y cenedloedd, ac y myfyria y bobl- 
oedd beth ofer?' 'Waeth iddyn' nhw beidio. Frenhinoedd! byddwch 
synwyrol; farnwyr y ddaear! edrychwch atoch eich hunain. Mae y 
gwas i fyn'd yn ei flaen. Ac a wyddoch chwi? os na wrandawan' nhw 
ar yr ail Salm, daw y nawfed Salm ar ol y cant—Salm y melldithion, 
ryw ddiwrnod yn chwap ar eu cefne' nhw.” 

Rhoddwn yn nesaf raniadau un o'i bregethau. Y testun ydoedd, “ A 
wyt ti yn credu yn Mab Duw ?” 

“I. A wyt ti yn credu yn Mab Duw? II. A wyt ti yn credu yn Mab 
Duw? III. A wyt tï yn credu yn Mab Duw? IV. A wyt ti yn credu 
yn Mab Duw ?—Oredwch chwi neu beidiwch ; byddai dda gen' i i chwi 
wneyd; ond 'dydi o ddim o gymaint gwahaniaeth i mi, byddaf fi yn 
myn'd dros y Bwlch yna 'fory adre' oddiwrthoch.” 

Mewn pregeth arall ar Rhuf. xiii. 14, “ Eithr gwisgwch am danoch 
yr Arglwydd Iesu Grist,” dywedai, “ Nid gwisgo ei gyfiawnder i'ch 
cysgodi a feddylir yma, ond gwisgo ei gymeriad i harddu eich buchedd. 
Y mae gen' i air i'w ddyweyd wrth y rhai sydd yn proffesu gwisgo Orist. 
l. Cofiwch mai gwisg lân ydyw y wisg yna, a bod Iesu Grist yn dysgwyl 
i chwithau ei chadw yn lân. Fe ofalodd Iesu Grist am gadw ei wisg 
yn lân, er bod yn .yr un temtasiynau â ninnau—mor lân nes bod ei 
elynion yn gorfod tystio nad oedd blotyn arni hi. “Nid wyf fi yn cael 
dim bai ar y dyn hwn. Cadwch chwithau hi felly. Cadwch ymhell 
oddiwrth y manau y mae dynion yn arfer d'wyno eu gwisgoedd ynddyn' 
nhw. Mae y dyn sydd yn gwisgo am dano yr Arglwydd Iesu Gristi 
gadw draw o'r dafarn, o dŷ'r butain, ac o bob man o'r fath. * Ymgedwch 
oddiwrth bob rhith drygioni” Pe na byddai ond y rhith ni byddai 
llawer o berygl. Y mae plant pan yn gwneyd drwg, yn ffoi ac yn llechu 
wrth weled cysgod dyn yn nesu. Sut felly? Wel, y mae nhw .'n 
gwybod ar ol gweled y cysgod fod yn rhaid fod yno ryw ddyn. yn. agos. 


DAFYDD DAFIS, 00WAROH. 147 


Bobol ifeinec! gochelwch bob rhith drygioni. Pa le bynag y byddo y 
rhith o hôno, y mae yn siŵr fod y drygioni ei hunan yn rhywle yn ymyl. 
Cadwch eich gwisg yn lân.—$. Cofiwch nad yw cymeriad Orist i'w 
ddarnio mwy na'i gyfiawnder; rhaid cymeryd y wisg yn gyfan. Y mae 
hi fel pais Orist, yn un pisyn, “ wedi eì gwau o'r cŵr uchaf trwyddi oll, 
Mae y dyn a'r dyn yn eitha' geirwir, ond mae o yn ddyn croes ac 
anhawdd iawn ei drîn. Wel, y mae o heb wisgo am dano yr Arglwydd 
Iesu Grist ynte. Dyna ddyn arall: y mae rhywbeth hapus iawn yn ei 
deimlad o, a rhywbeth tebyg i naws ddymunol bob amser ar ei ysbryd ; 
ond y mae o yn llai na dyn wedi'n pan eir i gysylltiad â fo. Y mae 
hwna eto yn amddifad o honi hi. Nid rhyw bisyn yma a thraw sydd 
i'w wisgo o gymeriad yr Arglwydd Iesu, ond y wisg i gyd.—93. Tuag at 
gael yr Arglwydd Iesu am danoch, cofiwch fod yn rhaid i chwi ei gael o 
ynoch *yn obaith y gogoniant.'.—4. Y mae y wisg yma y fath fel na 
cheiff neb byth ei gwell hi, hyd yn nôd yn y nefoedd.” 

Ac mewn rhagymadrodd i bregeth ar Ioan i. 16, “Ac o'i gyflawnder 

ef y derbyniasom ni oll, a gras am ras,” cawn sylwadau o'i eiddo a 
ddengys y medrai ef feirniadu yn lled lwyddiannus, pan y dewisai— 
“Y mae yr efengylwr yn yr adnodau cyntaf o'r bennod hon,” meddai, “yn 
dangos perthynas Mab Duw â gwaith y grêadigaeth, ac yn enwedig â'r 
byd hwn. Dywed, yn gyntaf oll, fod y Mab ei hun yn bod erioed. 
* Yn y dechreuad yr oedd y Gair" Wedi hyny dengys mai efe oedd y 
cyfrwng trwy yr hwn y daeth pob peth arall i fôd. “Trwyddo ef y 
gwnaethpwyd pob peth, ac hebddo ef ni wnaethpwyd dim ar a wnaeth- 
pwyd. Ynglŷn â dyfod yn gyfrwng crêadigaeth, daeth hefyd yn “oleuni” 
i oleuo crêaduriaid rhesymol y greadigaeth hono. “Yn y pethau a 
wnaed' mewn crêadigaeth a rhagluniaeth, ac yn y goleuni sydd yn 
rheswm a chydwybod pob dyn wrth natur, daeth yn oleuni i bawb... A 
daeth “at yr eiddo ei hun,' sef y genedl Iuddewig, mewn amlygiadau 
eglurach—mewn cysgodau a phrophwydoliaethau, ac o'r diwedd yn 
bersonol mewn cnawd. “Y Gair a wnaethpwyd yn gnawd. Ac nid 
hyny yn unig; “efe a drigodd,' hefyd, “yn ein plith nìi' Pe nas 
gwnaethai ddim wedi cymeryd ein natur ond ymbabellu yn yr haul, neu 
yn un o'r sêr dysglaer yna sydd yn crogi yn y gwagle uwch ben, buasai 
'genym achos i ryfeddu am byth. — Ond, ryw fore yn Bethlehem Judah, 
wele yr haul yn taflu goleuni ar y gŵr a fu yn gyfrwng ei wneuthuriad, 
yn gorwedd yn faban gwan mewn preseb! Ac ychwaneg eto—dyma 
beth rhyfeddach fyth,—* o'i gyflawnder ef y derbyniasom ni oll, a gras 
amras!' Dyma ydyw yr efengyl. Beth sydd i'w gyhoeddi i'r bachgen 
caled?—*Ei gyflawnder Ef, Beth i'r lodes falch, rodresgar ?—' Ei 
gyflawnder Ef?'” 

Dichon fod hynyna yn ddigon o'r pregethau. Os gofynir pa fodd a 
ha bryd y byddai yn gwneyd ei bregethau, y mae yn ddrwg genym 
dyweyd nas gwyddom; nid oes neb a ŵyr, ac ni wybu neb ar y ddaear 

erioed ond ef ei hun. Ei brif lyfrau, yn chwanegol at y Bibl, oeddynt, 
“Gwaith Gurnal;” “Geiriadur Ysgrythyrol;” “ Scott ar y Prophwydi ;” 
“ Duwinyddiaeth Watson;” ac “ Athroniaeth Trefn Iachawdwriaeth.” 
Darllenai bob un o'r rhai yna drachefn a thrachefn. Dywed ei berth- 
ynasau y byddai ambell brydnawn yn fwy trafferthus na chyffredin yn 
troi dalenau y llyfrau a nodwyd, ac yn dra disylw o bob peth arall, a 
thybiant mai dyna yr amser y byddai “yn ei study.” 


148 DAFYDD DAFIS, GCOWARCH. 


Yr ydym yn camgymeryd yn fawr os nad yw y darllenydd wedi cael 
“ blasus-fwyd o'r fath a garai” yn yr hyn sydd wedi bod genym hyd yma, 
ac os nad ei deimlad ydyw, “Melus, moes mwy.” Yn ffodus, y mae 
genym fwy i'w roddi. Y mae un o'r llinellau hynotaf yn nghymeriad 
ein cyfaill eto heb ei nodi—Dafydd Dafis fel dirwestwr ac fel areithiwr 
dirwestol. Yr oedd efe yn ddirwestwr ymarferol, ac yn gwrthwynebu yn 
weithredol yr arferiad o ddïotta cyn bod son am Gymdeithas Ddirwestol 
fel y cyfryw. Beiddiodd ef a Siôn James, Tŷgwyn, tad y Parch. H. 
James, gweinidog yr Annibynwyr yn Llansantffraid yn Mechain, groesi 
arferiad “ barchus ” y wlad trwy wrthod myned i yfed y shot ar gladded- 
igaethau yn nhafarn y Llân, pan y dysgwylid i bawb fyned, a phan yr 
elai pawb hefyd ond hwy eu dau. A mawr oedd yr erlid a fu arnynt 
am eu hystyfnigrwydd, yn tôri ar arferion y plwyf. Pan ddaeth sôn am 
lwyrymattaliaeth, croesawodd ef y symudiad gyda'r cyntaf, a daeth yn 
adnabyddus iawn trwy lawer o ardaloedd Cymru a threfi Lloegr trwy ei 
zêl a'i areithiau o blaid yr achos. Oofir am ei areithiau a'i ddywediadau 
rhyfedd yn erbyn meddwdod tra y pery yr oes bresennol. Y darluniad 
goreu allwn roddi o hôno yn y cymeriad hwn eto, yw ei osod ef ger 
bron i ateb drosto ei hun, mewn pigion o'i areithiau a'i ymadroddion, a 
gawsom oddiar gôf a llythyrau y rhai a'i clywsant. A ganlyn sydd 
nifer o'r cyfryw:— 

“'Dyw crefydd a Dirwest byth yn cwympo allen. Mae crefydd a meddwdod yn cwympo 
allan yn fynych. Yr ydym ni wedi gweled llawer o drafferth ar grefydd o'i herwydd hi 
—yr hen ddïoden. _ Mae Dirwest wedi gwneyd llawer o lês, trwy wybod i mi, er's deuddeg 
neu dair-ar-ddeg o flynyddoedd. Mae hi wedi spario ìi ddynion gerdled y nos lawer 
iawn. Yr oedden' nhw, vyr hen fechgyn, yn cerdded llawer iawn ar hyd y nos; ond y 
mae nhw yn dŵad adre 'rŵan wrth liw dydd, cyn y nos, a chyn y gwlaw, a chyn y t'rane', 
Yr oedd yr hen fechgyn yn ei rhowtian hi yn lled lew, Yr oedd y ffordd yn rhy gul 
iddyn nhw: yr oedden' nhw yn ei slowtian hi yn iawn o'r nailì ochr i'r llall, Ac yr 
oedden' nhw yn colli y ffordd ac yn myn'd i'r corsydd yn lled amal y pryd hwnw. Nid 
oedd fawr wahaniaeth p'run fyddai hi ai goleu pelyd' neu beidio, colli'r ffordd y bydden' 
nhw 'run fath. Mae hi, yr hen larpes, wedi myn'd â llawer un i'r cloddiau a'r corsydd, 
Bydde rhywbeth fydde nhw'n alw “myn'd i rwyd y faìl' yn bod 'stalwm, hefyd, Mi 
glywais fy nhad yn dweyd am hen ŵr yn gorwedd ar ochor ei gefn yn y dafarn, ac 
yn methu dŵad allan, ac yn gwaeddi, “Tynwch fi o rwyd y fall! Yr oedd o'n misio 
dŵad oddiyno ei hun, er ei fod o am hyny. Felly yr oedd o'n gwaeddi, “Tynwch fì, 
rywun o honoch chwi, o rwyd y fal) A gwaeth na hyny, mae hi yn eu rhwydoi 
uffern ynydiwedd. Y mae hi yn o lew ar lawer o honyn' nhw yma, ond nid felly yno. 
Mae nhw yn ei photio ac yn ei smocio hi yma, ond rhaid iddyn' nhw roi cyfrif yno, 
Cloben o bibell fawr yn y genau, ac yn llawen efo'r cwpan 'rŵan, ond bydd y cyfrif yn 
sobor yn y pen draw. Mae y bibell yr un fath âg uffern—coes fawr wên â thân yn y 
pen arall; ffordd fawr wên i fyned ynô, a thân yn y diwedd. 

““«Chwi yw halen y ddaear. Dylai pob Cristion fod yn ddirwestwr mewn trefn i fod 
yn halen y ddaear. Mi leiciwn i bob un ieuanc sydd yma fod yn Gristion ac yn ddir- 
westwr. 'Rydw i yn methu deall sut y mae nhw yn ei chysoni hi, os yden' nhw'n 
meddwl eu bod nhw yn halen y ddaear tra yn arfer llyneu yrhen ddïoden ; a dydw i ddim 
yn meddwl y gallwn i ddeall pe bawn i yn myn'd chwarter blwyddyn i'r ysgol. O, y 
mae hi wedi rhoi llawer ergyd i grefydd cyu hyn! Mi glywais fwy nag un o hen 
wragedd y tai capelydd yn diolch am Ddirwest. Yr oedd llawer o wabaniaeth yn y 
Cyfarfodydd Misol y pryd hyny ragor yrwan, er nad oedden' nhw'n myn'd yn afreol- 
aidd y dyddiau hyny. Ac y mae llawer o wahaniaeth yn nheuluoedd y wìad. Tôri 
calonau y gwragedd; y plant yn rhynu o eisieu bwyd; gwerthu y cwbl oedd ar eu helw er 
mwyn cael rhywbeth i'w lyneu; gwerthu eu crysau oddiam eu cefnau, os bydden' nhw'n 
werth rhywbeth hefyd; y gwŷr a'r tadau â'r ddau benelin allan o'u côtiau, a'r ddau 
ben glîn yn dyllau,—dyna fel y bydde hi mewn amal i deulu. Yr ydw' i yn methu 
deall sut yr oedden' nhw yn wastad â'u pengliniau yn dyllau, a'u peneliniau allan, os 
nad oedden' nhw yn cerdded llawer ar y cymalau hyny. 


DAFYDD DAFÌìS, COWAROH. 149 


“Does gen' i ddim yn rhagor i'w ddyweyd, am wn i. Yr oeddwn i 'stalwm yn dwyn 
llawer o resymau dros beidio yfed y diodydd meddwol, ac weitbiau yn ei hitio hi, dro 
arall yn misio, ond rhwng hitio & misio yn gwneyd llawer o lês. Gwna dynion drwy 
gêl, weithiau, fwy o dda na thrwy wybodaeth. Feì Luther, 'stalwm, gwnaeth o lawer o 
pethau trwy zêl na wnaethai fo byth mo honyn' nhw trwy wybodaeth.” 


A dyma eto dameidiau o areithiau eraill o'i eiddo. Y mae rhagor ar 
gael, ond tybiwn fod hyn yn ddigon :— 


6Y ddïod feddwol—yr hen hudoles felen! Mi eith ei da hi i gyd i blisgyn ŵy, ond 
'Geith ei drwg hi ddim í Gwm Cowarch.” 


“Mae ein gobaith ni am lwyddiant gyda'r achos yms yn y plant a fegir... Gwnewch 
eich goreu, da bobol, i fagn y plant yn ddirwestwyr, Chwi glywsoch ambell hen ymladdwr, 
pan yn cael ei flino gan un ieuangach na fo'i hun, yn dyweyd, “Dallai wneyd fawr o 
honot ti heddyw. Yr ydw' i wedi colli fyllaw. Ond y mae gen i fachgen yn cael ei fagu 
na bydd yn fawr o beth ganddo roi tro yn dy gêg di. Mi ddyweda i iddo dy gastiau di, 
Dyna fel y mae hi arnom ninnau gyda'r achos dirwestol yma; y mae llawer o honom ni 
wedi coìli ein dwylaw er bore'n hoes, ac y mae yr hen wvifch feddwol yma yn drêch 
na ni bob cynnyg. A oes genym ni fechgyn a ddaw ar ei thraws hi pan y cânt gyfle? 
Dywedwch wrth y plantam hen driciau y ddiod feddwol, da chwi, fel y byddo' nhw 
yn! siŵr o godi eu llaw yn ei herbyn hi, a rhoi tro yn ei chêg hi pan y deuan' nhw i faint,” 


“ Chware têg i'r grwgnachwyr. — Yr ydym ni yn barod i ryfeddu yn aml at yr ysbryd 
grwgnachlyd a ddangosid gan yr Israeliaid yn yr anialwch tra yr oedd cymaint o ddaioni 
& gofal yn cael ei ddangos tuag atynt. Dylem ryfeddu llawer mwy at yr ysbryd sydd yn 
cael ei ddangos gan feddwon ein gwlad ni, y rhai sydd yn tôri tros ben pob trefniadau 
rhagluniaethol i borthi eu chwant. Chware têg i'r Israeliaid, meddaf. Pan yn eu syched 
mawr, holi a chwyno am ddŵr yr oedden' nhw, ac nid llygadrythu i chwilio am sign tŷ 
tafarn.” 


““ Mae dyddiau gwell ar wawrio, Mae y byd yma i gael eì newid o ben-bwy-gilydd, 
Daw adeg y bydd “sancteiddrwydd i'r Arglwydd” yn ysgrifenedig ar ffrwynau y meirch. 
Ond fydd hyny ddim, cofiwch, tra y bydd meddwon ar eu cefne' nhw,” 


“Yr oedd Robin —— yn dychwelyd adref un noson ffair yn feddw fawr heibioi bwll 
——, ao fel y gallesid dysgwyl, cwympodd i'w ganol. Yr oedd yno lawer iawn o benbyl- 
iaid bach tua dechre a chanol hâf bob blwyddyn yn y pwll lleidiog hwnw, Mawr, yn 
ddiammheu, oedd eu cyffro wrth weled Robin wedi dyfod i'w plith, 'Ryfeddwn i ddim nad 
oedd yno lawer penbwl bach bron dyrysn, ac yn dyweyd, yn eu ffordd nhw, “O, syndod, 
dyma benbwl mawr! Ai tybed y dôf fi rywbryd yn gymaint penbwl â hwn ??” 


“ Y mae' nhw yn dannod mai yr un pethau ydym ni yn ei ddyweyd o hyd wrth 
areithio ar ddirwest. Wel, pa ryfedd? yrun pethau y mae hithau, yr hen feiden 
felen, yn wneyd o hyd. Pan y newidia hì ei gwneyd, newidiwn ninnau ein dyweyd.” 


“Yr oedd ryw noswaith yn dŵad adref o'r dref yn feddw. Aeth ei geffyl 
adref fel y dylasai, oblegid yr oedd y ceffyl yn sobor, Rywbryd ganol nos aeth rhai o'r 
gweision i chwilio am dano yntau, y meistr; ac fe'i cafwyd, wedi gosod y cyfrwy ar dop 
clawdd cêryg ar ymyl y ffordd fawr, ac wedi gosod ei hun yn ei ledorwedd ar hyny, ac 
yn chwipio & symbylu y clawdd ei oreu. “Cerdd yn dy flaen di, meddai, “yr hen 
lebwst annyben ; beth sydd ar yr hen geffyl yma? _ 'Dydi o'n symud yr un cam. Cerdd 
yn dy flaen di; buasai yn ffìtiach dy fod di gartref er's oriau !'' 


““Wn i ddim beth i'w ddyweyd wrthoch chwi. Fedra'i ddim areithio, Ond 'does dim 
eisieu dyweyd dim, 'ran hyny, mae mrawd yma (y Paroh, E. Williams, Dinas) wedi 
dyweyd digon. Yr ydym ni fel rhyw ddau saer welais i y dydd o'r blaen yn gwneyd 
drŵs; un yn curo yr hoelion, a'r llall yn eu clenchio nhw. Mae arnw' innau eisieu 

io yr hoelion ar ol fy mrawd. Mae arna'i eisieu iddyn' nhw lŷnu wrthoch chwi * 
068, mae arna' i eisieu iddyn' nhw lŷnu wrthoch chwi'”—ao yna bloeddiai—“ fel blew cath 
wrth, losg I” . 


Yn araf, ddarllenydd tirion! Ai “chwaeth” oeddit ti yn myned i 
ddyweyd? Digon priodol, yn ddïau, ond cymer bwyll: 


. Pawb a genfydd o bydd bai, 
A. bawddyn lle ni byddai. 
K 








180 i DAFYDD DAFIS, COWARCH. 


Pa ddyben tŷnu darlun Alexander heb ei graith? _ Pwy a'i hadnabyddai 
felly? Tynu darlun Dafydd Dafis, yn onest hefyd, hyd eithaf ein medr, 
“yw ein hamcan ninnau. Diïau y gallem adael y geiriau a'r brawddegau 
geirwon, cartrefol, allan... Ond beth wedi hyny? — Byddai yn ddarlun o 
ryw Mr. Davies gorphenedig felly, hwyrach, ond nid o Ddafydd Dafis o 
Gowarch. Na, gadawer i ni ei gael fel yr oedd, yn blentyn diymhôngar 
natur. 
One touch of nature makes the whole world kin. 


'Nid ydym yn dyweyd fod eisieu Dafydd Dafis arall. Diïau fod un yn 
ddigon. Nid rhaid i natur ddynwared ei hun. Ond yr ydym yn 
ddiolchgar o galon i'r Creawdwr am yr un a gafwyd. Pwy nad yw yn 
mwynhâu y gwastadedd êang, prydferth, diwylliedig, a meillionog? Pwy 
hefyd nad yw yn mwynhâu aruthredd danneddog a hyllig y graig, a'r 
rhaiadr gwyllt yn trochioni wrth ymarllwys yn ddidrefn drosti? I ni, 
felly yr oedd gwrando ar ddawn dirodres ein hen gyfaill, pan oedd yn 
fyw; ac felly y mae cymdeithasu â'r adgofion am dano eto wedi iddo 
farw. “ Nid da rhy o ddim,” yn sicr. Ond o'r ddau gwell i'r byd y rhy 
erwin, na'r rhy esmwyth ; y rhy onest na'r rhy lednais ìi ddyweyd y gwir. 
Gwell cael rhywbeth na'r apology o ddyn fyddo wedi ei goegddiwyllio 
i waeth peth na marwolaeth. 


Oh ! for an hour of Luther now! 
O! for a frown of Calvin's brow! 


Diammheu, fel y maentumiwyd eisoes, y buasai ei ddefnyddioldeb yn fwy 
pe cawsai fwy o fanteision boreuol: eto, fel yr oedd, bendith neillduol 
i'r byd fu ei gael. _ “ Yr wyf fi yn ei hoffi,” meddai un o fawrion yr oes 
ddiweddaf am Rowland Hill, “am ei fod yn galw pethau wrth eu henwau 
eu hunain; geilw raw yn rhaw, a diafol yn ddiafol.” Felly y teimlem 
ninnau, a llawer eraill, at wrthddrych ein sylwadau. Ond rhag i ni 
fyned yn “rhy” faith, addâwn bellach ddwyn ein nodiadau am yr anwyl 
Dafydd Dafis i ben gydag un bennod yn rhagor o'i ddywediadau. : 
Llefarwyd y rhan fwyaf o'r rhai hyn yn nghyfarfodydd eglwysig a chyf- 
arfodydd gweddïau cyffrous adeg y diwygiad yn 1859 a 1860. Ac felly, 
“dyma eiriau diweddaf Dafydd.” 


Yr yden'ni yn gweled boneddigion o Loegr, & manau eraill, yn dŵad atom nii 
Gymru, weithiau, ac yn delightio mewn hen gorsydd ac anialwch nes penderfynu eu 
sychu, a gwneyd tir da o honyn' nhw. Bydd pobol wrth fyn'd heibio yn aml yn dyweyd, 
“ Neiff o ddim o hwna; mae y tir yn rhy sâl.' “O, mi 'ranfa i y gŵr, meddai rhywun 
arall, “mae o yn ddigon ory', ac yn bur siŵr o'i bwynt. ” Felly y mae Duw wedi delightio 
ym ein byd ninnau, ac y mae o &m ei ennill o i'w Fab, — €“Neiff o ddim o hôno fo byth; 
mâe yr hen gors yn rhy fawr ac yn rhy wlyb. '' Na, mi 'ranla i y Gŵr. Mae genddu fo 
ddi on o fodd, ac mor siŵr o'i bwynt, fel y “gwna yr hyn a fyno oll.” “Ni phalla efe, ao 

ni ddigalona. "” 

r 


 “Mŷn grefydd dda yn y dechre, 'machgen i. Os na fŷni di un iswn yn y dechre, 

fydd dim llun arnat ti byth fel-crefyddwr, oddieithr'i rywbeth pur ryfedd dy gyfarfod di. 
Pah y byddwn ni yn nodi ac yn pŵtchio'r defaid, os na wnawn ni lythyren dd& y cynnyg 
cyntaf, er rhoi cynnyg arni wedi'n i'w gwneyd hi yn well, fydd hi ddim ond rhyw fìglach 
faglach yn y diwedd. Felly, hefyd, os na chychwyni dithau' yn iawn efo chrefydd yn y 
deshre, fydd dy grefydd di ddim ond rhyw figlach faglach—fydd dim trefn arni hi byth.” 


DAFYDD DAFIS, COWARCH, 161 


“Mae ein Duw ni yn gwneyd pethau rhyfedd iawn. Dyma un nad oeddym ni braidd 
yn dysgwyl byth ei gweled hi yn y fan byn—wedi myned yn hen bric sychlyd, erîn, 
Ond fe fedr ein Duw ni ei gwneyd hi yn “dirf ao îraidd' eto, a gwneyd ffule o hôni 
i ffutio eì ogoniant am dragywyddoldeb.” 


““Yr ydw' i gyda'r Bibl yma fel y bobol sy'n magu plant—yr i'angaf o hyd yw y clyfra' 
ohonyn'nhw igyd. Yp ydw' i yn darllen llyfr y Diarhebion yrŵan, &c yn barod i 
ddyweyd mai llyfr y Diarhebion yw y clyfra' o honyn' nhw i gyd.” 


“ Dyma'r cyfarfod gweddi yrŵan ar ben, Mae hi yn ffair gan blant y byd yma allan 
ar y' strŷd yna. Ewch adref yn syth heb gymysgu dim â nhw, Mae yna afon yn y 
'Merica yna—'dydw' i ddim yn cofio 'i heow hi—sydd mor gre' nes y inae hi yn myn'd 
allan yn gorn i'r môr, heb gymysgu dim â fo, am fìllliroedd..— Ewch chwithau adref yn 
gorn trwy y ffair, heb gymysgu dim â r bobol sydd ynddi.” 


“Welais i neb erioed na fyddai yn well pregethwr na fi ond yr hen Wynne Owen, hen 
berson Llanymowddwy. Mi fedra'i bregethu yn well na hwnw.” 


“Meddwl yr ydych chwi fy mod i yn dyweyd yn rhy hyll am bechod ? Pe yr argyhoedd- 
id chwi fel yr argyhoeddwyd fì, mi fefia' â chwi swllt y dywedech chwithau yr un peth.” 


“Dyma i chwi, 'mhlant i, bren brâf—pren y bywyd, bob mis yn rhoddi ei ffrwyth, 
Y mae ar y pren yma afalau gauaf yn gystal âg afalau hâf. Hyd yn nôd yn ngauaf 
bywyd, pan y bydd pob dyddanwoh arall wedi diffrwytho, mae lympiau o afalau brâf i'w 
cael arno fo y pryd hwnw.” 


«€Pa fodd y mae hwn a hwn yn d'od ymlaen? Wel, rhyw droion bychain gwael sydd 
ynddo. Mae o y dyn gore erioed ymhob man nes ydaw o i gysylltiad â rhyw ddimeiau, 
Fe ddywed anwiredd er mwyn peidio talu ceiuiog goch. Fe vna ymdrech a'ch rhyfeddai 
chwi er mwyn ysgôi talu'r tyrpeg. A dyweyd y gwir, â rhywbeth fel deunaw ceiniog yn 
y flwyddyn y gallai fod y dyn goreu ei gymeriad yn yr holl wìad.” 


“ Yr ydych chwi wedi sylwi fod spring y ffynnon yn beth nas gellir ei rwystro i darddu 
allan. Bm i yn ceisio gwneyd hyny pan yn blentyn. Bâm yn rhoi câreg ar lygad y 
tarddiad, ond yr oedd y ffrwd yn mynu codi heibio ei hymyl hi. Byddwn yn rhoi fy 
nhroed arni drachefn; ond dŵad i fyny yr oedd y dŵr wedi'n yn y fan. Rhaid i'r 
ffynnon gael tarddu allan. Yr oeddwn i yn adwaen hen wraig 'stalwm &g oedd yn 
arfer trîn a thafodi eì chymydogion yn ddiymarbed. — Ymffrostiai beunydd yr un pryd 
ei bod hi mor grefyddol â neb o broffeswyr, ond nad oedd hi ddim yn dewis “cymeryd 
arni' hyny. . 'Doedd hi'n deaìl dim byd am dani, druan. Pe buasai ysbryd crefydd 
unwaith yn eymeryd meddiant o hôni, hi ddaethai i “gymeryd arni” hyny wedi'n, waetha'n 
ei gôn.”' 

“ Mae ffimbell un yn siarad yn erbyn etholedigaeth o elyniaeth tuag ati, Ac y mae 
rbai yn gosod arni hi yn hŷf iawn, gan feddwl ei symud hi i ffwrdd ar unwaith. Ond 
waeth iddyn' nhw fod yn llonydd, druain; mae nhw wedi cysgu yn rhy hir, Mae y 
vesiry wedi pasio cyn eu geni nhw.” 

“ Dacw ddyn yn cwympo oddiar ei geffyl, ac yn cael archoll ar ei law. Daew rywun 
o garedigrwydd yn rhwyyo yr archoll â ohadach o sidan glâs. Ar hyny mae y dyn yn 
codi ei law i fyny, ac yn balchïo yn mhrydferthwch y cadach, ac yn gwaeddi, “ Welwch 
chwi, mor hardd ydyw fy llaw i!” Yr uu mor ynfyd ydych chwithau, fechgyn a merch- 
ed beilchion—ymfalehio yr ydych yn yr hyn & gawsoch i rwymo archollion eich codwm 
mawr. Byddai yn ffitiach i chwi gywilyddio o'r dillad yna na balohïo ynddynt.” 


“ Mae o bwys i ti, 'maehgen i, wylio yn neillduol ar y manau hyny lle buost ti yn 
arfer tôri dros y terfynau. Byddaf fi yn sylwi eu bod oddeutu glânau y Dyfi yna yn 
gwneyd argauon yu ddwbwl ac yn drebel i amddiffyn y dôlydd yn y manau lle bydd yr . 
afon unwaith wedi gwneyd cryn dôriadau, am y bydd hi yn debycach o dôrì yno dra- 
chefn, Gosod dithau wyìiadwriaeth ddwbwl ar dy hen arferion, oblegid ti fyddi yn sicr o 
gael y rhai hyny yn “bechodau parod i'th amgylchu, Mae yr afon wedi tôri yno o'r blaen,” - 


“ Mewn tai clai, fel tai Towyn, yr oedd yr Israeliaid yn byw yn ngwlad Gosen (hen 
dai Towyn a feddyliai, wrth gwrs, nid y-tai rhagorol presennol): drws a thwiìl i godi'r 
glicied, fel drws beudy. Fuasai raid i'r angel ddim ond (wtchio blaen ei aden ynddyn” 
nhw, na buasai nhw yn malurio i lawr fel tomen oludw. Ond yr oedd “y gwaed ar 
gapan y drws, ac ar y ddau ystlystbôst, yn eu gwneyd nhw yn fwy cedyrn na chestyll, 


' Pan welwyf y gwaed, yna yr âf heibio.” x9 


159 DSFYDD DAFIS, COWARCH. 


“Wel, J—— fach, &e yr ydych dan wzrning [afiechyd eto? Llawer wsrniny a 
Gawsoch chwi erioed... Ond y mae genym ni Feistr tir tyner iawn. Mae o yn ein 
dyedde' ni'n rhyfeddol, er saled tenantiaid ydym ni.” 


& Baasai'n well gen' í i ryw frawd dyeithrach a galluoesch na fi bregethu i chwi heno. 
Ond ma feindiwch, mwy nag Israel yn nghanol y seirph tanllyd, sat un fydd y drostan ; 
y Gwrthddyych ddelir o'ch blaen chwi ganddi, hwnw sy'n meadio pechaduriaid.” 

65“ Bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn Naw. Dyns i chwi guddio brâf—euddio, a 
dyweyd yn mh'le. Mae plant yn cuddio pethau rhag eu gilydd, ac yn dyweyd, “O, 
'rydw' i wedi ei guddio fo, a ddyweds' î ddim yn mhle” Ond y mae Duw yn cuddio ac 
yn dyweyd yn mh'le; a phwy odds?.— Hôr i'r diafol ddwad o hŷd i'r fan!” 


“Eich gweled chwi yn gwneyd llawn digou o fuss yr ydw' i ymhlith yr hanner Saeson 
yma. Jê, merched i, gwirionedd tragywyddol ydy' hwnw, “pan ddêl balchder, daw 
gwarth ;' mi ellwch ehwi chwerthin yna, efo'ch umbreìos baeh 7 ( parasols). 

“Ffydd iawn oedd ffydd Noeh. “Wyt ti'n siŵr, Noah, y deil yr arch ypa o dan y 
storom hono yr wyt ti o hyd er's dros gan' mlynedd bellaeh, yn cadw dwndwr am dani 
hi?' “O, medd Noah, “nid fy mus ness i ydy' gofalu am hyny. Mae hi wedi ei gwneyd 
yn union íel y darfu iddo fo ddvweyd, a rhyngddo fo â'r sut y bydd hi bellach, 'Rydw 
i wedi ei drustio fo,” - 

“*Dydy' siop iachawdwriaeth ddim yr un fsth â siopeu ein hardaloedd a'n trefydd ni. 
“ Yn mh'le y cawsoch chwi y peth yna?” “Yn siop y drws nesaf yma. “Yn mhle y 
eawsoch chwi y peth srallî” — “Yn siop pen draw y pentref; 'doedd dim o hôno fo yn y 
siop yms.' “Yn mh'le y cawsoch chwi hwna sy'n y fasged?” “O, bu raid i mi fyn'd 
yr holl ffordd i'r dref i 'mofyn hwn. 'Doedd dim o hô6no fo yn nôs; na dim yn y dref 
ond mewn un siop” Nid fel yna mae hi yma. Yn mhle y mae yr aileni i'w gael? 
Yn yr un siop â'r cyfiawnhâu, Yn mh'le y mae'y sancteiddio? — Yn yr un siop â'r aileni. 
Yn mh'le y mae y cynnal, a'r cadw, a'r maddeu, a'r dyddanu, er gwaetha' holl gastiau 
yr un drwg, nes gorphen mewn gogoniant? Wel, yn yrun siop â'r lleill, yn brafia' 
'rioed, Mi gyd efo'u gilydd. j'Oblegid rhyngodd bodd i'r Tad drigo o bob cyflawnder 


Ond er ei holl zêl, dyddiau Dafydd Dafis “2 nesasanti farw.” Wrth 
ddychwelyd adref o'i gyhoeddiad o Lanbrynmair, bore Llun, y 12fed o 
fis Ionawr, 1861, a phan bron a chyraedd drws eì dŷ, cafodd ymosodiad 
o'r parlys mud. Adferwyd ef yn lled dda i'w ymwybyddiaeth ymhen 
ychydig ddyddiau, Gwelsom ef yn nglân y dŵr. Yr oedd wedi bod 
mewn digalondid ac ammheuon, ond yr oedd y diwrnod hwnw “mewn 
tangnefedd heddychol,” er nad yn orfoleddus. Dywedai ddiwrnod 
arall wrth chwaer grefyddol a aethaii ymweled âg ef, fod arno fwy o 
awydd dyweyd am Iesu Grist y pryd hwnw nag erioed; ei fod yn 
gweled y Bibl yn rhyfeddach nag y gwelodd ef erioed o'r blaen—ei fod 
fel rhyw fŵnglawdd, yn dyfod â'i oludoedd yn lympiau i'r golwg o hyd. 
“* Yr ydw' i wedi bod yn meddwl,” meddai, “lawer y dyddiau diweddaf 
yma am y gair hwnw, “Rhaid gweddïo yn wastad ac heb ddiffygio. 

r ydw'i yn gwneyd pregeth newydd ar y geiriau yna—yr oreu wnês i 
erioed, 'tae oreu arnyn' nhw; ac os ca'i fendio, mi pregethaf hi o hyd. 
Geiriau Iesu Grist ydyn' nhw. “ Rhaid gweddïo,” medd Iesu Grist.” 
Tynhiiodd ei nychdod ei afaelion arno hyd ddydd Iau, Ebrill y 18fed, 
pryd “ yr hunodd yn yr Iesu,” yn y 67ain flwyddyn o'i oedran, a'r 42ain 
o'i weinidogaeth. Claddwyd ef y dydd Llun canlynol yn Mynwent 
Rydd Dinas Mawddwy. 


Ei enw 'n perarogli sydd, 
A'i hân, mor dawel yw! 


CYFLOGI GWAS. 153 


Yn awr yr ydym yn dodi ein hyscrifbin o'r neilldu, gyda chofnodi yr 
englynion sydd vn argraffedig ar gâreg ei fedd, o awduriaeth ei hen 
gyfaill, Mr. Morris Davies, Upper Bangor.* 


Un o ddoniol blanwydd anian,—oedd € 
Yn eì ddull eì hunan; 
O'ì rydd wyllys trôld allan 
Yn was glew i'r Iesu glân. 


ef at Iesu, —yn foreu, 
I'w fawr anrhydeddu; 
Ar y gwaith oì bregethu, 
Hyd ei fedd diwyd a fa. 
Yn ei fedd gorwedd heb gur,—yn dawel, 
'N oÌ diwedd ei lafur; 
Daw eilwaith, heb un dolur, | 
O'i dŷ llaith yn berffaith bur. 


* Dymuna awdwr uchod gydnabod yn ddiolchgar garedigrwydd amryw gyf- 
eillion, yn enwedig y I UE WN cwcildog yr AnMib wyr, Dinas, a Mr. Evan 
Davies, progethws wr ienanc gyda'r Methodistiaid cdinaidd, yn A am y cynnorthwy 


CYFLOGI GWAS. 


A wxEr di beidio diogi, ond bod yn ddyn dygyn ? 
A wnei dì beidio ymyraeth y nos efo morwyn ? 

A wnei di beidio rhegu, a wnei di beidio rhwygo— 
Rywbeth yn dy feddwl, beth bynag a fyddo ? 

A wnei di beidio caru ac yfed y cwrw, 

Nes iti ymfaeddu a myned yn feddw ? 

Ac a gynnulli di ormod o ganwyllau, 

Yn hŵy nas pery gwaith nos a borau ? 

Wnei di beidio cario ysfa i fyn'd i bedair croesffordd, 
At rai heb wylder gyda'u twrw a'u baldordd ? 

A wnei rŵan dyngu na wnei di ddim d'engyd ? 

Ac wrthyf fi dywed a wyt ti 'n ddyn diwyd ? 


154 


Y GWYNTOEDD. 


“Y xaAB y gwynt yn chwythu lle y myno.” Ond y mae iddo yntau ei 
ddeddf, megys i'r gŵr sydd yn meddu ““ewyllys rydd ;”: canys “ yr hwn 
” arodia ar adenydd y gwynt,” ydyw yr Hwn sydd yn ei ddwyn allan o'i 
drysorau, ac yn ei gasglu yn ei ddyrnau; “ y mae yn attal eì wynt garw 
ar ddydd dwyreinwynt.” Iê, mor ddarostyngedig ydyw yr awelon i 
awdurdod Brenin y brenhinoedd, fel y darllenwn, “ Ac efe a gododd i 
fyny, ac a geryddodd y gwynt, ac a ddywedodd wrth y môr, Gostega, 
dystawa. A'r gwynt a ostegodd ; a bu tawelwch mawr.” _ Yr oedd hon 
yn olygfa ddyeithr i'r dysgyblion ofnog. Yr oeddent o'r blaen wedi 
gweled clefydau yn ymostwng i allu y meddygon, er nad gyda'r un 
cyflymdra a rhwyddineb ag yr oeddynt yn gollwng eu gafael ar y cleif- 
ion o dan law y Penmeddyg; ond dyma beth hollol newydd, gweled y 
gwynt—y peth mwyaf dilywodraeth yn y grêadigaeth, a'r môr aflonydd, 
yn ufuddhâu yn ebrwydd i lais Mab y dyn. “ Pwy yw hwn,” meddent, 
“gan fod y gwynt a'r môr yn ufuddhâu iddo?” Amlwg yw mai Efe 
ydyw, yn yr hwn, a thrwy yr hwn, ac er yr hwn, y crêwyd pob peth, ac 
yn yr hwn y mae pob peth yn cydsefyll. Nid oes yr un crêadur, pa 
mor ddirgel bynag ei ffordd i ni, bydded mor wibiog ac aflywodraethus a 
didrefn ag y myno, a pha un bynag ai yn y nefoedd uchod neu ar y ddaear, 
neu yn y dyfnder isod, nad oes iddo ei ddeddf, ac nad ydyw yn gyfan- 
gwbl o dan lywodraeth ac awdurdod yr Hwn sydd uwchlaw pob peth. 
Yr achosion naturiol sydd yn dylanwadu ar, ac i fesur yn rheoli 
cyfeiriad, naws, a nerth y gwynt, yCynt y rhai canlynol:—cylchdrôad y 
ddaear ar ei phegynau ac o amgylch yr haul, y cyflymdra gwahanol gyda 
pha un y mae y belen yn troi, rhaniadaeth y ddaear i dir a môr, ffurfiad 
anwastad ar wyneb y tir, ac amrywiaeth yr hinsawdd. Pe buasai y 
ddaear yn wastad ac nid yn gron, yn sefydlog ac nid yn symudol, ac ar 
yr un pryd fod yr awelon yn chwareu ar ei hwyneb fel y maent yn 
bresennol, a bod iddi ei chylchoedd rhewllyd a thymherus, a phoeth yr 
un modd, buasai gwynt deheuol parhâus i'r gogledd o'r cyhydedd, ac 
awel ogleddol tu dehau i'r cyhydedd yn haen uchaf yr awyrgylch, ac i'r 
gwrthwyneb buasai y gwynt yn chwythu tua'r dê yn yr hannergylch 
gogleddol a thua'r gogledd yn yr un deheuol—y naill fel y llall yn 
gweithio ei ffordd at y cyhydedd—ar wyneb y tir. Y mae gwrês mawr 
y poethgylch yn teneuo yr awyr, yr hwn mewn canlyniad fydd yn, ym- 
godi yn golofn i'r entrych, ac hefyd yn cael ei yru i fyny gan yr awelon 
oerach, y rhai a lanwant y lle gwâg a grêir trwy deneuad yr awyr yn y 
poethgylch. Fel yn y môr pan y gwneir lle gwâg gan long yn aredig 
gwyneb y dyfnder, mae y dyfroedd cyfagos ar unwaith yn llanw y rhych; 
felly pan y mae gwrês yu teneuo yr awyr, ac am hyny yn gwaghâu yr 
awyrgylch, mae yr awelon o leoedd cyfagos mwy oer yn ymwthio i'r 
gwagle, hwythau eilwaith trwy rym gwrês i'w troi yn golofn o awyr 
deneu i esgyn i fyny o flaen y rhai a'u dilynant, a hyny yn ddiddiwedd. 
Wedi yr esgyno y golofn yma o awyr i barthau uchaf yr awyrgylch, y 


_ Y GWYNTOEDD. 155 


. mae ar unwaith yn troi yn ol tua'r pegwn gogleddol y naill du i'r 
cyhydedd, a thua'r dehau y tu arall i'r cyhydedd. Fel yma y gwelwn 
fod i'r awyrgylch fel i'r ddaear ei gwahanol haenau, o leiaf ddwy brif 
haen, y naill yn gorwedd ar wyneb y tir, a'r llall i fyny yn uchel; ac i 
egluro hyn nid oes eisieu ond adgofio i'r darllenydd, os ydyw wedi sylwi 
dim, ei fod wedi teimlo y gwynt yn myned heibio mewn un cyfeiriad, ac 
ar yr un pryd yn gweled y cymylau yn ymlwybro mewn cyfeiriad arall, 
Nid ydyw y cerbydau ardderchog a phrydferth hyn a welir yn entrych y 
nen, sef y cymylau, yn teithio yn eu nerth eu hunain, ond gyrir hwynt 
o'r naill ardal i'r llall gan y gwyntoedd; adenydd y gwynt ydynt eu 
cludyddion hwy. 

Eithr yn gymaint â bod y ddaear yn gron, ac mewn canlyniad, fod 
pob lle ar y cyhydedd yn ymdeithio gyda chyflymder mwy chwyrn na'r 
manau o'r naill ledred i'r llall, a bod cyflymdra cylchdrôad y ddaear : 
lleihâu fel yr ydys yn agoshâu at y pegynau, y mae cyfeiriad gogledd. 
ddwyreiniol yn cael ei roddi i'r gwynt yn yr hannergylch gogleddol a 
dê-ddwyreiniol y tu dehau i'r cyhydedd. Cyflymdra cylchdrôad y 
ddaear ar ei phrif amgylchedd, sef y cyhydedd, ydyw ychydig dros fil o 
filldiroedd yr awr; yn lledred 309, symuda gwyneb y ddaear tua 860 m, 
yr awr ; ac yn lledred 609, 500 m. yr awr ydyw cyflymdra y cylch. Ac 
y mae yr awyrgylch yn cylchdroi gyda'r ddaear, ac am hyny mae ei 
gwahanol barthau yn meddu yr un cyflymdra â'r lleoedd ar y rhai y 
maent yn gorwedd. _ Y canlyniad ydyw fod y gwyntoedd yn eu rhediadau 
o'r pegynau tua'r cyhydedd, fel y mae'r awelon mwy oer yn ymwthio i'r 
awyr yn y parthau mwy cynhes, yn aros ar ol y ddaear; ac felly yn 
gymaint â bod y belen yn troi o'r gorllewin tua'r dwyrain, y mae y 
rhediadau awyrol yn derbyn y cyfeiriadau a grybwyllwyd yn y naill 
hannergylch a'r llall. Eto nid yw yr awelon hyn yn cael eu teimlo yn 
gyson bob cam o'r ffordd o'r pegynau i'r cyhydedd; ond adnabyddir 
hwynt yn benaf tu fewn i'r lledred 80* o bob tu i'r linell, hyd tua'r 2* o 
ledred. Ac o herwydd eu diysgogrwydd a'u cysondeb, ac oblegid fod 
morwyr yn ymddibynu gymaint arnynt, y maent yn myned o dan yr 
enw masnachwyntoedd (trade winds). Teimlir cyfeiriad dwyreiniol y 
gwyntoedd hyn, yn benaf, yn eu dechreuad tua'r lledred 30»; canys fel 
y maent yn agoshâu at y cyhydedd, y mae cylchdrôad cyflymach y ddaear 
yn cymeryd yr effaith arnynt o fwyhâu eu buander hwythau; ac felly y 
mae cyflymder y naill a'r llall yn myned yn agosach i'r un maint. 
Tuedda hyn o angenrheidrwydd i beri i'r masnachwyntoedd yn raddol 
golli eu cyfeiriad dwyreiniol, a chymeryd cyfeiriad mwy uniongyrchol 
tua'r linell... Mewn mordaith, er esiampl, o Brydain i Benrhyn Gobaith 
Da, mae y llong ar ei mynediad i'r masnachwynt gogleddol yn cael ei gŷru 
ymlaen gan awelon dwyreiniol, ond fel yr agoshâ at y cyhydedd mae y 
gwynt yn myned yn fwy gogleddol, nes o'r diwedd y mae ei gyfeiriad yn 
gwbl ddeheuol. Y mae yr effaith y tu dehau i'r linell yn gyffelyb. 
Bhwng y masnachwyntoedd y naill du i'r cyhydedd y mae parth yr 
awelon tawel a chyfnewidiol (the region of calms and variables).. Yma y 
mae y ddau fasnachwynt yn cyfarfod ac yn dieffeithio eu gilydd. Mae 
llêd y parth yn amrywio o 150 i 550 o filldiroedd. Nid oes yr un awel 
gyson a diysgog yn y parth hwn; mae ei awyrgylch yn gyffredin yn 
dawel; ond ar rai adegau mae ei wyntoedd deheuol ysgafn yn cael eu 
haflonyddu gan ystormydd a chorwyntoedd. | 


s 


156 Y GWYNTOEDD. 


Y rheswnî am ad ydys yn profi y masnachwyntoedd yn nês i'r 
pegynau na'r lledred 80* ydyw fod rhediad uchaf yr awyrgylch o'r 
cyhydedd yma yn gweithio eì ffordd i lawr i wyneb y ddaear; a chan ei 
fod yn dwyn gydag ef gyflymder y belen yn y parth o'r hwn y mae yn 
dyfod, sef y poethgylch, y mae yn wynt dê-orllewinol yn yr hanner- 
gylch gogleddol, ac yn wynt gogledd-orllewinol yn yr hannergylch 
deheuol. Ac mewn canlyniad mae yr awelon gorllewinol yn goruchafu 
ar y rhediad dwyreiniol o gyfeiriad y pegynau yn y cylchoedd tymherus. 
Yr ydym ni yn y wlad hon, er esiampl, yn teimlo mwy oddiwrth wynt- 
oedd gorllewinol na'r rhai dwyreiniol. Effaith aralli ddisgyniad haen 
uchaf yr awyrgylch i wyneb y ddaear, a thrawsgyfarfyddiad yr awelon 
cyhydeddol a phegynol ydyw yr ystormydd a'r chwâon aml, yn enwedig 
yn y parth o'r lledred 80» hyd lledred 40*; canys fel y mae cyffyrddiad 
y gwefr nacâol a chadarnhâol yn achosi mellt a tharanau, felly y mae 
cyfarfyddiad y gwyntoedd, yn ol gradd eu cyflymder, yn cynnyrchu 
ystormydd mwy neu lai enbydus a pheryglus. _ Eithr nid ydyw rhediad 
yr awelon o'r pegynau tua'r linell yn ol y ddeddf a grybwyllwyd genym 
uchod yn cael ei rwystro yn hollol gan ddisgyniad y gwyntoedd cyhyd- 
eddol; weithiau y mae yn ddigon cryf i'w troi yn ol ar unwaith i lanw 
adenydd y masnachwyntoedd. Mae i'w ystyried hefyd mai graddol ydyw 
disgyniad haen uchaf yr awyrgylch i wyneb y belen; ac o'r herwydd fe 
ganiatêir amser, megys i ryw gymaiat o ddylif yr awelon pegynol i 
ddïanc ar eu ffordd tua'r cyhydedd. Mae yn ddichonadwy, modd bynag, 
fol y gwyntoedd cyhydeddol weithiau yn disgyn i'r ddaear gyda'r fath 
nerth ag i rwystro yn hollol am dymmor y rhediadau o'r pegynau, 
ac i'w troi i ychwanegu at rym a chyfrol y gorllewinwynt yn y cylch 
tymherus yn y ddau hannergylch. Eto y mae y masnachwynt yn 
derbyn ei gyflenwad yn barhâus. Pa beth bynag ddaw o wynt y 
gogledd, a pha fodd bynag y mae hi ar y rhediadau awyrol yn y cylch 
tymherus, nid un amser braidd y siomir y morwr yn ei ddysgwyliadau 
wrth y masnachwynt ar ei daith i'r moroedd a'r gwledydd tu dehau i'r 
cyhydedd. Mae y gwynt hwn, er fod iddo ambell i ystorm, mae yn wir, 
fel afon, bob amser yn gorwedd yn ei wely ac yn dylifo ymlaen tua'r 
parth tawelog. Ond paham y mae y golofn awyrol sydd yn esgyn i'r 
entrych o ganol y poethgylch yn disgyn i wyneb y ddaear cyn cyraedd 
y pegynau, a hyny ar draws rhediad haen isaf yr awyrgylch? Oblegid 
fod yr awyr uchod yn oerach yn y man cyntaf yn lledred 80* na'r awel 
ar wyneb y tir; ac fel yr ydys wedi dangos eisoes, mae y gwynt mwy 
oer yn gweithio ei ffordd i blith ac i le awelon mwy cynhes. 

Mae i'w sylwi ymhellach fod y masnachwyntoedd yn cael eu cyfyngu 
nid yn unig gan ddisgyniad rhediadau uchaf yr awyrgylch, fel y dangos- 
. wyd uchod, ond hefyd gan y gwahanol gyfandiroedd. Gwyntoedd y môr, 

benaf, ydynt yr awelon hyn ; ac ar y dyfnder yn unig y deallir eu cymer- 
iad yn brïodol. Y mae masnachwynt y Môr Tawelog yn cael ei attal 
gan Awstralia. Ac yma dylid crybwyll y ffaith hanesyddol i'r môr hwnw 
dderbyn ei enw ar gyfrif y gwynt cyson a mwynaidd hwn, yr hwn a 
gariodd Magellan, llong yr hwn a wnaeth y fordaith gyntaf o amgylch 
y byd. Attelir masnachwynt Môr yr India gan Affrica, ac eiddo Môr y 
Werydd gan gyfandir America. Ac y mae yr olaf yn cael ei agweddu 
gan deríynau mwy cyfyng a ffurf hynodol yr Atlantic. Ac ar y cyfrif 


Y GWYNTOEDD, 157 


hyn y mae y gwynt hwn yn cael ei drosglwyddo amryw o raddau i'r 
gogledd. Mae terfyn gogleddol y dwyreinwynt gogleddol yn cael ei nodi 
rhwng 28* a 80v lledred, tra mae ei derfyn deheuol tua'r lledred 8* y tu 
uchaf i'r cyhydedd. Ac y mae parth yr awelon tawel ac amrywiol, mewn 
canlynìad, yn lle bod ar ac o bob tu i'r linell, fel y mae yn Moroedd y 
Dwyrain, rhwng 9» ac 8» lledred gogleddol yn yr hâf, a rhwng 1* a 6? yn 
nyfnder y gauaf. Y mae ffurf cyfandir Dê America, yr hwn sydd yn 
ymestyn allan yn raddol i'r môr o Benrhyn Horn hyd tua'r lledred 8» 
deheuol, sc yna yn ymgilio yn gyflym dros y cyhydedd hyd y culdir 
gydd yn gorwedd rhwng Columbia a Mexico, yn ffafrio rhediad masnach- 
wynt deheuol yr Atlantic yn uwch i'r gogledd na'r linell; ac y mae 
mynyddoedd uchel y cyfandir yn nghymydogaeth y cyhydedd yn tueddu 
i oeri yr awyrgylch a'r tir, ac felly yn cynnorthwyo i lanw adenydd 
awelon y masnachwynt o'r dehau, ac i yru ei derfyn gogleddol weithiau 
ymhell y tu uchaf i'r cyhydedd i'r hannergylch gogleddol. Hynyna ar 
fasnachwyntoedd Môr y Werydd. 

Tafled y darllenydd ei lygad yn awr dros Foroedd yr India, y rhai 
a amgylchynir i'r gogledd gan gyfandir mawr Asia, i'r dwyrain gan 
Awstralia, ac i'r gorllewin gan Affrica. Yn y moroedd hyn mae y 
masnachwynt deheuol yn rhedeg yn rheolaidd bob tymmor o'r flwyddyn; 
ond y mae y rhediad gogledd-ddwyreiniol yn cael ei droi yn ol yn yspaid 
y gauaf gan wynt de-orllewinol yn chwythu o gyfeiriad cyfandir Affrica 
dros Fôr yr India tua, a thros, y cyfandir Asiaidd. Dyma y tymmor- 
wynt (monsoon); ac adnabyddir y cyfryw wyntoedd hefyd yn moroedd 
China. Yn nhymmor yr hâf gogleddol (yr un â'n hâf ni) mae hinsawdd 
y cyfandir Asiaidd yn barhâol gynhesach nag eiddo Môr yr India; o 
ganlyniad, mae awelon oerach yr olaf yn ymwthio i awyrgylch deneuedig 
y blaenaf, ac felly, fel y crybwyllwyd, yn troi yn ol y masnachwynt 
gogledd-ddwyreiniol. Eithr yn ystod yr hâf deheuol (amser ein gauaf 
ni), pryd y mae yr India, a'r cyfandir cyfagos, yn oerach na'r môr y tu 
dehau iddynt, mae y gwynt yn cymeryd ei gyfeiriad cyffredin o'r 
pegwn gogleddol tua'r cyhydedd; ond ar gyfrif eì ddarostyngiad i gyf- 
newidiad y tymmorau, y mae yn colli y cyfenwad masnachwynt, ac yn 
myned dan yr enw tymmorwynt. At y gwynt hwn y cyfeiria Macaulay 
yn ei draethawd ar Warren Hastings, pan yn adrodd yr hanes cynhyrfus 
am ymgyrch Hyder Ali yn erbyn y Saeson yn yr India, a phan yr oedd 
Cymedrolaeth Madras ar gael ei cholli i'r Prydeiniaid, “dygwyd y 
newyddion drwg mewn ychydig ddyddiau i Calcutta gan long gyflym, 
yn ehedeg o flaen y tymmorwynt de-orllewinol.” 

Mae yr adeg ar y flwyddyn pan y mae y tymmorwyntoedd yn croesi 
eu gilydd, ac megys yn cydymdrechu am yr oruchafiaeth y naill ar y 
llall, yn dra pheryglus ar y môr. Dyma adeg y trôellwyntoedd, y rhai 
unwaith yr â llongau i'w gafael, ni ollyngant eu hysglyfaeth nes eu 
dinystrio a'u suddo i'r dyfnder. Dygir yr ymdrechfêydd hyn ymlaen yn 
misoedd Ebrill a Hydref, ac achosant nid yn unig wyntoedd enbydus, 
ond hefyd gwlawogydd cynddeiriog a tharanau dychrynllyd. 

Fe sylwa y darllenydd fod ffaith (dyna'r gair goreu wyddom am dano 
am phenomenon; clogyrnog i'w ryfeddu yw cyfieithiad Spurrell, sef, “ ym- 
ddangosiad rhyfeddol') y tymmorwyntoedd yn Môr yr India, yn cael ei 
hachosi nid yn unig gan gyfnewidiad y tymmorau trwy gylchrediad 


. 158 Y GWYNTOEDD. 


: blynyddol y ddaear, ond hefyd gan raniadau y tiroedd a'r moroedd. - Pan 
. y disgyna gwrês yr haul yn gyffelyb ar dir a môr cyfagos, mae y blaenaf 
: yn cael ei gynhesu yn llawer cyflymach na'r olaf; ond yn absennoldeb 
yr hanl, y tir sydd yn colli ei wrês gyntaf. Felly, trwy y dydd, mae y 
: tir yn gynhesach na'r môr, ac i'r gwrthwyneb yn y nos. Crêa y gwahan- 
. iaeth hwn ddosbarth o wyntoedd a adwaenir o dan y cyfenwad, awelon y 
tir a'r môr. Yn ol yr egwyddor gyffredinol sydd eisoes wedi ei gosod i 
lawr, teimlir awelon y môr yn ystod y dydd yn dechre oddeutu wyth y 
. bore, ac yn graddol ymzryfhâu hyd dri y prydnawn, ac yna yu lleihâu, 
nes ar ol disgyniad yr haul y maent yn rhoi ffordd i awel y tir, yr hon a 
deimlir yn yspaid y nos, ond a brofir gryfaf yn y bore. Mae i'w gofio, 
modd bynag, fod yr awelon hyn yn cael eu llwyr golli pan y mae gwynt 
cryf yn chwythu yn eu herbyn neu ar eu traws, o ba gyfeiriad bynag y 
daw tir neu fôr. Fe sylwedda y darllenydd pa mor boeth y cedwir y 
moroedd trofaol a deheuol (pan y mae yn auaf gyda ni), pan y dywedwn 
mai awel fwyn ydyw y tymmorwynt gogledd-ddwyreiniol yn yr India, 
a'i bod yn rhedeg gyda rheoleidd dra cyson ar hyd amser ei hadeg. 
Ond am y tymmorwynt de-orllewinol, y mae yn wynt nerthol, ac yn 
chwythu i berfeddion cyfandir mawr Asia. _ Ar ei ffordd mae yn cyfarfod 
â mynyddoedd uchel yr Himalayah, y rhai sydd yn ei droi tua y gogledd- 
orllewin, nes y cyrhaedda yr Hindoo Coosh; yna y mae yn cymeryd 
cyfeiriad gorllewinol uniongyrchol, nes ei rhwystrir gan y Solimaun, ac 
yma fe'i attelir i fyned ymhellach, neu fe'i gorfodir i ymadael â'r cymylau 
oedd yn ei lwytho. Fe welir, felly, fod ffurf anwastad y ddaear yn 
cymeryd effaith ar gyfeiriad y gwyntoedd. Fe geir egluriadau o'r ffaith 
yrna yn bur aml yn heolydd ein trefi. Meddylier am heol fawr sydd yn 
agor un ochr i heolydd eraill, ond sydd yn gauedig yr ochr arall. Pan 
y mae y gwynt yn chwythu o gyfeiriad a thrwy yr heolydd croesion, y 
mae yn bwrw yn erbyn y tai ar ochr arall y ffordd fawr, ac yn cael ei 
daflu yn ol fel gwynt croes, yr hyn sydd yn fynych yn achosi anghysur, 
ac weithiau ddyryswch, yn enwedig pan y mae y fforddolion yn dal i 
fyny eu cysgodleni rhag y gwlaw. 

Yr ydys eisoes wedi crybwyll fod y gwyntoedd o'r cyhydedd yn haen 
uchaf yr awyrgylch yn disgyn i'r ddaear tua hanner y ffordd i'r pegynau. 
Achosa hyn ymryson rhwng y gwyntoedd cyhydeddol a'r rhai pegynol; 
a'r canlyniad ydyw, fod y gwyntoedd yn dra chyfnewidiol yn y cylch- 
oedd tymherus. O'r rhai hyn, y mwyaf cyson, ac a deimlir amlaf, 

. ydynt yr awelon dê-orllewinol a'r dwyreiniol, a'r gogledd-ddwyreiniol. 
Y blaenaf yw y masnachwynt uchaf ar ei ffordd yn ôl tua'r pegwn go- 
gleddol, a'r olaf ydynt y gwyntoedd pegynol ar eu ffordd tua'r cyhydedd. 
Llwybr cyffredin y naill yw y môr, megys yn y Werydd a'r Tawelog; 
llwybr y llall ydyw y Cyfandir, yn enwedig Gogledd America. Hyn 
gydd yn rhoddi cyfrif am y ffaith fod parthau gorllewinol y cyfandiroedd 
yn yr Hen Fyd a'r Newydd yn gynhesach ac yn llai sych na'u tueddau 
dwyreiniol. Canys y mae y gwynt dê-orllewinol yn dwyn o ddyfroedd 
y môr yn ei awelon, ac yn gwlitho y glânau, a chan gario cymylau 
trwmlwythog i'r canol a'r ucheldiroedd, y mae yn gwasanaethu hefyd i 
ddyfrhâu rhanau mewnol y cyfandiroedd, ac felly i leddfu yr oerni 
llym a gynnyrchir gan awelon sychion a rhewllyd y gogledd. A phan 
y cofiwn fod y gwyntoedd gorllewinol yn colli llawer o'u lleithdra fel y 


Y GWYNTOEDD. 159 


rhedant dros y tir, a chan hyny mai y glânau sydd yn derbyn y rhan 
fwyaf o'r gwlaw, ac mai o'r braidd y derbynia y rhanau dwyreiniol 
o'r cyfandiroedd eu cyfran prïodol ac angenrheidiol o ddwfr, gallwn 
gasglu mai doethineb oruchel a thrugaredd fawr yn y Orêawdwr Holl- 
alluog ydoedd dosbarthu gwyneb y ddaear fel y gwnaeth, dwy ran yn 
fôr a'r drydedd yn dir. Llai o ddyfroedd ar gyfer y tir sydd (a pha 
faint mwy felly ar gyfer tiroedd mwy êang?), fuasai yn annigonol; ac o 
hyny, buasai llawer iawn mwy o'r byd yn annhrigiadwy nag y sydd. Y 
mae y gwynt, gen hyny, yn gwasanaethu i beri i'r môr weini i'r tìr. 
. Dywedai y Deddfroddwr ei hun unwaith yn nyddiau ei gnawd wrth y 
bobloedd, “ Pan welwch gwmwl yn codi o'r gorllewin, yn y fan y dywed- 
wch, Y mae cawod yn dyfod, ac felly y mae.” Yn Palestina y llefarwyd 
| ygeiriau; ac i'r gorllewin o'r wlad hono ar ei hŷd, o Tyrus hyd derfyn 
deheuol llwyth Simêon, y mae Môr y Canoldir. A phan nad ydyw yn 
gwasanaethu i'r dyben a nodwyd, y mae, a phob amser, yn effeithio ar 
yr hinsawdd, naill ai i wresogi neu i oeri, yn ol y cyfeiriad o ba un y 
mae yn dyfod. Yn yr un cysylltiad ag y llefarwyd y geiriau uchod, 
ychwanegodd ein Harglwydd, “ A phan weloch y deheuwynt yn chwythu, 
y dywedwch, y bydd gwrês; ac fe fydd.” Mae pob un sydd yn cofio 
sefyllfa gwlad Canaan ar unwaith yn rhwym o ddeall athroniaeth y 
ffaith honyna. Fel yma y mae y gwynt yn dra gwasanaethgar i'r llafur- 
wr ar y tir, yn enwedig yr amaethwr, yn gystal a'r morwr. | 

Gellid ychwanegu llawer gyda golwg ar gyfnewidiadau y gwyntoedd 
yn y lledredau canol, y rhai sydd nid yn unig yn aml yn yr un flwydd- 
yn ymhob gwlad, ond hefyd yn amrywio yn fawr yn eu hagweddiad a'u 
heffaith y naill flwyddyn ar ol y llall, mewn gwahanol ranau o'r byd. 
Y mae llawer o awelon hefyd i'w dynodi yn syml yn lleol; ac ond sylwi 
yn fanwl, y mae yn bosibl rhoddi cyfrif am danynt i fesur mawr. Ond 
wedi y cwbl, ar ol yr eglurhâd mwyaf manwl a goleu ar bob ffaith a 
wyddom am dani mewn cysylltiad â'r gwyntoedd—a hyderwn ein bod 
wedi llwyddo o leiaf i dynu sylw, os nad i ddenu serch, darllenwyr y 
TRAETBODYDD ât yr efrydiaeth ddorus hon, y mae yn aros yn wirionedd 
digyfnewid,—yr hyn sydd yn profi fod yr Athraw Mawr yn Brophwyd 
mewn dysgeidiaeth naturiol, yn gystal ag mewn pethau uchanianyddol 
ac ysbrydol,—'* Y mae y gwynt yn chwythu lle y myno, a thi a glywi ei 
sŵn ef ; ond ni wyddost o ba le y mae yn dyfod, nac i ba le y mae yn 
myned.” 


160 


MOSES. 


II, 


Wepnr gorphen y tabernacl a'i ddodrefn, yn ol y portrêad a ddangoswyd 
i Moses yn y mynydd, fe'i gosodwyd yn nghanol y gwersyll, ymysg 
pebyll meibion Israel, a'i wyneb bob amser tua'r dwyrain. O'i amgylch, 
ar bob êu, yr oedd pebyll yr offeiriaid a'r Lefiaid; ac o amgylch hyny, 
yn ffurfio math o ysgwâr, yr oedd y gwersyll—tri llwyth ar bobtu. O 
du y dwyrain, yr oedd Judah, o dan ei lumman yn y canol, ac o bob tu 
iddo yr oedd Issachar a Zabulon. O du y dehau, yr oedd Reuben yn 
y canol, a Simêon, a Gad, un ar bob llaw iddo. O du y gorllewin, yr 
oedd Ephraim, a Manasseh, a Benjamin o bob tu iddo; ac ar du y 
gogledd, yr oedd Dan yn y canol, ac Aser, a Naphtali, un ar bob llaw. 
Dyma drefn y gwersyll, a'r tabernacl yn y canol. Ar y tabernaol yr 
oedd y golofn yn gorphwys yn barhâus, yn “ gwmwl niwl y dydd, a 
cholofn dân y nos.” A gogoniant yr Arglwydd a lanwodd y babell. 
Yna, disgynodd yr Arglwydd i babell y cyfarfod, ac a alwodd ar Moses, 
i ddyfod i ddrws y babell, gan fynegu iddo yn fanwl drefn a rheolau y 
gwasanaeth oedd i gael ei gario ymlaen ynddi. Dyma y ddeddf sere- 
monïol. Llefarwyd hon, nid ar y mynydd, fel y ddwy ddeddf arall, ond 
o babell y cyfarfod. Y mae hyn yn ein dwyn at yr aberthau o dan 
raith Moses. 

Yr oedd aberthau ac aberthu yn bod o'r blaen, yn y cyfnod “o Adda 
hyd Moses,” ac yr oedd y ddefod wedi ei sefydlu gan Dduw, fel yr 
ydym yn hyderu ddarfod i ni brofi mewn ysgrif flaenorol. Ond, yr 
oedd yr aberthau, fel pob peth arall, heb eu gosod “dan ddeddf;” ac 
wedi gorphen y babell, a sefydlu yr offeiriadaeth, y mae Duw yn ym- 
gymeryd â gwneyd trefn ar yr addoliad aberthol. 

Yr enw cyffredin ar y pethau a gyflwynid i wasanaeth Duw, naill ai 
yn ddyhuddol neu yn addoliadol, ydyw ofrwm—“Corban, hyny yw, 
Rhodd.” Ac wrth gymeryd golwg ar gyfraith yr offrymau, yr ydym yn 
cael pump math gwahanol—y pechaberth, y camwedd-aberth, y poeth- 
offrwm, yr aberth hêdd, a'r bwydoffrwm: y pedwar cyntaf yn nosbarth 
yr offrymau gwaedlyd, neu yr aberthau, a'r olaf yn nosbarth yr offrymau 
di-waed. 

Yr oedd yn rhaid i'r offrymau oll fod yn dal y berthynas agosaf oedd 
yn bosibl â'r offrymwr. Yr oedd yr offrymau gwaedlyd i fod o'r crêad- 
uriaid agosaf at ddyn—y gwartheg, a'r praidd, a'r adar dofion. _ Yr 
oedd y gyfraith yn dosbarthu y crêaduriaid, gyda golwg ar eu bwyta, i 
lân ac aflan, a gosodir eu nôdau gwahaniaethol i lawr yn eglur a diam- 
mwys. Âm yr anifeiliaid, yr oeddynt oll yn aflan, ond y rhai oedd yn 
“fforchogi yr ewin, ac yn cnoieu cîl.” Nid oedd dim pysgod i'w 
bwyta ond yrhai oedd iddynt “esgyll achên,” Lef. xi. 9. Yr oedd 
yr ednogiaid hefyd oll yn aflan, oddieithr “ y locust yn ei ryw, a'r selam 
yn ei ryw, a'r hargol yn ;ei ryw, a'r hagab yn ei ryw, Lef. xi. 92. Am 
yr adar, nid oes un reol yn cael ei rhoddi i'w gwahaniaethu; ond y mae 


MOBES. 161 


pob rhyw oeddynt aflan yn cael eu henwi yn benodol, Lef. xi. 1b—20 ; 

ac y mae golwg ar y rhestr waharddedig yn dangos fod pob adar 
ysglyfaethus yn cael eu cau allan fel pethau aflan. Mae yr un sylw yn 
wirionedd hefyd am yr anifeiliaid, y pysg, a'r ednogiaid. 

Un dyben i'r dosbarthiad hwn ydoedd, er mwyn iechyd a gweddeidd- 
dra; i roddi attalfa ar arferion barbaraidd ac afiachus, ac i fagu chwaeth 
a choethder meddyliol, yn gystal a glanweithdra corfforol; canys nid 
oes dim sydd â mwy o duedd ynddo i ddyrchafu a choethi dynion nag 
arferion prïodol wrth y bwrdd. Ac y mae yn eglur am yr hyn a ystyrid 
yn lân dan gyfraith Moses, eu bod, heb ond ychydig eithriadau, yn 
ychwanegol, yn cael eu dewis yn ymborth gan y cenedloedd mwyaf 
coeth a gwareiddiedig, pa rai sydd wedi astudio fwyaf ar ddeddfau 
iechyd, glanweithdra, a gweddeidd-dra. Hefyd, dyben arall oedd i'r 
gosodiad hwn, sef i fod yn arwyddluniol, fel y dengys “llênllian” 
Pedr,—o'r gwahaniaeth oedd rhwng pobl Dduw a “chenedloedd y 
byd.” Yr oeddynt hwy yn genedl sanctaidd, ac yr oedd eu pobpeth i 
ddwyn hyny ar gôf iddynt. Yr oedd eu pethau allanol, megys eu 
hymborth a'u gwisg, i'w codi at ddrychfeddwl ysbrydol. Dyna paham 
yr oedd “cîg moch” yn waharddedig iddynt, am fod y crêadur hwnw 
yn ddiarebol am ei aflendid ; er eì fod yn cael ei ddefnyddio yn helaeth 
gan genedloedd gwareiddiedig yr oesoedd hyn, ac nad ystyrir ef yn 
ymborth afiachus. 

Ond, i ddychwelyd at ein pwnc; er fod y crêaduriaid wedi eu dos- 
barthu fel hyn i lân ac aflan gyda golwg ar eu bwyta, eto nid oedd yr 
oll o'r crêaduriaid glân i'w haberthu; nid pob peth oedd fwytadwy oedd 
aberthadwy; dim o'r game, neu y crêaduriaid gwylltion, megys yr “iwrch 
a'r carw,” er eu bod yn “' fforchogi yr ewin ac yn cnoi eu cîl;” na, yr oedd 
yn rhaid i'r crêaduriaid a aberthid fod yn dal y berthynas agosaf oedd 
yn bosibl â'r dyn—yr anifeiliaid gwâr, oedd wedi eu magu ganddo, trwy 
drafferth a gofal, nes magu anwyldeb tuag atynt, fel y byddai hyny yn 
tŷnu allan deimladau tyner y dyn wrth gyflwyno y crêadur yn aberth 
drosto. Yn yr un modd hefyd yr oedd yn rhaid i'r offrymau diwaed fod 
yn gynnyrch llafur dyn, o ffrwyth y ddaear, fel y byddent yn dal y cysyllt- 
iad agosaf oedd yn bosibl â'r offrymwr. Y mae hyn yn ddïau yn arwain 
meddwl y darllenydd—os nad oedd yn arwain meddwl yr Iuddew gynt 
—at yr Aberth Mawr—“ Yr hwn a'i rhoddes ei hun drosom ”"—fod. yn 
rhaid iddo fod yn y berthynas agosaf â ni—yn ein natur—yn asgwrn o'n 
hesgyrn, ac yn gnawd o'n cnawd, mewn trefn i fod yn aberth drosom. 
Y mae yr un peth yn wirionedd hefyd am yr offrymau hyny nad oedd- 
ynt yn uniongyrchol yn gysgod o Aberth Orist, ond yn arwyddluniol o 
gyflwyniad yr offrymwr o hôno eì hun yn ngwasanaeth Duw; yr oedd 
fod y gyíraith yn gofyn am y crêaduriaid agosaf at ddyn, yn awgrymiad 
arwyddocaol fod gwasanaeth Duw yn gofyn am y dyn ei hunan. 

Peth arall anhebgorol yn y crêaduriaid a aberthid, oedd, eu bod nid 
yn unig yn sefyll yn y berthynas agosaf yn bosibl â dyn, ond hefyd 
yn “ddianaf” neu “yn berffeithgwbl.” Tebyg mai effaith pechod 
ydyw pob anaf a diffyg. yn y deyrnas anifeilaidd, yn gystal â phob 
afiechyd a phoen ymysg dynion; mae “pob crêadur yn cyd-ofidio” o 
herwydd y pechod “ sydd wedi darostwng y grêadigaethioferedd.” Ac 
am hyny yr oedd yn rhaid cael crêadur mor rydd ag oedd yn bosibl 


102 MOSES. 


oddiwrth effeithiau pechod i fyned yn aberth dros bechod. Yr oedd hyn 
eto yn awgrymiad i'r meddwl fod yn rhaid cael un perfíaith ddibechod 
i fod yn aberth “difai i Dduw ” dros bechadur, yn gystal a bod Duw yn 
gofyn perffeithrwydd yn ei wasanaeth. Mor bwysig oedd y drychfeddwl 
hwn, fel yr oddd pob gwendid yn y crêadur yn ei wneyd yn wrthodedig 
fel aberth. Yr oedd.yn rhaid i'r crêadur fod yn ““ wyth niwrnod oed,” 
cyn y gallesid ei offrymu dan unrhyw amgylchiad, fel y byddai ei allu- 
oedd wedi eu dadblygu i raddau digonol i'w wneyd yn alluog i ddyoddef, 
ac hefyd, fel y byddai wedi costio peth trafferth i'r aberthwr, ac yn debyg 
o ddyfod o werth iddo yn y dyfodol. Oblegid, y crêadur sydd wedi byw 
i'r oedran o wyth niwrnod, yr ydys yn teimlo yn lled hyderus fod hwnw 
yn ddigon cryf i fyw ac i gynnyddu. — Wedi hyny, nid oedd un crêadur 
hen, a diwerth yn yr ystyr hwnw, i fod yn aberth. Buasai hyny yn 
gwneyd yr aberth yn rhy râd i'r aberthwr, ac hefyd buasai y cîg,—yr 
hwn a fwytêid yn gyffredin naill ai yn gwbl aì mewn rban,—buasai 
hwnw yn wael a ffiaidd. Nid oes un reol fanol a phenderfynol hyd pa 
mor hen y gellid aberthu y crêadur, fel y ceir yn dangos pa mor ieuanc; 
eto, y mae y rheol ymhob amgylchiad yn darpar fod yr aberth yn 
ieuanc. “Llwdn gafr”—*“oen blwyddiad "—“ anner goch '—“ bus- 
tach ieuanc;” dyna y geiriau a ddefnyddir i osod allan yr aberthau, pa 
rai ydynt oll yn dangos fod yr aberthau i fod yn ieuanc, ac nid wedi 
colli eu gwerth trwy henaint. Yr ydym yn cofio, pan yn ieuanc, glywed 
ambell i hên amaethwr crefyddol, wrth nesau at Dduw mewn gweddi, 
yn diolch yn gynhes iawn, fod y ffordd at Dduw mor rwydd ac mor rad; 
nad oes eisieu y “* bustach seithmlwydd” yn awr fel yn y dyddiau gynt; 
fod Aberth y groes wedi gwneyd i ffordd â'r holl aberthau. Ar y pryd, 
yr oeddem yn llwyr feddwl fod y “ bustach seithmlwydd” yn cael ei ofyn 
gan y gyfraith; ond wedi dyfod i oedran addfetach, a dechreu chwilio 
drosom ein hunain, canfyddem, er ein syndod, nad oedd hyny yn bod; 
ac mai “ bustach íeuanc, perffeithgwbl,” oedd gofyn y gyfraith. Y mae 
yn wìì, pan oedd y Midianiaid yn gorthrymu Israel, yn amser y Barn- 
wyr, fod *yr Arglwydd wedi gorchymyn i Gedêon gymeryd y bustach 
oedd eiddo ei dad, sef yr “ail fustach seithmlwydd,” a'i offrymu yn 
boethoffrwm â choed llwyn allor Baal. Ond gellid meddwl fod hyn yn 
eithriad i'r rheol arferol, fod yr Arglwydd yn derbyn aberth mor hen, 
o herwydd y cyfyngder a'r prinder oedd yn y wlad ar y pryd o achos y 
gorthrwm; canys dywedir fod Israel yn dlawd iawn o achos y Mid- 
ianiaid. Barn. vi. 6. | 
e/Fel hyn yr ydym yn canfod fod y gyfraith yn gofyn i fod yn aberth y 
crêaduriaid mwyaf perffaith a gwerthfawr, ìi ddysgu yr aberthwr fod 
Duw yn haeddu y goreuon yn ei wasanaeth, ac hefyd i ddangos fod eisieu 
Aberth perffaith rydd oddiwrth bechod, mewn trefn i “dŷnu ymaith 
bechodau,” Prin yr ydym yn teimlo fod angen awgrymu i'r darllen- 
ydd mai yn “Oen Duw” y caed yr anhebgorion hyn yn berffaith. Mae 
Efe yn sefyll yn y berthynas agosaf sydd yn bosibl â'r ddynoliaeth— 
natur ddynol berffaitb yn eì Berson—ac y mae hyny yn ei osod yn nês 
atom na phe buasai yn berson dynol, am nad oes un person yn meddu 
y natur ddynol yn ei pherffeithrwydd, ac am ei fod felly yn dal yr un 
berthynas o ran natur â phawb fel eu gilydd. Er hyny yr oedd yn 
ddibechod-—yn “ beth sanctaidd” o'r bru—heb ddim diffyg naturiol yn 


MOSES. 168. 


ei ddynoliaeth, na diffyg moesol yn ei gymeriad. _ Ac hefyd yr oedd yn 
nghyflawnder ei oedran a'i nerth pan fu farw, adnoddau bywyd yn eu 
llawn rym, a'r cysylltiad rhwng corff ac enaid yn ei rym yn ei natur, 
fel yr oedd yn alluog i deimlo ac i ddyoddef. “ Gosodwyd ein cymhorth 
ar un cadarn.” Dyma yr “ Oen difeus a difrycheulyd,” yr hwn a'i “ hoff- 
rymodd ei hun yn ddifai ì Dduw.” 

Yn awr ni a ymdrechwn osod o flaen y darllenydd fras-ddarluniad o 
gyfraith neu reol y gwahanol aberthau ydym wedi eu nodi, gan amcanu 
cael allan ystyr a meddwl yr amrywiol ddefodau perthynol iddynt wrth 
fyned ymlaen. Sylwer eto fod y rheolau manwl hyn wedi eu llefaru gan 
yr Arglwydd o babell y cyfarfod. Dechreuwn gyda 

Y Pechaberth. Y mae yn wir am gyfraith yr aberthau, fel eu llefarwyd 
gan Dduw o'r babell, ac fel y ceir hi yn ysgrifenedig yn nechre llyfr 
Lefiticus, mai y poethoffrwm, y bwydofirwm, ac aberth hêdd, sydd yn cael - 
eu desgrifio gyntaf, gan adael y pechaberth a'r camweddaberth hyd yn 
ddiweddaf. Gellir cyfrif am hyn trwy fod y poethoffrwm a'r aberth 
hêdd mewn arferiad cyn sefydlu y gyfraith; y cyntaf wedi ei sefydlu, 
mae yn debyg, yn yr ymdrafodaeth âg Adda, a'r llall yn yr ymdrafodaeth 
â Noah, pan roddwyd caniatâd i fwyta cîg.. Y mae pob awgrymiadau a 
gawn yn dangos fod y ddau hyn yn bod, ac nad oedd ond hwy mewn 
arferiad cyn sefydlu cyfraith yr aberthau. Y prawf cyntaf yw mai y 
ddau hyn a arferid yn nghysegriad cyntaf y genedl, wrth fynydd Sinai, 
pan oedd Duw yn eu codi i berthynas gyfammodol âg ef ei hun. 
Ex. xxiv. 5... Y maent yn cael y flaenoriaeth o herwydd eu henafiaeth, ' 
ac am fod yr hyn a wyddai y genedl am yr hen aberthau oedd mewn 
arferiad o'r blaen yn help iddynt i ddeall y cyfarwyddiadau mewn 
perthynas i'r rhai oedd yn .cael eu sefydlu o'r newydd. Ond wedi sef- 
ydlu cyfraith yr aberthau, y mae y flaenoriaeth bob amser yn cael ei 
roddi i'r pechaberth. Ac ar yr adegau hyny, pan offrymid cyfres o'r 
gwahanol aberthau, y pechaberth yn wastad oedd y cyntaf fel sail i'r 
aberthau eraill. | 

Yr oedd y pechaberth, fel y mae ei enw yn arwyddo, yn dal perthynas 
arbenig â phechod; ei holl amcan oedd arddangos yr egwyddor ddyhuddol, 
iawnol, neu drososodol, mewn trefn i godi yr aberthwr i heddwch a 
chymmod gyda Duw—“* Aberth dros bechod.” Mor agos oedd y berthynas 
rhyngddo â phechod, fel y sylwa Or. Fairbairn, fel mai yr enw cyffredin. 
ar bechod a ddefnyddir i osod allan y pechaberth yn yr iaith Hebrieg. 
Cân belled ag y gallai y cysgod tyned, yr oedd y pechaberth yn cael ei 
wneyd yn bechod “dros y troseddwr.” — Yr oedd yr elfen ddyhuddol yn 
yr aberthau eraill oedd yn bod cyn y gyfraith ; ond nid oedd wedi ei 
nodi allan mor eglur, na'i gwahaniaethu oddiwrth elfenau eraill oedd yn 
cael eu harddangos yn yr aberthau. Trwy gyhoeddiad y ddeddf y daeth . 
pechod “yn dra phechadurus,” ac y cyrhaeddwyd y fath adnabyddiaeth 
o bechod fel yr oedd yn angenrheidiol sefydlu aberth o bwrpas i ar-. 
ddangos y drychfeddwl o iawn, gan adael yr aberthau eraill, fel o'r blaen, 
i arddangos drychfeddylîau gwahanol, Ond er mai amcan mawr yr 
aberth dros bechod oedd arddangos y drychfeddwl o iawn, eto nid oedd 
y gyfraith yn darparu aberth dros “bob pechod”—dim ond dros “ bechod 
o anwybod "—pechod wedi ei gyflawni mewn anwybodaeth am ac o'r' 
gyfraith, yn ei hystyr â'i meddwl, Hefyd, pechodau wedi eu cyflawni. 


164 MOSEf£, | i 


mewn amryfusedd, a than ddylanwad temtasiwn, a_“dallineb y galon” 
lygredig i ddirnad beth sydd bechod. Nid oedd y gyfraith yn darpar 
aberth dros “bechodau rhyfygus,” neu bechodau wedi eu cyflawni “â 
llaw uchel;” yr oedd pwy bynag a geid yn euog o'r cyfryw i “farw heb 
drugaredd, dan ddau neu dri o dystion.” Yr oedd hyn, yn ddiïau, yn 
dangos gwendid y gyfraith fel darpariaeth i gyfarfod âg angen dyn fel 
pechadur, yr hyn oedd yn bwysig, canys fe wasanaethai i godi meddwl 
yr eglwys i ddysgwyl am ““obaith gwell.” _ Ond heblaw hyny, yr oedd 
hyn yn arddangos egwyddor bwysig yn nhrefn Duw, sef bod rhyw 
raddau ar bechod yn ei wneyd yn anfaddeuol. “Os o'n gwirfodd y. 
pechwn, ar ol derbyn gwybodaeth y gwirionedd, nid oes aberth mwyach 
wedi ei adael dros bechodau,” Heb. x. 26. 

Dywed Paul ei fod ef wedi cael trugaredd a maddeuant am yr erlid 
a'r cablu, am iddo ei “* wneuthur yn ddiarwybod trwy anghrediniaeth.” 
Ac yr oedd yr egwyddôr hon yn cael ei chydnabod yn eiriolaeth Orist 
ar y groes dros ei groeshoelwyr, “O Dad maddeu iddynt, canys mi 
wyddant beth y maent yn ei wneuthur.” Yr egwyddor bwysig 
hon oedd yn cael ei gosod allan yn nghyfraith y pechaberth.. Ond am 
y pechodau oedd yn ddyhuddadwy, pan ddelai y rhai hyny “i wyb- 
odaeth ” yr aberthwr, yr ydoedd iddo ddwyn ymlaen ei aberth dcos 

echod. 

Os yr holl gynnulleidfa, yn ei chymeriad corfforedig, a fyddai wedi 
pechu mewn anwybod, a myned yn euog,—pan wybyddid y pechod, 
“bustach ieuanc perffeithgwbl” oedd i fod yn aberth. Yr oedd i gael 
ei ddwyn i ddrws pabell y cyfarfod, a'i osod o'r “tu gogledd i'r allor "— 
allor y poethoffrwm yn y cyntedd. Mae llawer o ddyfalu wedi bod 
paham y gosodid yr aberth tu gogledd i'r allor. Meddylia rhai mai am 
yr unig reswm fod y lle hwnw yn fwy cyflêus, am fod lludw yr allor “o 
du dwyrain” (Lef. i. 16), y noe brês o du y gorllewin (i5xod. xl. 30), ac 
o du y dehau yr oedd y fynedfa; ac felly, meddant hwy, nid oedd ond y 
tu y gogledd yn gyflêus.. Ond nid yw yn debyg y buasai gorchymyn 
mor bendant, a chyfarwyddyd mor fanwl, yn cael ei roddi ar hyn, oni 
buasai fod rhyw ystyr arwyddluniol i'r ddefod. Tybia eraill mai am 
fod y “ tu gogledd ” yn fwy tywyll a phruddaidd y gosodid ef yno, fel y 
gosodid yr argraff ar íeddwl yr aberthwr, fod ei aberth yn awr yn y 
tywyllwch pruddaidd, megys tân ŵg a soriant Duw, yr hyn yw haeddiant 
pechod. Pa fodd bynag, pan oedd yr Aberth Mawr yn dyoddef, bu 
“tywyllwch dros yr holl ddaear o'r chweched hyd y nawfed awr;” ac 
nid oedd hyny ond darlun o'r tywyllwch dudew yr oedd efe ynddo, o 
dan guddiadau wyneb ei Dad. Wedi gosod yr aberth fel hyn o “du 
gogledd i'r allor,” yr oedd “ henuriaid y gynnulleidfa” i “ osod eu dwy- 
law ar ei ben.” Amryfal ydyw barnau dynion gyda golwg ar ystyr y 
ddefod o osod dwylaw ar ben y crêadur a aberthid. Tybia rhai nad 
ydoedd yn golygu dim ond arwydd o neillduad neu gysegriad y crêadur 
i fod yn aberth. Eraill a dybiant ei fod yn arwydd o gyflwyniad gwir- 
foddol yr aberthwr a'i aberth. Nid ydym yn ammheu nad ydoedd yn 
arwyddo y pethau yna, ond yr oedd yn arwyddo llawer yn ychwaneg. 
Yr oedd y ddefod yn gyffesiad arwyddluniol o bechod o du y troseddwr, 
ac yn drosglwyddiad o bechod ar yr aberth, ynghyda'r rhwymedigaeth 
î ddyoddef y gosb ddyledus am dano. Yn ol traddodiad unllaig yr 


MOSES, 165 


Iuddewon, yr oedd cyffesiad geiriol bob amser yn cydfyned âg arddod- 
iad dwylaw. Ac fel cadarnhâd i'r golygiad hwn, ni a gawn fod Aaron, 
ar ddydd mawr y cymmod, i osod ei ddwylaw ar ben y “bwch byw ”— 
yr hwn oedd yn rhan o'r pechaberth am y dyld—*“a chyffesu arno 
holl anwiredd meibion Israel, a'u holl bechodau, a'u holl gamweddau 
hwynt,” Lef. xvi. 21. 

Wedi cyflawni y ddefod o osod dwylaw ar y crêadur “ger bron yr 
Arglwydd,” yr oedd “henuriaid y gynnulleidfa” i'w ladd. Nid oes un 
msth o angenini yn y fan hon i fyned i mewn i'r prawf, mai ystyr y 
lladd oedd—mor bell ag y gallasai cysgod eì ddangos—dwyn cosb 
pechod; “cyflog pechod yw marwolaeth.” Wedi cyfrif neu osod y 
pechod ar y crêadur trwy arddodiad dwylaw, yr oedd ei einioes, neu ei 
waed, neu fel y gellir dyweyd, ““ei enaid,” yn cael ei “ dywallt i farwol- 
aeth” yn aberth dros.bechod: “canys enaid pob cnawd sydd yn ei 
waed;” y naill enaid dros y llall—enaid y crêadur dros enaid y dyn. 
Y mae y rhai sydd yn gwrthwynebu aberth dirprwyol (vicarious) yn 
methu gweled un ystyr yn y lladd ond yn unig fel moddion i gael y 
gwaed i'w daenellu ar yf allor. Ond pe hyny fuasai yr amcan, gallesid 
cael digon o waed i ateb pob dyben felly heb ladd y crêadur; buasai. 
ychydig o'i waed yn ddigonol i'w daenellu hebeiladd. Ond yr oedd yn 
rhaid lladd yr aberth cyn v buasai ei waed yn werth dim i'w daenellu. 

Wedi lladd yr aberth, yr oedd yr “offeiriad eneiniog ”i gymeryd 
y gwaed mewn cawg—yn yr amgylchiad dan sylw—i'r cysegr: “a 
throched yr offeiriad ei fŷs yn y gwaed, a thaenelled ger bron yr 
Arglwydd seithwaith ger bron y wahanlen, a gosoded o'r gwaed ar gyrn 
yr allor aur yn y cysegr, a thywallted y gweddill wrth waelod allor y 
poethoffrwm yn y cyntedd.” Yna yr oedd yr holl wêr, neu frasder y 
bustach, i'w losgi yn gwbl ar yr allor brês, a'r holl fustach—ei ben a'i 
draed, ei groen a'i gîg, ei berfedd a'i fiswail—i gael ei losgi mewn lle 
glân, o'r tu allan i'r gwersyll, wrth dywalltfa y lludw, Lef. iv. 13—21. 
Os yr “ offeiriad eneiniog” neu yr archoffeiriad fyddai wedi pechu, yr un 
aberth, a'r un drefn yn hollol oedd i'r aberthiad, ond yn unig ei fod ef 
ei hun i roddi ei law ar ei ben a'i ladd. Yr oedd ei bechod ef yr un 
peth â phechod yr holl gynnulleidfa, am ei fod ef yn eu cynnrychioli oll 
ger bron Duw, Lef. iv. 3—12. | 

Os un o'r bobl a fyddai wedi pechu, oen, neu lwdn gafr fanyw berffeith- 
gwbl, oedd i fod yn bechaberth. Ond os byddai y dyn fyddai wedi pechu 
yn “benaeth,” neu yn swyddog gwladol, yr oedd yn rhaid i'r aberth fod 
yn wryw, i ddangos fod gwahaniaeth rhwng pechod swyddog a phechod 
dyn cyffredin. Yr oedd yr aberth i gael ei osod “o'r tu gogledd i'r 
allor,” a'r offrymwr euog i osod ei law ar ei ben, a'i ladd â'i law ei hun; 
yna yr oedd yr offeiriad a fyddai yn gweini ar y pryd i gymeryd ei waed 
a'i osod â'i fŷs ar gyrn allor y poethoffrwm yn y cyntedd, a'r gweddill 
i'w dywallt wrth waelod yr allor; yna yr holl wêr i'w losgi ar yr allor, 
a'r holl gîg i gael ei fwyta gan bob gwryw ymhlith yr offeiriaid—dim i'w 
teuluoedd—yn nghyntedd y babell. Nid bwyta cyffredin oedd hwn, ond 
bwyta swyddogol: “canys sancteiddiolaf yw.” 

Yn awr, y mae y darllenydd yn craffu ar fanylrwydd y rheolau .yn 
ngweinyddiad y pechaberth dros wahanol bersonau, fel y mae hyny yn 
dynodi gwahaniaeth a graddoliaeth yn ysgelerder eu pechodau yn erbyn 

L 


166 MOSES. 


Duw. Nid oedd dim gwahaniaeth i fod rhwng aberth dros “' benaeth ” 
ac aberth dros ddyn cyffredin, yn ei werth na'i weinyddiad, ond yn 
unig yn ei ryw. Mae hyn yn awgrym, feddyliem, fod y swyddog 
gwladol, ar yr un tir â'r deiliad cyffredin mewn crefydd, ond yn unig 
fod pechod y naill yn fwy amlwg na phechod y llall; ac felly am fod 
hynodrwydd ar ei bechod, yr oedd hynodrwydd i fod hefyd ar ei aberth, 
ond nid dim i arwyddo uchafiaeth y penaeth ar y deiliad mewn crefydd. 
Ond am yr archoffeiriad, oedd yn cynnwys y genedl, neu y genedl oedd 
yn cynnwys yr archoffeiriad, yr oedd gwahaniaeth amlwg i fod rhwng eu 
haberth hwy ac aberth dros ddyn cyffredin. Nid yn unig yr oedd 
gwahaniaeth yn ngwerth yr aberth—un yn “fustach ieuanc” a'r llall 
yn “oen neu fŷn,” ond hefyd yr oedd gwahaniaeth yn ngweinyddiad 
neu offrymiad yr aberth. 

Yr oedd un gwahaniaeth amlwg yn nhaenelliad y gwaed. Yr oedd 
gwaed yr aberth dros yr offeiriaid i gael ei daenellu o flaen y wahanlen, 
ac ar gyrn yr allor aur yn y cysegr, pryd yr oedd gwaed yr aberth dros 
un o'r bobl i gael ei daenellu ar gyrn yr allor brês yn y cyntedd. 

Yr un ystyr oedd i daenelliad y gwaed ymhob amgylchiad—nid yn 
unig gwaed y pechaberth, ond gwaed yr aberthau eraill, fel y cawn sylwi 
eto—sef, gwneyd “cymmod dros anwiredd,” neu yn fwy llythyrenol, 
gorchuddio neu guddio pechod. Ac yr oedd hyn yn cael ei effeithio 
trwy daenellu gwaed yr aberth ar yr allor, ac ar gyrn yr allor—y rhan 
fwyaf amlwg, oedd yn dyrchafu tua'r nef, megys i bresennoldeb Duw, 
Nid oedd yn ddigon-lladd yr aberth, heb daenellu neu gymhwyso 
ei waed, mwy nag—fel y sylwa Kurtz—y mae yn ddigon i'r meichnïydd 
ennill yr arian, heb eu gosod yn lle dyled y dyledwr, er mwyn ei rydd- 
hâu. Yn y taenelliad yr oedd y cymmod yn cyraedd cydwybod yr 
aberthwr. Felly y mŷn llawer ddarllen Heb. ix. 92: “ Heb daenellu 
y gwaed (alparexygías) nid oes maddeuant”—nid heb ei dywallt. Os 
dyna ystyr y taenellu, ai nid at y pechadur ei hun y dylid cymhwyso 
“' gwaed y taenelliad,” mewn trefn i “buro y gydwybod,” ac nid at yr 
allor ai chyrn? Nage, oblegid drwg yn erbyn Duw ydyw pechod, a'r 
unig ffordd ì ddieuogi y gydwybod yw cuddio pechod rhag golygon 
sanctaidd Duw. Symud euogrwydd pechod oedd dyben y pechaberth ; 
a'r ffordd i effeithio hyny oedd cymhwyso y gwaed at y gwrthddrychol, 
nid at y tumewnol, oblegid cysgod ydoedd o waith y Mab, ac nid 
gwaith yr Ysbryd Glân. | 

* Yn gyson â hyn, yr oedd gwaed y pechaberth dros y bobl yn cael ei 
daenellu ar yr allor a'i chyrn yn y cyntedd—safle y bobl gyffredin yn 
yr eglwys ar y pryd. Yno, megys, yr oeddynt hwy yn pechu yn erbyn 
Duw, ac yno yr oedd y pechod i gael ei guddio. Ond am yr offeiriaid, 
yr oedd eu safle hwy yn y cysegr. Yno yr oeddynt hwy yn pechu, ac 
yno, ar y wahanlen, ac ar gyrn yr allor aur, yr oedd eu pechod i gael .ei 
guddio â gwaed. 

Yn yr un ystyr yn hollol yr oedd yr archoffeiriad, ar ŵyl y cymmod, 
yn dwyn y gwaed i'r sancteiddiolaf, ac yn ei daenellu “ seithwaith "—rhif 
y cymmod, pedwar y ddaear a Thri y nef wedi dyfod yn un—“ ar y dru- 
gareddfa,” i'r dyben i guddio pechodau y flwyddyn rhag ei olygon sanct- 
aidd Ef. Trwy hyn yr oedd i lanhâu y cysegr oddiwrth aflendid 
meibion Israel, ac oddiwrth eu-hanwireddau, yn eu holl bechodau,” Lef. 


MOSES. 167 


xvi. 16. Yn yr un modd y mae yr Archoffeiriad mawr yn cael ei ddar- 
lunio yn myned “i'r nef ei hun,” “trwy ei waed ei hun;” ac fel yr 
oedd “ portrêadau y pethau sydd yn y nefoedd” yn cael eu puro â gwaed 
yr ebyrth, felly fod y “pethau nefol eu hunain” yn cael eu puro âg 
“* aberthau gwell na'r rhai hyn,” sef âg aberth Orist. Fel yna awgrymir 
ei fod wedi puro y nefoedd “â'i waed ei hun;” a chan ei fod wedi ei 
chlirio yn llŷs y nef, mae ei waed yn effeithiol i “buro y gydwybod.” 
Gorchuddio pechod oedd drychfeddwl uchaf y cysgod; ond y mae y 
sylwedd yn effeithiol i “ ddilêu camwedd, ac i beidio cofio pechod,” eu 
“taflu tu ol i gefn” Duw, a'u taflu i “ddyfnderoedd y môr.” Fel hyn, 
yr oedd taenelliad y gwaed yn gysgod o eiriolaeth Crist yn y nefoedd, 
neu gyflwyniad ei aberth ger bron Duw trosom ni. 
— Gwahaniaeth arall rhwng pechaberth dros yr offeiriaid a thros y 
bobl gyffredin oedd, yn y defnydd o gîg yr aberth. Yr oedd yr holl 
wêr, ymhob amgylchiad fel eu gilydd, i gael ei losgi ar yr allor “yn 
arogl peraidd i'r Arglwydd.” Yr uu meddwl oedd i losgi brasder y 
pechaberth ag oedd i losgi holl wêr yr aberth hêdd, fel y gwelwn oddi- 
wrth Lef. iv. 31; a'r un meddwl oedd i'r ddau, feddyliem, ag oedd i 
losgi yr holl anifail yn y poethoffrwm, fel y cawn weled wrth fyned 
ymlaen. Ond wedi llosgi yr holl wêr—goreu yr aberth—ar yr allor, 
yr oedd gwahaniaeth tarawiadol yn y driniaeth ar y cîg. Yn y pech- 
aberth dros yr offeiriaid a'r genedl, neu ““yr hwn y dygid ei waed i'r 
cysegr,” yr oedd holl gorff yr anifail i'w losgi mewn lle glân o'r tu allan 
i'r gwersyll. Ond am y pechaberth dros y bobl gyffredin, yr hwn y 
taenellid eì waed ar yr allor yn y cyntedd, yr oedd i gael ei fwyta gan yr 
offeiriaid yn y lle sanctaidd, sef yn nghyntedd y babell. Yn awr, y mae 
yn naturiol i ni dybied, gan mai yr un ystyr oedd i'r pechaberth ymhob 
amgylchiad, mai yr un ystyr oedd hefyd i'r bwyta a'r llosgi oedd i fod 
ar gîg yr aberth. Ac, yn wir, y mae naturiaethwyr yn ein dysgu, mai 
yr un process yn hollol sydd yn cymeryd lle yn y cylla yn nhreuliad yr 
ymborth âg sydd yn cael ei ddwyn ymlaen yn y tân yn nhreuliad y 
tânwydd. Ond beth ydoedd yr ystyr hwnw? — Tybia rhai mai arwydd- 
lun o ddigofaint Duw yn erbyn pechod ydoedd llosgiad y pechaberth 
o'r tu allan i'r gwersyll. Mae pawb erbyn hyn wedi rhoddi i fyny y 
meddwl mai ystyr y tân ar yr allor oedd bod yn arwyddlun o ddigofaint 
Duw; ond eto y maent yn dal mai dyna ystyr y llosgi o'r tu allan i'r 
gwersyll, a bod yr aberth yn yr ystâd hon, “ megys y peth aflan,” ac yn 
“llwythog o bechodau.” Eu rhesymau dros y golygiad hwn ydyw, 
nad yr un gair sydd yn yr Hebrâeg am losgi o'r tu allan i'r gwersyll ag 
am losgi ar yr allor ; yr olaf yn golygu llosgi yn beraidd, ac hefyd fod 
y dyn a ddygai yr aberth i'w losgi i olchi ei ddillad fel dyn aflan. 
Hefyd, am gîg y pechaberth, yr hwn a fwytêid gan yr offeiriaid, yr oedd 
y llestr piidd y berwid ef ynddo i gael ei dôri, a'r llestr prês i gael ei 
ysgwrio a'i olchi mewn dwfr; yr hyn, meddir, oedd yn arwyddo ei fod 
yn aflan. Ond gwrthwynebir hyn yn gadarn gan eraill, ar y sail fod y 
cîg yn cael eì alw yn “ sancteiddiolaf”—fod iddo gael ei losgi mewn 
“lle glân; ac am yr hyn a fwytêid, nad oedd neb i'w fwyta ond “pob 
gwryw ymysg yr offeiriaid,” a hyny yn y “lle sanctaidd,”—dim i'w 
teuluoedd, fel yn yr aberth hêdd. _ Yn awr, feddyliem, mae gwirionedd 
gan y ddwy ochr, a'r ddau fath cyfarwyddiadau uchod yn rhoddi 
L â 


168 MUSES. 


ar ddeall ìi ni fod rhyw gyfuniad dirgeledig o bechod a sancteiddrwydd 
yn y pechaberth, neu, yn hytrach, eì fod yn llwythog o euogrwydd 
pechod tra yn berffaith lân oddiwrth ei halogrwydd; neu fel yr Aberth 
mawr—''y gwyn a'r gwridog, ”—''yr Arglwydd a roddes arno ef ein 
hanwireddau ni i gyd; ” “ac efe a ddŷg ein pechodau yn ei gorff ar y 
pren:” ar yr un pryd yr ydoedd yn “Oen difêius a difrycheulyd,” yn 
““sanctaidd, yn ddiddrwg, yn ddihalog, ac yn ddidoledig oddiwrth bech- 
aduriaid.” “Ni wnaeth bechod, ac ni chaed twyll yn ei enau.” Ac eto, 
er “nad adnabu bechod, efe a wnaed yn bechod trosom ni.” Fuogrwydd 
pechod sydd yn gyfrifadwy neu yn drosglwyddadwy, nid ei halogrwydd. 
Yn awr, yr ydym yn tybio mai y cyfuniad rhyfedd a dirgeledig hwn o 
bechod a sancteiddrwydd, oedd yn cael ei arwyddo yn y pechaberth, ac 
felly gallasai fod yn “sancteiddiolaf,” ac yn dal y berthynas agosaf â 
phechod. Ond ystyr y llosgi a'r bwyta oedd derbyniad a chymeradwy- 
aeth Duw o'r aberth. Er fod pechod wedi ei gyfrif arno, nid oedd yn 
aflan, ac yr oedd yn dderbyniol gan Dduw dros yr euog, yn gymaint 
felly, fel yr oedd yr offeiriaid, gweision cysegredig Duw, i'w fwyta yn y 
lle sanctaidd. Yn y wêdd yma yr oedd yr “offeiriad yn gwneyd 
cymmod ” dros y pechadur: “a maddeuir iddo.” Dyma brawf amlwg 
i'r pechadur euog fod Duw yn derbyn ei aberth. Ond am y pechaberth 
dros yr offeiriaid, a'r genedl, “ yr hwn y dygid ei waed i'r cysegr,” nid 
oedd weddus i'r offeiriaid fwyta hwnw, gan ei fod dros eu pechod hwy 
eu hunain; buasai felly yn aberth hêdd; ac felly yr oedd yn rhaid ei 
ddwyn i le glân o'r tu allan i'r gwersyll, i'w fwyta yno gan y tân, yn 
arwydd o gymeradwyaeth Duw o hono. Nid oedd yn weddus ei losgi 
ar yr allor, neu fe fuasai fel y poethoffrwm, yr hwn oedd o ystyr tra gwa- 
hanol. Felly yr ydym yn cael yr un ystyr yn mwyta y pechaberth gan 
yr offeiriaid “yn y lle sanctaidd,” a chan y tân “mewn lle glân o'r tu 
allan i'r gwersyll,” sef cysgod o'r “llwyr foddlonrwydd” a gafodd Duw 
yn y Pechaberth mawr. 

Y mae genym air eto mewn perthynas i'r pechaberth mewn am- 
gylchiadau o ddwfn dlodi. — Os byddai dyn yn rhy dlawd i gyraedd oen 
neu fŷn, “ dwy ddurtur, neu ddau gyw colomen,” oedd i fod yn bech- 
aberth, y naill i'w llosgi ar yr allor, fel y gwêr, a'r llall i'w bwyta gan 
yr offeiriaid, fel y cîg. Yr oedd yr aberth hwn mor îsraddol fel na 
gonir am roddi llaw ar ei ben, &c.; ond eto, yr oedd peth o'r gwaed i'w 
daenellu ar ystlys yr allor, a'r rhan arall i'w wasgu wrth waelod yr allor. 
Taenelliad y gwaed oedd pwynt mawr y pechaberth. Ond os byddai 
dyn yn rhy dlawd i gyraedd “dwy ddurtur, neu ddau gyw colomen,” 
“degfed ran ephah.” o beilliad oedd i fod yn bechaberth. Yr oedd 
rhan o hôno i'w losgi ar yr allor, yn lle y brasder, a'r rhan aralli'w 
fwyta gan yr offeiriaid, yn lle y cîg. Nid oedd nac olew na thus i fod 
arno, fel gyda'r bwydoffrwm, “canys aberth dros bechod ydyw.”  Deg- 
fed ran ephah, meddir, ydoedd dogn dyn am ddiwrnod o ymborth; ac 
os nad allai dyn gyraedd un math arall o aberth dros ei bechod, yr oedd 
yn rhaid iddo ymprydio am ddiwrnod. Yr oedd dyoddef i fod dros 
bechod; ac os nad allai gael nebi ddyoddef drosto, yr oedd yn rhaid 
iddo ddyoddef ei hunan. — Yr oedd yn rhaid cael aberth dros bechod, pa 
mor dlawd bynag y byddai y pechadur. Dyma gysgod gwan o'r gwir- 
ionedd mawr nad oes maddeu i fod heb iawn. 


MOSES. 160 


Yn nesaf ni a ddeuwn at y Camwedd-aberth.. Nid oedd yr aberth dros 
gamwedd ond math îsraddol o bechaberth, i'w offrymu dros y troseddau 
hyny a ystyrid yn fwy o gamwedd nag o bechod; neu fel y gelwir hwynt, 
mewn un man, “ pechodau dynol,” Num. v. 6. Yr oedd y camweddau 
byn yn gynnwysedig mewn colledu Duw yn ei feddiannau, fel brenin 
gwladol, neu ynte, dynion fel ei ddeiliaid Ef, megys, camattal pethau 
cysegredig yr Arglwydd—y blaenffrwyth, y degwm, a'r offrwm, neu 
ynte dwyllo eì gymydog mewn dim, trwy ddyweyd celwydd, a dwyn 
camdystiolaeth, yr hyn a barai niwed a cholled iddo. Wrth gwrs, yr 
oedd yn rhaid fod y camweddau hyn wedi eu cyflawni mewn “ amryfus- 
edd,” cyn y gellid dwyn aberth drostynt. _ Pan ddelai y camwedd i wyb- 
yddiaeth y dyn, yr oedd i gyffesu ei drosedd a wnaeth, a rhoddi yn ei 
ôl “ yr hyn yr oedd yn euog o hôno,” trwy dwyllo a chamattal—“ erbyn 
ei ben,” i'w berchenog, neu, os na byddai hwnw byw, i'w gyfnesaf, a 
chwanegu ei bummed ran ato—dau ddegwm. _ Yr oedd y camwedd, neu 
y damage, fel hyn, i gael ei brisio. Nid oedd yn bosibl prisio pechod 
fel drwg moesol yn erbyn Duw; ond yr oedd y wêdd yma ar bechod yn 
brisiadwy. Wedi hyny, yr oedd y troseddwr i ddwyn “ hwrdd perffeith- 
gwbl” (hwrdd bob amser oedd i fod yn gamwedd-aberth, oddieithr yn 
nglanhâd y gwahanglwyfus, pan y crybwyllir am hespwrn, neu hwrdd 
ieuanc) yn gamwedd-aberth. Ŷr oedd yr hwrdd hefyd i gael ei brisio 
gan yr offeiriaid, “yn ol sicl y cysegr,” fel y byddai yr aberth yn dal 
perthynas gydwerth â maint y trosedd. Nid yw yn hawdd canfod 
paham yr oedd yr aberth hwn bob amser i fod yn wryw o'r defaid, 
pan yr oedd y pechaberth dros y bobli fod bob amser yn fanyw. 
Tybia rhai mai dyben hyny ydoedd, i arwyddo fod yma drais a gorthrech 
yn y math yma o droseddau. Y rheswm a roddir i ni gan rai fod y 
camwedd-aberth i fod yn unig o'r defaid, ac nid o'r geifr, hefyd, fel y 
pechaberth, mai math o ddirwy (ne) oedd y camwedd-aberth, ac mai 
mewn defaid yr arferid talu pob math o ddirwyon a theyrnged yn y 
gwledydd dwyreiniol. ” 

Ni chrybwyllir yn bendant am osod dwylaw ar ben y camwedd-aberth, 
eto mwy tebyg ydyw fod hyny yn cymeryd lle, gan y dywedir (Lef. viii. 
7), “ Fel y mae yr aberth dros bechod, felly y mae yr aberth dros gam- 
wedd, un gyfraith sydd iddynt.” Yr oedd y gwaed i gael ei daenellu ar 
yr allor—nid ar ei chyrn, fel yn y pechaberth—ond “ar yr allor o 
amgylch.” Yr oedd yr holl wêr i'w losgi ar yr allor, a'r cîg i'w fwyta 
gan “bob gwryw ymysg yr offeiriaid, yn y lle sanctaidd: sancteidd- 
iolaf yw.” Bellach ni a gymerwn olwg fêr ar y 

Poethoffrwm. — Fel yr ydym wedi sylwi, yr oedd y math hwn o aberth 
mewn arferiad ymysg ŷ patrïarchiaid o'r dechreuad; ond yn awr, y mae 
yntau, fel pob peth arall, yn cael ei osod “dan y ddeddf.” Yr oedd y 
'poethoffrwm, o ran ei ddefnydd, i fod o'r gwartheg, o'r defaid, neu o'r 
geifr. Ond yr oedd yn rhaid iddo, ymhob amgylchiad, fod yn “wryw 
perffeithgwbl.” _ Yr oedd yr offrymwr i'w ddwyn “o'i ewyllys ei hun, i 
ddrws pabell y cyfarfod,” a'i osod ger bron yr Arglwydd, sef “or tu 
gogledd i'r allor;” yna, dodi ei law ar ei ben, a'i ladd. Wedi hyny yr 
oedd yr offeiriad i gymeryd ei waed, a'i daenellu ar yr allor o amgylch; 
nid ar gyrn yr allor, fel yn y pechaberth. Wedi ei flingo, yr oedd y 
croen i fyned i'r offeiriad a fyddai yn gweinyddu ar y pryd (Lef. vii. 8), 


170 MOSES. 


a'r holl gorff i gael eì dôri yn eì ddarnau, hyny yw, yn ei gwarteri. 
Dyben hyn oedd ei wneyd yn fwy hwylus i'w osod ar yr allor, a hyny 
heb ddinystrio cyfanrwydd yr aberth. _ Yr oedd y traed a'r perfedd i'w 
golchi mewn dwfr, a'r cwbl i'w gosod yn drefnus ar y coed, ar yr allor; 
yna yr oedd yr offeiriad i losgi y cyfan ar yr allor, “ yn aberth tanllyd 
o arogl peraidd i'r Arglwydd.” Mewn amgylchiadau o dlodi, yr oedd 
adar yn dderbyniol yn boethoffrwm, fel yn y pechaberth; Lef. i. 14. 

Nid ydym yn cael fod y poethoffrwm i'w gyflwyno dros bechodau 
neillduol, fel y pech a'r camwedd-aberth, ond dros ddynion oedd yn 
barod yn sefyll mewn perthynas gyfammodol â Duw, ond eto yn teimlo 
eu diffygion a'u llygredd mewnol. er nad oedd yn tôri allau yn drosedd 
allanol, fel yr oeddynt yn ymwybodol o euogrwydd ger bron Duw. I 
gyfarfod â'r teimlai hwn, yr oedd yr offrymwr ìi osod ei law ar ben ei 
offrwm, i gyffesu ei bechodau, a'r gwaed i gael ei daenellu ar yr allor, 
“i wneuthur cymmod drosto,” Lef. i. 4. Ond drychfeddwl mawr y 
poethoffrwm oedd, y llosgi yn gyfan ar yr allor. Dyna ei hynodrwydd 
arbenig, a'r hyn oedd yn ei wahaniaethu oddiwrth yr aberthau eraill. 
Nid oedd yr arddodiad dwylaw a thaenelliad y gwaed ond pethau 
îsraddol yn hwn, a moddion i'w gysylltu â'r pechaberth. — Yr ystyr ar- 
benig i'r llosgi yn gyfan av yr allor, dybygid, oedd, arwyddlun o ymgyf- 
lwyniad yr offrymwr yn hollol i wasanaeth Duw. Fel yr ydym wedi 
gylwi, nid tân cosbawl oedd y tân ar yr allor, ond tân puredigol; ar- 
wyddlun o waith yr Ysbryd Glân, yr hwn sydd “ â'i ddylanwadau megys 
tân.” Yr oedd y tân hwn wedi disgyn o'r nef ar y dechre, ac yr oedd 
y cwbl a losgid arno yn “'arogì peraidd i'r Arglwydd,” yr hyn oedd yn 
arwydd o gymeradwyaeth Duw o'r aberthwr yn ei offrwm, ac nid 
arwydd o ddigofaint Duw, yr hwn nad yw yn “ymhoffi yn marwolaeth 
yr annuwiol.” Cawn yn nesaf yr 

Aberth hêdd.. Yr ydym wedi sylwi o'r blaen fod yr aberth hêdd yn 
bod yn amser y patrïarchiaid, o leiaf er dyddiau Noah, pan roddwyd 
caniatâd i fwyta cîg; ond y pryd hwn y gosodwyd yntau dan reolau. 
Y mae yn ddiau genym mai ystyr yr ymadrodd, aberth hêdd, ydoedd, 
nid aberth â'i ddyben i gyraedd heddwch Duw, ond aberth yn seiliedig 
ar heddwch ; ac o ganlyniad, nid ydym yn cael yr aberth hwn yn cael 
ei gysylltu âg unrhyw bechodau neillduol, ond âg amgylchiadau neill. 
duol yn mywyd yr aberthwr. Felly yr ydym yn cael tri math o aberth 
hêôdd: yn laf, Aberth hêdd o ddiolch, pan fyddai dyn yn teimlo 
rhwymedigaeth i gydnabod Duw yn gyhoeddus am ryw waredigaeth neu 
ffafr neillduol oddiar ei law, neu ryw amlygiad neillduol o'i ddaioni. 
9il, Aberth hêdd o adduned, pan fyddai dyn yn ymgyfammodi â Duw, 
ac yn gofyn rhyw ffafr arbenig oddiar ei law. Pan dderbyniai y cyfryw 
ffafr, yr oedd yn “talu ei addunedau i'r Arglwydd yn ngŵydd ei holl 
bobl ef,” trwy ddwyn ei aberth hêdd. — 8ydd, Aberth hêdd gwirfoddol, 
pan na byddai un amgylchiad neillduol, ond y dyn yn teimlo ei rwym- 
edigaeth i'w Grêawdwr. Yn yr amgylchiad hwn, yr oedd crêadur â 
gormod neu rhy fychan o aelodau yn dderbyniol, os byddai yn naturiol. 
Yn y wêdd yma, yr oedd dyn yn cael lle i gydnabod llaw Duw yn y cyf- 
ryw grêadur trwy ei offrymu i'r Arglwydd yn aberth gwirfoddol; Lef. 
vii. 1l1l—23]1, a xxii. 23. 

Yr oedd yr aberth hêdd i fod o'r gwartheg, y defaid, neu y geifr, gwr- 


MOSES. | 171 


yw neu fanyw perffeithgwbl—oddieithr yn yr amgylchiad a nodwyd. 
Nid ydym yn cael fod adar yn dderbyniol yn yr aberth hwn, fel yn yr 
aberthau eraill i gyfarfod âg amgylchiadau o dlodi, am nad oedd yr 
angen am hwn mor fanwl âg yn y lleill. Gyda golwg ar ddwyn yr 
aberth i babell y cyfarfod—gosod dwylaw ar ei ben—ei ladd—a thaen- 
ellu y gwaed,—yr oedd y rheol gyda golwg ar y pethau hyn yr un peth 
yn hollol ag yn y poethoffrwm. _ Yr oedd yr holl wêr i'w losgi ar yr allor 
fel yn y pechaberth. Am y cîg, yr oedd y barwyden (breast) i gael ei 
neillduo yn “'barwyden cyhwfan,” a'i ysgwyddog ddehau—neu fel y mŷn 
rhai ddarllen—y glân ddehau—yn “'“ysgwyddog ddyrchafael;” y naill i'w 
hysgwyd yn wastad, a'r llall i'w dyrchafu tua'r nefoedd, ac yna eu rhoddi 
i'r offeiriaid a fyddai yn gweinyddu ar y pryd, i'w bwyta, hwy a'u teulu- 
oedd. Dyma fwyta cyffredin, ac uid swyddogol, fel yn y pechaberth.” 
Dyben y “cyhwfanu,” a'r “dyrchafu,” oedd eu cyflwyno i Dduw cyn eu 
rhoddi i'r offeiriaid fel ei gynnrychiolwyr; oblegid yn ol iaith y ddeddf, 
Duw oedd yn eu rhoddi i'r offeiriaid, ac nid y bobl. “O herwydd par- 
wyden y cyhwfan, ac ysgwyddog y dyrchafael, a gymerais i gan feibion. 
Israel o'u hebyrth hêdd, ac a'u rhoddais hwynt i Aaron, ac i'w feibion, 
trwy ddeddf dragywyddol,” Lef. vii. 24. Ar ol hyny yr oedd y gweddill 
o'r cîg i'r aberthwr a'i deulu, a chynifer a ddewisai ef eu gwahodd—os 
byddent yn lân yn ol y gyíraith—i wledda arno. Dyma yr unig aberth 
y gallasai yr aberthwr gyfranogi o hôno, oedd yr aberth hêdd. A dyma 
oedd neillduolrwydd yr aberth hwn, yr hyn a'i gwahaniaethai oddiwrth 
bob aberth arall, ei fod yn fforddio gwlêdd i'r offrymwr ei hun... Deuwn 
bellach at 

Y Bwydnfrwm. Gallesid offrymu hwn yn ol yr amgylchiadau, naill 
ai o grâsŷd—ŷd parod i'w falu, neu o beilliad—ŷd wedi ei falu; neu 
ynte yn deisenau wedi eu pobi mewn ffwrn, mewn padell, neu ar radell. 
Lef ii. Yr oedd gwîn hefyd ìi fod yn ddïodoffrwm. Nid oedd arddod- 
iad dwylaw, neu gyffesiad o bechod, yn cydfyned âg offrymiad y bwyd- 
offrwm, am nad oedd ond math o rodd ddiolchgari Dduw.  Arwyddlun 
ydoedd o weithredoedd da dyn, fel ffrwyth ei lafur a'i ddiwydrwydd, o 
gynnyrch y ddaear. Nid ydoedd byth i gael ei offrymu arno ei hun, 
end gyda y poethoffrwm a'r aberth hedd,—byth gyda'r pechaberth. Yr 
oedd i'w offrymu yn ddognau penodol yn ol maint y crêadur a aberthid, 
Num. xv. 1—13. _ Gydag oen, neu fŷn, ;; epha o beilliad, j hin o olew, 
aj hìn o wîn; gyda hwrdd, neu fwch, jŷ epha o beilliad, 4 hin o olew, a 
4 hìn o wîn; gyda bustach, j; epha o beilliad, 4 hìn' o olew, a4 hìn o 
wîn. Yr un faint oedd ì fod gyda y poethoffrwm â chyda yr aberth- 
hêdd ; ond gyda yr olaf yr oedd i gael ei goginio, a'i gymhwyso i'w fwyta 
gyda'r aberth wedi llosgi rhan o hôno ar yr allor. Ond gyda y poeth- 
offrwm, yr oedd i gael ei losgi yn gwbl ar yr allor. Yr oedd pob math 
o fwydoffrwm i gael ei gymysgu âg olew. Arwyddlun o ddylanwadau yr 
Ysbryd Glân oedd yr olew ymhob peth—“' yr eneiniad oddiwrth y sanct- 
aidd hwnw "—i ddangos fod y gweithredoedd da sydd yn dderbyniol, i'w 
cynnyrchu trwy yr Ysbryd Glân. Yr oedd halen hefyd i fod ar bob 
bwydoffrwm. Yr oedd halen yn arwyddo anllygredigrwydd cyfammod 
Duw, am hyny yr oedd ì fod gyda phob bwydoffrwm. Yr un modd 
hefyd yr oedd y thus ìi fod gyda y bwydoffrwm. Ac yr oedd yr “holl 
thus” i'w losgi ar yr allor, hyd yn nôd yn yr amgylchiadau hyny pryd 


1792 MOSES. 


na losgid yr holl fwydoffrwm. Arwyddlun o weddi ydoedd y thus, ac 
y mae y rheol gyda golwg arno yn dangos, yn un peth, fod holl weith- 
redoedd da dyn i'w cyíllwyno i Dduw gyda gweddi, ac heíyd mai ar 
Dduw yn unig y dylid gweddïo. Llosged yr offeiriad goffadwriaeth o 
bob bwydoffrwm, “'a'i holl thus,” Lef. ii. 16. 

Erbyn hyn y mae y darllenydd yn sylwi, er fod pump math o offrym- 
au, nad oedd ond tair egwyddor yn y cwbl. Nid oedd y camwedd-aberth 
ond agweddiad neillduol ar y pechaberth, yn yr amgylchiadau y gellid 
prisio y golled. Yr un idea oedd yn y ddau. Wedi hyny nid oedd y 
bwydoffrwm i'w offrymu ar ei ben ei hun, ond gyda y poethoffrwm, a'r 
aberth hêdd. 

Yn awr y mae y trì hyn yn arddangos y tri nôd gwahaniaethol. 
Neillduolrwydd y pechaberth oedd taenelliad y gwaed, nid yn unig ar yr 
allor ond hefyd ar gyrn yr allor—y lle mwyaf emlwg arni,—ac mewn 
rhai amgylchiadau ar gyrn yr allor aur yn y cysegr. Neillduolrwydd y 
poethoffrwm oedd ei fod yn cael ei losgi yn gyfan ar yr allor; a neill- 
duolrwydd yr aberth hêdd ydoedd y wlêdd i'r aberthwr, &c. 

Nid yw yn anhawdd canfod erbyn hyn fod y tri yn arddangos ac yn 
dysgu tair athrawiaeth fawr. Yn y pechaberth, lle yr oedd y gwaed yn 
cael lle mor amlwg, yr idea íawr ydoedd cymmod dros bechod—iawn i 
Dduw, a chyfiawnhad i'r pechadur. Ac fel y mae cyfiawnhâd yn cyn- 
nwys cyfiawnhâu y person, a maddeu y pechodau, felly y mae dau beth 
yn cael eu harddangos yn y pech a'r camwedd-aberth gyda eu gilydd. 
Yn y poethoffrwm, lle llosgid ef yn gyfan ar yr allor, yr idea fawr ydoedd 
gancteiddhâd, neu gyflwyniad dyn o hôno ei hun yn gwbl ìi wasanaeth 
Duw mewn bywyd sanctaidd, a'i aflendid yn cael ei symud ymaith 
“ mewn ysbryd barn ac mewn ysbryd llosgfa.' At hwn y cyfeiria yr 
apostol, Rhuf. xii. l,—“'roddi o honoch eich cyrff yn aberth byw, sanct- 
aidd, &c.” Aberth Crist trosom yw ein cyfiawnhâd, ond ein haberthiad 
ni o hônom ein hunain i Dduw yw ein sancteiddhâd ; haeddiant drosom 
yw y gwaed, ac nid moddion ein sancteiddhâd. _ Yr oedd y gwaed i gael 
ei daenellu ar yr allor ac nid ar y pechadur. Ysbryd a gair Duw ydyw 
gweithredydd a moddion ein sancteiddhâd. Ac nid ydym yn meddwl 
fod un adnod yn y Bibl—o'i hiawn esbonio—yn dysgu fod y gwaed yn 
foddion ein sancteiddhâd, ond yn hytrach yn haeddiant ein cyfiawnhâd 
a'n hiachawdwriaeth hollol. 

Yn yr aberth-hêdd, lle y darperid gwledd i'r aberthwr, yr idea ydoedd 
cymdeithas â Duw—rhan ar yr allor—rhan i'r offeiriaid—a rhan i'r 
aberthwr a'i deulu i wledda arno. Abeith sant oedd hwn, ac nid aberth 
pechadur allan o heddwch Duw. Dyma grefydd yr aberthau: cyfiawn- 
hâd, sancteiddhâd, a chymundeb â Duw; crefydd gryno i bechadur. 
Ac y mae yn werth ein sylw, fel y mae y tair idea yn dal cysylltiad, ac 
yn ymdoddi i'w gilydd yn y tri aberth. Yn un peth, yr oedd arddodiad 
dwylaw a thaenelliad y gwaed, yn gyffredin i'r tri. Er fod hyny yn îs- 
raddol yn y poethoffrwm a'r aberth hêdd, eto yr un meddwl oedd i'r 
ddefod ynddynt hwy ac yn y pechaberth, lle yr oedd yn cael lle arbenig, 
gef cymmod dros bechod. Ac yr oedd hyny yn dangos fod sancteidd- 
hâd, a chymundeb â Duw, yn seiliedig ar y cyfiawnhâd, fel yr oedd y 
poethoffrwm a'r aberth hêdd yn seiliedig ar y pechaberth, ac yn cael eu 
cysylltu âg cf trwy dacnelliad y gwaed, yr hyn oedd yn gyffredin j'r tri. 


MOSES. | 153 


Wedi hyny, yn y pechaberth a'r aberth hêdd, yr oedd yr holl wêr i gael 
eì losgi ar yr allor, yr hyn oedd o'r un ystyr a llosgiad cyfan y poeth- 
offrwm, a thrwy hyny yn cael eu cysylltu âg ef, ì ddangos mai dyben 
eithaf y pechaberth a'r aberth hêdd oedd sancteiddhâd. 

Yn y wêdd hon, yr oedd y tri aberth gyda eu gilydd, wedi eu “ cyfan- 
gydgysylltu,” yn gysgod o un Aberth mawr. “Ag un offrwm y per- 
ffeithiodd Efe yn dragywyddol y rhai sydd wedi eu sancteiddio.” Nid un 
mewn cyferbyniad i'r miloedd a offrymwyd “' yn fynych, er dechreuad y 
byd,” mewn cyferbyniad i ba rai yr offrymodd Ef eì hun unwaith “ yn 
niwedd y byd;” ond un mewn cyferbyniad i dri oedd yn angenrheidiol 
i berffeithio yr addolydd dan y gyfraith. Mae ein cyfiawnhad, ein 
sancteiddhâd, a'n cymundeb â Duw, yn gryno yn ei aberth Ef. 

Y mae yr olwg yna ar yr aberthau yn agoriad i'r gyfundrefn ddyrys 
benbwygilydd. Gyda'r agoriad hwn yn ein llaw, egyr dôrau y deml 
ddirgelaidd hon bron “o'u gwaith ei hun,” ac arweinir ni i gymeryd 
golwg drefnus a dealladwy o'r holl fanylion. Yn ngoleu y drychfeddwl 
hwn, y mae yr “Efengyl yn ol Lefiticus”—ys dywed Dr. Cumming— 
bron mor oleu â'r Efengyl yn ol Matthew, a Llyfrau Moses bron mor 
eglur âg Epistolau Paul. Rhydd hyn gyfrif, yn 

l. Am y drefn yr offrymid hwynt. Pan y byddai y tri yn cael eu 
hoffrymu gyda'u gilydd, fel y byddent yn fynych, y pechaberth oedd y 
cyntaf, yna y poethoffrwm, ac wedi hyny yr aberth hêdd. Ac fel yr 
oedd trefn yr aberthau, felly y mae trefn y rhagorfreintiau. Y peth 
mawr cyntaf yw cyfiawnhâu y person, yna ymgysegriad llwyr i wasan- 
aeth Duw mewn bywyd sanctaidd ; ac ar sail y ddau y mae cymundeb â 
Duw i'w gael i'r credadyn. 

2. Am nad oedd ond un pechaberth yn cael ei gyflwyno, pan gyflwynid 
lliaws mawr o aberthau eraili. Ar y gŵyliau, neu ar achlysuron arbenig, 
yr oeddynt yn offrymu rhifedi mawr o boethoffrymau ac ebyrth hêdd. 
Ar adeg cysegriad y deml, yr oedd yr ebyrth hyn braidd yn ddirifedi. 
Ond pan fyddai fwyaf o honynt, nid oedd ond un pechaberth,—hyny yw, 
un bob dydd,—am fod gwaith pob dydd ar ei ben ei hun yn arddangosiad 
cyflawn o grefydd berffaith. Nid oedd y ddau fŵch ar ŵyl y cymmod 
ond un pechaberth. Y mae y rheswm am hyn yn amlwg, am mai 
gweithred unwaith am byth ar y pechadur yw y cyfiawnhâd—gweithred 
gydd yn berffaith ar unwaith, heb ddim graddau yn perthyniddi. Ond 
am y sancteiddhâd, a chymdeithas Duw, y mae graddau yn perthyn 
iddynt. Y mae yr un dyn yn amrywio ynddynt ar amrywiol ameerau. 

9. Rhydd hyn gyfrif paham y defnyddid y bwydoffrwm, gyda y poeth- 
offrwm, a'r aberth hêdd, yn unig, ac nid byth gyda y pechaberth. 
Arwyddlun oedd y bwydoffrwm o weithredoedd da dyn—iel yr ydym 
ni yn awr yn offiymu ein harian i Dduw at gynnal crefydd—yn cael 
eu cynnyrchu trwy eneiniad yr Ysbryd, a'u cyflwyno gyda thus gweddi. 
Ond nid oes lle i weithredoedd da dyn yn y cyfiawnhâd—nid oes yno le 
hyd yn nôd i waith yr Ysbryd—gwaith y Mab yn unig yw ein cyfiawnhâu 
ger bron Duw. _— Ond yn ein sancteiddhâd a'n cymdeithas â Duw, mae 
yma le i'n hufudd-dod, ein llafur, a'n gweithredoedd. Y dyn sydd 
wedi ei “gyfiawnhâu yn rhad trwy y prynedigaeth sydd yn Nghrist 
Iesu,” ac yn cysegru ei hun i fywyd o lafur dros Dduw yn y byd, dyna 
y dyn sanctaidd, a dyna y dyn sydd yn cael cymdeithas â Duw a gwêdd 


174 MOSES. 


ei wyneb. Mae hyn yn dangos fod sancteiddhâd yn rhywbeth mwy na 
diniweidrwydd nacâol. Dyna syniad uchaf rhai am sancteiddrwydd, 
mai peidio gwneyd drwg ydyw. Na, mae bywyd sanctaidd yn fywyd o 
lafur a gweithgarwch yn ngwasanaeth Duw. _ Dyna paham, fel y tybir, 
yr oedd y poethoffrwm ymhob amgylchiad i fod yn wryw—yr hyn sydd 
yn ein taro braidd yn ddyeithr, pan gofiwn fod y pechaberth mewn llawer 
o amgylchiadau i fod yn fanyw; ond yr unig reswm a ellir ei roddi dros 
hyn ydyw, i ddangos mai nid rhyw ddiniweidrwydd benywaidd yw sanct- 
eiddrwydd, ond bywyd o wrolrwydd, egni, a llafur, yn ngwasanaeth 
Duw. Ac am hyny nid oedd dim bwydoffrwm i fod gyda y pechaberth, 
ond bob amser gyda y poethoffrwm a'r aberth hêdd.. Dyna y rheswm 
hefyd paham nad oedd nac olew na thusi fod ar “ ddegfed ran epha 
o beilliad” y dyn tlawd yn ei aberth dros bechod. — Nid bwydoffrwm 
ydoedd, ond pechaberth, mewn amgylchiad nad allai gyraedd dim arall. 
Gwaith y Mab oedd hwnw yn ei arddangos; nid oedd llei waith yr 
Ysbryd, na gwaith na gweddi dyn ynddo. 

4. Rhydd hyn gyfrif paham yr oedd y poethoffrwm yn cael ei offrymu 
yn wastadol bob dydd, heb unrhyw achlysur neillduol, fel gyda yr 
aberthau eraill. Yr oedd dau oen blwyddiaid i gael eu hoffrymu bob 
dydd dros y genedl, un y bore a'r llall yr hwyr, i'w llosgi ar yr allor “o 
fore hyd nos, ac o nos hyd fore,” yn wastadol. Ar y Sabbath yr oedd 
dau eraill yr un modd i'w chwanegu atynt. Ac ar ddyddiau cyseoredig 
yr oeddynt i gynnyddu hyd ddeg—rhif perffeithrwydd—sef dau fustach, 
un hwrdd, a saith o ŵyn blwyddiaid, a'r dogn. penodol o fwydoffrwm ; 
heblaw y poethoffrwm gwastadol, yr oedd hwnw i'w gadw yn sefydlog 
er pobpeth. Ŷr oedd hyn yn dangos fod y genedl i fod yn “ genedl 
sanctaidd” bob amser ; ar y Sabbothau yn fwy cysegredig; ac ar y gŵyl- 
iau yn arbenig yr oedd y ddefod yn ei harddangos yn berffaith gysegr- 
edig. Fel hyn yr ydym yn teimlo fod y drefn yna ar yr aberthau yn 
agoriad rhwydd i'r holl fanylion; ac ond cadw y tri pheth a nodwyd mewn 
golwg, ni chyferfydd y darllenydd â nemawr anhawsder yn y gyfundrefn 
aberthol. Nid ydym yn teimlo ein bod eto wedi gorphen â Moses, ond 
rhaid i ni adael ein gilydd ar hyn o bryd yn y fan yma. 


175 


CARTREF Y GWEITHIWR. 


FFAITH gysurlawn ac anrhydeddus iawn ydyw fod hawliau a llesiant y 
gweithiwr yn ennill yn barhâus fwy o sylw, ac yn derbyn ychwaneg o 
gydymdeimlad. Y mae pwysigrwydd y dosbarth gweithiol, fel olwyn 
fwyaf anhebgorol y peiriant cymdeithasol, yn cael bellach ei gydnabod, 
i raddau helaeth; ac mewn canlyniad y mae eu buddiannau a'u cysur yn 
cael llawer o ystyriaeth. Ymysg yr amrywiol welliannau ydynt yn 
ffrwyth y gydnabyddiaeth hirddysgwyliedig hon o'r gweithiwr, y mae 
ei gartref, ar ol myned dan archwiliad, a'i brofi yn brin, wedi ei ddiwygio 
yn ganmoladwy, mewn rhai achosion yn bur ddymunol a pherffaith. 
Ond y mae yn ddrwg genym wybod mai nid hyn ydyw y gwirionedd 
cyffredinol am Gymru. Y mae “cartref y gweithiwr” yma eto ymhell 
o fod yr hyn y dylai, yn bur llawn o anghyflêusderau a diffygion, a'r cyf- 
rifoldeb o hyny, mewn llïaws o amgylchiadau, yn gorphwys wrth ddrysau 
eraill; weithiau, mae yn bosibl, wrth ddrws y gweithiwr ei hun. 

Y mae yn ein bryd gymeryd golwg êang ar y mater, a cheisio nodi 
allan anhebgorion mwyaf neillduol cartref y gweithiwr, nid yn unig yn 
y cyfeiriad hwnw y gall fod yn ddibynol ar eraill, ond hefyd yn yr un y 
mae ynddo yn ddibynol arno ei hun. Y mae lliaws o elfenau anhebgorol 
cyfaddasder a chysur cartref y gweithiwr, o angenrheidrwydd yn rhai 
cyffredin ìi bob cartref; ond gyda dangos yr angenrheidrwydd ychwan- 
egol am y rhai hyny yn ei achos ef, hwyrach y gallwn ddisgyn ar amryw 
bethau ydynt, mewn modd arbenig, yn hanfodion neu anhebgorion 
“ cartref y gweithiwr.” | 

“Teilwng i'r gweithiwr ei gyflog,” medd yr Ysgrythyr; a gellid 
ychwanegu, dybygem, gyda llawer o brïodoldeb, “ teilwng i'r gweithiwr” 
eì gartref, a theilwng iddo ei gael, nid yn unig yn fan i droi iddo dros 
nosi ddysgwyl y bore; nid yn unig yn gelli droi iddi am ei ymborth 
a'i ddillad; nid yn unig yn fath o gorlan i gadw ei blant gyda'u gilydd 
ynddi; nid yn unig fel yna yn rhyw fath o gysgod rhag yr oerni ar 
gwrês, —ond teilwng iddo ei gael yn gartref yn holl ystyr y gair, yn bar- 
adwys y ddaear iddo, yn lle âg fyddo yn ei swyno iddo o bob cyfeiriad, ac 
yn ei gadw ynddo yn wastad, ond pan fyddo raid iddo fyned allan. 
Dylai ei gael yn gyfryw, ac ni a geisiwn ddangos pa mor bell y mae yn 
brïodol dyweyd y dylai efe ei hun ei wneuthur yr hyn y dylai fod. 

Y mae ystyr y gair anwyl hwn, “cartref,” yn cynnwys ynddo falm 
esmwythâol ìi holl boenau gofid a thrafferth y byd; y mae yn arwyddo 
rhywbeth y mae meddwl am dano yn cymmodi y teithiwr â holl anhaws- 
derau a pheryglon ei daith—rhywbeth sydd yn peri iddo anghofio ei 
flinder, ac ymwroli ìi fyned ymlaen heb laesu dim, er gwaethaf pobpeth 
fyddo yn sefyll i'w erbyn. Y mae y gair “cartref,” pan fyddo yn bur 
gyflawn o ystyr i rywun, yn meddwl rhywbeth na chyfnewidiai am fyd o 
berlau, nad ymwadai âg ef am un o orseddfeinciau uchaf y ddaear, ac 
na fradychai er arbed ei fywyd ei hun. Nid mawredd cyfoeth sydd yn 
ei wneuthur felly; nid anrhydedd y byd sydd wedi gosod bri a gogon- 


176 CARTREF Y GWEITHlWB. 


iant arno: o ran hyny, y mae yn bosibl na phwysai cartref llawer un, 
a'r cwbl sydd ynddo, yn nghlorian masnach y byd hwn, ond y peth nesaf 
i ddim ; pe cyhoeddid arwerthiad arno, y mae yn bosibl na cheid un 
cynnygiad am dano, ac na wnelid un gair o ymofyniad yn ei gylch; eto, 
iddo ef, ei berchenog, y mae yn fwy ei werth na byd cyfan... Y mae yn 
perthyn iddo ddirgelwch sydd yn anwylach gan ei galon na dim a fedd y 
ddaear. Yr ydym am geisio chwilio y dirgelwch hwn allan, a'i amrywiol 
berthynasau, a dangos mor anhebgorol angenrheidiol ydyw i gartref y 
gweithiwr—gymaint yn fwy felly ydyw i'w eiddo ef ragor i eiddo y pen- 
defig, am nad oes ganddo ef, os yn amddifad o'r anhebgor hon, ddim 
wedi ei adael i wneuthur i fyny am y golled, nac un cyfeiriad i droi iddo 
am rywfath o adloniant, ond cyfeiriad dinystriol y dafarn a'r gyfeddach. 
O bawb yn y byd, y gweithiwr ydyw yr un â mwyaf o angen cartref 
arno; ac efe o bawb hefyd, tra yn ymddwyn yn deilwng, ydyw y mwyaf 
haeddiannol o'i gael yn gartref mewn gwirionedd. Y mae holl drafnid- 
iaeth y byd yn gorphwys ar ei ysgwydd ef mewn ystyr nad yw felly ar 
ysgwydd un arall; holl gynnyrch y ddaear yn ffrwyth ei lafur, holl 
orchestion y byd yn waith ei law; ac os yw y byd wedi y cwbl yn nacâu 
iddo y gydnabyddiaeth fechan o gael cartref cysurus, neu os yw efe yn 
ei esgeuluso ei hun yn y mater hwn, y mae ei gyflwr yn un gwir alarus, 
yn un i dosturio wrtho yn yr amgylchiad blaenaf, ac yn un i'w resynu yn 
yr olaf. Pwy bynag a adawer i grwydro, neu i aros odditan gronglwyd 
dyllog, rhwng muriau agenog, ac mewn ystafelloedd cyfyng ac anghyf- 
lêus, rhodder i'r gweithiwr gartref cyfaddas. Nerth ei ewynau ef sydd 
yn troi olwynion masnach y byd; chwys ei wyneb sydd yn ffrwythloni 
cysuron a mwyniannau y ddynoliaeth; felly y mae synwyr cyffredin a 
chyfiawnder yn hawlu iddo gartref cysurus—aneddle iach a chysurlawn 
i dreulio ei nos, ei Sabbath, a'i ddiwrnod gŵyl, ac i ymneillduo iddi i 
gymdeithas ei deulu. A phwy bynag a esgeuluso ei hun yn y cyfeiriad 
hwn, ac a ddibrisio ei gartref a phobpeth perthynol iddo, gofaled y 
gweithiwr yn arbenig rhag gwneyd hyny ; y mae ei ddedwyddwch yn y 
byd hwn a'r hwn a ddaw yn gorphwys yn fwy llwyr ar y sail hon nag 
eiddo neb pwy bynag, heb anghofio hefyd fod hyn yn gyffredin i bawb, 
i raddau helaeth iawn. 

Ond yn awr, ni geisiwn sylwi yn fanylach ar “ gartref y gweithiwr.” 
Y mae cartref yn sicr o fod yn arwyddo dau beth i bob meddwl, sef yw 
hyny, 

Tŷ, neu ANEDDLE, â 
THEULU, nêu BRESWYLWYR. 


Yn gyflawn, y mae hefyd yn gofyn trydydd peth, sef D&DDFWRIAETH, 
neu DY-REOLAETH, ynghyda'r peth hwnw sydd yn cyflenwi y gair “ car- 
tref” o ystyr—yn ei wneuthur yn fan anchymharol, yn gartref mewn 
gwirionedd. Yn ein hymdriniaeth bresennol, ni a ddygwn y drydedd 
elfen i sylw gyda y ddwy flaenaf, gan dybied mai hi, wedi y cwbl, ydyw 
y fwyaf angenrheidiol ei hystyried. 

Yn gyntaf, ynte, y mae cartref yn gôlygu Tŷ; adeilad wedi ei bwriadu 
i ddynion aros ynddi, i gadw eu dodrefn, eu trysorau, a'u plant, ì dreulio 
y nos, i barotôl a chymeryd eu hymborth, i drefnu eu hamgylchiadau 
bydol, ìi fwynhâu cymdeithas eu gilydd, ac i gyfarwyddo a chynnorthwyo 


Pw 


CARTREF Y GWEITHIWR, 177 


y naill y llall yn y pethau a berthyn i fywyd a duwioldeb. Y mae ar y 
gweithiwr eisieu hyn—eisieu tŷ yn cyfateb i'w angenrheidiau neillduol, 
Y mae yn cael rhywfath o dŷ, rhyw gell i droi iddi o'r gwlaw a'r gwrês ; ond. 
hyd yn hyn, fel rheol gyffredin, y mae ymhell iawn o fod yr hyn y dylai fod. 
Fel yr awgrymwyd, y mae y cyfrifoldeb o hyn weithiau wrth ddrws ei 
feistr—ei arglwydd, daear yr hwn sydd yn cael ei gwrteithio gan chwys 
ei wyneb ef, a thŷ yr hwn sydd yn cael ei ehangu i dderbyn ffrwyth ei 
lafur ef, tra y mae yntau, y gweithiwr ei hun, heb ond prin ddigon o le i 
roddi ei bwys i lawr yn ei ystaíell fechan, gyfyng ; heb ond prin ddigon 
o oleuni i weled gwyneb ei wraig, a phrin ddigon o awyr iach i'w gadw 
yn fyw o'r hwyr hyd y bore. Mewn achosion eraill, y mae cyfrifoldeb 
yr anghyflêusdra a'r anghysur yn aros wrth ei ddrws ei hun, gan y 
gallasai gydag ond ychydig iawn o ymrôad, fod wedi gwneuthur ei dŷ yn 
bobpeth ag a ellid ei ddymuno, ar raddeg ei amgylchïadau neillduol ef. 

Y mae amgylchiadau rhai dosbarthiadau o weithwyr yn y wlad hon 
bellach yn gyfryw, fel gyda diwydrwydd a darbodaeth brïodol, y gallai 
llawer, os nid. y mwyafrif o honynt, adeiladu tai iddynt eu hunain. Yr 
ydym wedi gweled rhai yn gallu; gan hyny, paham nad allai y lliaws 
ydynt mewn cyffelyb sefyllfâoedd? _ A phaham hefyd nad ellid ystyried 
y mater fel ag i wneuthur ei dŷ i gyfateb amgylchiadau neillduol y 
gweithiwr ? 

Yr ydym yn amcanu dangos y dylid ei wneyd felly, ac hefyd y gellid 
ei wneyd felly, drwy dalu sylw i egwyddorion neillduol, gyda chân 
lleied, os nid llai, o draul nag yr eir iddi gyda phethau Jlawer mwy an- 
mhwrpasol. I gyfarfod y moddion cymhariaethol brin a ddygir allan yn 
adeiladaeth tŷ y gweithiwr, pa un bynag ai ei feistr ai efe ei hun fyddo 
yn ymgymeryd â hyny, y mae yn ymddangos mai yr elfenau neillduol y 
dylid eu cydnabod a'u gweithio allan yn ei ddygiad oddiamgylch, ac yn 
ei gynnaliad ymlaen hefyd o ran hyny, ydynt, gofal, cynnildeb, &_threfnus- 
rwydd. Os mynir gwneyd y goreu o'r darn bychan o dir sydd wedi ei 
nodi allan ar ei gyfer, rhaid bod yn gynnil. Os mynir i'w adeiladwaith 
fod yn ddïogel a diddos, rhaid bod yn ofalus; ac os mynir iddo gyfarfod 
angenrheidiau penodol y gweithiwr a'i deulu yn ei wahanol ddosbarth- 
iadau, rhaid bod yn drefnus; ac y mae hyn oll, nid yn unig mor anheb- 
gorol yn achos y gweithiwr ag yn achos eraill, ond yn sicr o fod ar rai 
ystyriaethau yn fwy felly. 

Yn gyntaf, yr ydym yn sylwi y dylai tŷ y gweithiwr gynnwys nifer 
priodol o ystafelloedd, a'r rhai hyny hefyd o helaethder' prïodol. Hyd 
yn ddiweddar iawn, nid oedd ond y nesaf i ddim o sylw yn cael ei dalu 
i hyn yn Nghymru, yn neillduol yn y rhanau mwyaf gwledig; ac nid yw 
yr haul wedi codi fawr iawn uwch i'r lân eto mewn llawer congl. Os 
câ y gweithiwr cyffredin—y llafurwr, rywfath o bedwar mur, a rhyw 
dipyn o dô uwch ei ben, a rhywfath o ddrws i gau ac agor, ystyrir ei fod 
yn cael llawn cymaint â'i eisieu a'i deilyngdod; yn achos ei dŷ ef, nid 
yw wiw son am unrhyw ddosbarthiad mewnol o fath yn y byd, er hardd- 
wch na chyflêusdra. Mae y dybiaeth annheilwng hon yn prysur ddi- 
flanu, mae yn wir, ond nid eto i'r graddau y byddai yn ddymunol. Nid 
yn unig y mae llawer o'i hôl yn aros ar y byd, ond y mae hefyd lawer o'i 
hysbryd yn parhâu ìi fyw a ffynu yma. Yr ydym yn ailddyweyd y dylai 
tŷ y gweithiwr feddu nifer digonol o ystafelloedd—nifer digonol i 


178 CARTREF Y GWEITHIWR, 


gyfarfod eì angenrheidiau anhebgorol ef a'i deulu, gan dybied achos 
cyffredin gŵr, gwraig, a nifer o blant. Hwyrach na fyddai waeth i ni 
fanylu ychydig, a dyweyd. y dylai gynnwys, o leiaf, ddwy ystafell ar y 
llawr, a thair ar y llofft; ystafelloedd o faintioli cymedrol. Ni fyddai 
hyny ddim uwchlaw cyfarfod angen arbenig teuluoedd cyffredin, 
Nid peth anarferol, yn enwedig yn nhrefydd gweithfâol y Dywysogaeth, 
ac eiddo Lloegr hefyd o ran hyny, ydyw gweled teulu lliosog yn ceisio 
byw mewn un ystafell, un ar y llawr; ac y mae yr anghyflêusdra a'r 
annhreîn yn,y cyfryw leoedd yn eithafol; pob math o orchwyl yn cael 
ei gyflawni yn yr un ystafell hono, yn nghanol twrw chwech neu wyth 
o blant, hwyrach, heb fod gan y gweithiwr blin un lle aralli droi iddoi 
eistedd i lawr a bwrw ei ludded, na chan ei wraig un gongl i droi iddi 
am seibiant a mwynhâd, ar ol diwrnod o drafìerth gyda'i theulu llïosog. 
Ond heb son am orphwysdra a mwynhâd, oblegid anaml y cydnabyddir 
fod gan y gweithiwr a'i wraig un hawl i'r cyfryw felusder, y mae yr 
angbyflêusdra yn y cyfryw achosion yn anghyfiawn i'r eithaf, a'r annhrefn 
a'r anghysur fel canlyniad naturiol ac anocheladwy, yn drwm a gor- 
mesol. Er tybied y wraig yn un o'r rhai mwyaf gofalus a threfnus, y 
mae ymron yn anmhosibl iddi, mewn achos felly, wneuthur ei chartref 
yr hyn y dylai fod, a'r hyn y dymunai iddo fod, ar gyfer dychweliad ei 
gŵr. Y mae y lle yn rhy fychan, a'r gwaith a'r drafferth yn rhy fawr, 

Tybed na ddylai y gweithiwr, yn anad neb, gael lle tawel, a lle digon 
helaeth i ymorphwys ynddo ar ol ei ddiwrnod llafur caled? Fel y 
dywedasom o'r blaen, ni dybygem fod synwyr cyffredin yn ddigon i 
benderfynu y mater, heb sôn fod cyfiawnder yn gorchymyn yn awdur- 
dodol iddo i'w gael. 

Nid ydym yn gallu tybied tŷ cysurus i'r gweithiwr heb fod ganddo, 
fel yr awgrymwyd, o leiaf ddwy ystafell ar y llawr, a'r rhai hyny yn 
gymedrol o êang; un fel cegin, i eistedd ynddi, cymeryd ymborth, a 
chyflawni gorchwylion heb fod y rhai iselaf, a'r llall yn ystafell fwy 
neillduol, fwy hardd ac addurnedig, os gellir ei gwneyd felly, i'r gweith- 
iwr droi iddi ar ol ymolchi ac ymdaclu ychydig, i fwynhâu ei hun, i 
edrych yn ei lyír, os bydd yn dymuno neillduedd, i ysgrifenu ei lythyr 
a'i gyfrifon, os bydd yn gallu gwneyd hyny, ac i'w wraig droi cyfaill neu 
gyfeilles iddi, fyddo wedi galw ar neges. Tybed fod hyn dros ben yr 
hyn a ellir ei alw yn angenrheidiau anhebgorol? Nid ydym yn barod 
i addef hyny. Onid ydyw y gweithiwr hefyd yn ddyn, yn meddu 
teimladau dynol, yn teimlo oddiwrth anghyflêusdra ac anghysur, ac yn 
gallu gwerthfawrogi yr hyn sydd yn wrthwynebi hyny? Pa fodd nad 
ydyw y cyflêusderau ydynt yn anhebgorol angenrheidioli eraill, i ryw 
fesur felly iddo yntau? Y mae yn gorfod gwneyd hebddynt, mae'n 
wir; ond y mae hyny yn amlwg niweidiol iddo, ac felly, y mae y ddyled- 
swydd i ystyried ei achos, a chydnabod ei angenrheidiau, yn dyfod o 
hyd yn fwy pwysig. Nid yn unig y mae gan gyflêusdra neu anghyflêus- 
dra, trefnusrwydd neu annhrefnusrwydd, prydferthwch neu hagrwch y 
tŷ y byddir yn byw ynddo, ddylanwad ar y cyfansoddiad cortîorol, ond 
y mae ganddo hefyd ddylanwad neillduol a phur bwysig ar y meddwl, y 
rhan ysbrydol o'r dyn, i weini er ei iechyd, neu er ei afiechyd, ei ber- 
fíeithìad neu ei ddirywiad. Y mae hyn yn wirionedd amlwg iawn mewn 
cysylltiad â phlant, y rhai y mae eu meddyliau yn dyner, ac felly yn 


CARTREF Y GWEITHIWR, 179 


barodi dderbyn pob argraff. Pa natur bynag o bethau y byddo eu 
llygaid yn ymgynnefino â hwynt yn y byd materol o'u cwmpas, y mae 
yn hawdd darganfod delw neu argraff hyny yn amlwg ar eu meddyliau, 
oddieithr y bydd yno ryw ddylanwad eithriadol o bwysig yn cyfryngu; 
ac y mae pwysigrwydd hyn yn sicr o fod yn rhywbeth i'w gyfrif. ' 

Heblaw y ddwy ystafell a grybwyllwyd, y gegin, a'r un y byddid yn 
debyg o'i galw yn “barlwr,” dylai hefyd fod mewn cysylltiad â'r tŷ, 
ystafell fechan, a ellid eì galw yn “ gegin allan,” un i gyflawni y gwaith 
iselaf ynddi, megys golchi, pobi, &c.; oblegid dylai yr iselwaith perthyn- 
ol i dŷ, ar bob cyfrif, gael ei ddwyn ymlaen mewn ystafell bwrpasol at 
hyny,—wahaenol i ystafell boreufwyd, a chiniaw, a swper. Y mae y 
caledwaith, neu fel ei galwyd, yr iselwaith, perthynol i dŷ a theulu, yn 
anghyfaddasu ystafell at ddybenion uwch; felly dylai tŷ y gweithiwr, yn 
gystal a phob tŷ arall, feddu ystafell bwrpasol at hyn, a hono, os nad yn 
rhan o'r tŷ, yn gysylltiedig âg ef, drwy ddrws o'r gegin. Byddwn yn cael 
y pleser o weled pethau yn yr ystâd yma weithiau mewn cysylltiad â'r 
gweithiwr, un, mor bell ag y byddwn ni yn gweled, yn bobpeth ellid ddy- 
muno, ac y mae fìrwyth toreithiog o gysur yn canlyn. Mae yr angen- 
rheidrwydd am ystafell fel hon yn bwysig iawn yn rhanau gweithfâol 
ein gwlad, lle y mae galwedigaeth y gweithiwr yn peri fod yn rhaid iddo, 
yn union ar ei ddyfodiad i'r tŷ, ddyosg ei ddillad budron, ac ymolchi, 
cyn y bydd mewn un modd yn gymhwys i eistedd i lawr a chymeryd ei 
ymborth. Y cyfryw ydyw amgylchiad y glôwr, a'r mŵnwr, a llawer: 
eraill; ac fel y mae yn wybyddus, y mae yn rhaid i hyn gael ei gyf- 
lawni, mewn lliaws o achosion, yn yr un ystafell a phobpeth arall! Y 
mae anmhrïodoldeb a gwrthuni peth felly yn amlwg i bawb, a'r canlyn- 
iad yn sicr o fod yn niweidiol iawn. Y mae gwyleidd-dia yn cael ei 
ddinystrio, ac eofndra yn cael ei gynnyrchu, a rhinwedd felly heb unrhyw 
amddiffyniad, yn agored i holl ymosodiadau gwawd a gelyniaeth, A 
ddylai galwedigaeth beryglus, wasanaethgar y gl6wr, gael ei diraddio 
a'i darostwng? Ai ni ddylid cydnabod yr hwn sydd yn ei daflu ei hun 
i ffau elfenau cynddeiriog crombil y ddaear, er llesâd a chysur y 
ddynoliaeth? Yna adeilader ei dŷ yn gymhwys i'w anghenion, a dos-: 
barther ef i ateb ei angenrheidiau. l'a reswm na fyddai ganddo 
ystafell bwrpasol o'r neilldu i ymolchi, yn lle bod yn nghanol ei deulu, 
a'i gymydogion, pawb a ddygwyddant daraw i fewn? Y mae rheswm a 
chyfiawnder yn dywedyd y dylai ei chael. 

Dylai y llofft hefyd fod yn cynnwys o leiaf dair ystafell wely. Yr 
ydym o hyd yn tybied achos cyffredin,—gŵr, gwraig, a nifer o blant, 
Nid oes a fynom ar hyn o bryd â thŷ “hen lanc” o weithiwr. Y mae 
ambell un felly i'w gael, bid siŵr, ac yn cadw mwy o lawer na digon o 
le; ond caiff ef fyned ymlaen fel y myno, oreu y gallo, neu cân waethed 
ag y gallo, o'n rhan ni, gan mai braidd yr ydym yn ei ystyried yn werth 
cymeryd trafferth o'r natur yma yn ei gylch; neu hwyrach mai gwell 
fuasai i ni ddyweyd, nad ydym yn gweled yr atebai hyny un dyben, gan 
fod y rban fwyaf o'r frawdoliaeth hon wedi gwneuthur eu meddyliau i 
fyny, dybygid, sut i wneyd, a suti fod. O'r goreu, ynte, boed felly; 
derbynied pob un o honynt, ““ddydd pen eu blwydd,” ein dymuniadau 
goreu am lawer dychweliad hapus o'r cyfryw ddydd. Ystyried yr “hen 
]anc” ei achos ei hun; y mae a fynom ni â'r gweithiwr y mae 


180 CARTREF Y GWEITHIWB. 


ganddo wraig a phlant, ac un felly y mae y byd yn ddyledus iddo.  Dy- 
wedasom y dylai ei dŷ gynnwys tair ystafell wely ar y llofft, ac y dylai 
pob un o'r rhai hyny fod yn gymedroloêang. Nid ydyw hyn eto ddim 
uwchlaw athu hwnt i angenrheidiau anhebgorol teulu, yr hwn y mae 
ynddo rïeni a phlant; y mae hvny yn gofyn o leiaf ddwy ystafell. 

Wrth fod y plant yn tyfu i fyny, yv mae deddfau priodoldeb a gweddeidd- 
dra yn gwneuthur trydedd ystafell yn angenrheidiol, ac heb sôn am 
byn, o ran hyny, gan dybied y gall plant y gweithiwr fod yn gorfod troi 
allan i ennill eu bara cyn tyfu ond i ychydig o oedran a maintioli, rhaid 
tybied achos o gystudd; oblegid pa le y mae teulu nad yw yn cael ei 
oddiweddyd gan ddydd y blinder hwnw rywbryd? ac y mae ystafell wely 
wahanol i'r claf yn beth y mae pob rheswm yn dysgu yr angenrheid- 
rwydd o hôno. Y mae rheswm neillduol ac amlwg hefyd dros i ystatell- 
oedd gwely tŷ y gweithiwr fod yn helaeth. Y mae ychwaneg o nifer yn 
eu preswylio nag fydd mewn tai helaethach ,—pedwar neu ychwaneg o 
blant yn yr un ystafell, hwyrach, a'r tad a'r fam, ac un neu ddau eraill, 

yn y llall; ac mewn llawer o achosion, pan fyddo y lle yn gyfyng a phrin 
iawn, y mae yr anghysur a'r afiechyd yn alarus. 

Yn nesaf, dylai yr holl ystafelloedd hyn, ar y llawr ac ar y llofft, feddu 
ffenestri cymedrol o fawr, a'r rhai hyny wedi eu gwneuthur i'w hagor, 
er awyriad prïodol y tŷ. Y mae tŷ y gweithiwr, o angenrheidrwydd, i 
fod yn gymhariaethol fychan; a llawer o waith, felly, i gael eì gyflawni 
mewn un ystafell, a llawer o wahanol bethau i fod ynddi; ac y mae o 
gymaint a hyny yn fwy pwysig fod yno ffenestri mawrion yn gyfrwng 
cymundeb â chorff yr awyr iach oddiallan. Er ys ychydig flynyddoedd yn 
ôl, braidd y cydnabyddid, ar ran tŷ y gweithiwr yn enwedig, yr angen 
am fodolaeth ffenestri o gwbl, ond i ganiatâu rhyw belydryn o oleuni i 
fewn—prin digon i alluogi y wraig i adnabod gwahaniaeth rhwng 
wynebau y plant—i adnabod wyneb John oddiwrth wyneb Mary—ae i 
adnabod y gwahaniaeth rhwng llaeth a dwfr. Os buasai angenrhaid 
gwneyd rhyw ymchwiliad manylach, byddai raid cael canwyll, neu yn 
niffyg presennoldeb un o'r caredigion hyny, byddai raid cynneu swp o 
wellt ar ganol y llawr i ddadguddio dirgelwch pob congì. Erbyn hyn, 
y mae y ffenestr yn cael mwy o'i chydnabod: y mae bellach wedi dyfod 
i lawer o fri, a'i defnyddioldeb cyffredinol yn cael ei deimlo a'i gydnabod. 
Y mae ffenestr tŷ y gweithiwr hefyd wedi ei helaethu mewn llawer 
achos, ond nid tu hwnt i'r hyn oedd angenrheidiol; ac yn wir, mewn 
llawer congl, drwg genym orfod dyweyd, nad ydyw wedi ei chyffwrdd. 
Heblaw bod yn borth i'r goleuni, y mae gan y ffenestr bellach wasanaeth 
pwysig arall, ac yr ydym yn hôni y dylai gael ei chyfaddasu i'w gyflawni, 
yn enwedig felly yn môr ystafell y gweithiwr. Achos pur gyffredin 
mewn annedd-dai Cymreig, yn enwedig eiddo y blynyddoedd aethant 
heibio, ydyw llofft heb un ffenestr o gwbl, neu, ynte, heb ond un ffenestr 
fechan yn mâr talcen y tŷ, a hono heb fod yn agor, a'r llofft mor agos i 
ben y tŷ fel nad allai un sefyll yn syth oddiarni, ac eto, llonaid hono o 
fôdau dynol yn cysgu bob nos. Hwyrach y gellir dadleu fod pobl a 
phlant yr amser hwnw yn llawer iachach a chryfach nag eiddo y genedl- 
aeth gŵynfanus hon, er maint a phwysiced y gwelliannau a gynnyrchir 
ganddi yn y nail! gyfeiriad a'r llall, a chan hyny nad all un pwysigrwydd 
fod yn yr anghyfleusdra yr oeddent hwy ynddo, nac unrhyw fâdd pwysig 


CARTREF Y GWEITHIWR, 181 


yn mherffeithiau y dyddiau dysglaer hyn. Caniatâer eu bod felly—yn 
ìachach a chryfach, yr hyn hefyd nis gellir ei ammheu, ond yr oedd hyny 
i'w brïodoli, nid i anghyflêusdra eu hannedd-dai, ond i rywbeth arall, y 
byddai yn burion chwilio allan beth ydoedd. Tybed nad y ffaith eu bod 
yn byw yn benaf ar gynnyrch eu gwlad eu hunain, o ran eu hymborth, 
oedd y dirgelwch. Yr oeddynt yn iach, a chryf, a gwrol, o herwydd 
rhyw reswm fel yna, er gwaethaf tywyllwch ac afiechyd yr ogofâau yr 
oeddynt yn treulio eu hoes ynddynt. 

Dylai hefyd fod grisiau cyfaddas a hawdd yn arwain i fyny i lofft y 
gweithiwr. Y mae hyn yn angenrheidiol er dïogelwch ei blant, y rhai 
nad ydyw ef, druan, yn abl i gadw un forwyn, ond ei wraig, ì ofalu am 
danynt, a'r hon y mae amgylchiadau beunyddiol yn ei galw allan oddi- 
wrth fod â'i llygad yn uniongyrchol ar eu hôl. Yr hen ffasiwn gyda 
llofftydd, fel y rhai y cyfeiriwyd atynt yn flaenorol, oedd ysgol yn cael 
ei chymeryd i lawr, a'i rhoddi i fyny, fel y byddai yr angen. Ni raid 
manylu ar beryglon ac anghyflêusdra cynllun felly i deulu llawn o blant, 
ac i deulu y byddo gan yr unig un fydd yno i gadw pethau gyda'u gilydd, 
ac yn y blaen, fwy na digon o waith. Anmhrïodol a pheryglus iawn 
hefyd y gwelwn ni risiau uchel yn arwain i ddrws y tŷ. Y maent yn 
fwy felly mewn cysylltiad â thŷ y gweithiwr nag â thai eraill, oblegid fel 
rheol gyffredin, nid oes gan dŷ y gweithiwr ond un drws, ac y mae pob 
ymdrafodaeth â'r byd oddiallan yn cael ei dwyn ymlaen drwyddo. Y 
drws hwnw ydyw unig borth y plant i basio drwyddo yn ol a blaen, ac, 
fel y dywedwyd, nid oes yno un forwyn i ganlyn ar eu hôl, i'w gwylio 
rhag syrthio, ac i'w cynnorthwyo i fyny ac i waered. Trugaredd â'r 
pethau bychain gweiniaid fyddai symud y cyfryw berygl o'u ffordd, os 
gellid rywfodd wneuthur hyny. 

Gallem ychwanegu y dylai muriau tŷ y gweithiwr gael eu gwneuthur 
gyda gofal. Y mae hyn yn ochelgarwch, a ddylasai, wrth gwrs, fod yn 
gyffredinol, ond yr ydym am hôni pwysigrwydd arbenig iddo yn achos 
tŷ y gweithiwr, a hyny oblegid prinder moddion i gyfarfod traul ychwan- 
egol unrhyw welliant, neu ailwneuthuriad, yngbyda'r ffaith fod gwraig 
a phlant y gweithiwr yn egored i ddyoddef mwy oddiwrth furiau anniddos 
nag eraill; y maent yn treulio ychwaneg o'u hamser yn yr un ystafell, 
yn yr un lle, ac heb foddion, hwyrach, i gael y cyflenwad angenrheidiol 
o dân, neu, o'r hyn lleiaf, ond prin ddigon. Pa un byngg ai ei feistr ai 
efe ei hun fydd yn dwyn traul yr adeiladaeth, ni fydd y moddion ond 
prin, o ewyllys, hwyrach, yn yr achos blaenaf, ac o angenrheidrwydd yn 
yr olaf. Felly, nid yw o un dyben adgyweirio, ail wneyd, neu roddi 
ychwanegiad at yr adeilad, os prawf yn anmherffaith. Nid yw y modd- 
ion ond prin digon i guddio y draul gyntaf—traul yr adeiladaeth seml 
FF, hyny y mae yn bwysig cymeryd gofal i wneyd y muriau yn 

dïogel. 
. Nid oes a fynom ni ar hyn o bryd â cheisio penderfynu ffurf neu blan 
tŷ y gweithiwr; y mse hyny yn dibynu llawer ar y lle a'r cysylltiadau, o 
angenrheidrwydd, ac hefyd ar chwaeth neillduol y perchenog. _ Pa fodd 
bynag, dylai angenrheidiau arbenig y preswylydd gael eu cydnabod yn 
bendent yn nhrefn dosbarthiad yr adeiladaeth. Hwyrach ein bod eisoes 
wedi nodi cynifer o fanylion eraill yn y cyfeiriad yma ag ydynt yn dwyn 
cysylltiad â phwrpas neillduol y traethawd hwn. 
M 


182 CAETEEF Y GWEITHIWN. 


MWMewn perthynas i ddolrein tŷ y gweithiwr, hwyrach y byddai yn 
ddizon i ni ddyweyd y dylent, beth bynag, fod yn ddigon i gyflawni pob 
pwrpas angenrheidiol, yn y gwahanol gyfeiriadaun,—bwyta, gwisgo, a 
chyszu. Dylai fod gwahanol gelloedd i'r ymborth a'r dillad, bid. sicr 
(ond yr ydym wedi gweled achosion galarrs yn y gwrthwyneb); bwrdd 
digon mawr i bawb gymeryd ei ran arno, neu ynte fwrdd ychwanegol i 
wneyd y diffyg i fyny lle byddo; digon o gadeiriau neu eisteddleoedd i 
bawb yn y tŷ. fel na fyddo i'r plant gael eu harfer i orwedd hyd y llawr 


cŵn; a digon o lestri i goginio a dal pob math o ymborth fyddo yn 


fel “seren y bore” i'n golwg ni yn wastad, ac fel y tybiwn, yn awgrym 
ffafriol am gysur a ffyniant y teulu hwnw. 
Byddai ein cynllun o gartref y gweithiwr yn anmherffaith iawn eto 


heb fod darn bychan, mwy neu lai, o ardd yn dyfod mewn cysylltiad âg 


ddenol, as ì wylio ôl Ywyddiann, fel frwyth eì Jafur a'i ddyfais ef 6i bun. 

Y mae ei ardd i'r gweithiwr, os bydd fel y dylai, yn talu sylw ìddi, ac 
yn ei thrîn yn brïodol, yn rhywbeth yn gwneyd i fyny ìddo am y maes 
a'r fferm nad ydynt ganddo; ac y mae profì eì fedrusrwydd a'i ddyfais 
gyda ei lysiau a'i ffrwythau yn orchwyl sydd yn eì esmwythâu o flinder 
db Mae yn bur sicr fod gardd fechan i'w thrîn a'i pherffeithio 
bod yn gymhorth i gadw ambell un o'r dafarn ar lawer amgylchiad; 
gweled ffrwyth ei lafur ynddi a'i fwynhâu, wedi rhoddi iddo wybod 
blâs ymdrech deilwng a diwydrwydd. Ar fanteision gardd fel cyfrwng 
teulu, ni raid ymhelaethu yma; y mae hyny yn ddigon 
amlwg i bawb ; ond hwyrach nad ydyw angen neillduol y gweithiwr o honi 
agos mor amlwg, yn enwedig i rai llygaid. Y mae gan eraill eu haur 
a'u harian i'w rhoddi yn gyfnewid am unrhyw beth a ddymunant ; y 
mae ganddynt eu hanifeiliaid breision, eu meusydd toreithiog, a'u per- 
llanoedd llawnion ií ymddifyru ynddynt, ond os nad oes gan y gweithiwr 
ei ardd, nid oes ganddo ddim—ddim yn y cyfeiriad yna; y mae yn sicr 
o íod yn teimlo ei hun wedi cael cyfyngu arno; y mae ei ddwylaw yn 
gedy a'i wynebpryd yn syrthio, am nad oes ganddo ddim neillduol 
wneyd, na dim i ymddifyru ynddo—dim i wylio ei ymddadblygiad, ac 

i lawenhâu oblegid ei lwyddiant. Y mae ei wraig a'i blant ganddo, mae 

yn wir, ac y mae yn ymhyfrydu ynddynt, ni dybiwn; ond y mae yn 
perthyn i'w natur, os ydyw i ryw fesur yn fyw ac iach, dueddfryd nad 
yw yn cael ei chyfarfod hyd yn nôd yn y gwrthddrychau hyny. Br ei 
fod wedi casglu llawer o flinder wrth frwydro drwy ôi ddiwrnod gwaith, y 
mae ynddo fywiogrwydd yn weddill, ag a fuasai yn troi yn fwynhâd wrth 
gyda rhyw orchwyl perthynol iddo ef ei hun. Dylai y gweithiwr 
feddu gardd, ynte, er lleshâd a difyrwch ei gorff a'i feddwl. Yr ydym 
yn cofio nad ellir—nad yw yn bosibl—cymhwyso yr haeriad hwn at 
achosion y trefi mawrion, ond gellid yn ddiau wneyd hyny mewn llawer 


CARTREF Y GWEIiTHlWR. 188 


cyíeiriad y mae eisieu gwneyd hyny. Gellid, a dylid, caniatâu y fantais 
a'r pleser hwn i luoedd o weithwyr nad ydynt yn eu meddu ar hyn o bryd. 

Ond y mae eartref yn golygu TeuLu hefyd. Pan yn ei brïodeli ì'r - 
gweithiwr—pen y teulu—y mae yn golygu gwraig a phlant. Gall fod 
yn oynnwys ychwaneg neu lai o berthynasau neu aelodau, ond fel yna y 
tybir am achos cyffredin. 

Yn awr wedi eael tŷ, a'i gael, ni dybiwn, yn debyg i'r hyn y dylai fod, 
â chael y gweithiwr a'i deulu yn ei breswylio, bydd a fynom bellach â'r 
elfenau hyny yn ei gynnaliaeth a'i ddygiad ymlaen, ydynt, fel y tybiwn, 
yn anhebgorol angenrheidiol i'w waeuthur yn gartref mewn gwirionedd 
«—elfenat ydynt o ran hyny yn llawer pwysicach na phobpeth a goffâwyd 
eisoes, ac ydynt hefyd yn abl gwneyd i fyny am lawer o anghyfleusderau, 
a gwneuthur y drigfod fwyaf diymhôngar a chyffredin, ac hyd yn nôd 
anghymwys, yn gartref hapus i'r perchenog, fel y mae yn gallu anghofio, 
i raddau helaeth iawn, yr anghyflêusderau ydynt yn gwasgu arno, & 
theimlo, er gwaethaf y ewbl fyddo yn tŷnu yn ol, ei fod yn deall gwìt 
ystyr y gwir “eertref.” Nid ydym wrth ddyweyd fel hyn yn lleihâu yr 
angenrheidrwydd am y cyflêusderau y buom yn siarad am tanynt yn 
flaenorol. Pob peth fyddo yn ychwanegu cysur & mwynhâd, y mae yn 
fuddiol ac angenrheidiol, d£ y mae gan y gweithiwr, yn ngraddôg ei 
hmgylehiaâdu neillduol ef, gystal hawl i'r cyfryw bethau â neb pwy 
bynag. Er hyny, yn annibynol aranhebgorion moesol, bydd y gweithiwr, 
fel eraill, er meddu tŷ cyfleus, gardd brydferth, a theulu lliosog, ymhell 
6 fod yn meddu cartref yn ystyr gyflawn y gair. 

Bydd a fynom yn awr â cheisio cael allan y dirgêlwch hwn. Yn yr 
ymchwiliad byddwn, o angenrheidrwydd, yn golygu holl aelodau y teulu 
£6l eu gilydd, y pen yn gystal â rhyw ran ardll o'r cyfansoddiad. Y mae 
yn anmhesibl i'r gweithiwr ei hun fod allan o gylch cyfrifoldeb yn y 
meter o wneyd ei drigfan yn gartref. Y mae gan bob elfen hanfodol yn 
y pwnc gymaint o hawl arno ef âg ar ei wraig. Gall ef, os myn, er pob 
ymdrech gwrthwynebol, a phob darpariaeth teilwng, wneuthur ei dŷ yn 
bobpeth ond -cartref—yn nythle i anghysura thlodi. Y mae yr esiamplau 
o hyn yn alerus o liosog. Ni raid myned allan o'r ffordd i'w chwilio; 
y maent e'n oylch yn mhobman. Ond eto, gan fod ein testun yn tybied 
un ochr i'r mater yn fwy na'r llall—yn tybied y gweithiwr ei hun yn ddy- 
oddefol yn fwy nag yn weithredol, hwyrach y bydd hyny yn cyfiawnhâu 
tôn wneehrog ein sylwadau ninnau. 

Ar hyn o bryd, tebyg y bydd cyfeiriad mwyaf uniongyrohol ein sylw- 
adau at aelodau eraill y teulu ragor y “pen,” mai eu hystyried hwy a 
wneir yn benaf, ond heb anghofto dyweyd y gobeithiwn y gwna y gweith- 
iwr hefyd gymhwysiad personol o'r ewbl fyddo yn meddu hawl arno ef, 
ac fyddo hefyd yn deilwng o'i sylw, 

Yn y cyfeiriad hwn eto yr ydym yn sior o ddisgyn ar elfenau ydynt i 
fod yn gyffredinol—ydynt i ffurfio cyfansoddiad teuluaidd y masnachwr 
a'r pendefig, yn gystal â'r gweithiwr, tuag at i'r rhai hyny fod i ryw 
fesur yn deilwng a pherffaith; ond y mae yn ein bryd gyfeirio hefyd at 
y pethau hyny y gellir dyweyd eu bod yn anhebgorol angenrheidiol yn 
nghartref y gweithiwr. Un o'r rhai hyny, dybygem, a'r cyntaf y cawn 
ei enwi, ydyw Cynnildeb; elíen brydferth mewn cymeriad moêsol, a gwir 
angenrheidiol â gysur a ífŷniant “ cartref y gweithiwr.” Y mae amddi- 

x 


184 CARTREF Y GWEITHIWB. 


fadrwydd llwyr o hôni yn abl darostwng cartref y cyfoethog ìi agwedd bur 
annymunol; ond i eiddo y gweithiwr yn ddymchweliad uniongyrchol. 
Hwyrach y caniatêir i ni ddyweyd, o'r ddau, ei bod, ar rai cyfrifon, yn fwy 
anhebgorol ìi gymeriad y wraig, am y gall hi wneyd i fyny am lawer o 
ddiffygion ei gŵr yn y cyfeiriad hwn. Yr ydym wedi gweled achosion 
ymha rai y bydd yn methu, mae yn wir, ac y mae y cyfryw yn eithaf 
torcalonus. Ond nid llai torcalonus fod ymdrechion y gŵr yn methu 
gwneyd i fyny am wastraff y wraig, a thrwy hyny fod y lle a ddylasai 
fod yn gartref, yn nythle cynnen a drwganwydau. _ Ydyw, y mae cynnil- 
deb yn werthfawr ymhob man, ac ymhob amgylchiad; ond yn nghartref 
y gweithiwr, i wneuthur i'w ennillion prin ef gyfarfod anghenion teulu 
llïosog, y mae yn anhebgorol. 

Dyddorol iawn ydyw sylwi ar ddyfeisiau gwraig gynnil “i wneuthur 
i ychydig fyned ymhell ”"—i ychydig, llai nag ugain swllt yn yr wythnos, 
hwyrach, i fyned i bellder dymunol yn nghyfeiriadau ymborth a dillad 
i'w theulu lliosog, ac yn nghyfeiriad mwyniant hefyd ar ran ei gŵr, os 
gall hi fodd yn y byd. Y mae ei gweled yn peri iddo yntau ei hedmygu, 
ac ymfywhâu i gyflawni ei ran ei hun yn deilwng; y mae yn dwyn pen 
trymaf yr iau gyda llawenydd, gan deimlo fod ganddo gartref y gall 
gasglu gymaint ag a fedr iddo gyda'r diogelwch mwyaf. Golygfa wa- 
hanol iawn geir yn nhŷ y wastraffus; yno y mae yn helbul beunyddiol 
oblegid methu cael dau ben y llinyn at eu gilydd; y wraig yn esgeulus, 
a'r gŵr yn gyfiawn yn beïo, ac yn colli pob gronyn o amynedd wrth 
geisio dyoddef. Y mae yn myned at ei orchwyl â chorff blinedig a 
meddwl llwythog, heb fod wedi gallu mwynhâu gorphwysfa y nos, nac 
yfed dim o fywiogrwydd y boreu; y mae yn ddigalon a gwan, ac odid 
fawr na thry yn ei ofid i'r dafarn, ìi wneuthur yr achos yn waeth. Po 
mwyaf cyfyng a therfynol y byddo'r adnoddau, mwyaf i gyd, wrth reswm, 
yw yr angenrheidrwydd i arfer cynnildeb wrth eu defnyddio; ac wrth 
gymhwyso hyn at ennillion y gweithiwr, y mae yn dyfod i brofi ein 
gosodiad. Nid yn unig y mae hon i fod yn elfen neillduol bywyd neu 
gymeriad y gweithiwr a'i wraig, y mae hefyd i lywodraethu ymddygiadau 
y plant. O ran hyny, pan fyddo cynnildeb y fam yn amlwg, y mae yn 
sicr o gael ei efelychu gan y plant. Oddieithr fod yno ryw goll eithr- 
iadol, y mae delw y fam ar y plant ymhob peth, a'i hesiampl yn wastad 
yn cael ei dilyn. Er nad oes gan blant y gweithiwr fawr iawn rhwng 
eu dwylaw i'w gwario na'u harbed, eto, yn eu cylch bychan, cyfyng, y 
mae gan eu hymddygiadau rywbeth i wneyd tuag at hwylysu neu 
anhwylysu yn y cyfeiriad hwn. Dylai cynnildeb felly fod yn elfen neu 
ddeddf gyffredinol yn nghartref y gweithiwr. 

Chwaer cynnildeb, ac anhebgor arall yn y mater, ydyw Diwydrwydd. 
Gefeilliaid yw y rhai hyn, mae'n debyg, ac y maent yn arferol o fyw gyda'a 
gilydd, ond weithiau gellir gweled achos gwahanol. Y mae y naill yn 
gorfyw y llall yn aml. Ymddengys fod anadl cynnildeb yn hŵy nag eiddo 
ei chwaer, ac y mae felly, weithiau, yn ei byw hi allan. Y mae diogi 
yn iselhâd a niwed lle bynag y byddo, ond yn ddinystr llwyr ac union- 
gyrchol yn nghartref y gweithiwr. Os daw yr haint niweidiol heibio i'r 
cyfoethog yn ei balas, gan afael yn ei droed, ai hawlio fel ei eiddo e& 
hun, bydd gan hwnw lawer o draed a moddion eraill i'w defnyddio yn ex 
le, i wneyd y golled i fyny dipyn. Bydd ganddo ef geffyl i'w farchog 


! 


CARTREF Y GWEITHIWB. 185 


aeth, cerbyd i'w yru, gweision a morwynion i weini arno, a chyflawnder 
o aur yn ei goffrau i gadw yr holl beiriant i droi yn ei flaen. Ac os 
ymeifl yn nghyfansoddiad y crwydryn ar y ffordd, gan wanhâu ei fferau, 
diffrwytho ei aelodau, a marweiddio ei ysbryd, nid yw y canlyniad yn 
ddifrifol yn eì achos yntau ; oblegid bydd yn debyg o allu ymlusgo at 
ryw ddrws neu gilydd, a chyflawni ei neges yn o lew ar y cyfan, hwyrach 


.yn fwy llwyddiannus na phe byddai yniach. Ond ostry y plâifewni 


babell y gweithiwr, a meddiannu yno, bydd y cwbl yn sefyll ar unwaith— 
y blawd yn y celwrn yn darfod, a'r olew yn yr ystên yn pallu, a sychder 
a newyn yn dechreu parotôi eu meirch a'u cerbydau, oblegid y mae pawb 
yma, yn “ nghartref y gweithiwr,” yn byw ar ffrwyth llafur eu dwylaw a 
chwys eu gwynebau. O'r ddau, hwyrach mai yr helynt waethaf yn y 
cyfeiriad hwn ydyw fod y gŵr—y gweithiwr ei hun—yn cael ei gymeryd 
yn glâf; ond y mae ailystyriaeth yn peri i ni ammheu, a braidd ogwyddo 
ì feddwl yn wahanol. Yn ffodus, nid yw yn bwysig i ni benderfynu y 
rhan hon o'r mater, felly waeth i ni heb geisio; y mae y naill achos a'r 
llall yn ddinystriol. 

Y mae diwydrwydd, fel ei chwaer, yn brydferthwch ac yn nerth. Y 
mae cymhorth y ddwy wedi galluogi llawer gweithiwr i ddringo o'r 
dyfnder i fyny yn uchel iawn, ac i sefyll ger bron tywysogion, nid ar ei 
brawf, ond fel aelod teilwng o'r gymdeithas.  Iê, drwy ddiwydrwydd yn 
unig y mae i'r gweithiwr ddysgwyl byw a llwyddo, ac yn yr un modd hefyd 
y gall ei wraig rwyfo drwy dônau gwrthwynebus ei gorchwylion a'i thra- 
fferthion lliosog, fel ag i allu cyraedd y lân erbyn y nos, a bwrw angor 
yn drefnus a dïogel ì ddysgwyl y boreu. Y mae ei thrafferth yn fawr, 
eitheulu yn llïosog, ac oll, i ryw fesur, yn dybynu ar ei gofal hi; y 
mae ei dyledswyddau tuag atynt yn aml a thrymion, ac nid oes ganddi 
un ìi dderbyn y pen hwn i'r iau am awr yn ei lle; felly drwy fod yn 
ddiwyd iawn yn unig y gall hi dŷnu y cerbyd er ei hôl, a chyraedd pen 

eithaith yn o lew o gryno a phrydlawn. Druan o honi! Y mae yn 
gsllu hefyd, ac fel y wenynen, yn llanw ychydig ar ei chell o hyd, ac yn 
derbyn cymeradwyaeth a bendith ei gŵr yn wobr am ei llafur, ynghyd 
ir wobr lawer gwerthfawrocach, o weled ei llafur yn troi yn fwynhâd 
ìddo, Nid diwydrwydd y wraig, nac eiddo y gŵr, nac eiddo y ddau 
ynghyd, ydyw y cwbl angenrheidiol i wneyd cartref yr hyn y dylai fod, 

y mae yn un eìfen anhebgorol,—yn neillduol felly yn achos y rhai 
y mae eu bywyd yn dybynu ar waith eu dwylaw. Y mae yr achosion 
Giarus o hollol absennoldeb yr elfen hon yn profi hyn yn amlwg, ac yn 
ddryehau o'r annhrefn a'r methiant mwyaf llwyr. 

Merch diwydrwydd, ac elfen neillduol arall yn y mater yw Darbodaeth ; 
în sydd yn parotôi teulu y gweithiwr goreu y gallo, ar gyfer y dyfodol. 
Nid rhyw “ Hiel y Betheliad” yn adeiladu Jericho yn erbyn gorchymyn 
JT Arglwydd, “ Na ofelwch dros drannoeth,” ydyw hon, ond llances 
doeth yn ufuddhâu i'r gorchymyn, “* Tydi, ddïogyn, dôs at y morgrug- 
Jn, edrych ar ei ffyrdd ef, a bydd ddoeth ;” ac yn dysgu gwers oddiwrth 
J dystiolaeth, “' Nid yw y morgrug bobl nerthol, eto y maent yn darparu 
6i lluniaeth yn yr hâf.” _ Ychydig a ellir ei wneyd yn nghartref y gweith- 
lWr cyffredin yn y cyfeiriad hwn, mae'n wir, pa mor egnïol bynag y byddo 
y gŵr, a pha mor ddiwyd a doeth bynag y byddo'r wraig; ond eto y 
Ta genym liaws o brofion y gellir gwneyd ychydig, ac fod yr ychydig. 


186 CARTREF Y GWEITHIWR, 


hwnw yn cynnyrchu boddhâd a dedwyddwch sydd yn gyfartal i ychwaneg 
mewn cylchoedd eraill. Ydyw, y mae darbodaeth yn elfen bur angen- 
rheidiol yn nghartref y gweithiwr, yn gymaint ag nad oes ganddo ef, 
mewn adeg o gyfyngder, ddim i syrthio arno end ef ei hun. 

Y mae adnoddau yr amaethwr, y masnachwr, a'r pendefig, yn gyflawn; 
nid oes raid iddynt frysio wrth ragdybied dydd tywyllwch a gorthrymder: 
ac y mae llettŷ y digartref yn barod yn y tlottŷ; ond y mae y gweith- 
iwr ymhell o feddu y blaenaf, ac nid all lai nag arswydo rhag yr olaf, 
hyd yn nôd y ffurf dyneraf o hôno, “myned ar y plwyf.” Y mae ganddo 
deulu llïosog, hwyrach, a phe byddai dau nen dri yn cael eu cymeryd yn 
glâf, neu pe dygwyddai i'w wraig, eì gymhorth penaf, gael ei tharaw i 
lawr, byddai ei ennillion yn llawer rhy brin, a byddai raid iddo edrych 
ar y peiriant yn dyrysu ac yn aros. Y mae achosion felly yn aneirif yn 
ein gwlad ein hunain, a'r canlyniad yn ofidus i'r eithaf. I gyfarfod an- 
gylchiadau fel hyn, y mae darbodaeth yn dyfod yn bur angenrheidiol. 
Y mae yn ammhosibl, dybygem, i'r gweithiwr brofi y tawelwch a'r hap- 
usrwydd sydd mor anhebgorol i wrthweithio effeithiau eì lafur cgled, 
heb fod yn y teulu ryw gymaint o ddarbodaeth ar gyfer y gauaf. 

Elfen bwysig arall, ac un bwysicach, fe allai, nag y mae llawer yn 
barod i ganiatâu, yn y mater o wneuthur tŷ yn gartref, ydyw Glanweith- 
dra. Nìd hyn chwaith yw y cwbl sydd angenrheidiol, ond y mae yn 
rhan bwysig o hono. Yr ydym wedi gweled lliaws o achosion yn profi 
mai nid glanweithdra ydyw pobpeth sydd yn eisieu, ac yn profi hefyd 
nad yw yn alluog i wneyd i fyny ond yn anmherffaith iawn, am ddiffyg 
elfenau eraill; ond yr ydym hefyd wedi cael profion nad ydyw elfenau 
da eraill yn gallu gwneyd i fyny am y diffyg o honi hithau, end yn an- 
foddhâol ìawn, ac nid yw yr achesion ymha rai yr haerir eu bod, mewn 
un modd yn deilwng o gael eu gosod yn esiamplau. Pa fodd bynag, y 
mae glanweithdra manwl yn abl gwneyd annedd bur ddiolwg a digwyn 
yn un hoffus i dynu ati, ac ì aros ynddi—yn un i ddênu y gweithiwr o 
bob hudoliaeth i fwynhâu ei hun ynddi; ac y mae diffyg glanweithdra, 
o'r ochr arall, yn gwneuthur llawer tŷ digon prydferth a chyflêus yn 
rhywbeth i'w ffieiddio yn hytrach na dim arall—yn rhywbeth ì ddychrynu 
ei berchenog rhagdde, yn hytrach na'i ddênu iddo. Gellir, mae'n.wir, 
ddadleu anhawsderau gwraig y gweithiwr yn y cyfeirìad hwn, ac yn sicr 
y maent yn lliosog ac yn bwysig; y rhwystrau i wraig y gweithiwr, 
gydd yn gorfod cyflawni pob iselwaith pertbynol i'w thŷ a'i theulu, ym- 
arfer glanweithdra fel y dylai, ac fel y dymunai; ond ar yr un pryd, 
mae ymgais ddyfal at hyny, yn gwneuthur yr achos yn bur ddymanol, 
Fel rheol gyffredin, y mae yn gwneyd pobpeth y mae y gŵr yn ei ddys- 
gwyl, ac y mae byny, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, yn ateb yn rhag- 
orol. Y mae rhyw gymaint o arbenigrwydd i angen cartref y gweithiwr 
o'r anhebgor yma hefyd. Y mae ei dŷ yu fychan, a phob gwaith yn cael 
eì gyflawni o fewn cylch bychan; nid oes fawr o Ìe i gilio o'r cylch 
hwnw; rhaid aros tu fewn iddo, fel y mae glanweithdra gymaint a hyny 
yn bwysicach ì dŷ y gweithiwr nag i dŷ helaethach. Y mae ei ystafell 
oedd gwely hefyd yn gymhariaethol fychain, a llawer yn eu preswylio, 
felly y mae y pwys iddynt gael eu cadw yn fanwl o lân, a'u hawyru yn 
brïodol, yn fwy neillduol. Pe buasem yn tybied y disgynai llygad 
rhywun y mae yn perthyn iddo ar y sylwadau hyn, buasem yn helaethu 


CARTREF Y GWEITHIWR, 187 


ychydig ar awyriad gwely-ystafelloedd. Y mae ugeiniau a channoedd o 
wragedd gweithwyr nad ydynt yn talu y sylw lleiaf i'r mater hwn, nac 
nm gofalu dim am wybod yr hyn sydd mor bwysig i'w cysur a'u hiechyd 

wy a'u teuluoedd. Y mae rhai fel pe byddent wedi penderfynu, ac yn 
cymeryd gofal ì gario y penderfyniad allan, na chaiff un gronyn o awyr 
iach, bur, wybod y ffordd i'w hystafelloedd yn y llofft—ystafelloedd eu 
gwelyau, na chael gwybod fod y fath ystafelloedd yn bod. Ceir eu 
gweled yn rhoddi y dillad yn ôl yn ofalus ar y gwely wedi cyfodi o hôno, 

l pe byddai berygl iddo oeri cyn y byddont yn dychwelyd iddo yn yr 
hwyr, ac yn gadael y ffenestri heb eu cyffwrdd drwy'r flwyddyn, er eu 
bod wedi eu bwriadu a'u trefnu i gael eu codi a'u gostwng; ac wrth 
ddyfod i lawr y boreu, yn cau drws yr ystafell yn sicr ar eu sodlau, rhag 
i un gronyn o'r awyr anmhur ddïanc allan, na'r gronyn lleiaf o awyr 
iach ladrata ei ffordd i fewn, a gwrthod ymadael! _ Y fath gamgymeriad 
eithafol o bwysig! Pa hŷd y bydd pobl heb ddysgu peth mor eglur? 
Paham na adewir ffenestri yr ystafelloedd hyn yn agored drwy y dydd, 
yn enwedig yn yr hâf, oddieithr fod gwlaw, neu rywbeth neillduol yn 
rhwystro? A phaham na roddir cyflawn chwareu têg i'r awyr ar ddillad 
y gwely, ydynt, wrth reswm, i ryw fesur, yn llaith gan chwys y corff? 
Ac oni ad lid bod yn orfanwl i gadw yr ystafelloedd hyn yn lân? Pan 
ystyrir fol iechyd y teulu, i fesur helaeth iawn, yn dybynu ar iawn- 
drefniad a gofal yn y cyfeiriad hwn, y mae y mater yn ymddangos dipyn 
yn ddifrifol. Ond y mae a fynom â chartref y gweithiwr, ac â glanweith- 
dra ei gartref ef. O ran hyny, nid ydym wedi crwydro oddiwrtho; er 
ei fwyn ef yr oeddem yn nodi y peth diweddaf; a gallem ychwanegu, 
fod awyriad prïodol ei ystafell wely ef, ar rai ystyriaethau, yn fwy pwysig 
nag eiddo rhai eraill. Y mae yn bosibl y bydd ef yn anadlu awyr afiach 
drwy'r dydd, oddidan y ddaear, neu mewn rhyw gell gyfyng, isel, fel 
mai braidd yr oedd yn gallu cadw ei hun yn fyw i ddyfod allan, ac y mae 
ei fod yn anadlu awyr afiach y nos hefyd, yn ddïau, yn peryglu ei 
iechyd yn fawr. Gadawer i'r gweithiwr gael pob chwareu têg sydd 
bosibl, beth bynag, er eì lês ei hun, ei deulu, a'i feistr; awyr iach, a 
chyflawnder o hôni, pan fyddo hyny o fewn cyraedd, alle glân, pa mor 
syml a chyffredin bynag, i dreulio ei nos, a bwrw ei ludded. 

Fel y dywedwyd, y mae a fyno glanweithdra lawer iawn a gwneyd 
cartref yn lle i ymhyfrydu ynddo. Nid oes un ammheuaeth nad yw 
diffyg hyn wedi gyru llawer gweithiwr i ymofyn aelwyd arall—un y 
dafarn, ac felly i ddibrisio ac anmharchu ei aelwyd ei hun. Os na chaiff 
y gweithiwr le glân yn ei gegin, ni bydd ganddo, yn dra thebyg, un 
ystafell arall i droi iddi, pan fydd gan berchenog tŷ helaethach ei ddewis 
o ystafelloedd, a'i ddewis o lawer o bethau i'w ddifyru, ac i fod yn wrth- 
ddrychau dyddordeb ac ymhyfrydiad iddo, pethau nad ydyw y gweithiwr, 
druan, yn gwybod ddim am danynt. 

Dylai gwraig y gweithiwr mewn modd arbenig fod yn loew yn ei 

n. Os na fyêl glanweithdra yn ei phrydferthu hi, y mae yn 

yg na fydd fawr o ddim—dim i wneuthur y diffyg i fyny, pan y bydd 

gun wraig y cyfoethog ei dillad gwychion, ei modrwyau, a'i haddurnïad- 
8u, yn ymddangosiadol o leiaf, yn rhywfath o gyflenwad. Dylai gwraig 

eithiwr fod mor lanwaith ag y gall ei hamgylchiadau ganiatâu iddi 

, êr gwneyd pobpeth posibli beri i'w gŵr ymhyfrydu yn ei gartref, 


188 CARTREF Y GWEITHIWR, 


ac ynddi hithau fel ei brïod, fel y byddo hyny yn fâr o ddiogelwch iddo 
rhag swyn cwmnïau ofer a drwg, ac ardderchogrwydd gwraig a thŷ y 
dafarn. Ei glanweithdra a'i thaclusrwydd ydyw unig ddengarwch gwraig 
y gweithiwr yn y cyfeiriad hwn, ac ynglŷn â phethau eraill, y mae wedi 
ei brofi yn un gwir nerthol—digon nerthol i ychwanegu llawer ar 
hapusrwydd y gŵr, os nid hefyd ei sicrhâu. _ Y mae tystio annhrefn ac 
aflaneiddiwch llawer annedd wedi peri i ni weithiau agos iawn a syrthio 
allan â'r drychfeddwl am dŷ, am furiau, a thô, a ffenestri, a drysau; 
oblegid methu eu sylweddoli yn ddim ond rhywbeth i gadw y goleuni 
allan, gan mor garcharaidd—bruddgarcharaidd a thruenus—y tybiwn y 
sefyllfa o fod dan orfodaeth i aros yn y cyfryw dŷ am noswaith, i 
ddyoddef cau y drŵs ar bob goleuni, a thegwch, a pherarogledd. Pa 
ryfedd fod y gŵr yn y cyfryw achos yn blino ar ei gartref, ac yn troi 
allan yn nwydwyllt i chwilio am ei well? Os ydyw i ryw fesur yn gallu 
gwerthfawrogi yr hyn sydd brydferth a rhagorol, y rhyfeddod ydyw, ei 
fod wedi gallu cydymddwyn cyhyd. _ Y mae tŷ bychan glanwaith, gwraig 
Janwaith, a phlant glanwaith, yn sicr o fod yn un o'r cadwynau cryfaf o 
ddïogelwch i'r gŵr, ac yn un o anhebgorion ei gartref. Y mae ymron 
yn anmhosibl i'r gweithiwr nad yw wrth ddyfod i'w dŷ ond yn unig yn 
symud o'r naill aflendid i'r llall, ddeall ei fod fawr gwell na'r anifail a 
ddyfethir, fawr iawn gwell na bod yn rhywbeth i'w yru, a chael gwaith 
oddiwrtho; heb fod eisieu gofalu ychwaneg am dano, na chaniatâu iddo 
ddigon o ymborth. Yn ddïau, mae rhyw gymaint o'r cyfrifoldeb yn y 
mater hwn yn gorphwys arno ef ei hun, ond eto, pennod arbenig y wraig 
yw hon wrth reswm; arni hi yn benaf y mae y cyfrifoldeb yn gorphwys 
yn y cyfeiriad hwn. Y mae ambel) ddyn, rhaid addef, fel pe na fyddai 
yn alluog ìi werthíawrogi “ glanweithdra ;” nid ydyw erioed wedi dangos 
unrhyw foddhâd o'i blegid, nac unrhyw gymeradwyaeth iddo, ac y mae 
ambell un hyd yn nôd yn amlygu anfoddlonrwydd fod amser yn cael ei 
wario felly er ei fwyn; ond eithriadau yw y rhai yna, prin iawn hefyd. 
Dyn yw un fel yna â rhyw olwyn bwysig iawn yn ei fecdwl wedi myned 
oddiar ei hechel, os bu hi yno erioed, o ran hyny. Nid yw un felly yn 
werth ymresymu âg ef, na'i ddwyn yn esiampl; ond pe gellid gweled 
i'w waelod ynteu—ei brofi â hollol amddifadrwydd o'r peth hwn y mae, 
hwyrach, yn awr yn ei fwynhâu mewn cyflawnder, nid yw yn anmhosibl 
na cheid ef yn meddu y gallu neu y chwaeth y mae yn ceisio ei wadu. 
Rhodder i'r gweithiwr dŷ glân, a gwnaed yntau ei ran tuag at ei gael 
felly, os myn deimlo ei dŷ yn gartref. 

Y mae gan yr elfen hon eto gymhares, neu chwaer, a'i henw hi ydyw 
Trefnusrwydd, neu fel yr arall-aml-eirir weithiau, “ei le i bobpeth, a 
phobpeth yn ei le; ei amser ìi bobpeth a phobpeth yn eiamser.” Y 
mae y ddwy chwaer hyn hefyd fynychaf yn byw gyda'u gilydd, ond y 
mae yn bosibl fod eithriadau. Y mae trefnusrwydd, er yn anhebgor 
gyffredinol, eto yn arbenig angenrheidiol yn nghartref y gweithiwr, 
oblegid yn ei eiddo ef, y mae y “lle” a'r “ amser” yn brinach—yn f 
cyfyngedig nag yn eiddo eraill, ac felly y mae eu hiawnddeífnyddiad yn 
dyfod yn bwysicach. Mor brydferth ydyw gwêdd y tŷ hwnw (heb son 
am hwylusdod a chyfleusdra y mater), yn yr hwn y mae gan “ bobpeth 
ei le,” ac y mae pobpeth yn cael “eile.” Y mae y cwbl yn rhoddi i'r. 
edrychydd deimlad o heddwch a boddlonrwydd, a pha faint mwy y mae 


CARTREF Y GWEITHIWR, 180 


yn gwneuthur hyny i'r neb sydd yn preswylio yno. Mor wahanol ydyw 
gwêdd annedd arall y mae y rheol hon dan draed ynddi. Yno y mae y 
syniad o gyfyngder yn anwrthwynebol, ac y mae yn anmhosibl i un lai 
na chydymdeimlo â'r annhrefn a'r dyryswch. Ac yna y mae y gwahan- 
iaeth hwylusdod yn un mor neillduol, a'r gwahaniaeth hwnw yn cyn- 
nyrchu gwahaniaeth yn y tangnefedd. Rhodder “ei lei bobpeth, a 
phobpeth yn ei le,” ac arbedir mynydau, ïe, oriau lawer o chwilio di- 
amynedd, ac ystormydd lliosog a chynddeiriog o ddigofaint. Os esgeu- 
lusir y rheol hon yn nhŷ y pendefig (er mai nid yno y gwneir fynychaf), 
bydd yno weision a morwynion, ceffylau a chŵn, i redeg ymhob cyfeiriad 
i wneuthur i fyny am y diffyg—iì wneyd i fyny mor bell ag y gellir; ond 
yn nhŷ y gweithiwr, nid oes unrhyw gymhorth o fewn cyraedd. Rhaid 
iddo ef frwydro â'r anghyfleusdra ei hun, a myned drwyddi oreu y gallo, 
âr canlyniad yn aml iawn ydyw syrthio i brofedigaeth a magl “ natur 
ddrwg.” Y mae ei wraig (wedi cysgu dipyn hŵy nag arfer) â'i holl 
egni yn ceisio parotôi boreufwyd; ac oblegid esgeulusdra y nos o'r blaen 
l llestri swper heb eu trefnu, y mae yn methu “ yn ei byw ” cael 

hyd i “ daclau”” brecwast, ac felly yn fwy na llawn o frysa thrafferth ; ac 
yntau, y gŵr, yn methu taraw ar ei ddillad, yn poeni y wraig â chwest- 
iynau caledion yn eu cylch, yn achwyn oblegid ei gam, ac hwyrach cyn 
y diwedd, yn tybied yn brïodol defnyddio mesurau pellach o gwestiyno. 
'Does yna un i gynnorthwyo a chyfryngu, a mawr mor flin yr helynt yn 
aml, yn unig oblegid diffyg “trefnusrwydd.” Ychydig o sylw i'r rheol 
hon fuasai yn arbed y cyfan. Y mae hwylio llawn mor annyben, os nid 
yn fwy felly, bore Sabbath yn y teulu yna: dillad Sul y gweithiwr heb 
ymweled â hwy er y Sabbath o'r blaen, heb eu glanhâu na chyflenwi eu 
diffygion, a dillad y plant ar wasgar tua'r pedwar gwynt, heb fod un 
dewin yn gwybod ymha le; y cwbl yn un tryblith o annhrefn ; ac yna ar 
ol gorphen ymgasglu o'r elfenau, y mae yr ystorm yn dechreu teyrnasu ; 
y mae y Sabbath heb un ystyr i'r gweithiwr, wedi rhwyfo yn galed drwy 
dônau chwe' niwrnod o lafur tuag ato, a'r lle ddylasai fod yn gartref, 
ymron yn bobpeth gwahanol. Y mae y crwydryn yn byw îslaw eyraedd 
yr anghyfleusderau hyn, felly ni waeth heb fynegu deddf “trefnusrwydd” 
wrtho ef; y mae yn aros tu allan ac îslaw y cylch yr ydym yn siarad ynddo; 
&c y mae y cyfoethog, yntau, yn byw i fesur helaeth uwchlaw iddo. Y 
mae ei foddion helaeth, ei ystôr, ei gyflawnder, yn ei gyfodi uwchlaw llawer 
oanghyflensderau. Os bydd un dilledyn neu un pâr o ddillad yn digwydd 
bod wedi ei esgeuluso, wedi ei adael yn ddiffygiol o rywbeth, y mae gan- 
ddo ef un arall, lawer eraill, yn union wrth law ; os bydd yno ryw un angen- 
rhaid ar goll, wedi ei chamgyflêu, y mae yn ddigon hawdd cyflawni y 
diffyg, a hyny yn union, heb golli fawr o amser; ac eto, nid yw hyn yn 
cyfreithloni annhrefnusrwydd yn nhŷ a theulu y cyfoethog, nac yn ei 
wneuthur yn fwy dymunol; mae yn ei wneuthur dipyn yn fwy goddefol 
hwyrach. Ond y mae yr achos yn wahanol iawn yn nhŷ y gweithiwr; 
mo " mae yr anghyfleusdra yn cael teyrnasu heb un gwrthwynebiad— 
b ddim i ddarostwng ei rwysg, ac y mae y trychineb sydd yn canlyn 
yn wirofidus. Os ychydig sydd yn y tŷ, hawddaf i gyd rhoddi i bobpeth 
6ile prïodol; ond y mae yr achos yn wahanol iawn yn aml. Mewn 
d bur anaml ei dodrefn y gwelsom weithiau yr esiampl o'r diryw- 

ìM gwaethaf yn y cyfeiriad hwn—un mor eithafol fel y byddai raid 


190. CARTREF Y GWEITHIWR. 


chwilio hanner awr am bobpeth fyddai eisieu, a methu cael hyd iddo yn 
y diwedd, a'r lle hefyd heb fod ond cymhariaethol fychan. Oni fyddai 
yn ddymunol fod cartref y gweithiwr (bydded mor dlawd ag y byddo), 
mor drefnus, fel y gallai y gŵr a'r wraig daraw ar unrhyw beth yn eu 
meddiant fyddai yn angen arnynt ganol nos, a hyny pe dygwyddai y 
ganwyll fod wedi myned allan, ac heb fod yno un ar ei hol? Nid ydym 
yn petruso dyweyd fod hyn yn bosibl, pa fath bynag fyddo yr amgylch- 
iadau. Yr ydym droion wedi bod yn dystion o'r angenrheidrwydd 
neillduol am hyn yn nheuluoedd treífi gweithfaol ein gwlad, teuluoedd 
ein glôwyr, ein mŵnwyr, a gweithwyr cyffelyb, y rhai ydynt yn gorfod 
newid eu dillad ar eu dyfodiad gartref, ac felly roddi y dillad gwaith 
heibio dros weddill y prydnawn, hyd fore drannoeth. Y mae y cynhwrf, 
yr ystŵr, a'r chwilio, yn ambell un o'r tai hyn y bore, yn enwedig mewn 
achos o ddau neu dri, neu ychwaneg, o weithwyr yn troi allan yr un pryd 
(fel y mae yn aml), yn ddigon i gyírdanu un, a pheri iddo ddymuno yn 
hytrach na hyny gael yn yr anialwch ““lettŷ fforddolion,” neu ddymuno 
adenydd eryr i allu ehedeg yn ddigon pell o gyraedd sŵn bodau dynol, 
Pa faint ydyw anghysur y preswylwyr eu hunain, ydynt fel hyn bob 
boreu yn gorfod pasio drwy yr ystorm genllusg hon, nid ydym yn 
gwybod; ond y mae yn sicr, dybygem, ei fod yn gymaint fel y gallent 
werthfawrogi gwaredigaeth o hôno. Dylai fod yn y cyfryw dai ystafell 
fechan bwrpasol i roddi y dillad gwaith ynddi, ac nid un i'w taflu i 
mewn iddi rywfodd chwaith, yn esgeulus a diofal, ond i'w crogi ar 
fachau, er hwylusdod a glanweithdra. 

“Ei amser i bobpeth hefyd, a phobpeth yn ei amser.” Trosedd 
cyffredin iawn o'r rheol hon ydyw peidio rhoddi y plant yn eu gwelyau 
mewn pryd, ac felly beri aflonyddwch ac anghysur i'r gweithiwr blin ar 
ei ddyfodiad adref. Os na châ y gweithiwr fyned i'w wely yn bryd- 
lawn, nid all fyned i'w waith yn brydlawn, na bwrw ei ludded chwaith, 
fel y byddai ddymunol; felly bydd y cwbl yn myned “ochwith.” Y 
mae cadw y plant i fyny yn hwyr, nid yn unig yn niweidiol iddynt eu 
hunain, ond hefyd yn sior o fod yn yspeilio y gweithiwr o'r tawelwch a'r 
orphwysfa sydd mor gyfiawn ac angenrheidiol iddo i'w cael ar derfyn y 
dydd, er ei gysur a'i iechyd. Y mae hyn hefyd yn fwy pwysig iddo ef 
nag i eraill ar amryw gyfrifon, er nad all ei fod yn ddibwys mewn un- 
rhyw gysylltiad. Unwaith eto yr ydym yn dyweyd fod ei dŷ yn fychan, 
fel, os bydd yno dwrw ac aflonyddwch, nad all ddianc o hôno; bydd yn 
rhaid iddo ei ddyoddef, ac wrth fethu ymgymmodi â hyny, y mae llawer 
un yn “myned o'i go',” ac yn cilio i gegin arall. Y mae ei lafur beunydd- 
iol hefyd yn gwneuthur gorphwysfa mor anhebgorol iddo; a phan y 
gall y cyfoethog a'r hamddenol gael y mwynhâd hwnw pryd y mynont, 
y masnachwr ei gael y bore, hwyrach, yr amaethwr ganol dydd, ei 
unig gyflêusdra ef, y gweithiwr, i'w gael, ydyw yr hwyr a'r nos; ac y mae 
y rhwystrau a deflir i'w fîordd i'w gael y pryd hwnw, pan y gellir oddi- 
wrth hyny, yn droseddau pur ysgeler. Mor ddymunol ydyw, pan fyddo 
y plant yn cael eu rhoddi i orphwys ar awr gynnar, a'r gweithiwr felly yn 
cael mwynhâu ei hwyr mewn tawelwch gyda ei wraig, i orphwys ac ì 
ystyried ei faterion. Nid ydym wrth ddyweyd fel hyn yn anghofio fod 
y tad yn dymune ac yn hoffi cwmni ei blant; nac ydym; ond “y mae 
amser i bobpeth,” ac i aflonyddu ei heddwch ar awr hwyr, y mae yn dra 


CARTREF Y GWEITHIWR, 191 


thobyg nad all hyd yn nôd cwmni ei blant fod yn beth i'w ddymuno— 
fod yn amserol. Tuag at i'w dŷ fod yn gartref i'r gweithiwr, y mae yn 
rhaid iddo gael mwynhâu ynddo fesur o dawelwch a gorphwysdra, o 
hamdden a boddlonrwydd ; ac yr ydym yn tybied fod yn anmhosibl iddo 
gael hyny, heb fod trefnusrwydd yn elfen neillduol yn ngweithiad y cyn- 
Ì—nm teuluol allan. Ac nì ddylem anghofio dyweyd, rhag iddo ef 
anghofio ystyried, fod y rheol hon i'w chydnabod gan y gweithiwr ei 
hon yn gystal â chan ei wraig. 

Y mse y plant yn debyg o fod fel eu mham, bydded hi fel y byddo, 
fel nad oes eisieu cyfeirio yn neillduol atynt hwy, ond nid yw esiampl 
dda y wraig bob amser mor lwyddiannus gyda'r gŵr; ymae yn bosibl 
fed trefnusrwydd yn ei foddhâu, ond heb fod yn ei ddiwygio—yn ei 
newid i'r un ffurf ; ac y mae ei esgeulusdra ef yn gorlwytho ei wraig, yn 

ei thrafferth yn anghyffredin. Os oes. yna ardd, pa le mae 
yr ychydig offer i'w thrîn yn cael eu cadw? A oes yna dŷ bychan, neu 
shed mewn rhyw gongl iddi at y pwrpas hwnw, fel y dylai? _ Beth am y 
tanwydd? Pa natur bynag ydyw, dylai fod yna gongl gryno i'w dderbyn 
Si gadw. A ydyw amgylchoedd yr ardd yn daclus a dïogel, a. holl 
daclau. y fferm fechan yn gryno ac yn eu lle? Ochr y gweithiwr ei hun 
yw hona, a lliaws o fanylion eraill y gellid cyfeirio atynt, a gofaled yntau 
âm atebion boddhiol i'r cwestiynau yne a'u cyffelyb. Y mae yn sior y 
deil y gwirionedd hwn i'w gymhwyso at lawer achos heblaw un arbenig 
y gweithiwr; ond yn ei fyd bychan llafurus ef, y mae yn bur bwysig. 
Haued y gweithiwr a'i wraig ynte yn y tir hwn, ac yr ydym yn sicrhâu 
iddynt gnwd gwerthfawr. 

Yr ydym yn teimlo mai rhyw grwydro oddiamgylch y dirgelwch y 
soniem am dano ar y cychwyn ydym wedi ei wneuthur hyd yn hyn, & 
chyfeirio at ei allanolion: neu yn hytrach, fe allai, aros yn y cyntedd, 
a cheisio ei ddesgrifio, y mae arnom flys beilach myned yn nes i 
mewn, sangu i “gysegr” y dirgelwch, ao i'w “'gysegr sancteiddiolaf” 
hefyd, os gallwn (ac os prïodol cymeryd benthyg y fath ymadrodd 
cysegredig), & dywedyd yr hyn a welwn. Yr ydym fel o'r blaen, 
yn meddwl am ddirgelwch gwneuthur nen gael tŷ yn “gartref,” tŷ 
y gweithiwr hefyd mewn modd arbenig. Nid ydym am ymdroi ne- 
mawr bellach, ond nodi yn frysiog rai o'r pethau mwyaf neillduol, 
Dyna y peth cyntaf sydd yn tŷnu ein sylw yn y cyfeiriad hwn, 
a'r peth penaf hefyd, Cariad a'i ffrwythau, serchogrwydd a_charedig- 
twydd. Dyma yn ddïau sydd yn rhoddi anadl yn y cyfan. Tybed 
nad giym wedi cael hyd i hanfod y dirgelwch? Braidd na thybiem 
ein 


Y mae y gwirionedd hwnw yn gyflawn o ystyr o hyd, ac i fod felly 
byth, “ Gwell yw pryd oddaillle byddo cariad, nag ŷch pasgedig a châs 
gydag ef.” Iê, gwell ydyw annedd bur gyffredin, a llawer o anghyfleus- 

u yn perthyn iddi, os bydd “ cariad” yn teyrnasu o'i mewn, nag un 
dra ardderchog ae phwrpasol, os yn amddifad o hôno. Nid ydym yn 
cyhoeddi athrawiaeth ddyeithr mewn un modd, wrth ddyweyd fod 
“eariad yn euddio,” neu yn gwneyd i fyny, am lawer o ddiffygion. Os 
gofynir i ni a ydym yn gallu tybied cartref yn meddu y perffeithiau y 
tyleiriwyd atynt yn flaenorol, heb fod yn meddu yr elfen anhegorol 
lon, yr ydym yn ateb ein bod. Yr ydym wedi gweled achosion felly, 


199 CARTREF Y GWEITHIWR. 


ond yn amlach, achosion o ddiffyg y pethau hyny—diffyg pobpeth 
sydd werthfawr a rhagorol, fel ffrwyth diffyg cariad. 

Y mae dygiad i fyny, arferiad a “synwyr cyffredin,” yn abl gwneyd 
llawer iawn; ond os bydd amddifadrwydd cariad, bydd rhywbeth mor. 
bwysig âg anadl bywyd yn eisieu, bydd yno ddiffyg nad all dim ei wneyd i 
fyny. Y mae gan y cyfoethog lawer o adnoddau i droi atynt i geisio gwneyd 
diffyg fel hwn i fyny. Os na fydd serchogrwydd ar wyneb ei wraig, bydd 
ei sidanau o'i chwmpas, a'i hardderchogrwydd ymddangosiad, yn ei 
alluogi, hwyrach, i dalu iddi rywfath o warogaeth, a bydd ganddo ystafell 
i droi iddi o ffordd tywyllwch ei gŵg, a'i lyfrgelli droi iddi am bleser, 
a'i feirch a'i gerbydau i'w defnyddio er ei ddifyrwch. Ond druan o'r 
gweithiwr! Os na fydd gwên yn addurno gwyneb ei wraig ef, a char- 
edigrwydd yn dyferu o'i dwylaw, bydd ei unig ffynnonell (ddaearol) ef o 
gysur wedi sychu. Ni fydd yn achos ei wraig ef felly ddim wedi ei adael 
i ddiogelu urddas ac edmygedd, ac i'w alluogi yntau i roddi iddi y parch 
dyledus. Os geill wneyd hyny, ei fuddugoliaeth ef a fydd. Y mae yr 
un peth yn wir yr ochr arall, mewn cysylltiad âg yntau, ac ar rai ystyr- 
iaethau, y mae yn wir pwysicach. Y mae felly o gymaint âg y mae yr 
esiamplau o hôno yn fwy cyffredinol, ac hefyd o gymaint âg y mae 
awdurdod y gŵr ar y wraig yn gwneuthur ei ŵg ef yn drymach, yn an- 
hawddach ei ddwyn, ac, yn gyffredin, yn fwy difrifol yn ei ganlyniadau. 
Yn gymaint hefyd âg mai y “llestr gwanaf” yw y wraig, y mae diffyg 
gerchogrwydd yn ei gŵr tuag ati yn arf digon nerthol i'w chymeryd hi 
ymaith â'i ddyrnod, a gŵg parhaus ar ei wyneb, heb dybied dim ymhell- 
ach, yn abl difa nerth ei hysbryd, a'i dwyn hi “mewn gofid i'r bedd.” 
Ond lle y mae cariad yn teyrnasu, serchogrwydd a charedigrwydd yn 
cael eu harfer, parch priodol yn cael ei roddi, a gofal manwl yn cael ei 
gymeryd y naill tuag at ac am y llall, y mae yno i ryw fesur, yn ddïau, 
sylweddoli ystyr “cartref.” Y mae gŵr y tŷ hwnw yn bur debyg o fod 
yn prysuro adref o bob man, ac o bob swyn, ac yn aros yn ei gartref cyhyd 
ag y gallo, nes y byddo raid iddo ymadael. Y mae yn amlwg y ceir eithr- 
iadau, fel pan mae un, yn hollol ddiachos, yn ymwrthod â'i gartref llawn 
o serch, er dilyn cwmpeini y dafarn. Y mae hyn i'w briodoli i swyn y 
dïodydd meddwol, yr hwn a ymddengys fel yn gorchfygu rheswm, ac yn 
yspeilio serch, pan fyddo un wedi myned ymhell i'w afael. Pa bryd y 
cymer dynion rybudd, ac y deallant y perygl yn y cyfeiriad hwn? Nid 
ydym, fel y sylwasom ar y dechre, yn tybied fod ein testun y tro hwn yn 
arwain at yr ochr hon i'r mater, onidê buasem yn ceisio ymhelaethu ar y 
dinystr sydd ar gartref y gweithiwr gan y gelyn rheibus hwn, meddwdod! 
Y mae y drychau o hyn a ddengys cymdeithas yn dorcalonus i'r eithaf, 
yn echryslawn, yn ofnadwy! Edrych ynddynt dro, fel y dywed y bardd, 
**ŷr galon graig i wylo.” Oes, mae miloedd o weithwyr Cymru yn 
anrheithio eu cartrefi, ac yn eu taflu eu hunain a'u teuluoedd i ganol y 
ffordd fawr, ïe, i garchar, drwy eu blŷs at y pethau meddwol! O na 
wawriai bore hyfryd diwygiad! _“ Cyfoded Duw, gwasgared ei elynion.” 
Y mae meddwdod yn elyn Duw yn gystal âg yn elyn dyn, ac oblegid 
hyny yr ydym yn gryf ein gobaith y gwelir cyn hir ddydd ei lwyr ddar- 
ostyngiad. 

Ond son yr oeddem fod cartref llawn o serch, pa mor isel a thlawd 
bynag, â 8wyn cryf ynddo i dŷnu y gweithiwr iddo, a'i gadw ynddo. 


CARTREF Y GWEITHIWR. 193 


Braidd y mae eisieu ysgrifenu deddfau i gariad weithredu wrthynt, y 
mae yn gwneyd yn burion ei hun. Y mae ei gynlluniau i foddhâu a 
dedwyddu yn gywrain o'r fath gywreiniaf. Hwyrach mai ei brif ffrwythau 
yn y cyfeiriad hwn, fel y soniwyd, ydynt serchogrwydd a charedigrwydd— 
bydd i'r naill barchu y llall, y wraig y gŵr, a'r gŵr ei wraig, ac arfer tuag 
at eu gilydd bob caredigrwydd o fewn eu gallu. Wrth weled hyn, mae 
y plant yn cael eu dysgu yn yr un peth, i barchu eu tad ac i'w garu, ac 
i ddyfeisio gweithredoedd o garedigrwydd ar ei ran. Braidd na feddyl- 
ìem fod esiampl y fam yn ddigon yn y cyfeiriad hwn, ac mai diffyg yn 
hono yw yr achos o ddiffyg yn y plant. Y mae yn bosibl fod eithriadau ; 
ond yn yr achosion hyny pan fyddo y fam yn ei lle, bydd cariad yn eu 
dysgu pa fodd ìi weithredu. h 

Yn awr yr ydym yn ceisio dangos hyn fel anhebgor fawr “cartref y 
gweithiwr'”—ei eiddo ef yn neillduol, un sydd, o angenrheidrwydd am- 
gylchiadau, yn amddifad o lawer o bethau fuasent yn rhywfath o help i 
ddyoddef y golled o hôni._ Ydyw, y mae serchogrwydd eì wraig, ei llon- 
der yn ei dderbyn, a'i charedigrwydd yn ei wasanaethu, yn peri i lawer 
gweithiwr anghofio ei holl ludded ar unwaith, a theimlo yn wrol ar gyfer 
diwrnod arall o lafur, a hyny cyn bwrw ymaith ludded y dydd hwnw; 
pan y mae anserchogrwydd gwraig arall yn peri i'w gŵr braidd edifar- 
hâu myned al]an i'w waith, neu yn hytrach edifarhâu dyfod adref oddi- 
wrtho. Y mae cariad yn cynnyrchu ufudd-dod, fel yn lle ymrafaelio 
ynghylch “pwy sydd i fod yn ben,” a rhyw dwrw felly (nad oes gan y 
gweithiwr blin, pe c'ai “chware têg,” a phe rhoddai chware têg iddo ei 
hun, ddim nerth yn ngweddill i'w ddadleu), y mae y gŵr a'r wraig y 
mae cariad yn teyrnasu yn eu calonau yn ymgystadlu yn hytrach mewn 

thu eu gilydd. Sut y mae yn bosibl i deulu trafferthus y 
gweithiwr fyned ymlaen heb hyn? Y mae ei ysgwyddau ef ac eiddo eì 
wraig yn plygu dan eu beichiau, fynychaf—eu beichiau o lafur a phryder; 
ac heb feddu y cydymdeimlad ìlwyraf â'u gilydd, ac ymarfer y serchog- 
rwydd mwyaf at eu gilydd, nid ydym yn gweled pa fodd y mae yn bosibl 
iddynt dŷnu eu cwys i ben. Os mynir cael cartref yn gartref gwirion- 
eddol, yn ddïau dyma brif ran y dirgelwch—rhaid i gariad deyrnasu yno. 

Yn îswasanaethgar ìi gariad, y mae “synwyr cyffredin” yn ymddangos 
yn bur werthfawr ac angenrheidiol, ac yn meddu lle penodol ymhlith 
dodrefn y cyfeiriad hwn. 

Pa beth yn gywir a ddylid eì ddeall wrth “synwyr cyffredin,” nid ydym 
ar hyn o bryd am gynnyg penderfynu; bydd yn ddigon i ateb y pwrpas 
presennol i gymeryd yr ymadrodd yn ei ystyr gyffredin a chynnefin. 
Pa mor bell y mae ar gartref y gweithiwr fwy o angen yr anhebgor 
hon na chartref rhywun arall, nid ydym chwaith am benderfynu. Pe 
na fyddai yr achos felly o gwbl, hwyrach na íyddai yn anmhrïodol 
erybwyllhyn. Ar yr un pryd, ar rai cyfrifon, tybiwn y gellir profi ei fod. 

Y mae y gweithiwr a'i wraig yn troi mewn cylch, ac yn cyfarfod am- 
gylchiadau, ydynt mewn modd arbenig yn gwneuthur mesurau teilwng 
or hyn a adnabyddir fel “ synwyr cyffredin” yn anhebgorol angen- 
rheidiol, ac ni fydd yn eu hachos hwy ddim i wneuthur i fyny yn y 
mesur lleiaf am y diffyg o hôno. Y mae ganddynt ryw feistr neu 
uchafiad i'w gydnabod, ìi ufuddhbâu iddo, heb anufuddhâu i lais eu 
cylwybodau; a chymydogion i droi yn eu mysg, nad yw bob amser, 


194 OCARTREF Y GWEITHIWR. 


hwyrach, yn hawdd iawn eu dyoddef. Y mae ganddynt brawfiadau 
manwl ar eu hamynedd a'u dyoddefgarwch i fyned drwyddynt, yn eu 
cartref ac oddiallan iddo, fel y mae eu ffŷniant a'u llwyddiant yn 
ngwyneb y cwbl yn dybynu llawer ar y mesurau o “ synwyr cyffredin ” 
a foddant i'w dwyn allan i gyfarfod y gwahanol alwadau hyn. Y mae 
hyn yn dwyn cysylltiad arbenig â'r wraig, oblegid os bydd hi yn weddol 

yn y peth yma, gall wneyd i fyny, ì fesur helaeth, am ddiffygion 
ei gŵr, pan na all ef, o herwydd rheswm sydd yn adlewyrchu tipyn o 
fri ar y “ rhyw dêg,” lwyddo agos gystal i gyflawni eì diffyg hi yn yr un 
cyfeiriad. Yn yr achos rhyngddi a'i gŵr hefyd, y mae ei llwyddiant 
i'w wneuthur ef yr hyn y dylai fod, iddi hi ac i'w blant, yn dybynu 
llawer ar ddyfais ei synwyr cyffredin. Os yn amddifad o hyn, nid oes 
ganddi fawr o ddim i'w chymeradwyo ger bron ei gŵr. Yr oedd gan 
eraill eu cynnysgaeth, eu haur a'u harian, eu tai a'u tiroedd, ac ni bydd- 
ânt yn ol o goffâu hyny, os dygwydd i'w harglwyddi angbefio, a dangos 
siomedigaeth oblegid y cyttundeb a wnaethant. Nid oes gan wraig y 
gweithiwr un noddfa o'r fath yna i droi iddi, un gymeradwyaeth o'r fath 
yna i gael ei chymhorth; ond os ydyw yn ymddaeblygu yn ddynes 
bwyllog a synwyrlawn, y mae ei gŵr, er gwaethaf peb aflwydd, yn teimlo 
ei hurddas, ac yn sylweddoli ei fod wedi cael trysor gwerthfawrocach na 
gêmeu. Mae y diffyg synwyr a amlygir gan lewer gwraig wedi 
€wneuthur ei gartref i lawer un yn annyoddefol, yn nŷth llawn o ddrain, 
un y bydd yn ofid i'w galon droi iddo, ac yn boen iâdo aros yndde, pan 
y dylasai fod yn hollol i'r gwrthwyneb, yn erweddíe esmwyth, un y 
byddai ei galon yn hiraethu am dani. 

Anhebgor arall wasanaethgar iawn yn y cyfeiriad hwn ydyw Addysg, 
rhyw fesurau o wybodaeth a diwylliant meddyliel. Nid ydym yn am- 
aaheu na fu llawer gweithiwr pur anllythyrenog, ei wraig yn gymaint 
felly ag yntau, yn abl i ddeall yn bur drwyadl ddirgelwch cartref, ond aid 
heb deimlo ei golled yn ddiau, a theimlo yn ddwys hefyd. Y mae gen 
eraill en gorehwylwyr a'u hathrawon cyflogedig î «dysgu en plant, oad 
y mae yn rhaid i'r gweithiwr wneyd y cwbl ei hun ya ei fyd bychan ef. 
Er nad yw ei holl amgylchiadau ond cymhariaethol ddibwys, eto y mae 
eisieu gofalu am danynt, ac yn arbenig y mae arno eigìeu cyfarwyddo ac 
arwain ei blant; nid oes un a wna hyny yn eì le. Gall eu gŷru i'r ysgol 
am nifer o fisoedd neu flynyddoedd, mae'n wir; ond bydd ei ran ef e'n 
hyfforddiant yn aros o byd heb ei rhoddi, a bydd effaith hyny arnynt 
hwythau, hwyrach, hyd derfyn eu hoes. Y mae y diffyg hwn yn myned 
yn llai amlwg o hyd, o drugaredd, fel y mae eyfryngau addysg yn llïosogi, 

a thrwy hyny mae llwybrau anghyfleusderau pwysig i gartref y gweith- 
iwr yn cael eu symud. Eled y cerbyd hwn eto yn 6i 

addysg—fel y caffo holl blant ein gwlad, yn fechgyn a merched, eu 
parotôi yn brïodol ar gyfer y byd. 

Yn awr, yr ydym yn cymeryd y cam diweddaf; ac wele, y mee OaMucvynDn 
yn ymddangos o'n blaen fel perffeithrwydd a choron y cyfan yn yr holl 
anhebgorion, heb yr hon nid all yr adeiladaeth, pa mor brydferth, a chref, 

& chyflawn bynag, fod yn orphenol.. Nid ydym am waêu nad yw yn 
bosibl i'r gweithiwr y mae ei gartref yn cynnwys yr elfenau & nodwyd, 
ddesll ystyr y gair yn bur dda, sylweddoli y meddylddrych yn bar gyf- 
lawm; &0 y mae yn sior íod llawer o'r cyfryw a.deimlent yn bur anghar- 


CARTREF Y GWEITHIWR. 105 


edig tuag at'y neb a feiddiai ammheu fod ganddynt gartref yn holl ystyr 
í gair; ond eto nid ydym yn petruso ysgrifenu am bob achos felly, 
ydded mor dêg ae ffafriol ag y byddo, am bob achos nad ydyw crefydd i 
fewn ymhlith y dodrefn, fod yno wagder a diffyg, gwagder hefyd na 
ellir eì gyflawni—na ellir agos eì gyflawni â dim arall. Y mae yno 
beth mor bwysig a'r “gogoniant” yn eisieu; rhywbeth a ddyrchafai y 
tŷ a'r teulu ìi flafr a chymeradwyaeth arbenig y Goruchaf, ac a fyddai 
yn gyfrwng cymundeb rhyngddo â'r nefoedd; ïe, a ddygai y cartref 
hwnw i feddu rhyw gymaint o ystyr y cartref tragywyddol, yr “ or- 
phwysfa 8ydd eto yn ol.” — Hyd nes cael hyny, bydd yr adeiladaeth, pa 
mor hardd a chymhwys bynag, tu allan ì derfynau y deyrnas sydd yn 
rhoddi ystyr i bethau, y deyrnas ysbrydol; y tu fewn i hono yn unig y 
mae pethau yn meddu gwir werth a gwir ystyr. Er mai yr un fydd y 
tŷ, yr un fydd yr ardd, a'r un fydd y dodrefn, wedi i wir grefydd gael 
ei gollwng i fewn â chynt, y mae yna gyfnewidiad annhraethol er hyny; 
y mae yna ddyrchafiad nad oes mesur arno. _ Yr oedd yn cael ei alw yn 
gartref o'r blaen; yr oedd y perchenog yn tybied ei fod felly yn sicr ac 
yn gyflawn, ond yn awr y mae yr enw wedi ei gadarnhâu â sêl y llywodr- 
aeth Ddwyfol; y mae eì lease wedi ei sicrhâu yn y llŷs uchaf; y mae 
gan ei berchenog hawl ar yr enw bellach, i'w ddefnyddio, ac y mae y 
cwbl wedi ei nodi allan fel rhan o berchenogaeth arbenig y nefoedd. 
Rhyw ddarn o'r deyrnas ysbrydol bellach ydyw y tŷ yna a'r cwbl sydd 
ynddo, ac nid yw yr hyn a elwir ar y ddaear yn “ Notice to guit” i'w 
berchenog, yn cael ei adwaen wrth yr enw hwnw y tu arall i'r llên ; yno 
nid yw ddim amgen na symudiad o un ystafell i'r llall. Y mae y gwahan- 
iaeth yn yr ystafelloedd yn wir yn annhraethol; y promotion i'r gweith- 
iwr yn deilwng o'r neb a ddywedodd, “ Yr wyf fi yn myned i barotôi lle 
i chwi,” yn ogoneddus iawn ; ond y mae ystyr y cwbl wedi ei ddeall o'r 
blaen, er ys llawer o flynyddoedd, yn cael ei brofi i fesur byth er pan 
agorwyd i'r Hwn a ddywedodd “ Wele, yr ydwyf yn sefyll wrth y drws, 
ac yn curo,” ac y dywedwyd wrtho, “ Tyred i mewn, fendigedig yr Ar- 
glwydd.” Iê, crefydd wir sydd yn gwneyd cartref yn gartref llawn; y 
Bibl ar y bwrdd, ac yn y galon, a gweddi yn y genau ac yn yr ysbryd. 
Mae hyn wedi gwneuthur llawer bwthyn Oymreig, digon llwyd ac 
anmharus ei wêdd, yn “ borth y nefoedd "—yn nefoedd ar y ddaear, ac 
y mae yr adgof am dano yn dwyn tôn gref o hiraeth i mewn i ysbryd 
ambell fachgen yn nghanol gwychder & mwynderau prif ddinasoedd 
Lloegr. Y mae yn methu sylweddoli y gair “cartref” byth wedi gadael 
amgylchoedd hen fwrdd y “ Bibl mawr” ar aelwyd ei rïeni. Yr oedd 
y bwthyn hwnw wedi eì dderbyn i ymdrafodaeth masnach y “' deyrnas 
nad yw o'r byd hwn.” _ Yr oedd rhyw ran o'r fasnach hono yn cael ei 
thrafod ynddo bob dydd, a swyddogion y llywodraeth yn ol a blaen 
Bio yn barhâus: pa mor isel bynag, yr oedd hwnw yn “gartref.” 
8 crefydd yn unig sydd yn abl llanw enwau o ystyr. Mae llawer o 
Meiladau y byd yma yn dwyn enwau llydain, meithion, ac ymhôngar 
iawn, ond mor wâg o ystyr, hwyrach, â gwagler ei hun; ond pan wnelo 
tefyld y tŷ yn etifeddiaeth iddi ei hun, pan gydnebydd hi ei enw, y 
IMe yn union yn dyfod yn fwy na llawn o ystyr—yn orlwythog o ystyr, 
â mewn canlyniad yn cael ei ddïogelu byth ar lyfrau y nef. Nid ydym 
Wn ddyweyd fod hyn yn íwy anhebgorol i gartref y gweithiwr nag i 


196 EMYNYDDIAETH. 


gartref y masnachwr a'r boneddwr; y mae yn ddigon i ni ddyweyd ei fod 
ymhob cylch yn anhebgorol i wneyd cartref yn gartref. Ar yr un pryd, 
hwyrach fod cyflêad y gweithiwr yn y cylch y mae ynddo, mewn 
amgylchiadau cymhariaethol gyfyng, yn lliw pur fanteisiol ar gefn y 
darlun i ddangos y cyfoeth diderfyn sydd yn nghadw iddo yn nhrefn yr 
iachawdwriaeth, ac yn cael ei gynnyg iddo yn yr efengyl. Cymered yr 
awgrym, a defnyddied y cyfleusdra i wneuthur ei hun felly yn “ gyf- 
oethog tuag at Dduw” â'r cyfoeth nad yw “lladron yn eloddio drwodd 
i'w ladrata.” 

Gyda hyn, yr ydym yn gadael y mater, gan ddymuno heddwch a 
ffyniant '* cartref y gweithiwr;” a chan ddymuno, os dygwydd i'r llinellau 
hyn gael rhedeg drostynt gan lygad a meddwl rhyw frawd o weithiwr, y 
bydd iddynt fod yn foddion i ychwanegu rhyw gymaint ar eì hapusrwydd, 
i oleuo rhyw gymaint ar ei ddeall, a'i alluogi i fendithio trefniadau 
trugarog y Nef. 





EMYNYDDIAETH. 


V.— SALMYDDIAETH Y OYMRY; EDMUND PRYS, A'R SALMAU CAN. 
RHAN I. 


CAFODD y Saeson yr Ysgrythyrau yn eu hiaith eu hunain ymhell o 
flaen y Cymry, er darfod i'r Cymry yn ffurfiol ymwrthod â Phabydd- 
iaeth ar yr un amser a hwythau. Bu dygn dywyllwch o anwybodaeth 
yn hir orchuddio ein gwlad, o herwydd amddifadrwydd o Air Duw, â 
diffyg gweinidogion ffyddlawn i'w bregethu. Ac wedi cael allan y ddy- 
fais werthfawr o argraffu, bu yn agos i gan' mlynedd cyn gwneyd defn- 
ydd o honi i daenu goleuni gwybodaeth ymysg ein cenedl. Yn 1567 y 
cafwyd y Testament Newydd, o gyfieithiad William Salesbury, ac yn yr 
un flwyddyn, Y Llyfr Gweddi Cyffredin, o gyfieithiad yr un gŵr. Ar 
graffiad mawr ydoedd, at wasanaeth yr Eglwysi; ond caed argraffiad ar 
blŷg bychan o'r un llyfr yn 1586. Cynnwysai yr argraffiadau hyn y 
Salmau mewn rhyddiaith rai blynyddau cyn i'r Bibl yn gyflawn gael ei 
ddwyn allan yn Gymraeg. Yr oedd cyfieithiadau William Salesbury, 
er gwerthfawroced oeddent, yn anfanteisiol i'r werin, oherwydd dyeithr 
wch y llythyreniad a arferwyd ganddo, ac anystwythder yr iaith; ond y 
Dr. Morgan, yn ei gyfieithiad ef o'r holl Fibl, yn 1588, a ddŷg i mewn 
welliant dirfawr yn llythyraeth yr iaith, ac ystwythder a llithrigrwydd y 
cyfieithiad. Erbyn hyn yr oedd ein cenedl wedi cael yr Ysgrythyr Lân 
yn yr iaith a ddeallent, a llawer, yn ddiammheu, yn gwerthfawrogi eu 
braint, er nad oedd y Bibl eto wedi ei ddwyn i gyraedd y cyffredin 
bobl, ond yn unig yn cael ei ddarllen yn y gwasanaeth crefyddol yn yr 


EMYNYDDIAETH. 19? 


Eglwysydd. Aeth blynyddoedd meithion heibio ar ol hyn, heb i un 
ddarpariaeth gael ei gwneyd er dwyn ymlaen ganiadaeth grefyddol yn 
yr Eglwys. Hyd yn hyn, ni feddai y Cymry brylyd lia>th zymhwys i'r 
cyfryw wasanaeth. Yr oedd y Cymry dysgediz a gwladgarol a breswyl- 
ient yn Llundain yn y blynyddau hyny, wrth sylwi ar y dull gwresoz a 
a hyfryd y dygid ymlaen ganiadaeth eglwysig ymysg y Saeson, yn 
teimlo yn awyddus a hiraethus am i'w cenedl eu hunain yn Nghymru 
gael mwynhâu y gyffelyb fraint. Ond hir y bu, er dwysed y teimlid y 
diffyg, cyn i neb anturio braidd ddim er cyflawni yr amcan dymunol. 
Y mae Morys Kyffin, yn ei “ Lythyr anerch at y Darllenydd Oristion- 
ogawl,” sydd yn rhagflaenu “ Diffyniad Ffydd Eglwys Loegr,” gan yr 
esgob Jewel, o'i gyfieithiad ef, yn ysgrifenu (yn 1594) fel hyn :— 


“Gwaith rheidiol iawn fyddai troi'r Psalmau i gynghanedd Gymraeg; nid i gy- 
nghanedd englyn, nao owdl, nachywydd, nao i fath yn y byd ar gerdd blethedig ; o her- 
wydd felly ni ellir byth troi na'r Psalzau na dim arall yn gywir. Eithr i'r fath fesur a 
thôn cynghanedd ag sy' gymeradwy ymhob gwlad a ddiwygiwyd drwy dderbyniad 
dysgleirdeb yr efengyl; ac fel y gwelir yu y Saesoneg, Scotiaith, Ffrangaeg, iaith Ger- 
mania, iaith Jtali, a'r cyfryw; fel y gallo y bobl gâuu i gyd ar unwaith yn yr Eylwys, 
yr hyn beth a fyddai ddifyrwch a dyddanwch nefol iddynt yn y l'ìu a chartref Am 
Euglyn, neu Owdl, neu Gywydd, fe ŵyr pawb nad cynnefin ond i un dyn ar unwaith 
gânu yr un o'r rbei'ny. Heblaw hyny, ni wasanaetha tôn yr un o honynt i gerdd ys- 
brydol uchelfraint; a_phe gwasanaethai, eto cabledd mawr yw cymysgu cerdd yr 
Ysbryd Glân yn yr un dôn ganiad â cherdd faswedd ofer. Rhaid i'r neb a gychwyno 
hyn o orchwyl cysegr, ddeall amryw ieithoedd dysgedig, megys na roddo efe un gair yn 
y gynghanedd ond a fo gwbl gydsyniol â meddwl yr Ysbryd Glân. Pettai genyf y 
seibiant a'r hamdden sy' gau lawer, cyntaf peth, a chwennychaf poen a gymerwn i arnaf 
fyddai tueddu at hyn o waith, ar ol cydsiarad â dysgedigion Cymru ynghylch pa ddull 
& math ar gynghanedd a debygid oreu a chymesuraf i hyn o dduwioldeb.” 


Wrth y dyfyniad hwn, gwelir fod yr ysgrifenydd yn ystyriol o'r 
anhawsdra i gael yr amcan canmoladwy i ben, er mor ddymunol a 
rheidiol ydoedd; ac er y teimlai yn awyddus i ymgymeryd â'r gorchwyl 
ei hun, ac yntau yn Gymro da ac yn fardd, eto mae yn debygol na 
chafodd ete byth hamdden i hyny. Ei frawd (fel y tybir), Edward 
Kyffin, a wnaeth y cynnygiad cyntaf drwy gynghaneddu ychydig nifer 
o'r Salmau “ er prawf yn unig,” y rhai a gyhoeddwyd yn Llundain gan 
Thomas Salesbury, yn 1603, dan yr enwad,—'* Rhann o Psalmae 
Dafydd Brophwyd, i'w canu ar y dôn arferedig yn Eglwys Loegr.” Yn 
ei “ Lythyr at eì geredigion wladwyr,” sydd fel rhagymadrodd i'w lyfryn, 
dywed fel hyn:—'“Wrth weled a chlywed mor brydferth ac mor hyfryd 
yr ydys yn moliannu Duw yn yr holl Eglwysi lle mae'r efengyl yn cael 
rbyddid, ond yn Nghymru yn unig, wrth ganu Psalmau Dafydd, hyny a 
wnaeth i mi (er gogoniant i'r Arglwrdd a chariad i'm gwlad) ddangos 
fy ewyllys da yn cychwyn hyn o waith, ar ddechre cynghaneddu hyn o 
Psalmau yn nesaf ag y gellais at feddwl yr Ysbryd Glân, fel y cefais 
hwynt yn ysgrifenedig yn yr Ysgrythyrau.” Ac am y cynghaneddiad, 
dywed fel hyn :—*“' Yr hwn fesur cynghanedd sy' gymhwysaf ei ganu 
gan yr holl gynnulleidfa ar unwaith.” Math o awdl-gywydd ddigy- 
nghanedd yw mydryddiaeth E. Kyffin ar y Salmau, ar y gyhydedd lefn 
neu seithsill, ond y mae yr aceniad yn afreolaidd, a'r mesur yn fynych 
yn ddiffygiol neu yn ormod. Mae yn anhawdd dyfalu paham na fuasai 
yn defnyddio y mesur lglwysig, fel ei gelwir weithiau, 8ef y Mesur 

NN 


198 EMYNYDDIAETH. 


Cyffredin Seisonig, fel yn nghyfieithiad Sternhold a Hopkins, os nad 
oedd yn teimlo fod y Gymraeg yn brin o eiriau unsill i odli yn rheolaidd 
ar y mesur hwnw. Mae yn amlwg wrth ei lythyr ei fod ef yn edrych 
arno ei hun yn annigonol i'r gorchwyl, ac y mae yn dra dirodres yn 
annog eraill (a fedrent yn well) “*i fyned trwodd â holl gorff y Psalmau,” 
y modd yr oedd efe wedi dechreu.* 

Yn yr un flwyddyn, a chan yr un cyhoeddwr, dygwyd allan gyfan- 
soddiad y Cadben William Middleton o'r Salmau oll ar fydryddiaeth 
gaeth,t a hyny ar ol marwolaeth yr awdwr. Nid oedd cyfaddasrwydd 
yn y rhai hyny i'w cânu yn gynnulleidfâol, ac nid oeddent chwaith wedi 
eu bwriadu i hyny. Eto, mewn cyfarwyddyd a osodwyd o flaen Salm 
xli., yr hon sydd ar fesur englyn toddaid, dywedir, “y gellir ei chânu 
â'r dôn Ffrengig sydd i'r unrhyw Psalm.” Wrth sylwi ar ansawdd y 
pennillion, mae yn rhyfedd genym os gellir eu cânu ar dôn yn y byd, 
na'u deall chwaith, gan un gynnulleidfa o bobl. 

Yr unig Salm gan Gwilym Ganoldref ar fydr y gellir eì gânu yw y 
xlix., yr hon sydd ar fesur “ Awdl Gywydd, o'r hen ganiad,” yr un mesur 
ag sydd gan Edward Kyffin, ond bod Gwilym Ganoldref yn eì gadw 
beth yn well. Dichon mai “er prawf” y cyfansoddodd yntau y Salm 
hon mor rhydd, a'i fod yn barnu mai rywfodd yn debyg i hyn y dylesid 
cyfansoddi y Salmau ar gân i fod o fuddioldeb cyffredinol, a dichon mai 
dyma y cais cyntaf at hyny. Gosodwn yma rai o'r pennillion 

ystwythaf :— 
| o P8ALM XLIX. 1—9. 
Awdl Gywydd, o'r hên ganiad, 


Yr holl bobloedd, er eich llês, Pam yr ofnaf, na dal gŵg, 
Dowch yn nês i wrando; Er bod yn ddrwg y dyddiau, 

A deglywch chwi bawb ynghyd A chwmpasu o bechod ffôl 
Sydd yn y byd yn tario: Hyd ar ol fy sodlau ? 

Isel, uchel, mâov, a brâs, Yn eu golud, wrth eu rhaid 
Câs, a chydymdeithion ; Yr ymddiriaid annoeth ; 

Y cyfoethawg, a phob tlawd, Ac a fostiant yn eu byw 
Câr, a brawd, ac estron. Amled yw eu cyfoeth. 

Ni ddaw dim o'm genau pêr Ni all dyn gan Dduw a'i rhoes 
Onid doethder mwynffraeth ; Brynu einioes undyn; 

Â'r myfyrdawd dan fy mron, Ao ni ddichon, mae'n rhy drwm, 
Fy nghalon, yw gwybodaeth. Dalu arianswm drostyn'. 

Yr wyf íì 'n bwriadu draw Gwerthfawr ydyw gan Dduw mau 
Wrandaw ar ddammegion ; Yr eneidiau duwiol, 

Ac mi draetha' ngherdd fal hyn Ger ei fron, Duw goreu fry, 
Gyda 'r delyn gyson, | A bery yn dragwyddol, 


Gresyn na fuasai y bardd hwn yn troi ychwaneg o'r Salmau ar 
gynghanedd rwydd fel y pennillion uchod ; gallasai ei waith felly ateb 
dyben buddiol. Ond y mae yn dra thebygol mai ymddangosiad y cyn- 
nyrchion hyn, ac yn enwedig annogaeth daer Edward Kyffin yn ei 
lythyr crybwylledig, a gynhyrfodd y Parchedig Edmund Prys i ymgy- 


* Gwel y TRAETHODYDD am 1852, tu dal. 243, &c. 


, 'F Tb. tu dal, 176, &c., lle y traethasom ein syniadau ar Salmau Gwilym Ganoldref, fel 
ei gelwid Eon y beirdd, ac ar y mesurau (caethion) a'r ofer fesurau, ar be raî y cyfam 


FMYXYDDIAETH. 199 


meryd â'r anturiaeth bwysig o gyfieithu yr holl Salmau ar fesur cerdd 
yn Gymraeg. — Yr oedd efe yn meddu ar gymhwysderau rhagorach at y 
gorchwyl na'i ragflaenoriaid, fel gŵr dysgedig, ac un yn gweini mewn 
pethau sanctaidd; yr oedd hefyd yn byw ymhell oddiwrth dwrf y byd 
prysur yn neillduedd tawel swydd Feirionydd, fel yr oedd yn cael ham- 
dden ddymunol i ddilyn y fath efrydiaeth. Mae y gwasanaeth a gyf- 
lawnodd efe yn hyn ì'w genedl ac ìi wir grefydd, a'r hyn a wnaethai yn 
flaenorol trwy gynnorthwyo y Dr. Morgan yn nghyfieithiad y Bibl, yn 
teìilyngu coffadwriaeth barchus iddo; ond mae y defnyddiau tuag at 
wneyd cofiant teilwng o hôno yn hynod brin, ac y mae yn resyn ddarfod 
i'w gydoeswyr fod mor ddiofal ac esgeulus fel y gadawsant i'w cyfleusdra 
fyned heibio heb gofnodi pethau yn hanes ei fywyd a fuasent yn werth 
eu trosglwyddo i oesoedd dyfodol. Mae efe wedi marw bellach er yn 
agos ì ddau cant a hanner o flynyddoedd, fel nad oes ond ychydig o 
draddodiadau am dano ar gof gwlad, ac o'r ychydig hyny nid oes ond 
llai y gellir rhoddi nemawr goel arnynt. Ymdrechasom gasglu ynghyd 
y cofion canlynol am dano, wedi eu lloffa oddiar amryw faesydd, a chyf- 
lwynir hwynt yma ìi sylw y darllenydd fel y cwbl a fedrwyd gael, gan 
obeithio y byddant yn dderbyniol, ac yn rhyw barotôad i ystyriaeth fwy 
manol o'i waith arbenig yn nghyfansoddiad y Salmau Oân. 

Ganwyd y Parchedig Edmund Prys yn y lle a elwir y Gerddi Bluog, 
yn mhlwyf Llanfair Cadair Owain,* yn swydd Meirion, yn y flwyddyn 
1541. Ymha le y cafodd efe ei addysg foreuol nid yw hysbys, ond der- 
byniodd ei ddysgeidiaeth athrofiiol yn Ngholeg St. Ioan, Caergrawnt, a 
echymerodd y radd o A.C. yno.f Wedi gorphen ei ddysg, cymerodd 
urddau eglwysig, a chafodd bersoniaeth Ffestiniog a'r capeliaeth perth- 
ynol, sef Maentwrog, yn 1572, ac yn 1576 gwnaed ef yn Archddiacon 
Meirionydd. Oafodd bersoniaeth Llanddwywe yn 1580, a rhoddwyd 

iddo ganoniaeth Llanelwy yn 1602, gan yr esgob Morgan. Yr oedd efe 
yn ŵr tra dysgedig, ac yn ieithydd rhagorol; dywed ei hun ei fod yn 
gyfarwydd ar wyth o ieithoedd (os ŷm yn ei ddeall yn iawn) fel ag i ys- 
grifenu barddoniaeth ynddynt: 


Profais wau pêr wefus wawd, 

Brif ieithoedd, brawf o wythwawd, 
Ni phrofais dan ffurfafen 

Gwê mor gaeth a'r Gymraeg wên. 


Gallem gasglu oddiwrth y llinellau hyn, neu ddychymygu, o ddiffyg 


* Llanfair-juxzta Harlech, neu Llanfair ger Harlech. Yr ydym yn rhoddi yr enw 
uchod ar awdurdod y diweddar Mr, Ellis Owen, Cefn y Meusydd. Yr ŷm yn credu mai 
hyn sy gywir, ac nid plwyf Llandecwyn, fel y mae rhai ysgrifenwyr yn dywedyd ; ond yr 
ŷn yn tybied, yn ol y cof sy genym, y gall tod sefyllfa y Ge 

wyf, Llantair a Llandecwyn. 

* Yn rhestr Awduron Cymreig yn rhagflaenu y trydydd argraffiad o Eirlyfr T. Rich- 
&rds, Llan Grallo (Dolgellau, 1816) dywedir fod E. P. yn “ LL.D.,” ao y mae awdwr y 
Cambrian Plutarch, td, 920, yn ei gyfenwi “ Dr. Edmund Prys,” ond ar ba sail nid yw y 
naill na'r llall yn ein hysbysu. Ar n y mae genym y sylw canlynol o eiddo y Parch. D, 

Evans:—*' Nid oes un prawf, na thebygoliaeth chwaith, fod yr Archiagon wedi 
Gymeryd un râdd athrofâol uwch nag A.C. Nid yw debygol, yN buasai efe yn cymeryd 
grâdd uwch, y buasai gŵr eglwysig yn yr oes hono yn ymraddio yn y Cyfreithiau yu lle 
mewn Duwinyddiaeth. Nid wyf yn cofio am gymaint ag un enghraifft o'r fath. Nid oes 


rddi Bluog ar derfyn y ddeu« 


un râdd athrofiiol yn gysylltiedig â'i enw yn yr argraflìad cynfaf o Eirlyfr Richards, yr 
unig un ag hoeddwyd yn mywyd yr awdwr.” Fe allai mai ei gamgymoryd & wnaed am 
y Dr, Ellis Prys, Plas Iolyn (“ yD .D. yn yr un Coleg. 


octor Coch”), yr hwn oedd yn 
N 2 


200 EMYNYDDIAETH, 


llawnach cyfarwyddyd, fod rhestr yr wyth brifiaith rywbeth yn debyg i 
hyn; y pedair iaith ddyszedig a henafol: Hebraeg, Groeg, Lladin, 
Cymraeg; a'r pedair iaith diweddar: Saesoneg, Ffrangaeg, Almaenaeg, 
a'r Eidalaeg.. Ond beth bynag am y rhestr ddychymygol hon, y mae 
digon o brawf ei fod ef yn dra chyfarwydd yn yr ieithoedd dysgedig, ac 
hefyd yn ei iaith enedigol, ““ y Gymraeg wên,” ac yn hen hanesiaeth y 
Cymry.* Wrth gofnodiad Lladin cysylitiedig â'r Rhagymadrodd i Fibl 
y Dr. Morgan, gwelwn ei fod yn cael ei gydnabod yn barchus ymhlith 
cynnorthwywyr y Dr. yn y gorchwyl pwysig o gyfieithu yr Ysgrythyrau 
i'r iaith Gymraeg. Yr oedd y Dr. Davies o Fallwyd yn un o'i gyfeillion 
mynwesol, fel yr ymddengys wrth gyflwyniad ei Ramadeg Oymraeg 
Lladin iddo gan y Dr. Davies: ac y mae cynllun ei ddawn a'i fedrus- 
rwydd fel bardd Lladin i'w weled yn rhagflaenu y Gramadeg hwnw. 
Yr oedd cyflwyniad ei Ramadeg iddo, ar ran y Dr. Davies, yn gryn an- 
rhydedd, ac nid oedd neb cymhwysach i dderbyn y fath anrhydedd na'r 
hybarch Archddiacon. 

Cyfrifid ef yn fardd Cymreig rhagorol, yn dra chyfarwydd yn rheolau 
y farddoniaeth gaeth, fel ei gelwir; ac y mae rhai awdlau, a chywyddau, 
a chaniadau eraill, ar amryw destynau, gan mwyaf mewn ysgriflyfrau, 
eto ar gael o'i gyfansoddiad ef, heblaw pedwar ar ddeg a dengain o gy- 
wyddau oeddent yn fath o ymryson prydyddol rhyngddo» ef â bardd cyf- 
oesol, William Oynwal, brodor o Ddolwyddelen, yn swydd Gaernarfon ; 
a dywedir am Siôn Phylip o Ardudwy ei fod yntau hefyd â'i fŷs yn y 
browes. Ystyrid y ddadl o ddyddordeb nid bychan ymhlith y beirdd y 
pryd hyny, gan fod y gwŷr hyn yn sefyll yn uchel ymysg beirdd Cymreig 
yr oes hôno. Mae y gystadleuaeth yn cynnwys cryn lawer o watwareg, 
digrifwch, ac ysmaldod, ond ar yr un pryd y mae yn brawf fod yr 
Archddiacon yn fardd duchan heb ei fath, ac yn feirniad manwl hefyd. 
Dywed traddodiad i William Oynwal syrthio yn aberth i lymder ei 
ffraethineb duchanol ef. Yr olaf o'r cywyddau hyny, meddir, sy farw- 
nad o'r fath fwyaf galarus a theimladol, o gyfansoddiad Edmund Prys, 
pan y clywodd am farwolaeth ei wrth-ymrysonydd. Ond beth bynag am 
hyn, mae yn amlwg, dybygem, mai yn lled gynnar ar oes yr Archddiacon 
y cymerodd yr ymdrafodaeth farddol a llênyddol hono le, gan fod dyfyn- 
iadau o'i gywyddau dadleuol i'w gweled yn Rheitheg Gymraeg Henri, Perri, 
argraffedig yn y fl. 1580. Mae y dyfyniad canlynol o lythyr a dderbyn- 
iasom oddiwrth y Parchedig D. Silvan Evans, B.D., Periglor Llan yn 
Mawddwy (i'r hwn y mae yn ddyled arnom dalu ein diolch cyhoeddus 
am ei garedigrwydd yn ateb ein hymofynion), yn taflu cryn oleuni ar y 
mater, ac yn gosod yr helynt mewn golygiad esmwyth a thra boddhaol. 


“Chwi a wyddoch am y Cywyddau Ymryson rhwng E. P. a William Cynwal. Y 
mâent oll genyf mewn llyfr mawr o wahanol hen ganiadau. Nid ydynt, hyd y gallaf 
weled, yn teflu ond ychydig lewyrch ar.hanes buchedd yr Archiagon. Y maeun 
frawddeg yn un o gywyddau Cynwal yn rhedeg fel hyn :— 


Un Duw lân nid amcanodd 
Unwaith fardd o ddyn o'th fodd ; 
Yn Ddoctor, blaenor heb lai, 
Cyn oes y'th amcanasai. 


* Te Laboris Aristarchum deligi, ut guem sciam nihil Britanniom cognitionis latere, 
nostratium grammaticorum peritissimum, linguse patriz cultorem diligentissimum, eo-les 
Br. benevolentissimum, meigue semper amantissìimum.— Dr. Davies, 


EMYNYDDIAETH. 901 


Gellid meddwl ar yr olwg gyntaf wrth y crybwylliad yma am “ddoetor' fod yr 
Archiagon wedi cymeryd y râdd hono; ond dïau genyf mai yn yr ystyr o athraw nen 
ddysgawdwr (crefyddol) yr arferai Cynwal y gair. Ei bwno ef ydoedd ceisio dangos 
a phrofi nad oedd E. P. yn fardd mewn un modd, ond mai duwinydd, “pregethwr,” 
offeiriad, &c., ydoedd ef; ac na ddylasai ormesu ar gylch cysegredig y beirdd, i'r 
hwn yr oedd Cynwal, bid sicr, yn perthyn. Yn y cyffelyb y mae yn arfer ' preìad” 
yn un o'r cywyddau, er y gwyddai ef yn eithaf da nad oedd E. P. mewn un modd yn 
brelad neu esgob. “ Ne sutor ultra crepidam, oedd cynghor Cynwali E. P.. “Glŷn 
di wrth bregethu, &c., a gad y farddoniaeth ì ni, gwŷr yrurdd.'' Pwno E. P. o'i du 
yntau ydoedd dangos y medrai farddoni, er nad oedd yn perthyn i'r urdd farddol, 
&o y medrai wneyd hyny yn llawer gwell na W. Cynwal ; ac o herwydd hyny arferai 
ysgrifenu amryw gywyddau am bob un i Cynwal,” 


Yn ychwanegol at hyn, y mae yn ein taraw y gallai fod yr ymdrafod- 
aeth wedi dygwydd yn lled fuan ar ol “ Eisteddfod Fawr” Caerwys, a 
gynnaliwyd tua'r fl. 1508, yn amser a thrwy awdurdod y frenhines Eliza- 
beth; ac mewn canlyniad fod E. P. a'i gyfeillion, fel y beirdd yn 
gyffredin, wedi teimlo yn lled drwm oddiwrth achreth y dwymyn 
eisteddfodol, a bod E. P. fel dyn ieuanc bywiog, hewydus, ymwybodol 
o'i nerth a'i adnoddau, yn dangos awydd i ragori, nes oedd hyny yn cy- 
ffroi eiddigedd rhai o'r “ beirdd wrth fraint a defod,” fel ag i chwennychu 
eadw i lawr yr ymgystadlydd ieuanc hyd y gallent. Ond pe cyferbynid 
cynhenau a checraeth beirdd a llêncrion ein hoes ni, ynglŷn âg eistedd- 
fodau o bob math, yn yr hyn y gwelwyd gweinidogion crefydd yn rhy 
fynych yn cymeryd eu rhau, pe cyferbynid y rhai hyn, meddwn, âg ym- 
ryson cystadleuol E. P. a'i gyfeillion, yr ydym yn tybied y trôai'r fantol 
i gryn raddau yn mhlaid yr Archddiacon. Edliwid i Marot a Beza gan y 
Pabyddion eu caniadau maswedd, y rhai er eu gofid a gyfansoddasent 
yn eu hieuenctyd; ond hyd ag y gwelsom ni nid oedd caniadau E. P., er 
eu bod yn ffraethlym ac arabeddus ddigon, mewn dim yn halogedig ac 
anweddaidd.* 

Mewn “Oywydd a gânt Tomas Prys o Blas Iolyn [mab y “Dr, 
Coch”] i ŷru yr Eryr” i gyfarch deuddeg o brydyddion enwocaf ei oes, 
mae y bardd yn gosod Edmwnt Prys ar bon y rhês, ac yn talu ei foes 
i'r Archiagon,* ac yn crybwyll ei gynneddfau, fel y canlyn: 


Yn gyntaf hed lle'th gredir, 
Hoewlan têg, at haul ein tir ; 
Henwir enaid yr Ynys, 

Hynod yw pryd Edmwnd Prys; 
Iawn bregethwr, brig ieithiau, 
Ac os myn, bydd brydydd brau ; 
Ysgwiec call, ysgwîr cerdd, 
Gwŷr glymau pynciau pencerdd. 


IDallenai W. Cynwal mai pregethu oedd ei waith prïodol, i'r hwn, “cyn 
O68, yr amcanasai” Duw ef, sef y gwaith yr etholasid ef iddo; ac yma, 
tystia y bardd o Blas Iolyn ei fod yn “ bregethwriawn.” Felly y mae 


w Gwel “Hanes yr Ymrysongerdd rhwng Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionydd, a 
illiam Cynwal, prydydd ac arwyddfardd,” yn y Gwyliedydd am 15695, td, 246, wedi ei 
Eodior (jrea, rhif 1. Gwel hefyd “' Llyfryddiaeth y Cymry,” dan yî. 1688. Mae y 
&waith llafurus a buddiol hwn, gan y diweddar Gwilym Lleyn, ar gael ei gyhoeddi, dan 
9lygiad y Parch. D. Silvan Evans, B.D., gan John Pryse, Llanidloes. 

y gair arferedig gan y beirdd o amser W, Cynwal i waered: y ffurf 


Tf Hwn 
Gymreig do yn amser Taliesin oedd Archaeddon ; 


Hael archaeddon, &c. 


202 EMYNYDDIAETH. 


genym dystiolaeth dau fardd (a phaham nas gallwn ddibynu arni?) fod 
E. P. wedi cyraedd cryn radd o enwogrwydd fel pregethwr, yn gystal ag 
fel gwr dysgedig a bardd. Yr oedd hyn yn yr oes hono yn beth tra 
anghyffredin. 

Mae y Parchedig Edward Samuel o Langar yn Edeirnion, yn ei 
Farwnad ìi Huw Morus, wrth olrhain achau barddol yr hen brydydd 
enwog o Lansilin, yn enwi “ Edmwnt Prys” ymhlith ei henafiaid awen- 
yddol fel yn dad iddo:— 


Siôn Tudur, glan eglur glog, 
Oedd ei daid, wedd odidog; 
Edmwnt?* Prys, felys ei fawl, 
Oedd dad iddo dedwyddawl;.... 
Brawd ei daid, ganaid ei gâu, 
Siôn Phylip, sain hoff wiwlan; 
Brawd ei dad, siad ddi sâl, 
Gwlm cân oedd Gwilym Cynwal ; 
A fu o feirdd, y fo fydd 
I'r gwŷr yn wir garenydd. 

Eos Ceiriog, L. td. 108. 


Y bardd poblogaidd nesaf o flaen Huw Morus oedd Edmund Prys, o 
leiaf yn Mhowys a Gwynedd; ond yr ydym ni yn tybied y dylesid cyn- 
nwys “Ficer Llanddyfri” yn y rhestr, fel un a wnaethai lawer o ddaioni 
i Gymru mwy ond odid na nemawr un yn eì oes. 

Mae digon o brofion y medrai Edmund Prys gyfansoddi yn rhagorol 
ar y mesurau caethion: dyma un englyn a gyfansoddodd wrth gladdu ei 
gymydog a'i gyfaill Huw Llwyd, Cynfal, yr hwn hefyd eedd yn un o'i 
blwyfolion, yn foneddwr a milwr, yn ysgolaig, ac yn fardd :— 


Pen campau doniau a dynwyd,—o'n tir 
Maentwrog yspeiliwyd ; 
Ni chleddir, ac ni chladdwyd, 
Fyth i'w llawr mo fath Huw Llwyd. 


Mae yn ddiammheu i'w ragoriaeth fel bardd “ awenbwyll,” ac yn 
enwedig am ei ddofn ddysgeidiaeth, ei ddwyn yn gynnar i sylw ei gyd- 
wladwyr fel un cymhwys i fod o ddefnyddioldeb yn yr eglwys. _ Yn unol 
â hyn, fel y crybwyllwyd eisoes, darfu i'r Dr. Morgan sicrhâu eì wasan- 
aeth fel un o'i gynnorthwywyr yn nghyfieithiad y Bibl. Ni wyddys pa 
ran a gyflawnwyd ganddo ef na'i gydweithwyr eraill; ond tebyg yw fod 
eu gwaith yn myned dan olygiaeth gyffredinol Morgan ei hun, er mwyn 
diogelu unffurfiaeth yn y cyfan. _ Yr oedd cael bod â llaw yn y gwaith o 
gyfieithu yr Ysgrythyrau yn ddïau yn anrhydedd o'r mwyaf iddo ef a'i 
gyfeillion. Cyflawnwyd y gwaith mawr mor dda gan y gwŷr enwog 
hyny a gyfodwyd ac a gymhwyswyd iddo gan Dduw, fel, mewn ystyr 
lênyddol, mai y Bibl yw safon yr iaith; ac fel llyfr eu crefydd, y mae 
Protestaniaid Cymru, Eglwyswyr ac Ymneillduwyr yn ddiwahaniaeth, 
yn gallu ei ddefnyddio, heb ddim anghyfleusdra. Ar gyfrif eu llafurus 
gariad, dylai enwan y cyfieithwyr ffyddlawn gael eu cadw mewn parchus 
& bythol goffadwriaeth gan y genedl, 


* Yn yr hen lyfrau mae yr enw yn cael eì roddi mewn amryw ddulliau; Edm 
Edmwn$, Edmund, vu/go Iemwnt, neu Emwnt. _ Mae fel enw a chyfenw i'w gael yn 
fynych yn nghymydogaethau Maentwrog eto. Enw Saxonaidd ydyw, yn arwyddo hedd- 
woh gwynfydedig neu fendigaid,  Baŵey's Dict, 


EMYNYDDIAETH. 203 


Ond yr hyn sydd wedi enwogi ac anwylo coffadwriaeth E. P., yn 

fwyaf arbenig, yw ei waith yn troi y Salmau ar gynghanedì Gymraeg. 
Mae lle i dybied mai yn mhrydnawn ei fywyd, ryw yspaid ar ol y fl. 
1603, y cyflawnodd efe y gorchestwaith hwn. Dywedir mai ei ddull yn 
cyflawni y gwaith oedd cyfieithu un salm bob wythnos erbyn y Sabbath, 
i'w chânu yn y llân ar y gwasanaeth cyhoedd, nes y cânwyd y cwbl o 
honynt cyn eu hargraffu. Oafodd y cantorion a'r gynnulleidfa y fath 
flâs ar y gyntaf, nes ei annog yn awyddus i fyned ymlaen o wythnos i 
wythnos, ac wedi parhâu felly am flwyddyn, ymroddodd i fyned rhagddo 
nes gorphen y cyfan. Ymddengys iddo gyflawni y gwaith yn ddifrifol a 
ehydwybodol; nid oes dim yn dwyn perthynas âg ef yn dangos ysgafn- 
der, ond yn y gwrthwyneb, bod ganddo nôd uchel i gyrchu ato, sef 
gogoniant Duw yn adeiladaeth ei eglwys; ac y mae i'w weled ynddo 
lawer o wreiddiolder meddwl ac addfedrwydd barn. Ni wyddys ddarfod 
iddo gyhoeddi dim ei hun yn ei oes heblaw ei gyfieithiad o “ Lyfr y 
Pgalmau.”. Bu y beirdd yn ddigon gofalus i gadw ei gynnyrchion pryd- 
yddol eraill rhag myned ar ddifangoll; ac y mae rhyw nifer o honynt yn 
argraffedig, er nad. ŷm ni yn yr oes hon yn gwybod ond ychydig am 
danynt. Dichon nad ydynt yn meddu rhyw lawer o ddyddordob erbyn 
hyn, oddieithr fel gweddillion hynafiaeth, a'u bod mewn rhai pethau yn 
taflu goleuni ar ansawdd cymdeithas, arferion y wlad, a sefyllfa llênydd- 
iaeth ac amaethiad yr iaith yn yr oes hono. Os gadswodd ryw ysgrifen- 
iadau eraill ar ei ol, megys pregethau neu draethodau crefyddol buddiol, 
mae yn debyg, er cymaint y gallai fod yr anghen am danynt, na wnaed 
dim ymdrech i'w dwyn i oleuni dydd, er addysg y werin, na chymaint â 
gofalu yn brïodol am eu cadwraeth. 
— Preswyliai yn y Tyddyn Du, yn mhlwyf Maentwrog, lle yn agos i 
hanner y ffordd rhwng Maentwrog a Thrawsfynydd; a thebygol yw mai 
yno y gorphenodd ei ddyddiau. Bu farw yn 1624, ynghylch 89 mlwydd 
oed, a chladdwyd ef yn Eglwys Maentwrog, o dan y bwrdd cymun, fel y 
dywedir; ond nid oes un gâreg na beddargraff, hyd y gwyddom, er côf 
am dano, nac i ddangos yno “' fân fechan ei fedd.” 

Methasom gael allan o ba wehelyth yr hânodd, ac nid yw yn hysbys 
ini pa deulu a adawodd areiol. Yr ŷm yn cael enwau “ Edmund Prys, 
. ficer Clynog Fawr, yn Arfon,” a “ Ffoulke Prys” yn berson Llanllyfni, 
yn nechre y ddeunawfed ganrif; tybir wrth yr amser y gallent fod yn 
ŵyrion iddo, ond nid yn feibion, fel y dywed rhai. Yr oeddynt ill dau 
yn wŷr o ddysg, ac yn coledd yr awen yn achlysurol, a gellir gweled cyn- 
llun o'u dawn yn nechre “ Rheol Buchedd Sanctaidd, gan Jeremy 
Taylor, D.D., o gyfieithiad Ellis Wynn,” 1701. Mae rhai teuluoedd 
yn Meirionydd, Eifionydd, a manau eraill, yn hôni eu disgyniad o'r un 
âch ag Edm. Prys. Yn “Yr Haul,” am Meh., 1806, tu dal. 188, ceir 
âchres un gangen o'r teulu o'i fab Edmund Prys, yr hwn a briododd 
etifeddes y Gerddi Bluog (perthynas iddo, fe allai), yn disgyn hyd y 
chweched genedlaeth yn y llinach wrywaidd, ac oddiyno ymlaen yn y 
fenywaidd, ac yn terfynu yn nheulu y diweddar Barch. John Parry, 
Morgan, Ebrwyad, Llanidloes, yn swydd Drefaldwyn. Gan nad ŷm yn 
hyddysg mewn âchyddiaeth, nis gallwn chwanegu ar hyn, ond ei adael 
yn agored i'r cyfarwydd mewn ymchwiliadau o'r fath. 

Yn ol“ Llyfryddiaeth y Cymry,” yn y flwyddyn 1631 yr argraffwyd y 


804 EMYNYDDIAETH. 


Salmau Cân y waith gyntaf, yn gysylltiol â “ Llyfr y Weddi Gyffredin,” 
argraffedig yn y flwyddyn hono. Yr oedd hyn ryw dair blynedd cyn 
marwolaeth y cyfieithydd hybarch, a'r flwyddyn nesaf ar ol ymddangos- 
iad Bibl yr Esgob Parri. Mae y rhagddalen yn darllen fel hyn :— 


“Llyfr y Psalmau, Wedi ei cyfieithv a'i cyfansoddi ar Fesur Cerdd yn Gymraeo: 
Drwy waith Edmwnd Prys, Archdiacon Meirionydd. Ai Printio yn Llvndain, 1621. 


Ceir desgrifiad o'r argraffiad hwn o'r Llyfr Gweddi a'r Salmau Cân yn 
Rhestr Llyfrau un o lyfrwerthwyr Llundain (Th. Arthur, Strand) am 
Ragfyr diweddaf, yn darllen fel hyn :— 

“Book of Common Prayer, with the Psalter and Paslms of David, in Welsh, black 
letter, woodeut title, (wants two leaves), Llundain 1621.” 

“ Llyfr y Psalmau, drwy waith Edmwnd Prys, Archdiacon Meirionydd, black letter, 
title within a woodeut border (edges of a few leaves at end frayed), ib. 1621, jn one 
vol. thick small 4to, calf, neat, lCas.” 

“ Tnis metrical version of the Pasalms in the Welsh Language seems to be unknown, 
& copy priced in Mr. Lilly's Catalogue, £5 5s.. See Loundes,” 


Diammheu mai hwn oedd yr argraffiad cyntaf oll o'r Salmau Cân. 
Yr oedd ei amseriad yn anhysbys hyd yn ddiweddar iawn, er bod y cyf- 
ieithiad yn eithaf adnabyddus. Yr argraffiad nesaf, yn ol “ Llyfryddiaeth 
y'Cymry,” a fu yn 1028. “Ymddengys i hwn gael ei gyhoeddi wrtho 
ei hun, i'w gydrwymo âg unrhyw argraffiad dyfodol o'r Llyfr Gweddi 
Gyffredin.” Wedi hyn argraffwyd hwynt gyda Bibl bychan 1630, yr 
argraffiad cyntaf o'r Bibl Cymraeg mewn llythyren Rufeinaidd. Yr 
argraffiad nesaf a gofnodir yw un 1638, mewn llythyren ddu, yn bedwar 
plŷg byclian, yn gyfaddas fel o'r blaen i'w rwymo gyda'r Llyfr Gweddi 
Gyffredin. Yr oedd y copi a welsom o hwn wedi eì gydrwymo â'r 
Llyfr Gweddi argraffedig yn 1034, bedair blynedd yn gynt. Yr ydym 
yn cael, fel hyn, fod pedwar argraffiad o'r Salmau Oân wedi eu dwyn 
allan o fewn llai na deunaw mlynedd, yr hyn a brawf eu bod yn dra der- 
byniol, a bod galwad mawr am danynt. Mae yr argraffiadau eraill, o 
hyn ymlaen, yn canlyn y gwahanol argraffiadau o'r Bibl a'r Llyfr Gweddi 
Gyffredin. | 

Mae un nodwedd bwysig oedd yn perthyn i'r argraffiadau cyntefig 
wedi ei golli yn y rhai dilynol a diweddar, sef bod ystyr neu gynnwysiad 
pob salm wedi ei osod o'i blaen yn Gymraeg, yn dilyn y geiriau cyntaf 
o hôni yn Lladin, yr hyn, yn yr hen amseroedd, a gymerid fel enw y 
8alm, fel y mae Pader, oddiwrth “* Pater noster,” y geiriau dechrenol yn 
y Lladin, yn enw eto ar Weddi yr Arglwydd. Mae geiriad rhai o'r cyn- 
nwysiadau hyn yn werth sylw, ac yn wir addysgiadol; ac y mae yr hen 
argiaffiadau, ar gyfrif y rhai hyn, yn meddu cryn ddyddordeb. Gosod- 
wn yma ychydig o'r rhai mwyaf nodedig a tharawiadol, gan ddilyn 
llythyraeth argraffiad 1630 :— 


“Beatus vir.  Psal. l.— Dyma wynebni y Psalmau: yn dangos tyciant y duwiol ac 
aflwydd y rha$ annuwiol.” [Mae y gair “wynebni” heb ei restru yn ein Geiriad- 
uron ; ei ystyr, dybygeum, yw gwynebiad, rhaglith, neu arweiniad i mewn i'r Salmau, 
gan fod y salm gyotaf yn gwasanaethu i hyny, ac fel gwynebadail, yn dangos 
nîath ac urddas y gyfryw adeilad, Ffurfir y gair o wyneb a'r terfyniad nt, fel goleuni, 
tlysoi, &c,, o goleu, tlws, &c.] 

“ Guanre fremuerunt. Panl 2.— Mae y prophwyd Dafydd yn yr Yspryd Glâm yn 
rhagweled gwrthwyneb mawr â Eglwys Ohri:t. Lle y mae efe yn newid perscnau yn yr 
ymadrodd, mae yr yspryd yn gryfach narheswm dyn.” Gwel Act, iv, 23—30, a xiii. 83.” 


» 


EWYNYDDIALTH. 905 


4 Domine ne infuriere.  Psal. 6.—Gweddi o drymder am ei bechodau: a phan gafas 
obaith. y mae yn dibrissio es elyn, gan fols Duw.” 

“Seluum me fac. — Psal. Yn i'n weled anllywodraeih, y mae efe yn prophwydo, pan 

edo drygioni, y daw îro .” 
wyna te. PA“ xviii.— Dafydd yn diolch $ Dduw am eî orfoledd a'$ freniniaeth, 
gan ddatgan gwrthiau Dwv yn rheoli hinon: y mae yn prophcydo am Grist.” [Wrth 
“hinon” yma, dybygid, y meddylir elfenau natur, fel eu deszrifir yn y Salm. 

“Deus, Deus meus.  Psal ud pleid wd, 0 dad fin a'$ weddi 
dros s, &'$ swyddau tragwyddol, yn brophwyd, yn offeiriad, yn frenin.” 

“ Fali nd illumunatio. Poni. xxviL.— Ffydd Dafydd tuag at. Ddwv, tra orfu arno 
fod allan o'r orsedd ; a'i gyswr $ bawb yn eu blinder.” —[Wrth “orsedd” yma. fel yn 
amryw fanau yn y Salmau hyn, meddylir, y cynnulliad crefyddol yn addoliad Duw ,;— 
y babell, y deml. Yn Act. xix 29, 91, arwydda gynnullfan neu olygfa; (heaêr. Yn 
gyffredin cyfystyr yw â gorseddfainc.) Su 

' Ouemadmodum. _ Psaì. xlii.— Dafydd Aeb gael gan eî erlidwyr ddyfod ŵr gynnull- 
eidfa sanctaidd. yn dangos fod eî galon ef yn bresennol gyda hwy, a bod es holl ymddir- 
sd ef yn yr Arglwydd.” 

9 Eructauit cor meum. Psal. xlv.—Anrhydedd, nerth, a phrydferthwch Solomon ; 
bendithio ei briodas ef â'r Asphtes, os b a ymwrthodei &$ thylwyth, gan ddilyn ei gŵr ; 
G hyn yn arwydd o Ohri^t, a'r eglwys o'r cenedloedd,” 

“ Deus deorum. _ Pa«l. ì —Prophwydoliaeth am alwedigaeth y cenedloedd, ac na fŷn 
Duw aberth ond diolchgarwch, yn erbyn y rhas a arferant Ceremonïau o flaen Gasr Duw.” 
uyelir wrth hyn nad oedd E. P. o dylwyth y ' Defodwyr,” a'i fod ar bwno y 

odau braidd yn gogwyddo at buroniaeth ; o leiaf gellir tybied felly. Geilw rhai ei 
faill, ienengach nag ef, y Dr. Johu Davies, o Fallwyd, yn buronisd (pur4an), am 

Mdo, yn ddisylw o orchymyn Laud, edael y bwrdd cymun ar ganol yr eglwys, lle y 
bu hyd yn ddiweddar, ac nid yn allor wrth y ffenestr ddwyreiniol. Nid ydym wrth 
hyn am awgrymu nad oeddent ill dau yn gydffurfwyr ffyddlawn a chydwybodol, ond 
&u bod yn fwy goleuedig na llawer.] 

“ Ouid gloriaris?  Psal.lii.— Dangos dull y gorthrymydd, ac am eî ddiwedd : cysur 
rfyddlon yn Nuw. Mae y Salm hon yn gosod allan yn eglur dcyrnasiad yr. Anghrivt.” 
(Ŷr oedd E. P. yn amlwg wedi yfed yn helaeth o ysbryd y Diwygiad Protestanai«dd.] 

“Ssluum me fac.  Pasal. ìxix.—Serch Dafydd a's flinderau : creulondeb ei elynion, eî 
gynrr, a'i glod â Ddawns : y mae efe hefyd yn anog pob crêadur $ fol$ Duw, ac yn prophwydo 
âm deyrnas Chri^t: ac yn y Salm hon y mae Dafydd yn arwydd o Grist.” 

“Deus Judicium. Ps. 72.—Solomon a'i deyrnas yn y Psalm hon yn arwydd ac 
yn ffigur o Grist a'i ogoniant.” 

“Deus. venerunt. Psal. )xxix.—Achwyn rhag y dinystr. a wnaethai Antiochus ar 
Denl Dduw a_Ierwalem : a gofyn cymorth gan Dduw rhag e$ orthrwm elynion.” — [Fel 
ênw gwan, neu ansoddair, yr arferai E. P. a chyfieithwyr y Bibl, y gair gorthrwm yn 
tig, ao nid fel enw cadarn neu svlweddair, fel y gwna.rhai ysgrifenwyr diweddar, 
yn wrthwyneb i gyfaledd (analogy) yr iaith. Esse. xxix. cyn. Ei ystyr yw tra 

gw trwm iawn, neu dost. Fel enw cadarn, gorthrymder (trais, gormes, &c.), sydd 
Yr, 

“ Benedixisti Domino. Psal.lzxxv.— Br mwyn nad oedd Duv yn tŷnu mo'$ wialen 

t&r eì Eglwys gwedi eî dyfod adref o 4 abel, maen hwy yn gyntaf i'w gofâu ef â 

arnynt waith e ras. Ac yn achwyn rhag eu hr gystudd, ac yn olaf, yn ym- 
lavenychu yn eu gobaith o addewidion Dunn.” 

Domine refugium. _ Pawl. xci.— Mosen. wrth weled y bobl heb ystyried dŷm o ddaíon$ 
Dino, na's gosb, yn gweddïo ar Dduw am droi eu calonau hwy o'i drugaredd.”  [Mosen, 
pb, Moesen, sydd hen ffurf Gymreig i'r enw Moses, fel Selyf am Solomon, Deiwiol am 
af iel, Esay am Esaiah, Suddas am Judas, y rhai ni arferir yn bresennol ond yn 
TM nych, tra y mae enwau eraill yn parbâu yn eu hen ffurf Gymrôaidd, megys Adda, 
“G Dafydd, Mair, Pedr, Ioan, lago, a rhai eiaill. Yn y Bibl, gelwir y Salm hon 

Weddi Moses gŵr Duw.” ] 


Grallasem ychwanegu llawer at y dyfyniadau uchod, pe buasai ein 

Od yn caniatâu Mae hyn yn ddigon i ddangos y modd y rhoddai yr 
FWdwr hybarch ei olygiad yn fŷr ar ystyr neu achlysur pob Salm, yn 
Eìwedig yn eu cyfeiriad at Grist a goruchwyliaeth yr eíengyl. Gresyn 
9edd gadael heibio y cynnwysiad yn yr holl argraffiadau dilynol i'r 
Iêdwar a nodwyd. 


iL IEVkYHIGU ACTH. 


Mae vr hen arsrafiaBun hsfvi vw» cramwys rhai tônau (12 o nifer 
wn em harrrafi wrih rm) ».r Swlmun íel vm gyfaddas i'w cânu arnyn! 
Yr yîrm rn adngbel rhw r hbonrmu er en bol weli eu hargraffu yn dr 
eaceuims: meprs 5. Mar, rn x msâi Drmâd, ar Salm iL; Martyrs, yi 
yrmmemeâi ar Sahmri: A mar, mrw ix : (Ad London ar y xii.; yr Hu 
Gwmnŷjnl, ar x c: ym 113 “Nini, ar y cxiii a criv., yn ei hŷd y: 
€rÎaw»: cemd y pemnnal blaenaf ar cr alram ffaenaf o'r dôn, a'r ddau ben 
mall dslvmoi ar vradram eni. Camu vn srdderchog felly. Ymddengys 
cenid y diwy sill claf o'r ail a'r bedwaredd linell ar yr un nôd, yn y M.C 
arMB. Mae amrvw or t5mzn i'w cael va Salmydd Knox, a 
Esse, 1595. Gwel Cedar Cymresg, 1566, ta dal 81. Yr ydym yn cofii 


ad nd a dn o wedi e 


Mae Cymraeg E. P. yn dru chyflawn o eiritu godidog, a brawddegau 
prydferth a grrmus.. Pe byddai i efrydydd ìeuanc ddarllen y Salmau 
hyn yn ofalus, gan svlwi ar y geiriau anghynnefin, a chwilio i'w tarddiad 
a'u priodol ystyr, beblaw yr addysg a dderbyniai, diau genym yr ymgyf 
oethogai yn fawr mewn geiriau ac ymadroddion o arddull wir Gymreig. 
Nodwn yma rai enghreiffuau allan o lawer o'r cyffelyb, er annogaeth i 
ddarllenwyr wneyd fel y gwnaethom ninnau, ac y mae genym bob hyder 
y try eu llafur yn elw iddynt. 

Mae yr enwau canlynol ar y Duwdod yn cael eu mynych arfer yn y 
Salmau. Er bod i bob un ei ystyr neillduol, y maent yn cael eu defn- 
yddio yn gyffredin, yn ddiwahaniaeth, am y Bôd Goruchaf, yr Ysbryd 


fragywyddol, Creawdwr, Cynnaliwr, a Llywodraethwr yr hollfyd; Fiyn- 
non pob daioni, ac unig Wrthddrych addoliad. 


Arglwydd, Penllywydd, Llywodraethwr. 
Brenin, Peonasdur, un derchafedig. 
n, Tywysog, un yo nau an ato ei hun.” 
Dofydd, Arglwydd, Trefnedydd. 
Dug, Unben Goruchaf, Tywysog. 
Duw, “Goleuni yw Duw, ac nid oes ynddo ddim tywyllwch.” Joan. “Ted y 
Goleuni.” Jago, 
Gwanar, Arweinydd. 
Jehofah, (Heb.) y Tragywyddol, “ Ydwyf yr hwn ydwyf.” | Exodus. 
Iôn, yr schos cyntaf; yr Arglwydd; Peryf. 
Iôr, yr Hen Ddihenydd, yr Hwn oedd erioed. 
Nâf, Crêawdwr, Gwneuthurwr. 
Nêr, “ Duw Hollalluog,” yr Holl Gyfoethog 
Penrbaith, Deddfwr, “ yr Un Gosodwr Cyfraith.” Iago, 
Pôr, Penadur, “ Duw Goruchaf." 
Rbí, “Un Duw a Thad oll;” Penaeth, 
Sanct Duw yr Iôn, “y Sanctaidd, 
Teyrn, (Têyrn, E, 'P.) Brenin, Goruwch-reolwr; Penaeth teyrnas, 


Mae y geiriau canlynol yn dyfod oddiwrth yr hen oruchwyliaeth ac 
addoliad y deml, ac i'w cymeryd, fynychaf, mewn ystyr efengylaidd. 


Aberth, poeth-offrwm, aberth gwaedlyd; offrwm. 
Allor, i gyflwyno arni aberthau ac offrymau. 


EMYNYDDIAETH. 907 


Cafell, côr, oell, ystafell, 

Cangell, cafell, cysegrfa. 

Côr. côrgell, lle y côr ; y cantorion. 
Cyntedd, cynteddfa, lle o amgylch y ceml, 
Cyseur. cysegrfa, lle 8anctaidd. 

Pabell, tabernacl, preswylfa. 

Teml, tŷ yr Arglwydd, lle i addoli. 


Mae y rhai hyn yn fwy yn ol iaith y Testament Newydd :— 


Amen, yn wir, boed felly, felly y byddo, 
Cred, gwledydd Cred neu Gristionogol, 
Cristionogon, rhai yn proffesu Crist, 
Eglwys, yu ed o ffyddloniaid, 


Immanuel, “ Duw gyda ni.” 

Ychwanegwn y rhestr isod fel yn deilwng o sylw :— 
Addail, dai] tyner, Ffel, call, gochelgar. 
Avhd, arwyd Fflwch, helaeth, aml, llawn. 
Arfod, adeg. Fforddio, hyfforddi. 
Anrus, dyrys, diriaid Ffun, anadl, bywyd. 
Mir, llid, drygedd, trallod Gau, geuawg, twyllodrus, ffals. 
Bth, llaeth, yn ffíth, er budd Gefyn, cadwyn. 
Bolglymau, enapiau. Germain, achwyn, ochain. 
Brau, , rhwydd; bregus. Goddaith, llosgiad, golosgiad. 


Gorllwyn, nawdd, amddiffyn, 


(adeirir, îr flagur. Gortho, cysgod, gorchudd, 
(llestr, cellt, chreg dân, Grwn, cefn o dir. 
Cr, craig, tŵr. Gwâr, dôf, llonydd, mwyn. 
emyn, cân. Gwawd, clod; gwatwaredd. 
Can gwâg. _“ Bedd agored cau.” Gwebhelyth, llwyth, oenedl, âch. 
Cawdd, soriant. Gwŷd, drygioni. 
ceisbwl; ocrwr Gwŷdd, coed, coedwydd, 
yddiaeth, peroriaeth, Haiach, mwyach, disymwth. 

Cau, diwyd, gofalus, Hoenyn, croglath, tagfagl. 
Ooelfain, meini ooel, arwyddion ffordd. Hug. rhith, esgus, 
Cryw, rhwyd. Hun, cwsg. 
Cuwch, gŵg. Hydwyll, hawdd ei dwyllo; twyllodrus. 
Cydblwyf, pobl yr un ardal, Hydwydd, coed hirion. 
Cyfatgon, dïareb. Hyfr, llwdn gafr; ll, hyfrod, 
Cyni, ipg, gwasgfa. Hygledd, parod i ddefnyddio cleddyf. 
Cyredd, cyrau, ll. o oŵr. Isom, danom, odditanom. 

Das, ceirw, hyddod. Llam, cam, damwaen, hap. 


iris, rhyfygus, enbyd. 
Didwn, difai; didor. 
Diddos, diddefni; dïogel. 
J, dilyn, Rhuf, xii. 18, yn yr hen 


Llathlud, hudoliaeth, 
Llathriad, llathraid, dysglaer, 
Llewa, bwyta, llynoeu. 

Llio, dêol, didol, 


&rgraffiadau. Llochwyd, encilfan. 

Dilys, disu, ffyddlawn. Llusern, lamp, 

llyth, dilesg, heb wendid, jLlytb, gwael, masw, egwan. 

Orn, heb ŵg. Mad, da. 

II, gwir, dwys, rhaid, Madrondod, syndod, pensyfrdandod, 

iIdra, niwed tost. Madws, mae yn amser. 
Di rus, diofn, diarswyd. Main, meini. 
Dwyfol, duwiol. Mebgyrn, ll, o mabgorn, y rhan fewnol 
Dybryd, tost. athrist, erchyll. o gyrn anifeiliaid. 

Jterth, anialwch. Methedigaeth, cyflwr methiant, cyfeil. 

Sion, dyfnder. iornad, 


irìaeh, arbed ; eiriol dros. 
; €068, aelod. 
Aud, diwyd, cyflym. 
Pfaig, iro, trallod, cyni. 


Neu, entrych, y nef fry. 

Od, eira neu genllusg mân, 
Orug, gorug, trech, gorfodol, 
Pannwl, Pant, 


£08 EMYNYDDIAETH, 


Panylu, pantîo, suddo. Telm, rhwyd, magl. 

Perwyìau, achosion, achlysuron, Tôr, pur, puredig. 

Pliiu, plaeo, blino, taraw â phla. Trefoid, hwyl, rheol, trefn. 

Porth, cymhorth. help. Trin, llywodraeth. 

Pybyr. nerthol, effeithiol. Trwcio, trycio, methu. 

Rhsgdal, wyneb. Trŵn, trôn, sêdd, gorsedd, eisteddfa; 

Rhaith, llŵ, cyfraith, dedfryd. cylch. 

Rhegain, grwgnach, sibrwd. Turio, twrio, troi y tir fel y gwna 

Rheidus, angbenus. baedd. 

Rhwth, agored, gwancus. Twn, b. tôn, tôredig, briw, 

Rhybrid, rhy ddrud. Urddas, derchafiad, anrhydedd. 

Sallwyr, llaswyr, Llyfr y Salmau, salm. Ynglef, gwaedd mewn cyfyngder. 
yddiaeth. Ymwanu, ymladd â gwaewffyn. 

San, syndod, Ys, dïau, gwir. 

Sugnedd, llŷ'n tro, llynclyn. Ystad, cyflwr, sefy)lfa, 

Swrn, ychydig, peth, rhywfaint. Ystig, dyfal, dichlyn, 

Syberwyd, haelioni, tiriondeb, Ystod, gyrfa, rhedfa, gorchest, gwr- 

Tarf, dychryn. bydri; gwanaf. 

Teilwng, haeddol, gweddaidd, addas, Ystryw, dichell, dyfais, 
ffyddlawn. Y wêdd, yr iau. 


Y broddegau dilynol ŷnt o eirweddiad Cymreig, ac y mae rhai 0 
honynt yn rymus nodedig :— . 


Am $ ham, heb achos, xxv. 8. 

Anferth iawn, tra rhyfed ì, lxxi. 7. 

Anian, natur; greddf — Dyrys anian, dyrys hynod, cxxxvi. 16. Gwammal anian, tes 
gwammal, xci 8... Mawr anian, mawr iawu, mawr byd, xl. 9, 

Braint aflawen, cyflwr athrist. ìxx'x. 2. Braint Meirwon, cyflwr neu agwedd meirwon, 
xxii. 29 Drygfraint, sefyllfa ddrwg, xcvii. 8... Tros ym mraint ynfydu, i rydd 
ynfydu, troi at ynfydrwydd, lxxxv 8. 

Cenllusg cesair, ystorm o genllusg, lxxviii. 48. 

Cerdd fwys, cân gynnwynfawr, hyawdl, yn ystyr gyntaf y gaìr “mwys,” xlix. 9. 

Efrydd. cloff, anafus; gwel Act. xiv. cyn. Yn y Salmau Cân arferir y gair ar fath 0 
droell-ymadrodd. Melynt efrydd, helynt dôst neu flin, xviii. 42, Lliaws 
hyny yw, mawr iawn, lXxxiv. 20. (Corwynt efrydd, tra dychrynllyd, lxxxiii. 15. 
Tôr$ yn efrydd, hyny yw, yn alacthus, ìzxxviii. lô. 7rawsder efrydd, trais niweìd- 
iol, xl. l._ Tafod efrydd, hyny yw, afrwydd, mud. xxxviii. 14. Gwrthwynebu yn 
efrydd, yn greulawn, 2U. 

Gan fore a chan hwyr, yn foreu ac yn hwyr, trwy gvdol y dydd, lxv. 8. 

Gwau neu wêu a ddefnyddir gan E. P. mewn dull ffugyrol. Mellt yn gwau, hyny yw, 
yn gwibio, xviii. 4, Cymylau yn gwau, yp ymgymysgu. lxxvii. 17. Merched 
breninoedd yn gwau, hyny yw, yn rhodio ymhlith y pendefigesau, xlv, 9. (olyn 
sarph yn gwas, yn symud yn gyflym, cxl. 3. . 

Heb wedd, uwchlaw gallu eu desgrifio, cx1v. 3. 

Tfyrn das, palasau ifori, xlv. 8. A yw ffurfiad y gair hwn yn rhoi llei dybied bod íddo 
unig a_llkosog, ifwrn, ifyrn, fel asgwrn, esgyrn Î a'i fod hefyd yu enghraiffs o ddull 
ein hynafiaid o ffurfio geiriau ar wreiddiau Cymraeg i gyfateb i eiriau estronol 
mewn sain mor egos ag y gallent?  Jfwrs, o if a gwrn. 

Magwyr feinin, môr cêryg, xviii. 29. 

O blan $ blan, o blanigyn i blanigyn. o lia i lin yn olynol, cxxxii. 12, 

Pe rhon, bydded felly, er, pe caniatêid, pe rhoddem (?) lxxxiv. 6. Rhag amled, gu 
amled, lxvi. 8. 

Rhagot tê, oddiwrthyt, lxxiii. 27. 

Tefyll cri, tafelli crôew o eira; megys y dywedir “ Ei bod yn pluo eira,” cxlvii. 17. 

Ystafell fachog, hyny yw, mewn coougì o'r neilldu, lv. 7. 

Mau a tau ydynt ragenwau meddiannol, yn dilyn yr enw y perthynant iddo, a bannod 
neu ragenw meddiannol arall, yn rhagflaenu yr enw :— fy anwiredd mau, fy anwir 
edd ìi; y mîn mau, fy min i, li. 1, 16; yr oes fau. y dillad mau, xii. 18, 20; yr 
ebyrth (au, dy aberthau di, l. 8; y farn daw, vii. 8; dy foliant taw, lxiii. 5. “Y 
llawenydd hwn mau fì s gyflawnwyd,” Ioan iii. 29. Nid yw mau a (aw mwysch ar 


Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.) 209 


arfer ond mewn prydyddiaeth yn unig. Mae perthynas amlwg rhyngddynt â fy 
(my) a dy (ty). feì yn my a tyds. 


Ymy, yny, yty, a arferir yn 3ra mynych yn y Salmau Cân, ydynt yr hen ffurfiau o'r 


arddodiaid rhagenwol, imi, ini, iti, neu yn bwysleisiol, i mi, i ni, i ti. Defnyddia 
hwynt er mwyn odliad; ao y mae i'r un dyben yn gadael allan lythyren o arddod- 
ìaid ereill cyffelyb, megys wrthynt, ganddynt, o honynt, &c., gan eu hysgrifenu, 

's 9anddyn', o honyw, &c.. Yr un modd mewn prifeiriau o'r trydydd pecson 


lliosog, megys fwysgan', yn Ìle twysgant (ymgasglant) cxlii. 7. 


Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.” 


Ye y rhan amlaf o'n darllenwyr wedi clywed neu ddarllen am y “Gref. 
yd Gyffredinol,” ac yn fynych wrth ddarllen newyddiaduron a chy- 
hoeddiadau cyfnodol eraill yn “yr iaith nesaf atom” yn dyfod ar draws 
ymadroddion a syniadau seiliedig ar y drychfeddwl a gynnwysir yn y 
geiriau, “ Absolute Religion." 

Y drychfeddwl hwnw ydyw, Bod ysbryd a hanfod crefydd yr un ymhob 
068, ac ymhlith pob cenedl ar wyneb ï ddaear, a'n bod ni, nid yn unig 
yn gulfeddwl ac anrhyddgarol, ond hefyd yn dangos ein bod yn “ an- 
Mallawl” ac anoleuedig dros ben, wrth ddywedyd bod y cenedloedd 
6ilunaddolgar yn golledig am nad ydynt yn Gristionogion. Dywedir 
bod Duw yn derbyn eu haddoliad hwy, er mai i eraill y maent yn ei 
ôfrymu ; ei fod yn edrych ar eu seremonïau hwy fel cynnifer o argeis- 
in i wasanaethu yr Ysbryd mawr, yr hwn nid ydynt yn ei adnabod, a 
thm hyny yn eu cymeradwyo. Dywedir mai nid Cristionogaeth yw yr 
ig grefydd ag y mae Duw yn ei chydnabod—nad yw hi ond ffurf, er, 

allai, y ffurf oreu o'r “grefydd gyffredinol ”"—nad yw hi ond un o 
tarywiaeth mawr o gyfundraethau crefyddol, y rhai ydynt oll yn gymer- 
Mwy gan Dduw; er yr addefir eì bod hi yn rhagori arnynt oll yn y 
manteision y mae yn eu dwyn i ddynion. Nid yw y golygiad hwn yn 
Íny rhyfedd, nac yn fwy dyeithr, na llawer o olygiadau eraill a goleddir 
ên ddynion. Y mae y gwrthdarawiad sydd yn nghalon dyn yn erbyn 


| 9gwirionedd—yr hoffder sydd ynddi at y tywyllwch yn hytrach na'r 


0lenni—yn ddigon i roddi cyfrif am bob cyfeiliornad sydd wedi ffŷnu 
ymhob oes ac ymhob gwlad Ond y mae yn rhyfedd bod y cyfryw 
0lygiad yn cael ei-goleddu gan ddynion a elwir yn Gristionogion, ac yn 
ênwedig eu bod yn cymeryd y rhyddid i'w seilio ar yr Ysgrythyrau 
Cristionogol eu hunain. 

Gosodir yr Hen Destament a'r Newydd yn erbyn eu gilydd, a cheisir 
Ref eu bod yn gosod allan ddwy grefydd hollol wahanol y naill i'r llall 


' )20u natur—y naill yn “grefydd ofn,” a'r llall yn “grefydd cariad.” Yr 


ymresymiad, yn fŷr, sydd yn debyg i'r hyn a ganlyn,—'“Yr ydych yn 


910 Y DDAU DESTAMENT A'R “ UN GREFYDD.” 


addef bod y ddwy yn gymeradwy gan Dduw—ei fod ef yn derbyn 
aberthau gwaedlyd yr Iuddew fel y mae yn derbyn addoliad mwy pur y 
Cristion,—ei íod ef yn tosturio wrth y rhai oeddynt yn nesâu ato dan 
grynu, fel Duw y farn, yn gystal âg wrth y rhai sydd yn nesâu ato mewn 
hyder fel Duw cariad. Nid oedd yr Iuddew yn ei adwaen ond fel 
Jehofah, yr hwn oedd yn ofnadwy yn nghynnulleidfa ei saint, ac i'w 
arswydo yn ei holl amgylchoedd, tra y mae y Oristion yn ei adwaen fel 
Tad tyner a thrugarog ; ac addefwch ei fod yn derbyn y cyntaf yn gystal 
â'r olaf. Gan eich bod yn addef bod Duw yn cymeradwyo dwy grefydd 
mor wahanol i'w gilydd, pa hawl sydd genych i haeru nad yw efe yn 
cymeradwyo deg, neu ugain, neu gant, mewn gair, pob math a ffurf ar 
grefydd sydd erioed wedi ffynu ymysg dynion ?”' 

Y gosodiad ar ba un y mae yr holl ymresymiad hwn wedi ei seilio, 
yw, Bod y ddau Destament yn gosod allan ddwy grefydd. Pe buasai hyny 
yn wirionedd, fe fuasai rhyw gymaint o werth ynddo. Ond y mae y 
gosbliad yn gyfeiliornus. Y mae yr holl adeilad wedi ei chyfodi “ar y 
tywod.” A'n hamoan yn yr ysgrif hon yw dangos bod yn rhedeg trwy 
y ddau Destament yr un “ofn” a'r un “cariad.” 

Nid ydym yn tybied bod achos i ni wneuthur unrhyw ymddiheurad am 
ddwyn y mater hwn o dan sylw ein darllenwyr. Yr ydys wedi dywedyd 
bod ysgrifenydd yn euog o wastraffu amser, ac o rywbeth gwaeth na 
hyny, pan fyddo yn dadleu dros athrawiaeth nad oes neb o'i darllenwyr 
yn ei gwadu, neu yn erbyn cyfeiliornad nad oes neb o honynt yn ei 
gredu, ac yn enwedig pan fyddo yn dwyn i'w sylw athrawiaethau mor 
ddyeithr nad oes odid neb o honynt wedi clywed am danynt. Y 
mae mwy na mwy o ffolineb yn cael ei siarad ar beth fel yma fel ar bob 
peth arall. Clywsom ddywedyd '“Y mae yn beth blin bod cynnulleidfa 
yn clywed am y waith gyntaf am gyfeiliornad o enau dysgawdwr y gwir 
ionedd.” Yr un peth mewn effaith yw hynyma a dywedyd ““ Y mae yn 
beth blin bod dinasyddion yn clywed am y waith gyntaf am ddyfodiad 
y gelyn o enau eu gwylwyr.” Y mae llaweroedd o ddarllenwyr y 
TRAETHODYDD yn bur gyfarwydd â'r golygiad cyfeiliornus a.wrthwyn- 
ebwn; ac am y lleill, os nad ydynt wedi darllen llyfrau ymha rhai y 
trinir y mater yn faith ac yn fanwl, y maent yn fynych yn dyfod ar 
draws ymadroddion a brawddegau sydd yn cyfodi oddiwrtho ac yn seil 
iedig arno. Yr ydym yn cyfarfod â hwy yn barhâus yn y cyfnodolion 
Saesoneg sydd yn ymarllwys wrth y miloedd i Gymru. Nid yw y 
gwenwyn yn cael ei gynnyg i ni yn y crynswth, ond yn fân ddognau yn 
y papyrau dyddiol, ac yn y ffugchwedlau sydd bellach wedi dytod mor 
boblogaidd ymhlith ein hieuenctyd; ac y mae y rhydd-dybiaeth sydd yn 
lledu ar bob llaw, a'r teimlad sydd wedi myned i ffynu yn dra chyffrel- 
inol, bod y naill grefydd yn gystal a'r llall, yn brofion poenus ei fol 
eisoes wedi cael effaith niweidiol ar laweroedd. 

Ein hamcan yn yr ysgrif bresennol yw gwrthweithio y teimlad hwf, 
mor bell ag y mae yn seiliedig ar unrhyw wahaniaeth tybiol rhwnj 
ddau Destament. Yr hyn sydd genym i'w brofi yw, mai yr un v 
sydd yn cael ei gosod allan yn y ddau Destament, ac mai yr un ys 
gydd yn rhedeg trwyddynt; a thuag at hyny.ni a ddangoswn mai.ni 
yn yr Hen Destament.yn unig y mae Duw yn ymddangos yn ofnadwy; 
ac mai nid yn y Newydd yn unig y mae wedi gwneuthur ei hun yb 





Y DDAU DESTAMENT A'R “ UN GREFYDD.” 9ll 


hysbys fel Duw cariad. Ni a edrychwn yn gyntaf ar yr “ofn” am yr 
hwn y dywedant hwy ei fod yn cael ei gyfyngu i'r Hen Destament, ac 
ynaar y “cariad” am ba un y dywedant ei fod yn cael ei gyfyngu i'r 
Newydd. 

I. Yr Ofn. Dywedir fod “ Duw o dan yr Hen Destament wedi am- 
gylehynu ei hun â'r fath fawredd ofnadwy, fel na feiddiai neb nesâu 
ato ond fel caethweision yn nesâu at eu meistr caled, neu fel trosedd- 
wyr yn dyfod ger bron eu barnwr gwgus, ac nid fel plant yn dyfod ger 
bron eu tad tyner a thrugarog.” Y mae yn hawdd haeru peth fel yma; 
ac nid yw yn rhyfedd bod dynion sydd yn dilyn dynion eraill, yn lle 
chwilio a meddwl drostynt eu hunain, yn ei gymeryd yn ganiatâol; abod 
yr haeriad gan hyny yn cael ei adrodd drachefn a thrachefn o dan wa- 
hanol ffurfiau. Ond y cwestiwn yw, Pa faint o wirionedd sydd ynddo? 
Fe fydd ìi bwy bynag a gymero y drafferth o ddarllen drosto ei hun gael, 
fod saint yr Hen Destament yn nesâu at Dduw, nid fel troseddwyr na 
chaethweision ychwaith, ond “fel plant yn nesâu at eu Tad.” Yr 
oedd Enoch yn byw yn fore o dan yr Hen Destament, ac am dano ef 
dywedir, “ Enoch a rodiodd gyda Duw; ac ni welwyd ef; canys Duw 
a'i cymerodd ef,” Gen.v. 24. Byddai yn arfer myned allan o blith 
dynion i gymdeithasu â'i Dduw, ac un diwrnod fe aeth ar goll. Ni 
ddarfu iddo ddychwelyd at ei deulu fel arferol. Hwy aethant allan 
ì chwilio am dano. Chwiliasant bob man, ond methasant a'i gael; a'r 
penderfyniad y daethant iddo ydoedd, bod ei Dduw, â'r hwn y byddai 
mor hoff o gymdeithasu, wedi ei gymeryd ato ei hun. Oawn yn Heb. 
xi. 5, hysbysiad ychwanegol am dano; “ Oanys cyn ei symud, efe a 
gawsai dystiolaeth ddarfod iddo ryngu bodd Duw.” — Ai “crefydd yr 
ofn” oedd ei grefydd ef? Am Abraham dywedir, “ A chyfaill Duw y 
€alwyd ef.” Ymddyddanai Moses â'r Arglwydd wyneb yn wyneb; ac 
anfonwyd angel o'r nefoedd at Daniel, i ddywedyd wrtho ei fod yn “ŵr 
&pwyl.” Dywed y Salmydd, “ Nesâu at Dduw sydd dda i mi;” 
“ Bydd melus fy myfyrdod am dano, mi a lawenychaf yn yr Arglwydd.” 
Pan gafodd Dafydd ei ddinas wedi ei llosgi â thân, ei feddiannau wedi 
eu hysbeilio, ei deulu wedi eu cymeryd yn gaethion gan haid o Amalec- 
iaid didrugaredd, a'i bobl ef ei hun yn dechreu siarad ymhlith eu gilydd 
âm ei labyddio ef, fel yr achos o'r holl drychinebau ag oeddynt wedi eu 

iweddyd,—“ Dafydd a ymgysurodd yn yr Arglwydd ei Dduw.” 
chai Habaccuc yn y blaen at amser pan y pallai pob cysuron 
daarol; ond yr oedd meddwl am ei Dduw yn ei alluogi i ddal y cyf- 
Tw ragolygiad heb dôri ei galon. Y mae yn bleser darllen ei eiriau 
Mlusion: “ Er i'r ffigysbren na flodeuo, ac na byddo ffrwyth ar 
gwinwydd; gwaith yr olewydd a balla, a'r meusydd ni roddant fwyd; 
teir ymaith y praidd o'r corlan, ac ni byddo eidion yn y beudai; eto 
mia lawenychaf yn yr Arglwydd; byddaf hyfryd yn Nuw fy iachawd- 
With.” Y cyfryw ydynt eiriau duwiolion yr Hen Destament am eu 
Daw, y cyfryw oeddynt eu teimladau hwy tuag ato; ac nid yw haer- 
y rhai a soniant am eu crefydd fel “crefydd yr ofn” a'u nesâd at 
Idnw fel “nesâd troseddwyr i bresennoldeb barnwr digofus,” yn 
Wofi dim yn y byd ond eu bod hwy eu hunain mewn dygn anwybodaeth 
Or mater âg y maent yn cymeryd y rhyddid o siarad mor ffraeth yn ei 
gl, Y mae yn wir y dysgir ni yn yr Hen Destament ei fod ef yn 


919 Y DDAU DESTAMENT A'R “ UN GREFYDD.” 


Dduw mawr ac ofnadwy, a bod. yn bechadurus ac yn beryclas rhuthro 
i'w bresennoldeb, ac ymarfer â'i ordeiniadau yn anystyriol a difeddwl. 
Ond y mae hyn oll yn wirionedd bob a.nser. Fe'i dyszir mor amlwg 
yn y Testament Newydd ac yn yr Hen. Yn y Newydd y dywedir, 
“ Peth ofnadwy yw syrthio yn nwylaw y Duw byw.” “Oblegid oni 
ddiangasant hwy, y rhai a wrthodasant yr hwn oedd yn llefaru ar y 
ddaear, mwy o lawer ni ddïangwn ni y rhai ydym yn troi ymaith oddi- 
wrth yr Hwn sydd yn llefaru o'r nef.” Ni ddaethom ni at y mynydd 
teimladwy, y mynydd ag y gellir ei deimlo, sydd yn llosgi gan dân, &c. 
Nid yw y perygl o ysgafnder ac anystyriaeth mor weledig i'r Uygaid, nac 
mor deimladwy i'r cnawd; ond y mae mor wirioneddol, ac mor fawr â 
phan gyhoeddwyd y gyfraith o ganol y mŵg a'r tân. Y mae difrifoldeb 
ger bron Duw o gymaint pwys y dydd heddyw âg y bu erioed. Gan 
hyny, “ bydded genym ras, trwy yr hwn y gwasanaethom Dduw wrth ei 
fodd, gyda gwylder a pharchedig ofn. — Oblegid ein Duw ni sydd dân ysol.” 
“ Ond y mae y fath waeau, a'r fath fygythion dychrynllyd yn cael eu 
cyhoeddi yn yr Hen Destament, a thuedd y cyfryw yw cynnyrchu ofn.” _ Y mae 
gwaeau lawer, a bygythion arswydol yn cael eu cyhoeddi yn yr Hen 
Destament; ac addefwn mai eu tuedd yw cynnyrchu ofn; ac adefwn fwy 
—mai hyny yw yr ancan oedd mewn golwg wrth eu cyhoeddi. Ond 
pwy a fygythir? Yn erbyn pa fath ddynion y cyhoeddir y gwaeau? 
Onid yn erbyn yr anghyfiawn a'r drygionus? “ Gwae yr anwir, drwg 
fydd iddo.” _ “ Ar yr annuwiolion y gwlawia efe faglau tân a brwmstan a 
phoethwynt ystormus: dyma ran eu phïol hwynt.” “ Gwae di anrheithiwr, 
a thi heb dy anrheithio; a thi anffyddlawn, er na wnaed yn anffyddlawn 
â thi.” “Gwae yr hwn a adeilado ei dŷ trwy anghyfiawndsr, a'i ystafell- 
oedd trwy gam, gan beri i'w gymydog ei wasanaethu yn rhad, ac heb 
roddi iddo am ei waith.” “'“Gwae a adeilado dref drwy waed, ac a gad- 
arnhio ddinas mewn anwiredd.” “A mi a nesâfatoch chwi i farn; â 
byddaf dyst cyflym yn erbyn yr hudolion, ac yn erbyn y godinebwyr, ac yn 
erbyn yr anudonwyr, ac yn erbyn camattalwyr cyflog y cyflogedig, a'r rhai 
sydd yn gorthrymu y weddw, yr amddifad, a'r dyeithr, ac heb fy ofni i, medd 
Arglwydd y lluoedd.” A oes achos profi fod bygythion yn erbyn y 
cyfryw rai yn berffaith gyson â thrugaredd a chariad? Onid yw cosb- 
edigaeth y rhai a geisient ddinystrio seiliau cymdeithas yn drugaredd 
i'rbyd? Ond ein hymofyniad presennol yw, A yw y cyfryw waeau $ 
bygythion yn cael eu cyfyngu i'r Hen Destament? A oes rhai o'r 
gweithredoedd, neu o'r cymeriadau, a gondemnir ac a fygythir yn yr 
Hen Destament, yn cael eu hesgusodi yn y Newydd? _ Dichon fod rhai 
o'r bobl sydd yn meddwl eu bod yn meddn digon o ddoethineb i basio 
barn ar y Bibl heb ei ddarllen yn tybied felly; ond y mae pawb sydd Ti 
gyfarwydd â'r Ysgrythyrau sanctaidd yn gwybod yn amgenach. Nid 
yw ein Harglwydd Iesu Grist yn fwy tyner wrth bechod na'r prophwyd 
Esaiah, ac y mae holl daranau Moses yn cael eu hadsain yn epistolau 
Paul. Disgynai y gair “Gwae” o enau y Gwaredwr mor fynych âg 
oddiar ysgrifellau y prophwydi; ac ni chyhoeddwyd gwaeau mwy ofnadwy 
yn erbyn “dinas y gwaed” nag a gyhoeddwyd ganddo ef yn erbyn ŷ 
dinasoedd hyny lle y gwnaethpwyd y rhan fwyaf o'i weithred 
nerthol ef, am nad edifarhasent. Dywedai wrth ei wrandiiwyr anghrel- 
iniol, “ Oni chredwch mai myfi yw efe, chwi a fyddwch feirw yn eich 


Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.” 913 


hodau,” ac wrth y rhai a alwasant ei sylw at dynged druenus y 

lilêaid, y rhai y cymysgasai Pilat eu gwaed gyda'u haberthau, efe & 
ddywedodd, “Onid edifarh6wch chwi a ddyfethir oll yn yr un modd.” 
Yr oedd y Pharisêaid yn ei gymeryd yn ganiatâol y caent hwy eu derbyn 
i'r nefoedd, gan nad pa beth a ddeuai i bobl eraill; ond rhagrybuddiai ein 
Harglwydd Iesu hwynt o'r siomedigaeth ofnadwy oedd yn eu haros, 
“Yno y bydd wylofain a rhincian dannedd, pan weloch Abraham, ac 
Isaac, a Jacob, a'r holl brophwydi yn nheyrnas Dduw, a chwithau wedi 
eich bwrw allan.” Cyfeiriai bygythion yr Hen Destament gan mwyaf 
at ofidiau a thrychinebau a derfynent yn y byd hwn, ond cawn ein 
Gwaredwr yn fynych yn dwyn o flaen ei wrandâwyr ddychrynfêydd y 
byd a ddaw. O'i enau ef y clywn yn gyntaf oll am y “tywyllwch 
eithaf,” “ barn uffern,” “y pryf nad yn marw,” a'r “tân na ddiffydd.” 

Y mae rhai o'r pethau mwyaf ofnadwy yn yr Hen Destament yn 

eael cyfeirio atynt yn y Newydd, nid i'w galw yn ol, ond i'w cadarn- 
hâu. *'“Oanys os o'n gwirfodd y pechwn, ar ol derbyn gwybodaeth y 
gwirionedd, nid oes aberth dros bechodau wedi ei adael mwyach; eithr 
rhyw ddysgwyl ofnadwy am farnedigaeth, ac angerdd tân, yr hwn a ddifa 
ygwrthwynebwyr. Yr un a ddirmypai gyfraith Moses, a fyddai farw 
heb drugaredd, dan ddau neu dri o dystion: pa faint mwy cosbedigaeth 
(dybygwch chwi) y bernir haeldu o'r hwn a fathrodd Fab Duw, ac a 
farnodd yn aflan waed y cyfammod, trwy yr hwn y sancteiddiwyd ef, ac 
addifenwodd Ysbryd y gras? Oanys nyni a adwaenom y neb a ddywed- 
odd, Myfi bïau dïal, myfi a dalaf, medd yr Arglwydd. A thrachefn, Yr 
Arglwydd a farna ei bobl. Peth ofnadwy yw syrthio yn nwylaw y uw 
byw.” Amcan hyn oll yw dangos mor ffiaidd yw pechod yn ngolwg 
Duw, ac mor ddrwg a pheryglus ydyw i ddyn—gwirioneddau nad effeithir 
unynt gan dreigliad oesoedd, na chyfnewidiad goruchwyliaethau, ond 
rhai a barhânt yn wirioneddau yn dragywydd. 

Cyfeirir at y barnedigaethau ag y darllenwn am danynt yn yr Hen 
Destament, fel profion ychwanegol mai egwyddor lywodraethol crefydd . 
y dyddiau hyny ydoedd ofn. Rhoddir dinystr y byd â dyfroedd y diluw, 
dymchweliad dinasoedd y gwastadedd â than a brwmstan o'r nefoedd, 
Piau yr Aipht, barnedigaethau yr anialwch, dinystr preswylwyr Canaan, 
â'r trychinebau a oddiweddasant Israel yn eu gwlad eu hunain, yn 
trfynu yn eu caethgludiad i Babylon, & dinystr eu dinas a'u teml gan 
Nebuehodonosor, fel esiamplau o'r toster gyda pha un y dangosid yn y 
dyddiau hyny fod Duw yn lÌywodraethu y byd. 

Fe fuasai grym yn yr ymresymiad hwn pe buasai y Testament 
Newydd, wrth gyfeirio at y barnau hyn, yn dywedyd wrthym fod cyfnod 
) eyfryw bethau wedi myned heibio bellach, ac nad oedd achos i'r byd 
0fni ymweliadau trychinebus o'r fath byth mwy. Ond mor bell y mae 
oddiwrth hyny, fel y mae yn dywedyd yn bendant am y barnau ofnadwy 
â ddesgrifir yn yr Hen Destament, “ Y pethau hyn oll a ddygwyddasant 
Jn esiamplau iddynt hwy, ac a ysgrifenwyd yn rhybudd i ninnau, ar y 
Tai y daeth terfynau yr oesoedd.” Disgynodd barnau ofnadwy ar Israel 
jn yr anialwch. Brathwyd hwynt gan seirph, a bu miloedd o honynt 

irw. Dinystriwyd miloedd yn ychwaneg o honynt gan y dinystrydd, 

Cychwynasent o'r Aipht gyda'r bwriad o fyned i wlad Canaan; ond 

tmgodd yr Arglwydd yn ei lid am y rhai na chredasant, na chaent fyned 
o 


914 Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.” 


i mewn i'w orphwysfa ef. Syrthiodd eu celaneddau hwynt yn yr anial- 
wch. Nis gallent fyned i mewn o herwydd anghrediniaeth. Pa beth 
yw y casgliad ag y mae y Testament Newydd yn ei dŷnu oddiwrth y 
pethau hyn? Y gallwn nì ymgysuro yn y sicrwydd na bydd i bethau 
ofnadwy o'r fath yma byth ddygwydd i ni? Ein bod ni yn byw o dan 
oruchwyliaeth dynerach, ac wedi ein gwaredu odditan ddylanwad 
“crefydd yrofn?”' Dim o'r fath beth. Ond dyma y casgliad,—*“ Ofnwn 
gan hyny, gan fod addewid wedi ei adael i ni i fyned i mewn i'w or- 
phwysfa ef, rhag bod neb o honoch yn debyg i fod ynol.” Os yw yr Hen 
Destament yn rhoddi hanes dinystriad y byd â dyfroedd y diluw; y mae 
y Testament Newydd wrth gyfeirio at hyny yn dywedyd bod “* y nefoedd 
a'r ddaear sydd yr awrhon trwy yr un gair wedi eu rhoddi i gadw i dân, 
erbyn dydd y farn a dystryw yr anwir ddynion.” | 
Ac nid yw y cyfryw farnau chwaith yn cael eu cyfyngu i'r Hen Desta- 
ment. Ceir esiamplau ofnadwy o'r un natur yn y Testament Newydd. 
Pa le yn yr Hen Destament y ceir enghraifft mwy ofnadwy o farn Duw 
nac a geir yn niwedd truenus y bradwr, Judas Iscariot, “ Yr hwn wedi 
ymgrogi a dôrodd yn ei ganol, a'i holl ymysgaroedd a dywalltwyd allan?” 
Beiddiodd Ananias a Sapphira, er mwyn amcan hunanol a chybyddlyd, 
ddywedyd celwydd wrth yr Apostolion, ac felly wrth. yr Ysbryd Glâu, 
& syrthìasaut ill dau yn geìaneddau meirwon gyda bod y celwydd hwnw 
yn dyfod allan o'u genau, ' A bu ofn mawr ar yr holl eglwys; ac ar bawb 
oll a glybu y pethau hyn.” Tarâwyd Herod yn ddisymwth gan angel yr 
Arglwydd pan yn nghanol ei falchder a'i rwysg, “'a chan bryfed yn ei 
ysu, efe a drengodd.” Y mae ein Harglwydd Iesu ei hun yn rhag- 
ddywedyd dinystr Jerusalem: “ Ac wedi iddo ddyfod yn agos, pan welodd 
efe y ddinas, efe a wylodd drosti, gan ddywedyd, Pe gwybuasit dithau, ie, 
yn dy ddydd hwn, y pethau a berthynant i'th heddwch! eithr y maent yn 
awr yn guddiedig oddiwrth dy lygaid. Canys daw y dyddiau arnat, a'th. 
elynion a fwriant glawdd o'th amgylch, ac a'th amgylchant, ac a'th war- 
chaeant o bob parth; ac a'th wnânt yn gydwastad â'r llawr, a'th. blant; 
o'th fewn; ac ni adawant ynot faen ar faen, o herwydd nad adnabuost 
amser dy ymweliad.” _ Pan ddygid ef allan i'w groeshoelio, “yr oedd ym. 
ei ganlyn ef liaws mawr o bobl, ac o wragedd; y rhai hefyd oedd ym. 
cwynfan, ac yn galaru o'i blegid ef. A'r Iesu wedi troi atynt, a ddywed— 
odd, Merched Jerusalem, na wylwch o'm plegid i: eithr wylwch o'chm. 
plegid eich hunain, ac oblegid eich plant. Canys wele, y mae'r dyddiaucm 
yn dyfod, yn y rhai y dywedant, Gwyn eu byd y rhai anmhlantadwy 
a'r crothau ni eppiliasant, a'r bronau nì roisant sugn. Yna y dechreuam. € 
ddywedyd wrth y mynyddoedd, Syrthiwch arnom; ac wrth y bryniaum., 
Cuddiwch ni. Canys os gwnânt hyn yn y pren îr, pa beth a wneir yn 7y 
crìn?” Cafodd y geiriau yna eu gwireddu yn ofnadwy. Nid oedd y 
trychinebau dychrynllyd a ddisgynasant ar yr Iuddewon, pan gymerwyd 
eu dinas gan Nebuchodonosor, o dan yr'Hen Destament, ond megys 
dim mewn cymhariaeth 'i'r rhai 'a ddaethant ar benau eu plant, pan 
gymerwyd hi gan y Rhufeiniaid o dan y Testament Newydd. Cymerai 
y fath ymweliadau dychrynllyd le o dan y ddau Destament er mwyn 
dysgu gwirioneddau pwysig, ac er mwyn gwneuthur argraff ar feddyliau 
dynion; âc ymae y gwirioneddau hyny yn parhâu yn wirioneddau, â 
dynolryw y fath ag y mae arnynt eisieu y cyfryw argraffiadau ymhob 
668, âc o dan bob goruchwyliaeth. 


Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.” 915 


Ond defnyddir aberthau yr Hen Destament i'r un dyben. “Yr 
oeddynt,” meddir, “* yn gorfod offrymu y fath afonydd o waed i ddyhuddo 
digofaint eu Duw, ac y mae hyny yn unig yn ddigon o brawf mai 
egwyddor lywodraethol eu crefydd hwy ydoedd ofn.” _ Ond pa beth oedd 
natur yr aberthau hyny? Nid oedd yn eu plith aberthau dynol. Y 
mae yr Arglwydd yn rhoddi ar ddeall i feibion Israel y byddai y cyfryw 
aberthau yn ffieidd-dra yn ei olwg Ef. Yr oedd y cenedloedd a bre- 
swylient wlad Canaan o'u blaen hwy yn gwneuthur “' pob ffieidd-dra yr 
hwn oedd gâs gan yr Arglwydd i'w duwiau; canys eu meibion hefyd a'u 
merched a losgasant yn tân i'w duwiau: na wna di felly i'r Arglwydd 
dy Dduw,” Deut. xii. 90—931. Y mae y ffaith hon ar unwaith yn 
gwneuthur yr ymresymiad yn gwbl ddirym. Soniant am oruchwyliaeth 
yr Hen Destament fel goruchwyliaeth waedlyd; y maent yn gwneyd 
defnydd helaeth o'r gair “gwaedlyd.” Gellir meddwl eu bod am i ni 
anghofio pob peth wrth edrych yn y cyfeiriad hwnw ond “gwaed.” 
Ond nid ydynt yn dyweyd wrthym mai yr unig waed, wedi'r cwbl, sydd 
gan ìdynt sôn am dano, yw gwaed teirw a geifr, a'r anifeiliaid direswm 
eraill. ““ Yr oedd y grefydd hono yn un galed a thôst (hard and stern),” 
meddant. Pwy oedd yn dyoddef y caledi a'r toster? — Ai yr anifeiliaid ? 
Pe buasent hwy heb gael eu lladd yn aberthau, buasai raid iddynt 
farw ì ddybenion eraill, ac, fe allai, mewn llwybr llai trugarog. Cof 

ym, yn nyddiau boreuol ein mebyd, glywed hen bregethwr yn rhoddi 

grifiad hyawdl o'r jubili oedd ymhlith yr anifeiliaid ar ol gorphen yr 
Aberth mawr ar Galfaria :—'“ Gwaeddai yr aneirod cochion, “ Hosanna!' 
atebai yr ŵyn bach, “ Haleluia!' “Ni gawn bori yn heddychol ar y dolydd 
yn awr,” meddai y naill; “Ninnau a gawn brancio yn llawen o amgylch 
ein mamau,' meddai y lleill, “heb ofni cyllell yr offeiriad mwy.” Yr 
oedd yr hen ŵr parchedig wedi myned i'r hŵyl, a'r gynnulleidfa yn y 
mwynhâd. Yr oeddem ninnau yu llawenychu hefyd, yn enwedig dros 
“yr ŵyn bach.” Ond trwy y cwbl, yr oedd rhyw anesmwythder'yn aros 
yn ngwaelod ein calon. Yr oedd ammheuon anghysurus yn cyfodi o'n 
mewn, er bod cyllell yr offeiriad wedi ei gosod yn y wain; oblegid yn 
ên byw yr oeddym yn methu peidio â meddwl am gyllell y cigydd. Y 
mae llawn cymaint, o leiaf, o'u gwaed hwy yn cael ei dywallt yn ein 
plith ni yn awr a phe buasai yr oruchwyliaeth seremonïol yn parhâu yn 
6i grym hyd y dydd heddyw. Ac nid oedd y bobl chwaith yn dyoddef 
Unrhyw galedi. Ni ofynid gan neb i offrymu ond yn ol ei allu. Pe 
Cymerai y bobl drafferth i ddarllen drostynt eu hunain, yn lle cymeryd 
au yn ganiatâol wrth wrando ar eu gilydd, hwy welent fod y gofal 
Iwyaf yn cael eì gymeryd rhag i'r aberthau fod yn wasgfa ar y tlawd. 
Yr ydym ni yn edrych ar yr holl aberthau yma fel cysgodau o aberth 
rìst, ac yn credu mai eu hamcan mwyaf pwysig ydoedd rhagddangos 
6i ddyoddefaint Ef, a'r gogoniant ar ol hyny. Y mae y bobl at ba rai 
) mae yr ysgrif hon yn cyfeirio yn gwadu hyn, ac yn ei alw yn ffolineb. 
Ond nis gallent hwy, pe edrychent ar y mater yn ddiragfarn a diduedd, 
li na gweled fod y gyfraith sydd yn cynnwys yr holl reolau o barth y' 
defodau a'r aberthau Iuddewig, mor bell o fod yn “ dôst” ac yn “' galed, 
el y mae yn llawn tiriondeb tuag at yr addolwyr.  Darparai lwybrau i" 
imladau y bobl tuag at eu Duw—eu tristwch am eu beïau, eu hofnau, 
€1 gobeithion, a'u diolchgarwch, i redeg allan; a'r rhai hyny oll yn 
o 


916 Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.” 


llwybrau esmwyth iddynt hwy eu hunain. Fe fŷn y teimladau yma o 
eiddo dynoliaeth ddangos eu hunain, ac ymhob enghraifft lle y mae hyn 
wedi ei adaeli ddyfais dynion, y canlyniadau ydynt hunan-boenedig- 
aeth, aberthau.dynol, a phob creulonderau.  Addefwn fod y gocheliadau 
mwyaf difrifol yn cael eu rhoddi, rhag i'r bobl gyflawni y defodau yma 
mewn ffordd a reolaidd, ac mewn ysbryd annheilwng; ond ni a gawn yr 
un peth mewn cysylltiad â Swper yr Arglwydd yn y Testament New- 
ydd: “ Pwy bynag a fwytâo y bara hwn, neu a yfo gwpan yr Arglwydd 
yn annheilwng, euog fydd o gorff a gwaed yr Arglwydd. Eithr holed 
dyn ef ei hun, ac felly bwytâed o'r bara ac yfed o'r cwpan. Oanys yr 
hwn sydd yn bwyta ac yn yfed yn annheilwng, sydd yn bwyta ac yn 
yfed barnedigaeth iddo ei hun, am nad yw yn iawn farnu corff yr 
Arglwydd. Oblegid hyn y mae llawer yn weiniaid ac yn llesg yn eich 
mysg, a llawer yn huno.” Pa un ai clefydau a marwolaeth naturiol, 
neu lesgedd a marweidd dra ysbrydol, a feddylir wrth y pethau hyn, y 
mae un peth tu hwnt i bob dadl—eu bod yn disgyn ar y Oorinthiaid fel 
arwyddion o anfoddlonrwydd Duw am eu bod yn “ bwyta o'r bara, ac yn 
yfed o'r cwpan yn annheilwng.” Gadawer i ni edrych yn: 

II. Ar y Cariad. Yr ydym wedi ceisio dangos nad yw yr ofn sydd yn 
rhedeg trwy yr Hen Destament wedi ei ddiddymu na'i osod o'r neilldu 
o dan y Testament Newydd; a'n hamcan bellach fydd dangos nad oedd 
y cariad a ddadguddir yn y Testament Newydd yn beth anadnabyddus o 
dan yr Hen. 

Edrychwn ar y dadguddiad a roddes Duw o'i natur a'i berffeithiau ei 
hun yn yr Hen Destament. Ar ol rhoddiad y ddeddf ar Sinai, pan oedd 
Moses ar y mynydd gyda Duw, darfu i gynnulleidfa Israel syrthio i 
bechod ofnadwy. Pan oedd sŵn y geiriau, “ Na fydded ìi ti dduwiau 
eraill ger fy mroni;” “ Na wna i ti dy hun ddelw gerfiedig,” yn par 
hâu i adsain yn eu clustiau, a thra yr oeddynt hwythau newydd ym- 
rwymo mewn cyfammod difrifol i wneuthur yr hyn oll a orchymynasai 
yr Arglwydd iddynt,—gwnaethant lô aur, ymostyngasant o flaen gwaith 
eu dwylaw eu hunain, a dawnsiasant ger ei fron, gan ddywedyd, “ Dyma 
dy dduwiau di, O Israel, y rhai a'th ddygasant i fyny o wlad yr Aipht.” 
Yr oedd eisieu argraíîu ar eu meddyliau syniad teilwng o fawredd y 
pechod yr oeddynt wedi bod yn euog o hôno; a dywedodd yr Arglwydd 
wrth Moses, “ Gwelais y bobl hyn; ac wele, pobl wargaled ydynt. Am 
hyny yn awr gâd i mi lonydd, fel yr ennyno fy llid yn eu herbyn, ac y 
dyfethwyf hwynt; a mi a'th wnaf di yn genedlaeth fawr.” Ond mewn 
atebiad i ymbiliau taerion Moses, addawodd aros yn eu plith, er eu 
pechod andwyol, a'u harwain ei hunan tua gwlad yr addewid. “ A'r 
Arglwydd a ddywedodd wrth Moses, Gwnaf hefyd y peth hwn a lefar- 
aist; oblegid ti a gefaist ffafr yn fy ngolwg, a mi a'th adwaen wrth dy 
enw.” Fe allai mai i symud pob ammheuaeth o'i feddwl ei hun—mai 
er mwyn i'w ffydd gael goruchafiaeth lwyr ar yr ofnau a ymgodent yn ei 
fynwes, y gofynodd Moses yn ychwanegol, “ Dangos i mi, attolwg, dy 
ogoniant.” Rhoddodd yr Arglwydd iddo weled cymaint o'i ogoniant ag 
& allai ei ddal; ac yn ychwanegol at hyny, cyhoeddodd yn ei glywedig- 
aeth'ei Enw ei hun: “A'r Arglwydd a aeth heibio o'i flaen ef, ac 
a lefodd, “ JEHOFAH, JEHOFAH, y Duw trugarog, a graslawn, hwyrfrydig 
i ddig, ac aml o drugaredd a gwirionedd; yr hwn sydd yn cadw trugar- 





Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.” 917 


edd i filoedd, gan faddeu anwiredd, a chamwedd, a phechod, a heb gyfrif 
yr anwir yn gyfiawn. Yr hwn a ymwêl âg anwiredd y tadau ar y 
plant, ac ar blant y plant hyd y drydedd a'r bedwaredd genedlaeth.” 
Y mae yn ymddangos fod llawer, naill ai heb ddysgu, neu wedi anghofio, 
mai yn yr Hen Destament y ceir yr ymadroddion graslawn hyn. Y mae 
yma sôn am farn, ond trugaredd sydd yn dyfod flaenaf, ac yn annhraethol 
orbwyso. Rhoddasid y rhan olaf o'r cyhoeddiad hwn o'r blaen, o ran 
sylwedd, mewn cysylltiad â'r ail orchymyn: “ Nac ymgryma iddynt, ac 
na wasanaetha hwynt; oblegid myfi yr Arglwydd dy Dduw, wyf Dduw 
eiddigus ; yn ymweled âg anwiredd y tadau ar y plant, hyd y dryd- 
edd a'r bedwaredd genedlaeth o'r rhai a'm casânt; ac yn gwneuthur 
tragaredd i filoedd o'r rhai a'm carant, a> a gadwant fy ngorchymynion.” 
Pan y mae plant yn casâu Duw fel eu tadau, y maent yn cyfiawnhâu 
eu ffyrdd hwy, ac yn cyfranogi o'u cosbedigaeth. Os bydd i'r plant 
ymwrthod â ffyrdd drygionus eu tadau, y maent yn ddïogel rhag y farn. 
Âr yplant sydd yn eì gasâu y mae Efe yn ymweled âg anwireddau 
eutadau. Y mae yn gwneuthur hyny hyd y drydedd, ac, weithiau, hyd 
y bedwaredd, genedlaeth. Ond pa hŷd y mae yn cadw trugaredd? 
Aihyd y drydedd neu y bedwaredd genedlaeth? Nagê. Hyd filoedd 
0 genedlaethau, o'r rhai a'i carant, ac a gadwant ei orchymynion, 

Gellir casglu oddiwrth yr hyn y mae liawer yn ei ddyweyd ac yn ei 
ysgrifenu ar y mater hwn, mai y rhan olaf yn unig o'r cyhoeddiad yma 
06nw eu Duw a ddarfu lŷnu yn meddyliau y rhai oeddynt yn byw o 

yr Hen Destament, ac na ddarfu iddynt hwy erioed sylwi ar, na 
thael cysur oddiwrth, y rhan flaenaf. Ond pa beth yw y ffaith? A 
oeddynt fyth yn dychrynu wrth gofio y farn, ac yn byw fel pe buasent 
weli anghofio fod yn yr Enw sôn am drugaredd? Dywedwn ar un- 
Yiith, Nac oeddynt. Argraff gwbl wrthwynebol i hyn yma a adawodd y 
tyhoeddiad bendigedig hwn ar eu meddyliau hwy trwy yr oesoedd, 
Cawn gyfeiriadau ato laweroedd o weithiau yn yr Hen Destament, ac 
Jn yr holl gyfeiriadau hyny, oddieithr dau (gan Moses yn Num. xiv. 18, 
â Jerimiah xxxii. 18), y rhan gyntaf o hôno a ddyfynir; a hyd yn nôd 
Jn yr eithriadau uchod, fe ddefnyddir yr Enw fel dadl mewn gweddïau 
âm drageredd.. Y mae Hezecïah yn anfon rhedegwyr trwy holl wlad 
lsrel i wahodd y rhai a weddillasid o'r deg llwyth i ddychwelyd at yr 
Ârglwydd, ac i'w calonogi i gydsynio â'r gwahoddiad; y mae yn rhoddi 
îr y rhedegwyr yma i ddywedyd wrthynt, “'Grasol a thrugarog yw yr 
Ârglwydd eich Duw, ac ni thrŷ efe eì wyneb oddiwrthych, os dychwel- 
Wwchiato ef.” Y mae Nehemïah, yn ei weddi dros y genedl, yn cyffesu 
êì pechodau o'u dyfodiad allan o'r Aipht hyd eu caethgludiad i Babylon ; 
î mewn cyfeiriad at eu cyndynrwydd yn yr anialwch, dywed, “ Eto ti 
ydwyt Dduw parod i faddeu, graslawn a thrugarog, hwyrfrydig i ddigter, 
Mamlo drugaredd, ac nis gwrthodaist hwynt.” *“ Trugarog a gras- 
lawn yw yr Arglwydd,” medd Dafydd, “ hwyrfrydig ìi lid, a mawr o dru- 
Guogrwydd ;” a cheir yr un geiriau, gydag ychydig o amrywiaeth, 
thwe gwaith yn llyfr y Salmau. 
, Â yw yn wirionedd foì y prophwydi “'yn rhoddi y fath arbenigrwydd 
IP Ofnadwy, fel ag i beri i'w gwrandâwyr dybied nad oedd na chariad na 
thragaredd yn perthyn i'w Duw?” — Ceir atebiad yn yr ymadroddion a 
Glyn, ac mewn lliaws eraill o'r un fath ag a ellid eu dyfynu: “ Gad- 


18 Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.” 


awed y drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwir ei feddyliau; a dychweled 
yr Arglwydd, ac efe a gymer drugaredd arno; ac at ein Duw ni, o h 
wydd efe a arbed yn helaeth.” *“'Ti Israel wrthnysig, dychwel, me 
yr Arglwydd, ac ni adawaf i'm llid syrthio arnoch ; canys trugarog yd 
fi, medd yr Arglwydd; ni ddaliaf lid yn dragywydd.” “ Er ys talm 
ymddangosodd yr Arglwydd i mi, gan ddywedyd, A chariad tragywyd; 
y'th gerais; am hyny tynais di â thrugaredd.” _ ““ Ni ddeil efe ei lîd by 
âm fod yn hoff ganddo drugaredd.” Anfonwyd Jonah i bregethu 

6rbyn Ninefeh, a'r bregeth a roddwyd yn ei enau ydoedd, “ Deu; 
niwrnod a fydd eto, a Ninefeh a gwympir.” Ond yr oedd yn anfoddla 
ì fyned; ceisiodd ffoi i Tarsis yn hytrach; a chawn ei esgus d 
wneuthur felly yn ei eiriau grwgnachlyd ef ei hun, wedi iddo we 
Ninefeh yn ymostwng mewn edifeirwch, a Duw yn cymeryd trugar« 
arni: “A bu ddrwg iawn gan Jonah hyn, ac efe a ddigiodd yn fa 
Ac efe a weddïodd ar yr Arglwydd, ac a ddywedodd, Attolwg i ti, . 
glwydd, ôni ddywedais i hyn pan oeddwn eto yn fy ngwlad? am hy 
yr achubais flaen i ffoi i Tarsis; am y gwyddwn dy fod di yn Dduw gr 
lawn a thrugarog, hwyrfrydig i ddig, aml o drugaredd, ac edifeiriol 
ddrwg.” Ac er hyn oll, fe geir dynion, a'r rhai hyny yn cael eu cy 
yn ddynion mawrion, talentog, athronyddol, beirniadol, rhyddfryd 
&c., &c., yn haeru ac yn haeru drachefn, mai ofn oedd yr elfen fs 
arweiniol yn nghrefydd yr Hen Destament, ac mai Bôd dyeithr i sa 
y dyddiau hyny ydoedd Duw y cariad ! 

Ffrwyth cariad y Duw mawr tuag at fyd colledig yw yr iachawd 
iaeth sydd yn Nghrist Iesu. “Canys felly y carodd Duw y byd, fe 
rhoddodd efe ei uniganedig Fab, fel na choller pwy bynag a gredo ync 
ef, ond caffael o hôno fywyd tragywyddol.” Ond yr oedd wedi dadgud 
ei hun o dan yr Hen Destament fel Duw iachawdwriaeth. Gwnaet 
ei hun yn hysbys trwy y prophwydi fel “Duw cadarn ac achubyd 
Llawer gwaith y canesid ar ŵyliau arbenig Israel, “Ein Duw ni 8) 
Dduw iachawdwriaeth; i'r Arglwydd Dduw y perthyn diangfâau rl 
marwolaeth.” “ Duw yw yr Arglwydd yr hwn a lewyrchodd i 
rhwymwch yr aberth â rhaffau, hyd wrth gyrn yr allor.” _ Yr un pet 
dywedyd, “ Y mae yr aberthau a offrymwn, a'r defodau a gyflawnwn, 
dangos iachawdwriaeth i ddyn colledig. Diolch iddo byth!” A« 
mae y Testament Newydd mor bell oddiwrth ddiarddel yr oruchwyliai 
seremonïol, fel y mae yn ei desgrifio fel cynllun cyflawn o'r iachawd 
iaeth, Yr oedd yr aberthau oll yn gysgodau o aberth Orist. Offryr 
yr archoffeiriad yr aberth er mwyn rhagddangos Orist yn offrymu 
hun drosom ni. BElaii mewn i'r cysegr sancteiddiolaf â gwaed, er mw 
rhagddangos Orist yn myned i mewn i'r nefoedd yn ei waed ei hu 
ymddangos ger bron Duw drosom ni. Gwnaed defnydd o waed 
sancteiddio i bureiddiad y cnawd, er mwyn dangos fod gwaed I« 
Grist ei Fab Ef yn ein glanhâu ni oddiwrth bob pechod. Yr oedd 
rhyddhâd blynyddol a gaent hwy ar ŵyl fawr y cymmod yn rh: 
ddangosiad o'r tragywyddol ryddhâd sydd yn dyfod i ni trwy ein Hi 
glwydd Iesu Grist. Ac felly trwy yr holl ordeiniadau. _ Yr oedd rh; 
athrawiaeth efengylaidd—rhyw wirionedd pwysig perthynol i dre 
fawr yr iachawdwriaeth, yn cael eì ddysgu ymhob defod ac arferiad 
d«n oruchwyliaeth yr Hen Destament. Ac nid mewn defodau y 


Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.” a19 


unig yr oedd y gwirioneddau hyn yn cael eu dysgu, ond hefyd mewn 
geiriau eglur, erbyn hyn, ac anghamsyniol. Gwelai yr Apostol Pedr yr 
iachawdwriaeth yn ysgrifeniadau y prophwydi, “ Am yr hon iachawdwr- 
iaeth yr ymofynodd ac y manwl chwiliodd y prophwydi, y rhai a bro- 
phwydasant am y gras a ddeuai i chwi.” _ Gellir meddwl nad oedd dim 
yn dywyll iddynt hwy yn ei gylch ond amser ei ddyfodiad ; “Gan chwilio 
pa bryd, neu pa ryw amser, yr oedd Ysbryd Orist, yr hwn oedd ynddynt, 
yn eì hysbysu, pan oedd efe yn rhagdystiolaethu dyoddefaint Orist, a'r 
gogoniant ar ol hyny.” Pa le y dysgir Athrawiaeth yr Iawn yn fwy 
amlwg na chan y prophwyd Esaiah? “ Ond Efe a archollwyd am ein 
camweddau ni, Efe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth 
ein heddwch ni oedd arno Ef, a thrwy ei gleisiau Ef yr iachâwyd ni.” 
Pan fyddom yn son am fendithion yr iachawdwriaeth, byddwn yn 
Nerio at yr Hen Destament yn llawn mor fynych ag y byddwn at y 
ewydd. Os maddeuant pechodau fydd ein testun, mor gyfoethog y 
mae o addewidion mawr iawn a gwerthfawr gyda golwg ar hyny. “Myfi, 
myfi yw yr hwn a ddilêa dy gamweddau er fy mwyn fy hun, ac ni chofiaf 
dy bechodau.” Dangosir mai un o ragoriaethau gogoneddus Duw Israel 
ar yr holl dduwiau gau ydoedd ei fôd Ef yn maddeu pechodau: “ Pa 
Dduw sydd fel tydi yn maddeu anwiredd, ac yn myned heibio i anwiredd 
gweddill ei etifeddiaeth? Ni ddeil efe ei ddig byth, am fod yn hoff 
gnddo drugaredd. Efe a ddychwel, Efe a drugarhâ wrthym; Efe a 
stwng ein hanwireddau;; a thi a defli eu holl bechodau i ddyfnder- 
oedd y môr.” _ Pan yn dangos fod ein Duw ni yn maddeu i'r pechadur- 
iaid mwyaf, yr ydym yn myned i'r Hen Destament i gael esiampl yn 
8eh, ŷn gystal âg i'r Testament Newydd, i gael un arall yn Saul 
0 Tarsis. Pan fyddom yn son am radlonrwydd yr iachawdwriaeth, odid 
nad âwn ar unwaith at y prophwyd Esaiah. “O deuwch i'r dyfroedd 
bob un y mae syched arno, ïe, yr hwn nid oes arian ganddo; deuwch, 
Prynwch win a llaeth Aeb arian ac heb werth.” Os ei chadernid a'i 
langhyfnewidioldeb hi fydd ein testun,—os byddwn yn ceisio perswadio 
ynaill y llall i bwyso yn ddiofn ar y “cyfammod disigl,” ein rheswm 
mwyaf nerthol fydd yr hen adnod fendigedig, “Canys y mynyddoedd a 
giliant, a'r bryniau a symudant; eithr fy nhrugaredd ni chilia oddiwrthyt, 
â chyfammod fy hêdd ni syfl, medd yr Arglwydd yr hwn sydd yn trugar- 
hu wrthyt.” Yn ein holl gystuddiau a'ri gorthrymderau, yr ydym yn 
Gel rhai o'n cysuron cryfaf trwy ymadroddion melusion yr Hen Dest- 
ment, “Nac ofna.” “Yr wyf fi gyda thi.” “Myfi yw dy Dduw.” 
"Pan elych trwy y dyfroedd, yr wyf fi gyda thi.” “Myfi, myfi, yw yr 
iwn a'ch dyddana chwi.” “Fel un yr hwn y dyddana ei fam ef, felly y 
dyddana yr Arglwydd chwi.” — “ A anghofia gwraig ei phlentyn sugno, fel 
îa thosturio wrth fab ei chroth? eto hwy a allant anghofio, eithr myfi 
Pid anghofiaf di.” Rhaid i ni ymattal. Y maent yn ymarllwys i'n 
meddwl fel cefnllif nerthol tra yr ydym yn ysgrifenu, ac y maent yn felus 
Êl y diliau mêl, O na ddarllenai y bobl hwy, yn lle cymeryd pethau 
îr gredit oddiwrth eu gilydd; yn lle gwrandaw ar y newyddiaduron a'r 
thwarterolion, a'r mân chwedlau, ac ar y cwacyddion hyny sydd yn tybied, 
Oblegid eu bod yn abl i siarad am ser, neu ager, neu greigiau, neu 
in, eu bod yn gymhwys i feirniadu ar Air Duw, ac i bwyso Moses a'r 
Mophwydi) Darllenant y Salmau a'r prophwydi drostynt eu hunain. 


880 Y DDAU DESTAMENT A'R “UN GREFYDD.” 


Darllenent hwy yn fanwl a meddylgar, ac yna yr ydym yn bur sicr y 
byddwn wedi clywed am y tro diweddaf oddiwrthynt hwy am “* grefydd 
r ofn.” 

Unwaith eto: edrycher ar y cariad, y cymwynasgarwch, a'r tiriondeb 
y mae yr Hen Destament yn eu cymhell ar ddynion tuag at eu gilydd. 
Siaredir yn aml am “ gyfraith cariad” fel pe byddai yn rhywbeth newydd 
ei darganfod, pan, mewn gwirionedd, y mae y gyfraith hono yn rhedeg 
trwy yr holl Ysgrythyrau o'r dechreuad. Dywed y Testament Newydd 
âm y ddeddf a roddasid yn yr Hen,—'“ Cyflawnder y gyfraith yw cariad.” 
Pan ofynwyd i'n Harglwydd Iesu nodi allan y gorchymyn mawr yn 
y gyfraith, ei atebiad ydoedd, “Ceri yr Arglwydd dy Dduw â'th holl 
galon, ac â'th holl enaid, ac â'th holl feddwl. Hwn yw y cyntaf a'r gor- 
chymyn mawr. A'r ail sydd gyffelyb iddo; Câr dy gymydog fel ti dy 
hun. Ar y ddau orchymyn hyn y mae y gyfraith a'r prophwydi yn 
sefyll.” Pan osododd efe i lawr y rheol euraidd, “ Am hyny pa bethau 
bynag oll a ewyllysioch eu gwneuthur o ddynion i chwi, felly gwnewch 
chwithau iddynt hwy;” yn lle dywedyd fod hyny yn beth newydd, na 
wyddai neb am dano o'r blaen, ychwanegai, “ Canys hyn yw y gyfraith 
a'r prophwydi." 

A ŵyr un o ddeg o'r bobl sydd yn haeru byth a hefyd fod y ddau 
Destament yn groes y naill i'r llall, pa le y mae yr ymadroddion canlynol 
yn ysgrifenedig? “Na orthryma y dyeithr; chwi a wyddoch galon y 
dyeithr; o herwydd chwi a fuoch ddyeithriaid yn abir yr Aipht. Chwe' 
blynedd yr heui dy dir, ac y cesgli ei ffrwyth, a'r seithfed, paid âg ef, a 
gâd ef yn llonydd; fel y caffo tlodion dy bobl fwyta; a bwytâed bwystfil 
y maes eu gweddill hwynt. Felly y gwnei am dy winllan, ac am dy 
olewydden. Chwe' diwrnod y gwnei dy waith; ac ar y seithfed dydd y 
gorphwysi; fel y caffo dy ŷch a'th asyn lonyddwch, ac y cymero mab dy 
forwyn gaeth, a'r dyeithrddyn, ei anadl ato. A phan gynhauafoch gyn- 
hauaf eich tir, na feda yn llwyr gonglau dy faes, ac na chynnull loffion 
dy gynhauaf. Na loffa hefyd dy winllan, ac na chynnull rawn gweddill 
dy winllan; gâd hwynt i'r tlawd ac i'r dyeithr; yr Arglwydd eich Duw 
chwi ydwyf fi. A phan dlodo dy frawd gyda thi, a llesgâu o'i law, cyn- 
northwya ef, fel y byddo byw gyda thi; er ei fod yn ddyeithrddyn neu 
yn alltud. Na chymer ganddo ocraeth na llôg; ond ofna dy Dduw; a 
gâd i'th frawd fyw gyda thi. Na ddod dy arian iddo ar usuriaeth, ac 
na ddod dy fwyd iddo ar lôg.. Pan fenthyciech i'th gymydog fenthyg 
dim, na ddos i'w dŷ ef i gymer'd ei wystl ef. Allan y sefi; a dyged y 
gŵr y benthyciaist iddo y gwystl allan atat ti. Ac os gŵr tlawd a fydd 
efe, na chwsg â'i wystl gyda thi. Gan ddadroddi, dyro ei wystl iddo 
pan fachludo yr haul, fel y gorweddo yn ei wisg, a'th fendithio di; a bydd 
hyn i ti yn gyfiawnder o flaen yr Arglwydd dy Dduw. Na orthryma 
was cyflog tlawd ac anghenus o'th frodyr, neu o'th ddyeithrddyn a fyddo 
yn dy dir, o fewn dy byrth di. Yn ei ddydd y rhoddi iddo ei gyflog, ac 
na fachluded yr haul arno; canys tlawd yw, ac â hyn y mae yn cynnal 
ei einioes; fel na lefo ar yr Arglwydd yn dy erbyn, a bod pechod ynot. 
Na ŵyra farn y dyeithr a'r amddifad, ac na chymer ar wystloraeth wisg 
y weddw. Os cyfarfyddi âg eidion dy elyn, neu â'i asyn yn myned as 
gyfrgoll; dychwel ef adref iddo. Os gweli asyn yr hwn a'th gasâ ym 
gorwedd dwn ei pwn ; a beidi a'i gynnorthwyo? Gan gynnorthwyo cyn- 


XAN8SAN. 991 


northwya ef.” Pe buasai yr ymadroddion yma i'w cael yn yscrifeniadau 
Thyw hen. athronydd paganaidd, buasem wedi clywed mwy na mwy am 
danynt. Buasai rhai wedi darganfod ynddynt holl ysbryd y Grefydd 
Gristionogol, ac ond odid yn myned mor bell â dywedyd mai i'r athron- 
yil hwnw yr oedd Iesu Grist yn ddyledus am ei syniadau. Ond ni 
their dim tebyg iddynt yn holl lênyddiaeth baganaidd y byd. Esiamplau 
ylynt o liaws mawr o ymadroddion eraill o'r un natur a geir yn llyfrau 
boreuaf yr Hen Destament—y llyfrau ymha rai y gosodwyd i lawr seiliau 
y grefydd hono ag y mŷn rhai dynion, er pob peth, ei galw yn “ grefydd 
yr ofn," 


Pa beth yw dirgelwch yr ymgais i ysgaru y ddau Destament oddiwrth 
eugilydd? Paham y ceisir dyrchafu y naill ar draul darostwng y llall? 
Ai parch mawr i'r Testament “ewydd sydd yn peri hyny? Dim o'r 
fath beth; ond gwrthwynebiad calon i'r ffaith fawr a gogoneddus i ba 
Un y mae yn rhoddi yr arbenigrwydd mwyaf, sef, “Iesu Grist, a hwnw 
Wedi eì groeshoelio.” Y mae aberthau a phophwydoliaethau yr Hen 
Destament yn dwyn y dystiolaeth fwyaf cadarn ac anwadadwy ì athraw- 
laeth yr IAwx; ac fe geisir ymhob modd wanhâu y dystiolaeth hono, er 
mwyn tŷnu ymaith “(dramgwydd y groes" Y maent yn yspeilio y ddau 
0T gwirionedd mawr er mwyn pa un y cawsant eu hysgrifenu, ac yn 
gadael ar ol rhyw eilun, sydd yn eu bryd hwy, heb fod yn rhy dda nag 

Jn rhy ddrwg, i gymeryd ei le ymysg y teulu mawr sydd yn gwneuthur 
ìíyny “y Grefydd Gyffredinol.” 





KANSAS. 


Maw Beh sydd mewn enw? bellach yn hen ofyniad. Digon tebyg yr 
Tychir armo mewn mwy nag un ystyr; megys pa brïodoldeb sydd 
T&wn gair i fod yn enw ar gyfryw wrthddrych, a pha faint gwell yw y 
GWrthddrych hwnw am fod y cyfryw enw arno, &c., na wyddys pa cân 
belled. Ond ni fydd â fynom yn y sylwadau canlynol â phethau mor 
yÍnion, ond hysbyswn y cyfryw o ddarllenwyr y TRAkTB0DYDD ag sydd 
yd yma yn anhysbys, mai enw afon yw y gair sydd uwchben, yn y lle 
ntaf; ac yna enw y wlad y rhêd yr afon hono drwyddi. Mae y naill 
D llall yn America, ac yn y rhan hono o hôni a elwir yr Unol 
&leithiau. Heb son am fawredd y wlad hono yn y cyfanswm, mae 
&ngder un o'r taleithiau yn ddigon i synu Cymro sydd heb fod lawer 

9 wlad eì enedigaeth. Pe byddai un o'r cyfryw mor ffodus â chael 
Cyflensdra i fyned ar hŷd a llêd un o'r taleithiau hyn, a meddwl nad yw 
9nd un o un ar bymtheg ar hugain, heblaw deg o rai eraill a elwir yn diriog- 
Sethau, byddai yn barod i ddyweyd fel y bachgen a aeth gynt gyda'i 
wd hŷn nag ef o Sir Gaernarfon i Sir Aberteifi i brynu ŵyn, wedi 
myned o honynt dros afon Dyfi, a chael golwg ar gŵr y Deheudir, 


999 | KANSAS. 


gwaeddai mewn syndod, '“'Tadl anwyl, Wil bach, ni ddarfu i mi erioed 
feddwl fod y byd mor fawr!” Mae Prydain bellach wedi ennill oddi- 
wrth genedloedd a llywodraethau y ddaear y teitl o Brydain Fawr; ac 
ni cheisir yma gan neb ammheu y priodoldeb o'i galw felly. Ac y mae 
ei bychander mewn ystyr ddaearyddol yn dwyn ei mawredd mewn golyg- 
iadau eraill yn fwy i'r golwg. Un peth sydd yn rhoddi golwg ar ehang- 
der yr Unol Daleithiau yw mawredd a llïosogrwydd ei hafonydd. Ac 
un o'r rhai hyny yw Kansas. Y Mississipi yw prif afon yr Unol 
Daleithiau ; ac y mae afonydd mawrion eraill yn arllwys iddi, megys yr 
Ohio, y Missouri, yr Arkansas, &c. I'r Missouri y mae Kansas yn 
rhedeg. Ond y mae afonydd mawrion, digon mawr, rai o honynt, i fod 
yn fordwyol am ugeiniau os nad cannoedd o filldiroedd, yn rhedeg i'r 
Kansas. Eithr nid â'r afon yn gymaint y mae a fynom, ond â'r dalaeth. 
A'r achos ein bod yn dwyn talaeth Kansas i sylw ein darllenwyr ydyw, 
fod bwriad ar droed i gychwyn sefydliad Cymreig ynddi. Rhaid fod y 
Cymry.bellach ar eu gwyliadwriaeth yn wyneb cynnygion o'r fath, am 
fod rhai o'r cyfryw wedi diflanu gyda bod son am danynt; ac eraill mor 
agos i fod yn fethiant nes dylanwadu yn anffafriol ar gynnygiad newydd 
atgychwyn ymfudiad. Wrth ddywedyd hyn nid ydym yn golygu fod yr 
ymfudiadau blaenorol o Gymru oll wedi bod yn aflwyddiannus. Na, y 
mae cannoedd o'n cydgenedl a symudasant i orllewinbarth talaeth New 
York a Phennsylvania, i Ohio, ac i Wisconsin, wedi gwneyd yn dda. 
Aeth amryw o'r cyfryw drosodd heb ond ychydig iawn o arian ar ol 
cyraedd pen y daith, ac mewn deng mlynedd neu lai daethant yn ber- 
chenogion ffermydd mawrion, a stock dda arnynt. Eraill wedi dyfod yn 
berchenogion gwell ffermydd na'r rhai yr oeddynt yn byw ynddynt yma 
fel tenantiaid wrth y flwyddyn. Os gall cyfnewidiad fel hyn edrych yn 
ddibwys yn ngolwg pobl ein trefydd, nis gall fod felly yn ngolwg y rhai 
gydd yn trîn y ddaear. | 

Y mae yn dêg i ni gyfaddef mai nid dyma y tro cyntaf yn y blynydd- 
oedd hyn i gymhelliad i ymfudo i'r rhanau gorllewinol i'r Mississipi a'r 
Unol Daleithiau, gael ei osod o flaen sylw ein cenedl. Ryw dair neu 
bedair blynedd yn ol, argymhellwyd talaeth Iowa fel y fân i'r Cymry 
ymfudo iddi. Wedi hyny cymhellwyd ymfudiad i ogleddbarth Missouri. 
Ac yma cymhellir ymsefydlu yn Kansas. Nid yw y gwahaniaeth rhwng 
y tair talaeth hyn yn íawr, am eu bod yn taro ar eu gilydd.  Maentill 
teiroedd hefyd yn well lleoedd i ymfudo iddynt nag unman arall y 
symudodd y Cymry iddo. Mae y gauaf yn fyrach a llai gerwin ynddynt 
nag yn ngorllewinbarth New York a Phennsylvania, yn gystal a Wis- 
consin ; Bc nid oes ynddynt waith arloesi tir coed fel yn Ohio. Eto, ar 
y cyfan o'r tair talaeth, prïadol rhoddi y flaenoriaeth i Kansas; am fod 
y gausf yn dynerach ac yn fyrach ynddi nag yn Iowa, a'r hâf, ar gyfrif 
yr awelon de-orllewinol sydd yno trwy gydol y dydd, ddim mor boeth âg 
ydyw hâf Missouri, ïe, ddim o lawer mor boeth â hâf Wisconsin, er êl 
bod yn fwy gogleddol na Kansas. Ond nid i ni yn y sylwadau hyn 
ychwaith y perthyn argymhell Kansas i sylw y Cymry gyntaf. Ym- 
ddangosodd yn y Faner y llynedd gyfres o lythyrau ar ymfudiaeth yn ei 
berthynas â'r dosbarth amaethyddol o'r Cymry. Ac yn y llythyrau 
hyny, nodid Kansas fel y lle goreu i ymfudoiddo. Yn niwedd y flwyddyn 
ddiweddaf hefyd, cychwynwyd cyfres o lythyrau yn y Drych (newyddiadur 


KANSAS. 998 


Americanaidd Cymreig), yn y rhai y cymeradwyir Kansas fel y lle goreu 
i'r Cymry ymfudoiddo. Beth bynag am ragoriaethau neu ddiffygion y 
llythyrau yn y Faner, mae ynddynt un peth ar y pwnc ag y mae yr hyn 
a ysgrifenwyd yn Gymraeg arno yn lled brin o hôno, sef teimlad da at 
Brydain. Nid unwaith na dwywaith y cymhellwyd ein cydwladwyr, trwy 
y wasg Gymreig, i ymofyn gwlad arall ar gyfrif gorthrymder y wlad hon 
—gorthrymder y perchenogion tiroedd, y goruchwylwyr, y cyfoethogion, 
&c yn enwedig gorthrymder ein llywodraeth. Yr ydym yn y modd 
mwyaf pendant yn dadgan ein hanghymeradwyaeth o hyn, ac yn gwadu 
mai camymddygiad y llywodraeth at y deiliaid, neu gamymddygiad y naill 
ddosbarth o'r gymdeithas wladwriaethol at ddosbarth arall, yw yr achos 
fod angen am ymfudo. Carem yn fawr weled ugain mil o amaethwyr a 
llafurwyr amaethyddol Cymru yn ymsefydlu yn Kansas; ond carem eu 
gweled oll yn ffarwelio â Johu Bull wrth gychwyn mewn tymher dda; yn 
addef nas gall John wneyd lawer yn well o honynt nag y gwnaeth. Ni 
ddeuai dim daioni i'r Cymro o efelychu y Gwyddel yn hyn. 

Ond os nad oes gorthrymder yn Nghymru, paham y cymhellir neb i'w 
gadael? Mae y gofyniad hwn yn ein harwain yn naturiol i geisio dan- 
gos i'n darllenwyr beth sydd yn galw am i lawer iawn o'r rhai sydd yn 
trin y ddaear symud o Gymru. Gellir dwyn y cyfan ìi un peth—prinder 
tir. Mae yn ffaith hysbys pan â ffarm yn rhydd y bydd o ddegi ddeg â 
deugain am dani. Gan nas gall ond un ei chael, yn lle dysgwyl am ail 
gyfle i wneuthur cynnyg aflwyddiannus am ffarm arall, onid gwell fyddai 
cymeryd pythefnos o amser i ymfudo i wlad lle mae deg a deugain o 
ffermydd i'w cael am bob un sydd yn ymofyn am ffarm? a lle y gall yr 
hwn nad yw yn gobeithio yn uwch na bod yn denant blwyddyn mewn 
ffarm yma, fod yn berchen ar well ffarm na hono yno. Ond y mae yn 
amlwg y rhaid fod prinder ffermydd yn achosi fod y telerau ar ba rai y 
gosodir hwy yn anffafriol i'r tenant. Byddai raid i berchenogion tir fod 
yn rhyw fodau uwch a gwell na dynion syrthiedig pe gweithredent yn 
amgen. â pha beth bynag am eu diffygion presennol, y maent yn well 
i fod yn y lle y maent na neb arall a ellid gael. Oblegid y mae yn 
perthyn i'r hen deuluoedd pendefigaidd deimlad o anrhydedd tuag at eu 
tenantiaid ag sydd yn eu cadw rhag gadael i'r gofyn am dir reoleiddio ei 
bris. Fel y mae tir yn symud yn ein gwlad o afael yr hen foneddigion i'r 
dosbarth masnachol, mae y teimlad hwn yn lleihâu; ac fel y bydd yn 
lleihâu, bydd yn naturiol i sefyllfa y tenant waethygu. Gellid ar yr 
olwg gyntaf dybied y byddai lleihâu nifer y rhai fydd yn ymofyn am 
ffermydd wneyd drwg ìi berchen y tir; ond gallai yn y wêdd hono fod yn 
fantais iddo, sef trwy fod yn gymhelliad iddo ei osod ar delerau y byddai y 
ffarmwr yn fwy annibynol, ac felly yn alluog i ddwyn y tir i well agwedd. 
Mae 'y fath gydymgais ag sydd yn awr am dir yn rhwystr i'r ffarmwr 
gyraedd y gradd hwnw o annibyniaeth meddwl; ac y mae gochel hyny 
yn beth anmhosibl ond trwy leihâu nifer y rhaì fydd yn ymofyn am dir, 
Y flordd a gymerir gan lawer o deuluoedd amaethyddol Cymru i gyfar- 
fod â'r anfantais hon yw dwyn eu bechgyn i fyny i fod yn fasnachwyr, 
â'u hanfon ì drefydd mawrion Lloegr. Têg yw addef fod llawer o'r rhai 
& aethant o Gymru i Lundain, Liverpool, &c., wedi bod yn llwyddiannus 
ì gyraedd sefyllfa lawer gwell na'r un yr oeddynt ynddi gartref. Ond y 
mae eraill â wnaethant yr un newidiad, wedi myned i sefyllfa lawer 


994 KANSAS, 


îs na'r un yr oeddynt ynddi yn Nghymru; ac fel y sylwai un yn 
ddiweddar, “ fod mwy o'r rhai hyny nag a feddyliem, am fod tlodion ein 
trefydd mawr gymaint o'r golwg.” - Mae cynnydd poblogoeth ein trefydd: 
mawrion yn destun dychryn i'n gwladweinwyr craffaf.. A phe gwneid i 
fyny un cyfanswm o'r gormod o'r rhai sydd yn ymwneyd âg amaethydd- 
iaeth yn ein gwlad, ac y gofynid pa un oreu i'r rhai hyn, wrth adael eu 
gwlad, ai gwynebu tua'r trefydd at fasnach, llaw-weithyddiaeth, neu ryw 
waith a gânt i'w wneyd yn ein lleoedd poblogaidd, ai ynte croesi y 
Werydd am ffermydd iddynt eu hunain yn y rhan fwyaf dymunol o 
wledydd y gorllewin? Mae yn hollol amlwg fod y rhagolygon am eu 
lleshâd a'u cysur mewn ystyr foesol a gwladol, yn llawer iawn mwy sicr 
wrth wneyd yr olaf. Mae gobaith da o'u blaen y cyrhaeddant sefyllfa o 
lawnder ac annibyniaeth, heb redeg i wyneb peryglon a themtasiynau 
ein trefydd mawrion... 

Cawn olwg ar ymfudiaeth hefyd fel y mae yn ateb dybenion pwysig 
yn llywodraeth Duw ar y byd, ag sydd yn gymeradwyaeth uchel i'r peth. 
Heblaw y gwelir trwy hanesyddiaeth mai dyma y cynllun —gallwn ddy- 
wedyd y cynllun Dwyfol—at boblogi y byd trwy yr oesoedd, mae awgrym- 
iadau yn y Bibl ar y mater, megys “' ffrwythwch, ac amlhêwch, a llenwch 
yddaear.” Eto, dywedir yn llyfr y prophwyd Esaiah, “ Canys fel hyn y 
dywed yr Arglwydd, crêawdydd y nefoedd, y Duw ei hun a luniodd y 
ddaear, ac a'i gwnaeth; efe a'i sicrhiiodd hi, ni chrêodd hi yn ofer, i'w 
phreswylio y lluniodd hi.” Tra y cydnabyddwn y perygl o ddefuyddio 
yr Ysgrythyrau sanctaidd i ddybenion annheilwng, yr ydym yn dadgan 
ein crediniaeth fod yr Ysgrythyr yn ein dysgu pa fodd i gyflawni dyled- 
swyddau y bywyd hwn, yn gystal â'n parotôi ar gyfer dedwyddwch mewn 
byd ar ol hwn. Ac un o'r dyledswyddau hyny ydyw peidio gadael i 
ranau ffrwythlawn o'r ddaear fwrw ffrwyth yn ofer, tra y byddwn o ran 
cysuron tymmorol, a thuag at fod yn ddefnyddiol gyda chrefydd, mewn 
angen am danynt. Hyderwn y bydd i'r rhan amaethyddol o ddarllen- 
wyr y TRAETHODYDD roddi ystyriaeth bwyllog a difrifol i'r pwnc yn ei 
berthynas â hwy eu hunain, gan fod yn ddiddadl mai yr unig ymwared 
a all llawer o honynt hwy a'u teuluoedd gael, yw ymfudo. 

Bellach, rhoddwn ein rhesymau dros gymhell ein cydwladwyr i wneyd 
dewisiad o Kansas fel y wlad oreu i ymfudo iddi. Wele, ynte, grynôad 
byr o'i hanes... Mae yn gorwedd tua chanol tiriogaeth yr Unol Dal- 
eithiau—tua'r un pellder oddiwrth lân orllewinol y Werydd a glân 
ddwyreiniol y Taweltôr. Mesura ychydig dros 2U0 o filldiroedd o lêd o 
ogledd i ddê, a 600 medd rhai, ychydig dan 500 medd eraill, o hŷd, o 
ddwyrain ì orllewin. Dywed Bacou's Hand-book to the United Siates, yr 
hwn a rydd ei mesur yn 600 milldir o hŷd, eì bod yn cynnwys 80,U00 o 
filldiroedd ysgwâr o arwynebedd. Mesur arwynebedd Lloegr a Chymru 
yw 59,676 o tilldiroedd ysgwâr; felly gwelir tod talaeth Kansas yu fwy 
na Lloegr a Chymru ynghyd o ychwaneg na'r bedwaredd ran o'u 
maint. Mae gwyneb y wlad yn wahanol i'r un arall o daleithiau yr 
Undeb. Mae yn wlad fryniog bob yn ail â dyfìrynoedd a gwastadeddau, 
Ceir fod y dyffrynoeud hyn weithiau yn filldiroedd o lêd, ac afonydd 
yn rhedeg ar hydddynt. Mae hefyd nentydd culion, dyínion, yn 
tôri y bryniau ar eu traws. Yn y nentydd hyn y mae clogwyni, a ffryd- 
iau, neu &prŵngs, o ddwir yn rhedeg o honynt i'r afonydd. Cyfyd y 


KAN8A8. 995 


bryniau yn rheolaidd, y naill goruwch y llall, rhai o honynt ar wêdd 
tŷrau. _ Mae y tir yn dywodglai (loam), o droedfedd ìi chwe' throedfedd 
o ddyfnder, a'r ail haen (subsoiJ) o natur mor ffrwythlawn â'r uchaf. 
Caed allan, wrth gloddio ffynnonau dyfnion i osod dwfrsugnedyddion 
(pumps), fod y pridd a godid o waelodion y tyllau dyfnion hyny mor 
effeithiol i berì tyfiant â phridd y wyneb. Dywedir hefyd fod y tir o'r 
fath natur ag sydd yn gollwng y gwlaw i lawr pan ddaw llawer o hono, 
ond ei fod yn cael €ì sugno i fyny trwyddo ar sychder, trwy rinwedd 
deddf attyniad, nes y mae y tir wedi ei gyfaddasu yn nodedig i ddal 
sychder. Nid oes coed yn y wlad, oddigerth yn y dyffrynoedd a'r 
nentydd, ond y mae coed yn tyfu yn fuan ar ol eu plânu ar y bryniau. 
Yr hinsawdd. Dyma y peth yr ofnir fwyaf rhagddo gan y Cymry o 
bob peth perthynoli America. Ofnwn nas gallwn ddal gwrês yr hâf 
nac oerni y gauaf. Mae yn wir fod pob un o'r taleithiau hyn yn fwy 
eithafol o ran gwrês ac oerni na Phrydain. — Ond yn ol Bacon, ac awdur- 
on eraill, y pum' talaeth sydd oreu o ran cymedroldeb yr hinsawdd 
ydynt Ohio, Kentucky, Gogleddbarth Missouri, Kansas, ac Arisona; 
ac o'r pump rhoddir y flaenoriaeth i'r ddwy olaf. Mae Arisona i'r dê- 
orllewin o Kansas, ond nid yw eto yn ddigon cyfleus mewn ystyr 
fasnachol, nac, hwyrach, yn ddigon gwareiddiedig i ffurfio sefydliad 
Cymreig ynddi. A ganlyn yw desgrifiad Bacon o hinsawdd Kansas: 
“ Mae eì hinsawdd yn nodedig o hyfryd, gydag awyr bur a sech, ac 
awelon iachusol. Mae yr awyr mor glir fel y gwelir gwrthddrychau yn 
eglur nad ellid eu canfod oll mewn manau eraill. Mae y gauaf yn 
arferol o fod yn dyner ac agored, heb bron ddim eira; mor dyner, fel 
na arferir rhoddi y gwartheg i fewn o gwbl. Dywedir na fydd y/gauaf 
yn dechreu hyd o ganol i ddiwedd Rhagfyr, a bod y gwanwyn yn 
dechreu yn Chwefror.” Ceir gan awdwr arall, fod gwrês yr hâf yn cael 
eì leddfu gan awelon trwy gydol y dydd o'r dêorllewin; ac er y tawela 
yr awelon tua machludiad yr haul, fod y nosweithiau yn nodedig o 
hyfryd, heb y gwrês sydd yn y taleithiau dwyreiniol. Nid yw y 
darfodedigaeth bron byth yn y wlad; ac y mae enghreifftiau o rai yn dytod 
i'r dalaeth o wledydd eraill, er ymhell yn ngafael yr afiechyd difâol hwn, 
eto yn llwyr wella o hôno yn awyr Kansas. Ofnid gynt nad oedd digon 
0wWlaw yn Kansas i beri tyfiant; ond wedi gwneyd prawf dros rai o'r 
blynyddoedd diweddaf rhwng dwyreinbarth Kansas a gorllewinbarth 
New York, caed fod ar gyfartaledd yn y gwanwyn, ddeuddeg modfedd o 
Wlaw yn Kansas, a deg yn New York; yr hâf, deuddeg modfedd yn y 
Milla'r llall; Hydref, wyth modfedd yn Kansas, adeg yn New York; 
gauaf, saith modfedd, rhwng gwlaw ac eira, yn New York, a dim ond 
tair modfedd yn Kansas. Gwelir fod yno ddigon o wlaw y rhan o'r 
wyddyn y mae angen am dano. 

Gyda golwg ar gynnyrch, y mae Kansas yn un o'r gwledydd blaenaf 
J"tybyd. Mae felly yn benodol am wartheg, defaid, a cheffylau; ac y 
ID&6 cadw anifeiliaid yn hynod o ddidraul yma, gan fod y gauaf mor fŷr. 

T un modd am y gwahanol fathau o ŷd, pytatws, a llîn.. Mae yn un 
Of rhai blaenaf o daleithian yr Undeb hefyd am ffrwythydd—afalau, 
êrin, gwinwydd, &c. Gan fod ynddi lai o rew nag odid un o'r taleith- 
ÌSu eraill, mae y ffrwythydd yn sicrach o beidio cael eu niweidio. 

Un o gyfleusderau pwysig y dalaeth tuag at ymsefydlu ynddi yw y 


996 KANSAS. 


ffyrdd haiarn sydd yn cael eu gweithio trwyddi. Y benaf o'r rhai hyn 
yw yr Union Pacific Railroad.. Dyma y ffordd haiarn fwyaf yn y byd. 
Cyrhaedda ar draws y cyfandir Americanaidd o New York i San Fransisoeo, 
yr hyn sydd. yn 8000 o filldiroedd o hŷd. Rhaid y bydd cyfleusderau 
masnachol y ffordd haiarn hon yn gwneyd y wlad yr â drwyddi yn un 
dra manteisiol i gael marchnad i'w chynnyrch. Teimlwyd y diffyg o 
hyn flynyddau yn ôl yn fawr gan Gymry America. Ond nis gall fod y 
diffyg hwn bellach yn y dalaeth hon. Bydd y ffordd haiarn hon yn 
fanteisiol hefyd i farchnadyddiaeth Kansas, am fod rhyngddi a'r Tawel- 
fôr diriogaethau mŵnawl êang iawn, ïe, y rhai mwyaf gwerthfawr eu 
trysorau mŵnawl yn y byd; yn aur, arian, copr, haiarn, &c. _ Ac fel y 
eynnydda nifer y gweithwyr yn y rhai hyny, bydd y gofyn yn fwy bywiog 
ar gynnyrch y taleithiau cyfagos. — Ond heblaw y brif-ffordd, mae am- 
ryw ffyrdd haiarn pwysig eraill yn y dalaeth, yn enwedig yr un sydd yn 
rhedeg yn ddeheuol trwy ddwyreinbarth y dalaeth i Galveston Bay, yn 
nghulfôr Mexico. Mae hon yn amryw gannoedd o filldiroedd o hŷd, ac 
yn fantais arbenig i farchnadyddiaeth y gwledydd cyfagos iddi. Ceir yn 
y dalaeth hefyd amryw ffyrdd haiarn eraill byrach na'r ddwy .a nodwyd, 
rhai wedi eu gorphen, ac eraill ar ganol eu gwneyd; fel y mae ei rhag- 
olygon masnachol cystal â'r un wlad ar y ddaear... Gan ei bod yn wlad 
nodedig o fanteisiol i gadw defaid o ran hinsawdd a natur y tir, mae y 
cyflawnder o afonydd a'r cyfleusderau oddiwrth arwynebedd y wladi 
gael rhediad (fall), yn ei gwneyd yn fanteisiol iawn i godi factories i drîn 
gwlân. Y gwir yw fod yno rai wedi eu codi yn barod. Gallai felly y 
rhai hyny o'r Cymry sydd yn dwyn y gweithfêydd hyn ymlaen, yn gystal 
â'u brodyr amaethyddol, gyfranogi o'r fantais o ymfudo iddi. 

Mae prysurdeb cynnydd America hefyd bron yn gymaint syndod i 2i 
ag ydyw ehangder ei thiriogaethau. Cymerer, er enghraifft, Chicago, 
yn nhalaeth Illinois. Yn y flwyddyn 1845, nifer y trigolion oedd 
12,088; yn 1850, yr oedd wedi cynnyddu i 28,269; yn 1855, i 80,093; 
erbyn ì860, yr oedd wedi cynnyddu i 109,963; ac yn 1865, cyfrifid fod 
y trigolion yn 180,000; a chan y dref ieuanc hon y mae y farchnsd 
anifeiliaid fwyaf yn y byd... Ond ymae un dref yn Kansas y gellir êi 
chyferbynu, o ran prysurdeb cynnydd ei phoblogaeth, ì Chicago, sef 
Leavenworth. Yn 1860, nifer ei thrigolion oedd 7,600; ond erbyn hyn 
y maent yn 30,000! Mae yn y dalaeth hefyd amryw drefydd enil 
sydd yn cynnyddu yn hynod o gyflym, megys Lawrence, Wyandotîê 
'Topeka, &c., yr hyn sydd yn brawf ychwanegol pa mor addawol yw 
Kansas fel gwlad ìi ymsefydlu ynddi. | 

Mantais arall yw y cyflawnder o lô sydd yno. Dywedir fod glê dan y 
tir yn holl ddwyreinbarth Kansas, ac yn dyfod i'r golwg yn nglânau y? 
afonydd a'r ffrydiau yn wythenau o 18 i 20 modfedd o drŵch. Gerllaw 
Leavenworth caed gwythïen yn dair troedfedd o drŵch, ac un arall y 
bedair troedfedd yn agos i Elsworth, yn y rhan orllewinol o'r dalaeth: 
ac nid yw ond peth cyffredin fod glô yn cael ei ddarganfod yma ac 8cŵ 
ynddi. Ceir hefyd gyflawnder o gêryg at adeiladu yn y clogwyni gydd 
ymhob rhan o hôni. A'r fath yw cefnogaeth y Llywodraeth i welliannau 
ameethyddol, fel y rhydd wobr i ba ffarmwr bynag a wna waliau cêry$ 
neu wrychoedd, ar ei ffarm. Mewn rhai manau hefyd ceir math o gêrj8 
gydd newydd eu codi o'r chwarel, yn llifio fel coed, ond wedi hyny y? 


KANSAS. 997 


caledu, ac yn gwneyd adeiladwaith ardderchog. Codir llawer o'r rhai 
hyn gerllaw Junction City, a chludir hwy gyda'r rheilffordd i wahanol 
barthau y dalaeth. 

Y mae un fantais eto yn perthyn i Kansas fel gwlad i'r Cymry ym- 
sefydlu ynddi, sef ei sefydliadau at addysg. Mae yr Unol Daleithiau yn 
rhagori yn hyn ar un wlad yn y byd, ac nid yw Kansas yn ôl i'r 
un o'r taleithiau eraill. Mae 9,000,000 o erwau o dir y dalaeth wedi eu 
neillduo at wasenaeth addysg. Mae yn perthyn i'r Brifysgol, yr hon 
sydd wedi ei hadeiladu ar fryn gerllaw Lawrence, mewn gwlad nodedig 
am ei phrydferthwch, 48,080 o erwau o dir, ynghyda 15,0J0 o ddoleri: 
gadâwyd yr arian gan gyfoethogion. Eto; mae gerllaw Manhattan, 
tref ar fîn y brif ffordd haiarn, ac yn agos i ganol y dalaeth, Goleg 
Amaethyddol, ìi ddysgu bechgyn ffarmwyr pa fodd i drîn y tir. Mae at 
gynnal y sefydliad hwn 90,000 o erwau odir! Onid yw y ffaith ryfedd 
a phwysig hon yn gymhelliad ìi fechgyn ffarmwyr Cymru adael eu gwlad 
er mwyn cyfranogi o'r manteisionhyn? _ Hefyd, mae yn Emporia, tref 
boblog ag sydd yn ganolbwynt i amryw ffyrdd haiarn, a lle hefyd y mae 
eryn nifer o Gymry, Goleg Normalaidd, a 37,760 o erwau o dir yn 

rthyn ìddo Heblaw y rhai hyn, a'r ysgolion cyffredin sydd trwy y 

th, y mae gan y gwahanol bleidiau crefyddol, sef y Presbyteriaid, 
yr Annibynwyr, y Wesleyaid, yr Esgobaethwyr, a'r Pabyddion, eu 
colegau duwinyddol. - 

Yn awr gofynwn, Beth a ddywed y Cymry wrth y pethau hyn? A 
fyâd iddynt ddim ymddeffroi a phenderfynu meddiannu rhan o'r wlad 
ddahon? Hysbyswyd ini yn ddiweddar o Kansas, fod tua phedwar cant 
o deuluoedd Germanaidd wedi ymuno i feddiannu darn mawr o dir yn 
un o'r dyffrynoedd, dan yr Homestead Act... Mae nifer mawr o deuluoedd 
.Bwedaidd hefyd wedi ymsefydlu mewn rhan arall o'r wlad. Ac ond i'r 
Cymry beidio colli amser, gallant wneuthur yn gyffelyb; ond gadawer 
i'r flwyddyn hon a'r nesaf fyned heibio, a bydd yn rhy ddiweddar i 
ddysgwyl cael darn mawr o dir da yn Kansas. Dywedir fod y trigolion 
yn y tair blynedd diweddaf hyn wedi dyblu. Pwy o feibion cyfoethog a 
gwladgarol ein cenedl a ymeifl yn ei llaw i'w thŷnu ymlaen? Diam- 
mheu na chawsom gynnyg ar y fath fantais o'r blaen; ac os esgeulusir 
y cyfle, nid yw yn debyg y cawn gynnyg ar ei fath eto. 


228 


GLO. 
II. 
Some traced the footsteps of Old Time long fossilized, 


Yn ein hysgrif flaenorol, sylwasom ychydig ar y glô mewn ystyr wyddorol 

a daearegol, ac hefyd ei ddefnyddioldeb mewn ystyr gelfyddydol. Ac 
yn yr ysgrif hon bwriadwn sylwi ychydig ymhellach ar y glô-feusydd, 
a'i gysylltiadau masnachol a chymdeithasol. Dywedasom eisoes, ac yr 
ydym yn ail ddywedyd, fod y glô i'w ganfod, mewn rhyw ffurf arno, 
ymhob cyfnod daearegol—o'r mawn sydd yn ymgasglu yn bresennol ar 
wyneb y tir, a'r lignites sydd yn y tertiary, trwy y cyfnod prïodol iddo ei 
hun i'r dyfnder yn y creigiau cyntefig, er ei fod yn yr olaf mewn ystâd 
ormodol o fwneiddiad i fod yn wasanaethgar fel cynnud. Ond er y ceir 
et ymhob cyfnod perthynol i'r grawen, eto, yn y gyfundrefn losgiannol, 
yr hon a berthyn i'r cyfnod cyntefig, y ceir ef yn ei le prïodol ei hun, 
ac wedi ei ddadblygu helaethaf, ac y ceir y cyflawnder o hôno i amcanion. 
masnachol. Yr achos o alw y creigiau hyn yn y gyfundrefn losgiannol. 
yn “Coal Measures,” y “Coal Formation,” neu y “ Coal Beds,” ydyw, man. 
yma y mae ei gartrefle, ac mai yma y ceir ef yn ei holl amrywiaeth a Wm 
gyflawnder. Er mwyn i'r darllenydd allu ffurfio rhyw syniad am ymr 
hyn a ddywedir, rhoddwn ger bron daflen ddaearegol o'r holl greigien—s 
yn eu trefn a'u gorweddiad, a gwelir y glô yn sefyll yn agos i ganol —s 
rhestr mewn llythyrenau brasach. Yr ydym yn êu rhoddi yn anghy 4 
iaith, gan na byddai ceisio eu cyfieithu i'r Gymraeg ond eu gwneyd y” xr 
fwy dirgeledig ac annealladwy :— 


Cainozoio Ouaternary. 


Recent Life Tertiary. 
Mesozoic [odli or . 
- ; olitic or Jurassic. 
Middle Life Triassic or New Red, 
Permian Lower New Red. 
Palaeozoie COARBONIFEROUS COAL M EASURES, 
Ancient Life. ] Old Red Sandstone. 
Silurian, 
Esozoic Cambrian, 
Dawn of Life [Laurentian. 


Gwelir oddiwrth y daflen uchod fod y glô yn perthyn i gyfnod yr hen 
fywyd (palaeozoic), ac yn gorwedd rhwng plygion trwchus y gyfundrefn 
Garbonifferaidd. Yn Mhrydain ceir ef yn gorwedd ar yr hen dywodfaen 
goch, ac odditan y newydd; ac felly. yn ol dosbarthiad amseryddiaeth 
ddaearegol, y mae yn hynach na'r ereigiau sydd yn gorwedd arno, ac yD 
ieuengach na'r rhai sydd islaw iddo, megys yr Old Red, y Silurian, $7 
Cambrian. Ond er y ceir ef yn achlysurol yn y creigiau isaf hyn, eî0 
bydd bob amser wedi colli ei ddefnyddioldeb fel cynnud. Y mae yr elfen 
bŷgaidd oedd yn ei gymhwyso yn danwydd wedi colli, trwy ei fol 
wedi troi yn gâreg galed, yr hon a elwir y plumbago, neu, mewn isith 
gyffredin, “blacklead.” _ Yn fynych defnyddir lignites y tertiary fil 


GLO. 939 


tanwydd ; gelwir hwy weithiau y Brown Coal of Germany, a'r tertiary 
Coal of Borneo, ac y mae yn ddefnyddiol mewn amryw barthau felcynnud ; 
â cheir hwy yn doreithiog yn Sutherland, Yorkshire, ac India. Fely 
crybwyllwyd, yr unig ddefnydd a wneir o'r sylwedd fel y ceir ef yn y 
treigiau cyntefig, ydyw yr un celfyddydol a theuluaidd, a chanfyddir ef 
yn yr ithfaen yn Siberia a Greenland, ac yn y creigiau Siluraidd yn yr 
Iwerddon, Scotland, a Russia. Pan y ceir ef yn iselderau y ddaear, 
bydd wedi colli yr arwydd gweledig o'i darddiad llysieuol, a bydd yn rhy 
Íwnaidd i neb allu ei adnabod ond trwy archwiliad a dadansoddiad. 
Ond fel y sylwyd eisoes, yn y creigiau carbonaidd y ceir y glô-feusydd 
mewn ystyr arbenig a phrïodol, a gelwir y creigiau islaw iddynt yn 
“Farewell Rocks,” gan na ddysgwylir ei gael yn ei gymeriad defnyddiol 
ei hun, unwaith y deuir atynt. Unwaith y gwelir y Silurian a'r Cam- 
brian yn ymrithio yn y dyfnderau, farewell byth i'r glô, fel y cyfryw, yn 
jr ardaloedd pellenig hyny. Y mae iddo ei le a'i amser, ac y mae yn 
rheolaidd yn cadw ei le a'i amser; ac y mae yn bwysig er attal gwast- 
nfî mewn amser ac arian,—fod y rhai sydd yn myned allan i gloddio 
âm y írysorau cuddiedig yn deall ychydig ar egwyldorion daeareg, 
rhag ofn eu bod yn cloddio ac yn myned yn ddwfn mewn lleoedd nad 
yw y trysor i'w gael. Y mae anwybodaeth o'r wyddoreg hon wedi esgor 
âr ganlyniadau gofidus lawer gwaith mewn anturiaethau ac archwiliadau. 
mae prif gyfoeth Prydain yn drysoredig yn y gyfundrefn garbonaidd, 
âthebyg ydyw ei bod yn derbyn mwy o elw oddiwrth yr un hon na'r holl 
draethau eraill gyda'u gilydd. O hon yn benaf y cloddir allan y 
, 8g ydynt mor werthfawr i amcanion celfyddydol ac addurniadol ; 
yma y ceir llawer o'r clai sydd mor ddefnyddiol yn ngwneuthuriad y 
' Priddfeini, ac offerynau teuluaidd ; yma y ceir yr haiarn a'r galchfaen, pa 
Tâl sydd yn rhan bwysig yn ngwareiddiad a chyfoeth Prydain; a thŷnir 
lan o'r creigiau hyn lawer o blwm, zinc, antimony, ac arian. Ac 
ymhlith y pethau hyn, y mae y “trysor du”” yn cartrefu, yr hwn sydd mor 
W&sanaethgar i'r gymdeithas ddynol. Y mae y fasnach a ddygir ymlaen 
ynddo yn anferth, ac y mae yn cynnyddu yn flynyddol, nid yn unig yn 
.“'Oegr ond hefyd yn America, ac ar y Cyfandir. Y mae yr ymberffeith- 
lâd gydd ar gelfyddyd yn symbyliad pwysig i ychwanegiad yn y fasnach, 
mae y glô yn ddefnyddiol i, ac yn rhan bwysig yn, llwyddiant pob 
8allu celfyddydol; allan o hôno y dygir y goleuni hyfryd a chlir sydd yn 
BOleuo ein dinasoedd mawrion, ein treflânoedd, a'n haddoldai; ef sydd 
yn rhoddi nerth yn y peiriant, a chyflymder i'r gerbydres a'r agerlestri 
Inawrion sydd yn rhodio ar ymchwydd y tônau. Y mae y caffaeliad o 
hôno wedi peri chwyldr6ad ymhob gallu a masnach, ïe, byddai yn bri- 
Ol ei alw yn ysgogydd mawr diwylliant a gwareiddiad. Y mae an- 
S&wdd dda y sylwedd, ac hefyd ei radlonrwydd, yn rheswm dros 
Eynnydd y fasnach. Y mae glô Wallsend, neu, fel y gelwir ef ar lafar 
Gwlad, glâ Llundain, Cannel Wigan, ac agerlô Aberdâr, yn gyfryw nad ellir 
ymgystadlu â hwy yn y farchnad, ac y maent bob amser yn sicr o fod yn 
hnadwy. Erbyn hyn cludir ef yn rhwydd a rhad gyda y rheilffordd, 
Âc y mae rhadlonrwydd a rhwyddineb ei gludiad yn elfen bwysig yn 
Tghynnydd y fasnach. Y mae llawer oedd ychydig amser yn ôl yn defn- 
ddio briwydd, mawn, a thywyrch yn gynnud, o herwydd ei radlonrwydd, 
& chyfleusdra ei gludiad, wedi troi at y glô,—rhaid cael ymdwymno 
P 


95/ SL). 


bellach wrth dân eìô.. Yr hen diull o pludo y sylwedd oedd gyda yr I 
lestri, a bvddai v rhai hynv, trwy ddylanwad gwyntoedd croesio! 
ystormydd geirwon, vn — rad bound” am wythnosau; ac erbyn y cyrhi 
ai v llestr yr “ hafan ddymunol.” hwerach y byddai y ganaf oer wedi p 
a'r gwanwva tyner wedi ymddangos vn ei Ìe, a'r trigolion wedi co! 
hyfrydwch o eistedd wrth ei wrês. Pe buasai pob peth yn ffafriol 
gallasai y llestr fach ond gwneuthur ychydig siwrneuon mewn blwyd 
ond mewn smgvichïadau fel v rha: a nodwyd, bu raid i lawer din 
thref gynnilo eu tanwydd, ïe, o herwydd fod y cellar wedi myned yn 
bu raid i'r traemiaud droi i'r gwinllanoedd a'r corsydd i geisio ymw 
gan nad oedd yn bosibl aros gan ei oerni ef, nes y deuai y llestr 
dd. i mewn. Ond yn bresennol, cludir ef gyda'r gerbyd 
bob di ms a man, yn annibynol ar y gwynt a'r tônau, ïe, dygir ef n 
ychydig orian o enau y colliery i ganol v ddinas. Y mae y gerbydres 
ymlid y “crafts bychain” allan o wynt yn y fasnach, ac nid peth anh 
ydyw gweled cynifer o honynt wedi eu gadael ar y traeth fel pe 
diwerth a dielw. Nid yn unig y mae y fantais o du y rheilffordd xr 
amser, ond hefyd mewn pris; y mae hi yn gallu ymgystadlu a gorcl 
yn y pris. Y prisam ba un y trosglwyddir y glô ganddi ydyw cein 
dunell am bob wyth milldir, ac felly tua 2s. 9c. y dunell a gos 
eludiad o'r pyllau gogleddol i'r brifddinas. Y mae cludiad y gl 
dirfawr yn returns y gwahanol railways.. Y mae sym 

ymaith y doll arforawl (exrport duty) ar y sylwedd yn ychwanegiad pi 
yn y demand am dano; byth wedii Mr. Cobden fod yn foddion i se 
y “ French Tresty,” y mae ,y f>snach dramor wedi cynnyddu yn rheo 
achyflym. Swm y glô a godwyd yn y Deyrnas Gyfunol yn 1868 
86,209,215 o dunelli; vn y flwyddyn 1804 yr oedd wedi cynny« 
92,787,878odunelli; ac yn 1865198,150,587; ac yr oedd hyny yn w 
wrth enau y pwll, tua 24,537,646 o bunnoedd ; a digon tebyg ei fod « 
hyn yn cyraedd i 100,000,000 o dunelli yn flynyddol. Niferyp 
glô yn y flwyddyn 1866 oedd 34100. Dengys y daflen isod gynny 
fasnach mewn dwy flynedd, i wìedydd tramor, o'r deyrnas hon :— 














1864. 1865. 
TuUNELLL. 
£ 2. 

Russi& ............| 479,844 206,260 488,356 293,9 
Sweden .........| 945,894 103,418 261,171 116,2 
Denmark.........|. 598,283 942,942 695,606 301,1 
Prussi& .........| 995,442 131,361 597,801 2927,3 
Hanse Towns...| 576,590 939,599 604,039 259,0 
Holland .........| 241,332 104,329 937,963 108,8 
Franc6............| l,447,494 623,139 | 1,609,453 731,5 
Spain ............| 546,029 987,942 475,9b1 258,0 
Italy—Sardinia 345,418 155,683 295,962 189,8 
United States ...| 202,763 129,470 199,995 119,9 
Brazil ............| 186,992 108,436 994,495 191,7 
British India ...| 364,038 201,611 339,407 195,1 
Other Oountries | 8,226,510 | 1,632,353 | 8,159,599 | 1,695,6 

8,809,008 | 4,165,773 | 9,189,021 | 4,481,â 


GLO. 931 


Y mae yr ystyriaeth o'r cynnydd a'r draul yn peri i'r meddylgar a'r 
ystyriol ofyn amryw gwestiynau mewn perthynas iddo, a phryderu 
ynghylch y dyfodol, megys, Ai tybed fod digon o'r trysor llosgadwy yn 
mynwes y ddaear i wasanaethu anghenion y ddynoliaeth hyd ddiwedd 
amser? Ai tybed nad oes berygl i'r maesydd glô gael eu dyhysbyddu 
a'u treulio allan, ac na welir Prydain Fawr, trwy afradloni ei da yn bres- 
ennol, wedi ei dwyn i'r fath ddarostyngiad, fel na bydd y “ coal basins” 
mawrion ond relics gweigion o'r lleoedd y bu y trysor unwaith yn aros? 
Rhaid addef fod yr holiadau hyn a'u cyffelyb yn bwysig, ac yn meddu 
grym neillduol, ac y maent yn tŷnu sylw arbenig Gwyddonwyr yn y 
dyddiau hyn. Ychydig amser yn ôl, teimlai y Llywodraeth bwysigrwydd 
hyn, a phenodwyd commission ìi edrych i mewn i'r achos. Pe byddai hyn 
yn wirionedd, gwelid gogoniant Prydain wedi gwywo, a'i haul wedi 
machludo. Diammheu, fel rheol, mai gwell ydyw peidio blino ynghylch 
Amseroedd draw, y rhai o bosibl byth ni ddaw, ond ofnir oddiar seiliau 
âg a chasgliadau cyfreithlawn fod rhyw gymaint o wirionedd yn y 
brophwydoliaeth, ac y mae hyn yn taflu prudd-der ar ragolygon dyfodol 
6in teyrnas. Pe dygwyddai hyn rywbryd, byddai yn belynt flin ar fyd ; 
byddai y llaw-weithfêydd wedi peidio o eisieu y force i'w gweithio, y 
eisiau wedi eu chwythu allan, y gerbydres wedi sefyll; llongau 
Wyliau wedi adfeddiannu stations yr agerlestri buain, gas ein trefi 
â'm tai cyhoeddus wedi diffoddi, a'r lampau olew hen ffasiwn wedi 
Cymeryd eu lle, a'r grât yn wâg o ddim ond mawn neu ysglodion 
Íol tanwydd. Byddai hyn yn gyfnewidiad pwysig, ac yn taflu ein 
l8yrnas yn ôl i'w dinodedd a'i barbareidd-dra cyntefig. Y mae 
gwahanol farnau yn cael eu coleddu ynghylch yr amser y cymer 
J trychineb hwn le; dywed rhai ei fod wrth y drŵs, mae eraill yn taflu y 
dyâd drwg dipyn ymhell. Tybia Syr William Armstrong y dygwydd 
yn ymhen tua dau cant o flynyddoedd eto; eraill yn dyweyd pedwar 
T&u bum' cant o flynyddoedd ; ac y mae eraill yn cyfrif na ddaw y trych- 
ineb i ben hyd ddeuddeg cant o flynyddoedd eto. Y mae yr amrywiaeth 
yma i'w briodoli i'r gwahanol olygiadau a fabwysiedir am gynnwys a 
maintioli y glôfeusydd, a safon cynnydd y fasnach; cymerir golwg 
9laangach neu gyfyngach ar gynnwys y creigiau carbonaidd, a golwg 
Syfyngach neu ehangach ar raddeg gynnyddol y fasnach; a dyna y 
r h eswm dros fod cymaint o amrywiaeth yn y cyfrifiad. Ond nid oes 
1m amlycach na'r ffaith y daw terfyn i'r meusydd glô presennol; yr 
y ys wrth eu hyspeilio mor ddidrugaredd bob blwyddyn, yn nesâu at y 
Farewell rocks,” pan y bydd yr haen olaf wedi ei chodi, a'r trysor wedi ei 
G dihysbyddu. Nid ydyw y glô yn ei ddinystr, fel llawer o bethau eraill 
Gdinystrir, yn adgynnyrchu ei hun, ond y mae yr hyn a dreulir yn 
darfod; hyny yw, fel y cyfryw sylwedd, ac yn ymgolli yn yr ehangder 
“lid erfyn yn allu, goleuni, a gwrês. Canfyddir gwêdd ddarfodedig ac 
^4 Speiliedig ar amryw o'r gweithfêydd glô. Y mae y gwaith sydd yn 
Sir Amwythig wedi newid ei safle o un man i'r llall, o herwydd ei fod 
Xx yfan hono wedi ei dreulio allan; y mae haenau cynnyrchiol a byd- 
Sawog Dudley yn treulio ymaith yn gyflym, ac ni bydd y Wallsend, yn 
ol y dinystr presennol sydd arno, ymhen ychydig flynyddoedd eto ond 
€wn hanes ac adgof yn unig; a gellir gofyn pa le y bydd glô Wigan, ac 
““&cerlô Aberdâr, ymhen ychydig flynyddoedd eto, os parhêir i'w hafradloni 
4 p 


939 GLO, 


fel y gwneir yn awr. Rhaid ateb na byddant i'w cael fel y cyfryw syl- 
weddau; bydd y fflam wedi eu difa, a'r ystafelloedd lle y gorphwysent yn 
wâg ac yspeiliedig. Diammheu y dylid dwyn y mater i fwy o sylw, yn 
enwedig i sylw ein Seneddwyr, ein Gwyddonwyr, a'n Political Economists. 
Dylid mabwysiadu rhyw gynllun er cael mwy o drefn a chynnildeb yn 
ngweithiad y glô; y mae llawer o stwff da yn cael ei daflu heibio fel 
waste wrth ei godi; dylid bod yn ofalus iawn gydag ef, “ fel na choller 
dim.” Os oes gwirionedd yn y daroganiad, dylid, ar bob cyfrif, osod 
rhyw ddeddf mewn gweithrediad er cymedroli yr allforion hefyd; nid 
oes un rhith o reswm mewn supplio gwledydd eraill, ac ymhen ychydig 
amser gorfod myned ar eu gofyn hwythau am yr un peth drachefn. Y 
mae yn ddyledswydd arnom tuag at ein holynwyr i drefnu a gwneyd 
ein goreu er gadael iddynt hwy yr un etifeddiaeth ag a gawsom ninnau 
gan ein tadau. Ond er dywedyd fel hyn, credu yr ydym yn Rhagddar- 
_ bodaeth a Rhagluniaeth y Brenin Mawr: “ Efe a wnaeth bob peth yn 
dêg yn ei amser,” ac hefyd y “naill beth ar gyfer y llall;” eì drefn ydyw 
rhoddi digon a gweddill i'w grêaduriaid. Erbyn y daw y weledigaeth 
bell hon i ben, hwyrach y bydd meusydd newyddion wedi eu dargantod 
yn Mhrydain, neu ryw sylwedd newydd wedi ei ddarganfod fel cynnud 
yn eile; ac niraid i Brydain farw o newyn ac oerni, oblegid y mae digon_ 
o gyflawnder yn yr America hyd ddiwedd amser. Y mae yno tuag ugain 
waith fwy o lô nag sydd yn holl Ewrop, a chymeryd i fewn Prydain, 
gyda'u gilydd. “ Fe gyfyd ymwared o le arall.” 
Bellach, sylwn ychydig eto yn frysiog ar y Meusydd G1lô; ac yn gynta—<*ifF 
oll ar feusydd glô Gogledd Cymru. (a) Glô-faes Ynys Môn. Saif hwm—cm. 
_ yn ardal Malltraeth, oddeutu tair milldir oddiwrth yr afon Menai. Hŷem— i. 
y gwely ydyw oddeutu naw milldir, sef o Hirdrefaig i borthladd Mal—ws — 
traeth, a'i lêd tua milldir a hanner; ac yn y lle olaf a nodwyd, y mae y —srw» 
ymestyn ac yn ymgolli odditan y tywod i'r môr. Dywed ProfesaE—n»mr 
Ramsay, o herwydd nad oes cyfrif cyson wedi eì gadw am weithrediad cm. «1 
pyllau glô Ynys Môn, fod yn anmhosibl tŷnu casgliad têg am hanes. zm 
natur y meusydd. Y rhai sydd fwyaf hysbys ydyw pyllau Berw a'r Pem —rm- 
rhyn. (b) Glôfaes Siroedd Dinbych a Fflint. Gorphwysa yr haenau h—syr mn 
yn erbyn y galchfaen, a chyfeiriant oddiwrth Groesoswallt trwy Ruabc—m» 27», 
yr Wyddgrug, hyd Mostyn, ar lân yr afon Dyfrdwy, am y pellder o ddil «<>g 
ar hugain o filldiroedd. Nid ydynt i'w cael yr holl ffordd yn barhio> R._ a 
chyson, nac yn llïosog; ond pan yr ymddangosant, hynodir hwy gan «>u 
trwch: mesurant mewn amryw fanau tua phymtheg troedfedd o drw” «> lh. 
Hefyd y mae gwely toreithiog o'r Cannel Coal newydd ei ddarganfod gar er 
llaw yr Wyddgrug, yr hwn sydd o ansawdd ragorol. Ac awgrymkm” y 
posiblrwydd a'r tebygolrwydd o fod glô yn nghyffiniau Mostyn eto hel» €i 
ddarganfod yn ychwanegol at yr hyn sydd eisoes wedi eì ddargan ff. 
IL. Meusydd Glô Deheudir Cymru. Y mae y maes hwn yn ago ! 
gan' milldir o hŷd, ac ar y cyfan o bymtheg i ugain milldir o 1êd. 
Ymestyna o Bontypool yn y dwyrain, i St. Brides yn y gorllewXn. 
Ceir ef a'r haiarn yn y rhanau hyn yn gorwedd dr y galchfaen, 8c 
y mae y ddau nwydd gwerthfawr hyn wedi codi Deheudir (ymru 
yn uchel mewn ystyr fasnachol. Y mae cryn wahaniaeth ac amryŵ- 
iaeth yn nghyflawnder yr haenau trwy yr holl bellder a nodwyd; 
ond y mae bob amser yn cadw ei gymeriad ei hun, yn rhagoreldeb ê! 








GLO. 238 


ansawdd, ac yn enwedig yn y cŵr ddwyreiniol i'r maes, yr hwn sydd 
yn hynod yn rhagoroldeb ei gynnyrch. Y mae glô Aberdâr erbyn hyn 
wedi dyfod yn fydenwog fel cynnud. O herwydd ei íod yn cynneu mor 
gyflym, ac yn rhoddi allan mor lleied o fŵg, rhoddir iddo y flaenoriaeth 
iddybenion.agerawl. Y mae Steam Coal Aberdâr yn sicr bob amser o 
fod mewn demand yn y farchnad, ac y mae y meusydd hyn yn llawer o 
elw i'w perchenogion. Oyfrifir mai cynnyrch blynyddol holl gollieries y 
Deheudir ydyw 7,000,000 o dunelli. 

III. Glôfeusydd yr Iwerddon. Nid ydyw yr Ynys Werdd yn 
rhyw gynnyrchiol iawn mewn glô; cyfrif ei chynnyrch blynyddol ydyw 
tua l45,000 o dunelli. Y mae wedi ei ddarganfod, er yn brin, 
mewn dwy ar bymtheg o Siroedd. Y maes ehangaf o honynt ydyw 
yr un sydd yn ymestyn trwy Carlow, Kilkenny, a Tipperary; ac 
y mae ansawdd y maes hwn yn peri i'r daearegwr dynu y casgliad 
Íod natur wedi rhoddi unwaith yn helaeth i'r Iwerddon, ond ei 
bod wedi cymeryd hyny yn ôl drachefn. Nid ydyw y glô feusydd bych- 
âin ac unigol a welir yno ond gweddillion o waddodiadau eang a chyflawn 
â ddinystriwyd trwy amnoethiad (denudation), hyny yw, trwy gael eu 
trenlio allan gan allu dwfr. Y mae maes lled helaeth yn Limerick, 
Kerry, a Cork; a cherir masnach lled helaeth yn mhyllau Dromagh, pa 
mai ydynt braidd yn hynod yn eu ffurfiad. Oredir pe archwilid yr 
Iwerddon yn brïodoly gellid dyfod o hyd mewn amryw ardaloedd i 

feusydd toreithiog. Nid ydyw cynnyrch y chwaer-ynys yn y nwydd 
hwn ond cyfyng, ac nid yw yn ddigon i gyflenwi ei hangenrheidiau ei 
hun, ac felly rhaid iddi ymddibynu am supply y tu allan iddi ei hun, ac 
y mae yn hollol gyfleus iddi gael hyny o amrywiol fanau. Ond os nad 
ydyw yr ynys wedi ei bendithio â helaethrwydd o lô, y mae yno helaeth- 
rwydd o fawn; y mae yno gorsydd toreithiog, ac y maent o ansawdd 
rhagorol fel cynnud. 

XV. Glô Lloegr. (a) Durham a Northumberland. Ceir yn y Siroedd 

hÌhyn amryw fathau o lô sg ydynt yn hysbys yn y farchnad; yma 
y ceir y “ Wallsend,” yr hwn sydd hynod yn rhagoroldeb ei ansawdd. 
WW mae y gwely yn ymestyn o'r Tyne i Oastle Eden, hyd i gyffiniau 
Bishop Auckland. Hefyd yn agos i'r Tyne, yn ardaloedd Wylam, 
JRyton, a Raby Park, y ceir y “White Ash Steam Coal,” yr hwn sydd o 
Watur ragorol. Cynnyrch y manau hyn yn 1854 oedd 15,920,615 o 
€lunelli; yn 1864, 23,284,507 o dunelli. (b) Cumberland. Y mae yr 
haenau perthynol i'r llehwn yn rhedeg trwy Whitehaven, Wakington, 
mc yn terfynu yn agos i St. Bees... Y mae masnach y Sîr hon wedi cyn- 
myddu o 887,000 yn y flwyddyn 1854,i 1,380,795 yn 18604.. (c) Swydd 
York a Derby. Y mae glô y Siroedd hyn yn dwyn amrywiol enwau, megys y 
stop hard,” y “ Barnsley thick bed;” y “clod;” y “ Black shaleof Derbyshire,” 
a'r “Kilburn Coal.” Hwn ydyw y maes ehangaf yn Lloegr; y mae yn sefyll 
ar 800 o filldiroedd ysgwâr. (d) Lancaster. Cerir masnach êang ymlaen 
Wigan, St. Helens, Bolton, Manchester, a Burnley. Y mae amryw 

nau gwerthfawr yn y Sîr hon, ac yn eu plith ceir Cannel Wigan, a'r 
King's Coal. Y mae arwyneb y maes tua 217 o filldiroedd ysgwâr. 
(e) Sir Gaer. Y mae y maes hwn yn ddilyniad o'r glô-faes yn Swydd Lan- 
easter. Hynodir y gwaith hwn, am mai ynddo et y ceir y shaft ddyfnaf 
yn Lloegr, yr hon a fesura 686 o droedfeddi. (f) Swydd Stafford. Yn 


« 


934 GLO, 


y gogledd ceir haenau toreithiog, yn mesur dros 500 o droedfeddi o 
drŵch. Enw cyffredin s roddir ar yr ochr ddeheuol i'r Sîr hon ydyw y 
“ Black Country,” am ei bod yn ganolbwynt y llaw-weithfêydd, ac felly 
treulir yma gyíran helaeth o lô. Oeir meusydd helaeth yn Dudley, 
Bilston, a Wolverhampton. Y mae mwy o wastraff yn ngweithiad y 
pyllau hyn, mewn eiddo a bywyd, nag odid yr un arall. (g) Siw 
Amwythig. Yr un mwyaf cynnyrchiol yma ydyw y “ Coalbrookdale,” yr 
hwn a fesura dros fil o droedfeddi. (h) Swydd Warwick a_ Leicester. 
Codir y sylwedd, i raddau mwy neu lai, yn y Siroedd hyn. ($) Bristol 
a Bath. (j) Forestof Dean. Y mae y pwll hwn, heblaw ei fod yn un 
toreithiog, yn hynod hefyd yn nhrefnusrwydd ei ffurfiad. Y mae yn 
mesur tua 3.4 o filldiroedd o hŷd. Cynnyrch y maes hwn, yn 1854, 
oedd 420,866 o dunelli; yn 1865, 739,840 o dunelli. 

IV. Glô Scotland. Y mae amryw haenau toreithiog i'w cael yn y lle hwn, 
yn enwedig yn Fifeshire, Lanarkshire, Ayrshire. Yma y ceir yr enwog 
4 gas or parvot coals;” ie, codir llawer o haiarn hefyd yn y Siroedd hyn. 
Yn y flwyddyn 1854, cynnyrch y glô oddiwrth 367 o collieries oedd, 
7,448,000 o dunelli; yn y flwyddyn 1864, oddiwrth 407 o collieries, 
19,400,000 o dunelli. 

V. Glô 4merica.. Y mae y Byd Newydd yn gyflym yn profi OE 
hun yn gynnyrchiol yn y sylweddau hyny ag ydynt bob amser ynmmmm— 
codi cymdeithas i safle uchel mewn masnach a gwareiddiad; ac urmmm.. 
o'r sylweddau hyny ydyw y glô. Y mae hyn yn addaw dyfodol dys 
glaer i'r America; a diammheu mai y wlad hon fydd canolbwynt ym 
holl fyd gwareiddiedig, mewn ystyr fasnachol a moesol. Hyd gano - -* 
y ddeunawfed ganrif, yr oedd glô-feusydd êang America, ì raddau—amm_ 
yn anadnabyddus, a phreswylid y dyífrynoedd hyn gan yr Indiaiccm— 
brodorol. 'Trwy gyttundeb 1768, daeth holl feusydd toreithiog - 
chyfoethog Pennsylvania i feddiant William Penn, am y swn bychan 
10,000 o ddoleri; a dyna'r adeg y darganfyddwyd y glômewn amryw" 
fanau yn y parthau hyn. Ac o hyny hyd yn bresennol, y mae cyfoet—— Bh 
y meusydd hyn yn raddol yn cael ei ddadblygu a'i ddadguddio. F—”&€ 
cymharem holl lôfeusydd y Byd Newydd a'r Hen â'u gilydd, fel J 
ceir hwy mewn mapiau daearegol, deuem i'r casgliad nad ydyw gwad . 
odiadau glawl holl Ewrop yn sefyll ond yn y cyfartaledd iselo 1. ymw mì 
erbyn 21; neu, mewn geiriau eraill, y mae meusydd America un —maT 
hugain fwy o weithiau na holl feusydd Ewrop. Y maent yn yr Um <o! 
Daleithiau, yn ol cyfrif Rogers, yn gorchuddio yr arwynebedd o 196,8 —s> O 
o filldiroedd ysgwâr. Dosberthir y prif feusydd i bump o nifer. (/ <&J 
' Appalachian field... Y mae hwn yn ffurfio cyfres o haenau toreithiog _ y'n 
Pennsylvania, Ohio, Maryland, Virginia, Kentueky, a Tenessee, ac 
yn ymestyn yn nghyfeiriad y dê-orllewin yn ddidôr a rheolaidd mam 
dros 875 o filldiroedd. (b) Indiana ac Illinois. (c) Iowa, Missouri ,,. ac 
Arkansas. (d) Texas. (fe) Michigan. Y mae glô hefyd yn N& ew 
Brunswick, ac yn Nova Scotia, ac mewn amryw ranau eraill. Ceim- ef 
hefyd yn Australia Vandieman's Land. Oeir y sylwedd hefyd yn 

Ffrainc, Spaen, Rwssia, Belgium, ac yn Awstria. 

Yr ydym yn ddyledus am ddefnyddiau yr ysgrif hon, yn enwedZ&” y 
ffigyrau, i Smyth, Page, Ramsay, ac eraill. 





9235 


LIDDON AR DDWYFOLDEB CRIST. 


[TEm DIVINITY OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST, the 
Bampton Lectures for 1866 ; by HENRY PARRY LIDDON, M.A., Student of 
Christ Church, &c, Second Edition. Rivingtons, 1868.] 


(CYDNABYDDIR yn gyffredinol fod Mr. Liddon yn un o bregethwyr mwyaf 
Jr oes. Y mae gwresogrwydd a difrifoldeb ei deimlad, coethder ei 
iaith, treiddgarwch ei lais, bywiogrwydd ei lygad, y zêl gyda pha un 
y Pregetha athrawiaethau y blaid ucheleglwysyddol i'r hon y perthyna, 
&c, uwchlaw y cwbl, y bywyd a gerdda trwy y gynnulleidfa gan yr elfen 
ânnesgrifiadwy ac anmhrisiadwy hono a elwir yn eneiniad, yn ei wneyd 
yn hyawdl dros ben. Anhawdd fyddai i neb synied yn wahanol am dano 
&1 gwelodd yn mhulpud St. Mary's yn Rhydychain, gyda lliaws mawr o 
Wŷr dysgedicaf y Brifysgol o'i amgylch, megys yr athronyddol Mansel, 
Tneddylgar Pattison, y Dêon boneddig Liddell a'i gydweithiwr geiriad. 
urol Scott, yr ieithwr medrus Max Miller, a'r beirniad craffus Goldwin 
Simnith, ynghyda llawer eraill nad yw eu henwau yn adnabyddus y tu 
Wnt i rodfêydd prydferth glânau yr Isis. Y mae yn wir fod Pusey a 
J Owett yn “ conspicuous by their absence.” Anfynych y gwelir y cyntaf 
ym gwrando pregeth yn eglwys y Brifysgol, ond yn unig o'r pulpud; 
rhag i neb dybied, mae'n debyg, ei fod yn dyfod yno fel noddwr i'r 
efengyl. Am y dysgawdwr hereticaidd gydd yn eistedd yn y gadair 
- idd, nid cysurus i'w deimladau na di-berygl ychwaith a fyddai 
Addoddyfod ìi oedfa; oblegid y mae yn ddigon tebyg, yn enwedig os 
dy &wydda mai cyhoeddiad offeiriad o ganol gwlad fydd y Sabbath hwnw, 
fod y pregethwr wedi llenwi ei gawell â saethau o'r llymaf i'w hanelu 
&to. Llenwir yr oriel ehangfawr ar gyfer Mr. Liddon gan ddynion 
2euainc, wedi cydgyfarfod o bob parth o'r deyrnas, yn daÌ syniadau gwa- 
hanol iawn i'w gìlydd ac yn arwain, ysywaeth, wahanol fucheddau, 
&wer o honynt yn gwybod ond ychydig ac yn gofalu llai am dduwin- 
yddiaeth, ond rhai yma a thraw o'r gwŷr a wnant eu hôl ar eu hoes 
2X26wn amser a ddaw, ac yn awr yn ymdoddi fel y cŵyr o dan ddylanwad y 
Pregethwr. Pregetha yntau fel dyn wedi ei orlenwi gan bwysfawredd 
91 athrawiaeth a'r pwysigrwydd o argyhoeddi yr ieuenctyd yn neillduol 
Sydd ger ei fron o'i gwirionedd a'i gwerthfawrogrwydd. Gellid meddwl 
S1 fod wedi credu mai at wŷr ieuainc y Brifysgol yr anfonwyd ef, gan 
ymroddgar ydyw i'w maethu a'u haddysgu trwy ymddyddanion 
Personol, trwy bregethu, a thrwy gyfarfod lliaws o honynt bob nos 
Sabbath i ddarllen ac esbonio epistolau Paul; ac y mae effeithiau 
Onus tiriondeb, pryder ac arweiniad o'r natur yma yn nghanol unig- 
Twydd a pheryglon y lle yn annhraethadwy. Er mai darllen ei draeth- 
Rwd awna, fel pawb arall yn St. Mary's, efe ydyw bron yr unig bregeth« 
yn y lle hwnw a gwyd ei lygaid oddiar ei lyír ac a edrycha yn fynych 
Wyneb ei gynnulleidfa, tra y dylifa eì frawddegau coethedig a thry- 
'Won fel afon lifeiriol. Llefara mewn llais uchel a threiddgar a hollol 
Ta&turiol, heb ddim o'r cânu swynol a glywir o bulpudau Cymru na dim 


2830 LIDDON AR DDWYFOLDEB ORIST. 


o'r llais chwyddedig a'r declaiming anhyfryd sydd mor gyffredin gyda'r 
Saeson. Os oes diffyg yn y traddodiad o gwbl, fe allai fod y wên hanner 
chwerw a welir weithiau ar y gwefusau yn rhwystro i'r gwrandâwyr 
anghofio y pregethwr, a bod hyny yn awgrymu nad ydyw y pregethwr 
wedi llwyr anghofio ei hunan yn ei bwnc. — Ond, yn wir, onid cyfuniad 
prydferth o hunanfeddiant a hunananghof ydyw un o anhawsderau 
penaf pob gwir fawredd yn gystal âg un o'i brif neillduolion? 
Pa fodd bynag, cydgyfarfydda yn Mr. Liddon i fesur helaeth y 
rhagoriaethau a gyfansoddant wir fawredda, a hyny heb y gormodedd 
hwnw mewn un rhagoriaeth ag sydd yn fynych yn attal y dyn mawrm— 
i fod yn bregethwr poblogaidd. Yn y cydgordiad hyfryd hwn cm 
amrywiol ragoriaethau nis gwyddom am neb yn Lloegr a barai ìi n— 
feidwl cymaint, wrth wrando arno, am y pregethwr mawr ag y mae 
Cymru heb sychu ei dagrau eto o herwydd ei golli. Ac hyd 
nôd yn ffurf y bregeth a gwresogrwydd cyson ei areithyddiaeth tybier—wry 
ein bod yn canfod ryw gymaint o debygolrwydd, er fod pellder y pegynm._ ry 
rhwng athrawiaeth y ddau, ac er na fêdd Mr. Liddon ddim o'r humour— a 
mgodai i'r wyneb ambell dro er holl ymdrechion Mr. Rees i'w gadw ì 
awr, nac ond ychydig o'r naws farddonol â'r hon y cyd-dymherai efenm. gr 
ylydd Cymru ei dduwinyddiaeth, na'r oslef dyner a wnai lygaid ei 
wrandâwyr mewn mynydyn yn ffynnon o ddagrau. 

Rhagoriaethau dysglaer Mr. Liddon fel pregethwr a hynodant heff yd 
eì “ Ddarlithiau ar Berson Orist.” Ar yr un pryd, er maihwn ydyw uan 
o'r prif achosion o'u poblogrwydd anghyffredin yn y wlad hon ac Amer «>a, 

ddengys i ni mai o'r rhagoriaethau hyn eu hunain y tardd ei R>»r-if 
ddiffygion fel ysgrifenydd duwinyddol. Dadleuwr ydyw panydylai fed 
yn farnwr _ Gesyd fwy o bwysau ar rai o'i ymresymiadau neg y gaÌl s»mt 
yn hawdd eu dwyn. Pâr ei frwdfrydedd iddo edrych yn fynych am- ei 
ddarllenwyr fel gwrthwynebwyr i'w gorchfygu yn hytrach nag fel :y m- 
chwilwyr didwyll ac awyddus i wybod y gwirionedd; a dygwydda breai dd 
yn anhyfryd mai cerydd neu rybudd sydd bron bob amser yn dilyn gp»an 
y cyfarcha hwynt wrth yr enw tyner “fy mrodyr.” _ Tra y golygwn fod 
y Darlithiau hyn yn ystorfa werthfawr o wybodaeth dduwinyddol, a'u 
bod yn cynnwys digonedd o brofion diymmod o wirionedd athrawiaeth 
sylfaenol Cristionogaeth, cyfaddefwn eu bod, i'n teimlad ni, yn rhy 
areithyddol yn eu harddull ac yn enghraifft o wirionedd y dywedliad 
mai nid y pregethau mwyaf effeithiol yn y traddodiad a wna bob ann ser 
y traethodau mwyaf arhosol a dwfn eu dylanwad. 

Nid cyfiawnder âg unrhyw awdwr a fyddai edrych ar ei bwnc odl di8a! 
gafle gwahanol i'r hwn a fabwysiedir ganddo ef ei hun. Er hyny nîs 
gallwn lai na meddwl fod yr ymrysonfa ynghylch canolbwnc ein crefydd 
yn gorwedd yn ddyfnach na'r anhawsderau a drinir mor rhagorol yn y 
gyfrol hon. Prif amcan Mr. Liddon ydyw profi fod yn annichonadwy 
i'r neb a dderbynio yr Ysgrythyrau fel mynegiadau anffaeledig o'r ggwir- 
ionedd wrthod yr athrawiaeth o Ddwyfoldeb Crist; a diammheu fod 
dangos hyn yn orchwyl pwysig ac anhebgorol. Oes yr esbonwyr mawT 
ydyw hon, yn enwedig yn yr Almaen; a rhoddem groesaw calonog iT 

arlithiau hyn, pe na bae ynddynt ddim mwy na golwg gryno a thêg ar 
ffrwythau addfetaf ymchwiliadau dyfnddysg, myfyrdod treiddgar a barn 
gydwybodol gŵr fel Meyer, neu Olshausen, y rhai y mae yn annichonad: 





LIDDON AR DDWYFOLDEB CRIST. 937 


wy, nia dybygem, ì ddyn ieuane meddylgar eu hastudio am ychydig amser 
heb ddyfod i wybod fod llygad newydd megys wedi ei blânu yn ei enaid 
iedrych yn fwy sefydlog a gweled yn ddyfnach i wirioneddau y dad- 
guddiad Dwyfol nag o'r blaen. Mae yn wir fod Dr. Owen, ddwy ganrif 
yn ôl, wedi ysgrifenu yn gadarn yn erbyn y Soeiniaid ar dir yr Ysgryth- 
yr,—pe bae o bwys i ni adgoffa enw y mwyaf o'r Puritaniaid mewn cy- 
gylltiad â llyfr sydd yn deilliaw o Rydychain; ond y gwir digalon ydyw 
fod yr un culni ag sydd yn gwahardd i Ddêon rhyddfrydig Christ Church 
08od darlun Owen ymhlith darluniau ei gyd-ddeoniaid ar bared y llyfr- 
gell, yn rhwystro i dduwinyddion Rhydychain gydnabod hyd yn nôd 
bodolaeth duwinydd yr hwn sydd o'i ysgwyddau i fyny yn uwch na neb 
Ohonynt! Ond, er fod hyn yn ddigon gwir, rhaid cyfaddef, cadarned 
ydyw Dr. Owen fel esboniwr, mai mewn eglurhadaeth ysgrythyrol y maê 
6fe wanaf, o herwydd cloffni achlysurol yn ei ysgoleigdôd ac am mai 
ymladdwr oedd efe o'i febyd, a'i fod trwy hyny yn dueddol, weithiau, i 
Ŵyro, yn ddiarwybod iddo ei hun, eiriau yr Ysgrythyr o'u hystyr natur- 
Ì0l a'u curo yn arfau rhyfel. Pa fodd bynag, os tueddai Dr, Owen 
1 weled mwy nag a ddylai mewn rhai o ymadroddion y Bibl, pa beth a 
ddywedwn am ymdrechion y fyntai wrthwynebol i ddyhysbyddu yr Ys- 
Srythyrau o bob dyfnder ac ysbrydolrwydd? Mor arwynebol, mor ffôl, 
Tor annhêg yr ymddengys erbyn hyn esboniadau Socinus a hyd yn nôd 
Grotius o ddadganiadau eglur y Bibl am Ddwyfoldeb Crist! Nid ydynt 
llach ond testynau gwawd gan ddynion didwyll ac anmhleidgar eu 
barn, Ni fabwysiedir hwynt gan Undodiaid dysgedig, ac y mae yn 
wdd canfod mai tuedd y rhai a ammheuant yr athrawiaeth uniongred 
yn ein dyddiau ni ydyw, nid ymdrechu cysoni eu golygiadau â'r Testa- 
Tent Newydd, ond gwadu ei anffaeledigrwydd, o herwydd nas gallant 
9U cysoni, Ni raid wrth brawf sicrach o hyn na'r ymgais a wneir gan- 
Gynt yn yr oes hon i brofi mai yn yr ail ganrif, ac nid gan y dysgybl 
An wyl, yr ysgrifenwyd yr efengyl a adwaenir wrth eì enw. Pâr hyn oll 
od yr olwg êang a thrwyadl a gymer Mr. Liddon o'r profion Ys- 
ythyrol o wirionedd yr athrawiaeth am Berson Orist yn werthfawr 
wn 


Ar yr un pryd buasai yn dda genym pe buasai yr awdwr dysgedig 
Wedi treiddio yn ddyfnach i athroniaeth y pwnc; oblegid yno y llecha y 
Prif anhawsderau. Y mae yn olyniad o'r pwysicaf, a ydyw yn ddichon- 

wy i ni dderbyn yr athrawiaeth uniongred am Berson Crist heb fyned 
yn wrthwyneb i rai o'r egwyddorion ethronyddol ag y tybir yn gyffredin 
Íod eu sylfaeni yn ansymudol. I egluro ychydig ar hyn, fe allai mai y 
&Eair “ymwybyddiaeth” a ddengys oreu y gwahaniaeth dirfawr rhwng 
Bthroniaeth yr oesoedd diweddaraf a syniadau yr hynafiaid; hyny yw, 

&en prawf pob gwirionedd gan athronwyr yn awr ydyw ei gysondeb âg 
ymwybyddiaeth y dyn ei hun, ond yn athroniaeth yr hynafiaid, yn 
Srbenig y Groegiaid, maen prawf gwirionedd oedd ei brydferthwch cyn- 

enid fel syniad a'i gysondeb âg arglwyddiaeth y wladwriaeth. Y mae 
deilwng o sylw hefyd mai Oristionogaeth ei hunan a fu un o'r prif 
osion o'r gwahaniaeth hwn, trwy symud gwraidd a chanolbwynt pob 
y'n o'r wladwriaeth oddiallan i'w ysbryd anfarwol ef ei hunan oddifewn ; 

» mwy-na hyny, effeithiwyd y cyfnewidiad mawr hwn yn safle gwirion- 

d.yn arbenigol gan yr athrawiaeth neillduol hon, mai nid mewn 


r^ Z'U7TSX 5 DLDWYFOLDUB CR'ST. 


cris ^e yr ym. Adarsweoli y Dwyfol, fel elfen dreiddiol, yn unig, ond 
Ena: YL rm. r ôlrnoiaeth vr ymddangosodd, fel Duw-ddyn. Ond er 
TER: WE WTD1 20b. TdTM Y syniad sydd vn gorwedd wrth wraidd holl 
gwc-rimetio s.n:rriiol eia hoes. eto mawr ydyw y gwahaniaeth 
TLWDEY TA £i --imraein ar nai. Dywed dilynwyr Locke, ar y naill 
ÌSW, EA TT YY TIR WYDTGOdliaeth Y mae hanfod personoliaeth. Os felly, 
daw v mxr—eaiwn bwysi. aa iol ymwybyddiaeth deublyg mewn un 
person. A-Ptawsier cyZ2eirb i hwn a ddyrysai y Monotheliaid yn y 
b<mraed rarrï. y rha: ni fynent gydnabod fod yn ddichonadwy i Grist 
fAÌ vn cn person a mejìdu. ar vr un pryd, ddwy ewyllys, ewyllys 
Ddwvzl ac ewyr_vsddvnol. Yr ydym yn barod iawn i dderbyn hyn fel 
dirzewch i'w crein ac niii'w amcyffred.. “Itisindeed a great mys 
tŵr, meid H«ize vn eì “ralsines, > that the unity of personality should 
remain in the GeÌ-man, wne (Aere arc two centres of. consciousness, an in- 
Ê£n::e knowinz on the one hand, and a finite Enowing on the other, and 
two disune: thouch ever harmonious wiils.” Ar yr un pryd, byddai 
yn foÌionrwvdii ni gael eciurhâd ar y golygiadau athronyddol hyny 
am pna:ur personoliaeth, yn gystal a sicrwydd am eu cywirdeb, ag 
svdd vn perii hvn t.d vn ddirgelwch heb beri iddo fod yn groês- 
ddvwedial. Or hyn lieiaf eglur vyw mai amcan Locke ei hun oedd 
symud ymaith bob dirgelwch a dangos yn hytrach mai yr unig 
wahaniaeth rhwng y gwirioneddau a ddarganfyddir gan ddynion $r 
dadguddiad Dwxtol ydyw îod dyfuion bethau Duw yn llawer basach 
a haws i'r werin gyífreiin eu hamgyffred na dyfnion bethau meddwl dyn. 
Yr oedd Lcke eì hunan. o angenrheidrwydd, yn Undodwr; ac ni phet 
rusem oirhain ìi ysbryd. er nad i lythyren, ei ddysgeidiaeth ef y duedd 
a amlycir can y Deistiaid yn y ganrif ddiweddaf i ymdrechu profi nad 
oes dim newydd mewn Cristionogaeth, ond fod y cwbl ““cân hyned âf 
greadigaeth” yn nealltwriaeth dynolryw ; a cham bychan oedd yn ofynol 
o'r gosodiad nad ydvw gwirioneddau y Bibl yn newydd, i'r gosodiad 
arall fod newydd-deb vn y Bibl, ond nad ydyw ei bethau newydd yn 
wirionedd. I, effeithiai athrawiaeth Locke yn rhyfedd ar olygiadau 
rhai o'r duwinyddion a amddiffynent yr athrawiaeth o Ddwyfoldeb Orist. 
Pa beth a dybvyga ein darllenwyr o'r ymadroddion a ganlyn?“ We d0 
not divide the substance,” meddai Sherlock, “but unite these thrêê 
persons in one numerical essence; for we know nothing of the unitycí 
mind but self-conscionsness; and therefore, as the self-consciousneS8 
of every person to itself makes them distinct persons, 8o the ml 
tual consciousness of all three divine persons to each other make 
them all but one infinite God; as far as consciousness reaches, $ 
far the unity of a spirit extends, for we know no other unity of $ 
mind or spirit but consciousness.” (Gwêl Fairbairn's Appendiz th 

Translation of Dorner. Vol. III., p. 354). Hawdd canfod ffolineb gêl 
iau o'r natur yma, ac eto ni chynnwysant ddim ond yr hyn yr arwein 
athrawiaeth Locke yn naturiol iddo. Yn un peth, dywed Sherlock ma 
ymwybyddiaeth sydd yn gwneyd personoliaeth, yr hyn sydd yr un peth 
& dyweyd mai yr achos o bersonoliaeth unrhyw ddyn ydyw fod y dyB 
hwnw yn gwybod ei fod yn berson! Drachefn y mae Sherlock yn 
gwrthddyweyd ei hun, pan y dywed, ar y naill law, mai ymwybyddiaeth 
gydd yn gwahaniaethu y person ei hun oddiwrth bob peth nad ydyw yì 


2  —  —_———- 


LIDDON AR DDWYFOLDEB CRIST. 939 


rhan o'i bersonoliaeth ac o'r hyn nas gall feddu ymwybyddiaeth, ac, ar 
y llaw arall, fod yn ddichonadwy i un person feddu ymwybyddiaeth 
person arall. Y mae yr anghysonderau hyn a'u cyffelyb yn myned 
ymhell i brofi ìi ni mai ofer ydyw ceisio egluro y dirgelwch trwy gym- 
horth athrawiaeth Locke. Fe allai, wedi y cwbl, mai nid ymwybydd- 
iaeth yn ystyr Locke, ond rhywbeth annhraethol ddyfnach, sydd yn cyf- 
ansoddi personoliaeth. O herwydd y mae ymwybyddiaeth yn y crêad- 
uriaid direswm; hyny ydyw, fe ŵyr y ceffyl ei fod ac fe ŵyr mai nid efe 
ylyw y câr a lusgir ganddo; ond ni phriodolir personoliaeth iddynt. Y 
gwir yw, fod yr athroniaeth enwog hon yn cau allan y posiblrwydd o 
undeb personol rhwng Duw a'r natur ddynol, ac, ar yr un pryd, yn 
symud ymaith bob canolfur rhwng dyn a'r anifail; ac, yn sicr, os myn 
wneyd yr olaf, da yw ei bod yn gwneyd y cyntaf hefyd. Ni chaniatâ 
âmser i ni olrhain y pwnc ymhellach ar hyn o bryd. Ond pe trôem ein 
golwg at feddylwyr dwfn yr Almaen, ni a ganfyddem yn fuan nad ydyw 
dadleuon Locke a'i ganlynwyr ynghylch ymwybyddiaeth ond chwareu 
plant. Haera rhai o honynt hwy fod pob ymwybyddiaeth personol, nid 
Jn unig yn gwahaniaethu y dyn ei hun oddiwrth yr aneirif wrthddrychau 
0i amgylch, ond hefyd, tra yn ei wahaniaethu oddiwrth yr aneirif, yn ei 
Uno â'r anfeidrol, a bod pob dyn yn meddu ymwybyddiaeth o'r meidrol 
â'r anfeidrol, ac nas gall y naill fod heb y llall. Y mae anffyddwyr wedi 
gwneyd defnydd mawr o'r athroniaeth hon hefyd. Dadleua yr anffydd- 
wyr hyny a.fabwysiadant athroniaeth Locke na ddichon ymwybyddiaeth 
O'r meidrol gydsefyll âg ymwybyddiaeth o'r anfeidrol, ac, os felly, fod 
8hrawiaeth yr ymgnawdoliad yn anghredadwy. Dadleua y blaid wrth- 
Wynebol fod ymwybyddiaeth o'r meidrol yn tybied ymwybyddiaeth o'r 
&nfeidrol, ac, o ganlyniad, fod yr undeb rhwng y Dwyfol a'r dynol, yr 
Ìw & brïodolir gan dduwinyddion i Grist yn unig, yn bod yr un mor 
Wirioneddol ymhawb arall. Nid ein gorchwyl ydyw dadleu yn erbyn 
nac blaid. Ond dylid cofio fod gwahaniaeth eglur rhwng yr ystyr a 
ì0dolir i'r gair “ ymwybyddiaeth” gan Locke a'r ystyr a roddir iddo 
yn yr AÌmaen. Yn athroniaeth Locke “ymwybyddiaeth” ydyw gwyb- 
Odaeth dyn o hôno ei hun. Ond yn ol dull yr Almaenwyr o ddefn- 
dio y gair, y mae gan ddyn ymwybyddiaeth o'r hyn nad ydyw ef ei 
un, a hyny mewn trefn iddo feddu ymwybyddiaeth o'r hyn ydyw ef ei 
hun, Os gwir hyn, nid Pantheistiaeth ydyw dyweyd fod gan bob dyn 
ymwybyddiaeth o'r anfeidrol, ac nid yw yn annichonadwy ychwaith i'r 
&nfeidrol ymuno â'r meidrol mewn un person. Mae yn wir fod y duedd 
&t Bantheistiaeth yn cryfhâu fwyfwy yn bloegr y dyddiau hyn. Ac y 
Tna yr un mor sicr fod ffrŵd gref yn rhedeg i lawr i gorsydd yr anianol 
& r anifeilaidd, diwedd yr hyn ydyw gwadu fod yn bosibl ìi ddyn wybod 
am Dduw, heb son am yr hyn sydd yn fwy annichon na hyny, sef 
Wndeb personol rhwng dyn a Duw yn yr ymgnawdoliad. Ond o herwydd 
y pethau hyn y dymunasem weled Mr. Liddon yn ymaflyd o ddifrif yn 
yT anhawsderau athronyddol ar bob llaw ac yn dwyn yr athrawiaeth a 
&oleddwn i fuddugoliaeth. Ar yr un pryd, ymddengys i ni, er ei fod 
yn feddyliwr galluog a chlir, ei fod yn ddiffygiol yn yr hyn y gellir ei 
&lw yn dreiddgarwch athronyddol. O'r hyn lleiaf, hyny a gasglwn 
Ìwrth wendid amryw o'i ymresymiadau, megys anmhrïodoldeb y 
&ymhariaeth a dynir ganddo rhwng y ddwy ewyllys yn Nghrist â'r ddwy 
&nim yn y cristion.  Barned y darllenydd drosto ei hun :— 


840 LTDDOX AB DDWYFOLDEB CRIST 


“ Eie. pan y cymerodd sîo eì bwn ewylles ddysol, ni chymerodd y Gair Tragyw- 
ail ffynmonel) gweithrediad yr hoes oedd yn dinystrio undod gwirioneddol ei 
Bersos. O fewn cyffinian us ese:d dynol oeid ai]wn ganfod dwy ffynnonell o ewyll- 
ysed, y naill ra owcb a'r llall y» îs. y naill yu cael ei bywbâu yn gwbl gan reswm, 
y ll»ll yr un mor bollol gas awyd! Desgrifs St. Paul y dwyoliaeth moesol ( the morel 
dusl m.) y tu fewn i cn ewyllys. yr hwn a neillduola y rîs gyntef vn y bywyd 
ìg, gewn rhai ymedroddios rhyfedd y» eì Epistol st y Rhufeiniaid. Y 
meey gwir husen yn deyrngarol i Ddow; eto gwel y eristion yuddo eí hun ail 
hunen, yn rhyfela cn erbyn de:df ei feddwl. ac yn ei ddwyn yn gaeth i'r hyn y mae 
Gasolbwyst eì hanfod. yn eì deyrngarwch i Dduw, yn egnïol yn ei wrthod. Eto yn y 
frwydr fawr bos rhwng yr bos hesen a'r bunas newydd yn y dyn adgeeedledig, nid 
oos, nì a wyddom, up ymraniad o'r person anwahasol, 6r am y foment fod elfenau 
gwrthwynebol ye yr enaid yn ymdrechs â'u gilydd yn y fath fodd ag i ymddangos 
megys mewo ymleddfa. Nid yw natur îs y dyn yn berson gws- 
besol, eto y mae ganddi yr hyn sydd bron yn ewyllys wahanol, ac yn gysgod 
e'r ewyllys grêedig. a gymerodd Crist ynghyda'i natur ddynol,” (tud. 262). 
“ Bron yn ewyllys wahanol “— “almost a distinct will!” Gwns 
“almost” y gymhariaeth yn hollol ddiwerth yn yr ymresymi 
Ni pherthyn graddau i'r pwnc o gwbl. Un ai y mae yn y cristion ddwy 
ewyllys, vr hyn ni fynai Mr. Liddon ei haeru, neu ynte nid oes ynddo 
ond un ewyllys. yr hyn a ddinystria y cyffelybrwydd rhwng y ddwy 
anian yn y cristion a'r ddwy ewyllys yn Nghrist. Y mae yn eglur fod 
gwahaniaeth dirfawr rhwng cydnabod fod mewn un ewyllys lawer 
ewyllysiad gwahanol a chroes i'w gilydd, a dyweyd fod mewn un person 
ewyllysiau gwahanol, er nad vdyrnt yn groes i'w gilydd. “Yn ol dull 
yr henafiaid o lefaru,” med Klee, yr hwn a ddyfynir gan Mr. Liddon, 
“y mae ewyllysiad (coluntas) deublyg yn hollol gydweddol âg un 
ewyllys (volitioJ. * Digon gwir; ond a ydyw yr awdwr yn barod i fab- 
wysiadu y geiriau hyn a'u cymhwyso at yr athrawiaeth sydd ganddo 
dan ystyriaeth? Mewn gwirionedd nid yw y gymhariaeth rhwng y 
ddwy ewyllys yn Nghrist a'r ddwy anian yn y cristion ond anchraifft 0 
gyfatebiaeth ymddangosiadol a pl:rawf ychwanegol o'r perygl y 
dyn ei hunan ynddo pan y dychymyga weled cysgod o wirioneddst 
ysbrydol ymhob cyfeiriad ac yr anturia ddehongli y sylweddau oddi 
wrtho. 

Os nad ydym yn camgymeryd, ceir enghraifft arall o ddiffyg diysgog: 
rwydd i ddal gafael yn y gwahaniaeth rhwng syniadau cyfochrog, yn yT 
hyn a ddywed yr awdwr ar “gymundeb y priodoleddau” Dwyfol 8 
dynol yn Mherson Crist. Wrih yr ymadrodd hwn y golygir, yn unol â 
darnodiad eglur Mr. Liddon, “ fod yr hyn oll a berthyna i'r Arglwydd 
Iesu, yn y naill neu y llall o ddau gylch ei hanfodiad, yn perthyn idd? 
fel Un Crist, yr Hwn sydd a'r Hwn y dylid llefaru am dano fel Duw $ 
Dyn ; mewn geiriau eraill, fod priodoleddau ei ddwy natur yn briodol- 
eddau ei Berson,” (tu dal. 258). Yn hollol felly; ac fel hyn y mse y? 
rhaid iddi fod. Ond pa beth ydyw y casgliad a dŷnir gan Mr. Liddd8 
oddiwrth y darnodiad eglur hwn ? 

“ Yn yr un ystyr, gan hyny, ag y prï»dola St. Paul “groeshoeliad' a*th 
ei wsed' (Act. xx. 28] i Dduw, hyoy yw i'r Gwaredwr Dwyfol yn ei ddynolissth 
g»ll»i yr Eglwys biIo«oli iddo enedigaeth o f»m ddynol. Cyfreithlonir yr ymadrodd 
Oeor6xos (* mam Duw '] gen yr ymadiodd aîua 0eob [*gwaed Duw” ]).” 


* Dywed Nolten mai yr ewyllys fel cyneddf ydyw volifío, ac mai gweithrelisd Y 
gyneddf. hono yy volunias. Gair a ffurfiwyd ; Taf gar athronwyr y canoloesêl 
ydyw volí(io, id oedd gan yr henafìaid un syniad olir am yr ewyllys fel 





—_ 


LÌDDON AR DDWYFOLDEB (CRIST. 941 


Nid ydyw o bwys genym sylwi, er eì fod yn argoeli rhywbeth, nad 
ydyw yr awdwr yn defnyddio y geiriau moelion Saesoneg am y gair 
Groeg 6eordxoe. Ac nid Mr. Liddon ydyw yr unig un 8a betrusa 
ynghylch yr ymadrodd mam Duw.” Dywed yr Esgob Pearson 
(“On The Creed,” Art. III.) fod yr ysgrifenwyr Groegaidd eu hunain, y 
rhai oeddynt gyntaf ìi alw y Forwyn wrth yr enw 6eordxos, ystyr llythyr- 
ennol yr hyn ydyw “yr hon a esgorodd ar Dduw,” yn ochelgar rhag ei 
galw hi yn “ fam Duw.” _ Ac eto yr unig wahaniaeth, mewn gwirionedd, 
rhwng y ddau ymadrodd ydyw fod y cyntaf, fel y mae geiriau celfydd- 
ydol yn gyffredin, yn hanner guddio yr ystyr, tra y mae yr olaf yn ei 
h ddio. Derbynir llawer athrawiaeth ddyeithr os gellir ei gwisgo 
mewn iaith ddyeithr. Yr hyn sydd yn bwysig i'w ystyried ydyw fod 
gwahaniaeth dirfawr rhwng dyweyd “fod Mair y Forwyn wedi rhoddi 
genedigaeth i Dduw,” a dyweyd “fod Duw wedi prynu ei eglwys â'i 
briod waed.” Ar y naill law, y mae yr ymadrodd “gwaed Duw” yn 
hollol briodol, oblegid fod holl ranau dynoliaeth Orist, yn gystal a'i 
ddynoliaeth yn y cyfanswm o hôni, yn feddiant ì Fab Duw trwy undeb 
perionol.. Gan ei fod ef yn Dduw, “ Dwyfol ddwfr a Dwyfol waed” a 
dywalltwyd ar y groes. Âr yr un pryd, y mae yn deilwng o sylw fod 
Athanasius ei hun, amddiffynydd mawr yr athrawiaeth uniongred am 
Berson Crist yn y Brif Eglwys, yn gwrthod yr ymadrodd “ gwaed Duw” 
fl yp anysgrythyrol ac yn darllen “ eglwys yr Arglwydd,” yn lle *eglwys 
Ddnw,” yn Act. xx.*8. A phan ystyriwn gymaint o bwys a rydd Mr 
Liddon ar eiriau Athanasìus mewn manau eraill, meddyliwn y dylasai 
grybwyll hyn hetyd. Ar y llaw arall, nid diberygl ydyw arfer 
Jr ymadrodd “mam Duw;" o herwydd golyga y geiriau “tad” a “mam,” 
08 oes ystyr iddynt c gwbl, ffynnonell hanfodiad y neb a genedlir neu 
â enir. Heblaw hyny, y mae gwahaniaeth rhwng gweithredoedd Orist ei 
Ìun a'r gweithredoedd a wnai eraill tuag eto. Mae yn wir fod pob gweith- 
Têl a wnaeth Crist yn tarddu o'i bersonoliaeth Ddwyfol, hyd yn nôd y 
gweithredoedd hyny nad oedd yn ddichonadwy i'w natur Ddwyfol eu 
cyflawni ; yn ngeiriau Cynghor Chalzedon, “ gweithredai y naill natur yr 
Ìyn a berthynai iddi mewn cymundeb â'r llall.” Ond yr oedd yn bosibl 
1 weithred gael ei gwneyd gan eraill tuag at ei natur ddynol, yr hon ni 
thyrhaeddai hyd at ei Berson Dwyfol. Er enghraifft, gallai dynion 
Twygo ei gnawd â'r fflangell a liadd ei gorff sanctaidd, “heb fod ganddynt 
Slim mwy i'w wneuthur.” Ond ar yr un foment, yr oedd ei Berson 
Dwyfol yn rhoddi ei einioes i lawr ac yn marw, er na pherthyna marw 
Oud i'w ddynoliaeth. Er na chyrhaeddai gweithred ei elynion ymhell- 
&h na marwolaeth ei ddynoliaeth, yr oedd y farwolaeth hon ar 
Hw pryd yn weithred o eiddo y Person Dwyfol. Nid Person 
ab Duw, drachefn, a gladdwyd mewn bedd, ond rhan o'i ddyn- 
Oliaeth; ac eto yr oedd yr undeb personol rhwng Mab Duw â'i 
ddynoliaeth yn ei dwy ran yn parhâu yn ddigyfnewid, pan yr ysgarwyd 
Grff ac enaid oddiwrth eu gilydd. Yn gyffelyb i hyn, ar ei ddyn- 
yr esgorodd y wyryf, er fod y Person Dwyfol mewn undeb 
Mrasonol â'r ddynoliaeth hono o'i ffurfiad cyntaf yn y brâ. Nid 
“mam Duw” ydoedd hi; ond eto Duw oedd “yr Hwn a ymddangos- 
yn y cnawd.” 
Gwneir defnydd arall o'r un athrawiaeth, hollol afreidiol ac anghyson 


242 LIDDON AR DDWYFOLDEB ORIST. 


i'n tyb ni, gan Mr. Liddon yn ei esboniad ar 1 Cor. xv. 388.. Ei olygia, 
ydyw mai dynoliaeth Orist, nid Person Orist,a “ddarostyngir.” Fe 
hyn y dywed :— 

“A ddarostynger pob peth iddo, yna y Mab ei hun hefyd a ddarostyngi 
hwn a Bdwrotyngodd Dob peth ìddo ef, fel ; byddo Daw RY de oll,” Harts y 
Augustine, St. Jerome, a Theodoret mai dynoliaeth Crist a ddarostyngir. Os ydyw 
geiriau “y Mab eì hun yn golygu yn fwyaf naturiol y Mab Dwyfoì, y mae yrhyn 4 
ddywedir am dapo, y caiff eì “ddarostwng, yn enghraiffb o “gymundeb y prïodol. 
eddau ;' gan pas g*lJir priodoli hyny ond yn unig i natur grêedig. Nis gallai awdwr, 

hwn a gredai (ithuf. ix. 15) fod eio Harglwydd yn llythyrenol yn Dduw, dybied y 

perthynan Dewydd yn cael ei ffurfio, yn niwedd ei deyrnasiad gyfryngol fel 
dyn, rhwng Personau y Duwdod. Y mae ìsraddoliaeth y Mab ( o ran trefn) yn ffaith 
dragywyddol yn banfodiad tufewnol Duw. Ond bydd darostyngiad gweledig ei ddyn- 
oliaeth i uchaíiaeth Duw yn cael ei sylweddoli yn niwedd yr oruchwyliaeth bros- 
ennol,” (tud. $06.) 

Sylwer fel y mae yr awdwr yn newid ystyr yr ymadrodd “cymundeb 
y priodoleddau.” Rhoddodd ddarnodiad eglur a chywir o'r geiriau hyn 
o'r blaen, sef fod priodoleddau y naill neu y llall o'r ddwy natur yn 
brïodoleddau y Person Dwyfol. Ond erbyn hyn yr ystyr, dybygid, 
ydyw fod prïodoleddau y naill natur yn cael eu trosglwyddo, trwy “ddull 
o ymadroddi,” i'r natur arall.*.. Os nad yr hyn a ganlyn ydyw ymresym- 
iad Mr. Liddon, nis gwyddom beth ydyw: gan fod yn annichonadwy ì 
natur ddwyfol Orist gael ei darostwng i Dduw yn niwedd y byd, y mae 
yn rhaìd mai ei natur ddynol a olygir yn yr adnod hon; ac os ei natur 
ddynol a feddylir, nid ydyw yr Apostol yn cyfeirio at eì Berson o gwbl, 
ond yn galw eì ddynoliaeth yn “Fab” trwy ddull anmhrïodol, ond arferol, 
olefaru! A hyn oll, pan y mae Mr. Liddon ei hunan wedi dyweyd eisoes 
yn hollol gywir fod yr hyn oll a wnaeth Crist yn ei ddynoliaeth yn cael 
ei wneyd gan y Person Dwyfol, er nad gan y natur ddwyfol. Mae yn 
wir nas gellir ffurfio perthynas newydd oddifewn i'r hanfod ddwyfol. 
Ond y mae yr un mor wir mai Person Mab Duw ydyw y Cyfryngwr; 
nìd ei ddynoliaeth, ond Efe ei hun yn ei ddynoliaeth. Ac os oedd yn 
ddichonadwy i'r Person gogoneddus hwn waghâu ei hun o'i ogonìanî 
ac ymostwng i gymeryd ffurf gwas ac wedi hyny ymostwng yn îs drachefn 
trwy fod yn ufudd hyd angeu, y mae yr un mor ddichonadwy iddo eî 
ymostwng i roddi eì deyrnas gyfryngol i Dduw a'r Tad. Yn wir nis 
gallwn ni ffurfio un syniad am ddarostyngiad ei ddynoliaeth, ar wahân 
oddiwrth y Person, oddigerth ei dinystriad. Ond gallwn synio ôl 
ymostyngiad y Person fel Cyfryngwr a Duw-ddyn, yr hwn a fyddo, nid 
yn ddinystr, ond yn ddyrchafiad ac yn adennilliad o'i ogoniant cyntaf 

*Y bwysig i ni gofio fod gwahaniaeth rh Todoli i'r P Dwyfol, yT 
Hwn oedd yn Dduw & dyn, yr hyn a berthyna i'r naill neu y llall o'r ddwy natur, ath 
glwyddo i'r naill natur yr hyn a berthyna yn unig i'r llall. Y gwahaniaeth hwna d 
mor gyfeiliornus ydyw athrawiaeth y Lutheriaid fod dynoliaeth Crist yn hollbres8 
Cofier hefyd nad ydyw golygiad y Lutheriaid ond casgliad a dynir ganddynt hwy oddiwrth 
yr athrawiaeth a elwir yn “gymundeb y prïodoleddau” (couvom od iy CORAU 
sdsomatum,) yr hon a dderbynir gan dduwinyddion yn g inol; ac fel casgliad 
unig oddiwrthi y desgrifir y golygiad yn “ Formula ie” y Lutheriaid eu hun2!” 
(Francke: < Lêbr$ Symbolics Ecclesics Lutherane,” v. III. CH. VIII.) Gan fod “ Otlin 

. Hodge bellach yn nwylaw ein darllenwyr yn Gymraeg, a chan ei fod yn teilyngu Y 
fath ymddiried am gywirdeb, cyfeiriwn yn y ìle hwn at gamgymeriad bychan a wneir £i 
yr awdwr yn Pen. XX. Gof. lô, lle y cyfyngir yr enw “*cymundeb y prïodoled i 1 
olygiad y Lutheriaid. Ond yr oedd Calvin ei hunan, a Hooker a Dr. Owen hefyd (er mwy 
i ni enwi un o bob plaid) yn credu y cyntaf, er eu bod yn gwrthod yr olaf. Ynyrun 
darllener ““Melanchthon” yn lle ““Melancthon,” a “'1680” yn lle ““1850,” 


LIDDON AR DDWYFOLDEB CRIST. : 943 


Gyda golwg ar esboniad Mr. Liddon o'r adnod hon, goddefer i ni 
ddyweyd nad ydym yn tybied y buasai yn bosibl i'r awdwr, pe buasai 
wedi astudio ychydig ar Dr. Owen, yn enwedig ei Draethawd ar Berson 
Crist, syrthio i'r fath anghysondeb a mabwysiadu esboniad mor gloff o 
eiriau mor gryfion. Ond un o ddiffygion y duwinyddion Arminaidd 
ydyw aneglurder eu golygiadau am natur cyfryngdod y Duw-ddyn yn ei 
eiriolaeth dros ei bobl a'i arglwyddiaeth ar bob peth i'w eglwys. 

Y mae ysgoleigdod Mr. Liddon yn êang a manwl. Yr unig gŵyn 
syll genym i'w wneyd ydyw fod yr awdwr yn arddangos tuedd weithiau 
ianghofio yr hyn sydd yn wrthwyneb, ac i ofalu crybwyll yr hyn sydd 
Tn ffafriol, i'w olygiadau ef ei hun. Gwelsom enghraifft o hyn yn yr 

yn ma ddywed am Athanasius. Yn y darlun hyawdl a dŷnir ganddo 
0 sefyllfa foesol y paganiaid pan ddechreuodd Oristionogaeth lefeinio y 
byd, dywed “' fod deall y Pagan yn llefaru mewn areithiwr fel Cicero, yr 
hwn a wawdia ar gyhoedd y syniad fod gwobr a chosb i fod ar ol hyn, 
&a wâd ymyriad un Gallu uwch yn helyntion dynion.” Ond prin y 
maehyn yn dêg... Dylasai Mr. Liddon grybwyll mai yn ngenau personau 
dychymygol, y rhai a ddesgrifir fel yn ymddyddan â'u gilydd ar bynciau 
moesoldeb, y gesyd Cicero y rhan fwyaf o'r ymddyddanion anffyddol y 
tyfeiria atynt. Cyfiawnder a fuasai iddo gyfeirio hefyd at ymadroddion 
Cicero yn y De Officiis neu y Tusculana. Tra yr haera Mr. Eiddon fod 
Cicero yn atheist, sylwa Mr. Maurice ei fod, er y gellid. dychymygu ar 
J wyneb mai atheist ydyw, mewn gwirionedd yn meddu crediniaeth fwy 
diysgog mewn gallu Dwyfol a llywodraeth Ddwyfol na lliaws ag sydd 
Jn mwynhâu annhraethol well manteision nag oedd ganddo ef.* 

Ond yr ydym wedi beïo gormod, ac yn awyddus bellach.i gyfeirio ein 
darllenwyr at rai o ragoriaethau y llyfr, yr hyn nis gallwn ei wneyd yn 
well na thrwy ddyfynu rhanau o hôno. 

Â ganlyn ydyw cynnwysiad y Darlithiau: I. Y Pwnc dan ystyriaeth. 
Awgrymiadau o Ddwyfoldeb Orist dan yr Hen Destament. 
Gwaith ein Harglwydd yn y byd yn dystiolaeth i'w Ddwyfoldeb. 

ÌV. Ymwybodolrwydd Crist yn dystiolaeth i'w Ddwyfoldeb. V. Yr 
athrawiaeth o Ddwyfoldeb Crist yn ysgrifeniadau St. Ioan, VI. Yr 
Mhrawiaeth o Ddwyfoldeb Crist fel y dysgir hi gan St. Iago, St. Pedr, 
âSt. Paul. VII. Yr Un-hanfodiad ( Homoousion). VIII. Canlyniadau 
Jr athrawiaeth o Ddwyfoldeb ein Harglwydd. — Bydd y braslun cryno 
& gawn yn y Ddarlith gyntaf o'r gwahanol olygiadau ar Berson Crist 
Jn newydd i rai, ac yn addysgiadol i liaws, o'n darllenwyr :— 


“ Pe gallesid gwthio Crist o'r neilldu, gwnelsid hyny yn Almaen Brotestanaidd, pan 
y? ysid ffydd Gristionogol o galon y wlad hono gan y dosbarth henaf o'r Rhesymolwyr, 
eto prin y gellir enwi un “meddyliwr' Germanaidd o enwogrwydd, yr hwn ni chyn- 
hygiodd ffurfio athrawiaeth am Grist (what $s termed a Christology). Yn ol Kant, 
Giampl ddychymygol o berffeithrwydd moesol ydyw Crist, ac, fel y cyfryw, dywedir 
ym y dylid ei wahaniaethu yn ofalus oddiwrth yr Iesu hanesyddol; gan mai am yr 
*tiampl ddychymygol hon yn unig y mae mynegiadau y credo uniongred yn wir. Yn ol 


Taeobi, dychymyg crefyddol i ymgyrhaedd ato ydyw Crist, a gwaherddir addoliad i'r Iesu 


* Traethawd a dâl yn ddauddyblyg am y drafferth o'i ddarllen ac a gynnwysa sylwadau 
ar y mater hwn ydyw “ BenlUey's Remarks on Free-thinking.” Hynod 
Rior wahanol yw y desgrifiad a roddir gan ysgrifenwyr gwahanol oesau o sefyllfa foesol a 
au cref yddol prif feddylwyr Groeg a Rhufain, Dyddorol a fyddai olrhain y 

wn, 


za IIBOGS AR DDWYFOLDEB CRIST. 


haneswldol fei cimebun arda dgwmwny cnd i'r grwllon y canfyddir ac yr anrhydeddir 
wr enwg; ADWYD NWPR b» DEI T7 TDDOEDDPDSIAl Saigaddiedig. Yn ol Fichte, i'r gwrth- 
Wysss, w DDf 9 Drsobmes a Dem a scLroniaeth vm yr Í>*u hanesyddol ydyw, 
mol swiimnmeidol: yr Ŵrer ser y rrzcaf : gwrfod wr undeb perffaith rhwng hanfod 
vn a hafoc [*cw. a drws âtenpnR?» v carfeddiod tafewnol hwn efe a gyfranodd y 
wyboherth mrbef s pal i*m eì Spar. Yma: vr sthrenwyr partheistaidd diweddaf, 
besra Senell-mg ín€ DDU rstdunech Grrstiesopel yn amobeithiol gyfeiliornus, pan y dysgu 
ínÊ Te wek cyí»t vr y cmwi ar aberg m5Dieol mewn amser, gan fod Daw “yte 
anan” ìi bob amae'. a riber 5b? vmriawboleal Daw yn» ffaith dragywyddol. Ond mŷx 
Scheslimg ma: v Ôvr ri [rBz vivw v povrzt reu v cyrhaeddnod ucbaf yn yr ymgnawd), 
6lmi mmgrwvian. wr. a Gemtsepei v âearmbied gwirioneddol o hônoi ddynion: “nm 
GiaRraao»âi Deb vn Íersercl wr Arfenirol ym y fath fodd i ddynion” Ac nig 
bre Crac Hegei vriwn.th yr vmrpawnoliad gweithreiol ar ran Duw yn yr Iesu o 
Xazmreth. oni vn srwvâil tg 2: vngwanwdolod mewn dynoliaeth yu gyffredinol. 

fol y syuinion hyn yn gwehannethu yn banfodol mewn llawer modd oddiwrth 
gredo Eglwys Crmt, cîo crmerychiolant gymifer o ymdrechion ar ran meddylwyy 
Ewrthgratioaegol i dalm hy:y o deyrnroiì ag sydd. y» ddichonadwy i Wrthddrych 
mawr Crmiseemeeth; y EI yn gzysifer o brofion o'r dyddordeb a gynnyrche Iesu 
Grmt e segamrhesdrwydd yny byd yu bresesnol. hyd yn nôd pan fyddo y byd 
leiaf parod i gydnabod eí wir uwchaîaeth,” (tad. 12). 


Wedi rhoddi brâsolwg o ddysgeidiaeth yr athroniaeth bantheistaidd 
am Grist, dosrana vyr awdwr yr athrawiaethau theistaidd am ei Berson 
fel y canìvn :— 


“Yn awr rhaid i bob themt difrifol, yr hwn a grêd fod Duw yn Fôd personol â 
gwahanol yn eì hanfod oddiwrth waith ei ddwylaw, roddi un o dri ateb, mown geiriau 
nen mewn sylwedd. ir gofyniad. pwy yw leau Grist? 

“4]l. Haerai yr Ebioniaid gynt, fel y Sociaieìd yn awr, nad ydyw Iesu Grist ond dys 
yn unig, pa un aì (fol y dysgai Faostos Socinus eì bun) wedi eì eni yn oruwchnstur 
îol o'r ai ynte (fel y golyga Rhesymolwyr yn gyffredinol erbyn hyu) y8 
ddarostysgedig ymhob ystyr ì ddeddfau cyffredin natnr, er eì fod mor hynod o ddyn 
ehafedig mewn ystyr foesol fel y galler, yn iaith frwdfrydig edmygwyr ei gym 
ei aìw yn Ddwyfol. A phan y ceiua Sabelliaeth ddianc oddiwrth anghysondent 
aneirif petrïpessiaeth, collai highau olwg, mor llwyr &z Ebioniaeth ei hun, ar bob pell 
oud y dynol yn Mberson Crist..... Ae yn y dyddiau hyn, dyndodiaeth ymarferol ydy” 
athrawiaeth i mor us â Schlei er ac Ewald, er eu bod hwy 
yn ei orehuddio. oed nid yn eì wrthod, â llawer ymddiheurad cryf ag sydd yn ym- 
ddspgos megys yn eì gondemnio. Arferant ymadroddion weithiau sg y gellid tybied 
eu bod yn gwneyd cyfiawnder hollol â'r gwirionedd o ddwyfoldeb Crist; cydnabyddani 
ynddo y dadguddiad perffaith o Dduw. gwir Ben ac Arglwydd dynolryw; ond gwsd- 
ant fod Trindod oddifewn i'r hanfod ddwyfol ; ni chydnpabyddant yn Nuw Fforf Bet 
sonol yn hanfodi yn flaenorol fel sail i'r dadguddiad o h6no ei hun i ddyn ; »id ydysb 
mewn gwirionedd ond Unbensethwyr fel Praxeas.....Nid oes gwir wahai 
rhwpog Crist, yr hwn sydd yn “ddadguddiad perffaith5o Dduw,' opd “heb fod y8 
Dduw personol,' a Christ dynol Socinus. ' 

“2, Golyga yr Ariaid fod ein Harglwydd Iesu Grist yn hanfodi cyn eì ymguawddl 
iad, mai trwyddo ef, fel offeryn, y gwnaeth y Duw Goruchaf y bydoedd, ac y dylid d 
addoli, fel yr henaf a'r uwchaf o fodau crêedig; ond fod i Grist ddechreuad 
iad (dpydp vrdpÊees), fod amser pan nad hanfodai (fv 0re ox fj») : ei fod yn derbff 
ei hanfodiad o'r hyn nad oedd o'r blaen yn bod (€£ ox Grrev €ye mp î 
ac am byny nas gellir eì alw yn Dduw yn yr ystyr yn yr hwn y priodolir yr &Ŷ 
hwn gan Theistiaid i'r Bod Goruchaf. 

“$. Mewn gwrthgyferbyniad i'r ddwy fforf arbenig hyn o heresi saif credo bol 
Eglwys Gatholig Crist, o'r dechreuad hyd yr awr hon: “Credwyf mewn un Arglwydd 
Iesu Grist, unig-anedig Fab Duw, a genedlwyd o'i Dad cyn yr oesoedd, Duw o Dduŵ 
Goleuni o Oleuni, Gwir Dduw o Wir Dduw, a genedlwyd ond na wnaethpwyd JS 
Fod o'r Un Hanfod â'r Tad, trwy yr Hwn y gwnaethpwyd pob peth; yr Hwn 
ni ddynion ao er ein hiachawdwriaeth a ddisgynodd o'r nef, ac a ymgoawdolodd tY? 
yr Ysbryd Glân o Fair y Forwyn, ac a wnaethpwyd yn Ddyn,” (tud. 15.) 


———  —————— 


LIDDON AR DDWYFOLDEB (RIST. 94b 


Ymresyma Mr. Liddon, yn y Drydedd Ddarlith, fod bodolaeth a 
chymeriad yr Eglwys Gristionogol yn profi Dwyfoldeb ei Sylfaenydd. 
Mewn dadl âg Undodiaid ni fyneni, o'n rhan ni, osod cymaint o bwys 
âr yr ymresymiad hwn, gan fod yn anmhosibl i reb benderfynu terfynau 
dylanwad dyn ; ac, ar y llaw arall, pe buasai Cristionogaeth hyd yma 
yn fethiant llwyr, fel yr haera anffyddwyr ei bod, ni chydnabyddasem 
mewn un modd fod hyny yn profi nad oedd eì sylfaenydd yn Berson 
Dwyfol. Iê, ni a awn ymhellach na hyny ac a ganiatâwn i anffyddwyr 
fod Cristionogaeth, os dewisant y gair, yn fethiant; hyny ydyw, nad oes 
neb eto ymhlith Cristionogion wedi cyraedd hyd at ei nôd uchel, sef 
mesur cyflawnder Orist, a bod perffeithrwydd yn cael ei ddysgu yn y 
Bibl na welwyd mohôno hyd yma yn cael ei sylweddoli yn yr Eglwys. 
Ond yr ydym yn hŷf i ddyweyd, os ydyw llwyddiant Cristionogaeth yn 
rhyw gymaint o brawf o Ddwyfoldeb yr Hwn a grêodd y drychfeddwl 
mawreddog, fod aflwyddiant Cristionogaeth yn brawf cadarnach eto. 
mae yn sicr fod Crist wedi dylanwadu mwy ar wareiddiad y byd na neb 
&rall; ac onid llwyddiant ydyw hyn? — Y mae yn sicr, ar yr un pryd, fod 
yr Eglwys Gristionogol hyd yma yn annhraethol bell oddiwrth y per- 
ffeithrwydd a orchymynir gan ei Harglwydd; ac onid methiaut ydyw 
hyn? Ond, os nad allasai neb llai na Pherson Dwyfol wedi ymynawdoli 
ennill y fath ddylanwad dwfn ar ddynion, pwy ond Person Dwyfol a 
&llasai osod esiampl mor ddyrchafedig yn ei fywyd a'i farwolaeth ger 
bron dynion fel y mae pob dyn difrifol a dira«rith yn anobeithio gallu 
6 efelychu, ïe, esiampl mor berffaith fel nad ydyw pertfeithderau yr holl 
Eglwys ynghyd, o'u cymharu â hi, ond megys llusern wrth oleuai yr 
Ond yr oedd dylanwad Iesu Grist ar galonau dynion yn argy- 
ì un o goacwerwyr y byd ei fod yn rhywun mwy na dyn. Pan yr 
oedd Napoleon y cyntaf yn alltud yn St. Helena, gofynodd i un o'i gym 
deithion, “ A ellwch chwi ddyweyd wrthyf pwyxoedd Iesu Grist?” Yna 
odd ddyweyd ei hunan beth oedd ei syniad ef yn ei gylch:— 


“Y mae Aîexander, Cesar, Charlemagne, a Minnau, wedi sylfaenu ymherodraethau 
mawrion; oud ar ba beth y gorphwysai crêaliyaethau ein hathrylith? Ar ormes. Yr 
lem yn unig a sylfaenodd ei ymherodraeth ar gariad, ao hyd heddyw byddai miliynau 
Jn barod i farw er ei fwyn, Yr wyf yn meddwl fy mod yn deall y natur d lynol i ryw 
Îeaar, ac yr wyf yn dyweyd i chwi mai dynion oedd yrhai hyn oll, ac mai dyn ydwyf 

Bau; nid. oes neb cyffelyb iddo ef ; yr oedd Iesu Grist yn fwy na dyn, Yr wyf fì wedi 
llenwi byddinoedd â'r fath ymgysegriad brwdfrydig i mi fel yr oeddynt yn barod i farw 


. Pf; ond tuag at i mi allu eynnyrchu hyn, yr oedd yn rhaid i mi fod yn bresenool ac yn 


Wtledig gyda dylanwad trydanol fy edrychiad, fy ngeiriau, a fyllais.. Crist yn unig sydd 
Weli llwyddo ìi ddyrchafu meddwl dyn at yr Anweledig, fel nad yw yn ddarostyngedig 
Tnwyach i gadwyni amser alie.. Ar draws cyfwng o ddeunaw can' miynedd y mae Iesu 
yn gofyn yr hyu sydd anhawsaf gan ddyu ei roddi, yr hyn a ofyua athronydd yn 
Íynych yn ofer gan ei gyfeillion, a thad gau ei blant. a phriodasferch gan ei phriod, a 
gau frawd. Gofyna efe am galon dyn; a mŷn ei chael yu gyfangwbl iddo ei hua. 
Hawlia bi yn ddiammodol, &o ar unwaith cyflwynir hi iddo. Rhyfeddol yn wir! Er 
lder amser a lle, daw euaid dyn, gyda'i holl alluoedd a'i gynneddfau, yn rhan o ym- 
raeth Crist. Teimla pawb ag sydd yu credu ynddo y cariad gorawchnaturiol hwn 
taag &to,. Pa gyfrif a roddir o hyn? Y mae hynyma y tu hwut i allu orêadigol dyn. 
Dinerth ydyw amser, y dinystrydd mawr, i ddiffodd y (lam gysegredig hon, Hyn sydd 
yn fy argyhoeddi o Ddwyfoldeb Iesu Grist,” (tud, 147.) 


, Anhawdd peidio teimlo grym y geirieu hynod hyn. Ond i'n meddwl 
Tl ymae y ddadl oddiwrth gymoriad Crist ei hun yn llawer cadarnach 
R 


946 LIDDON AR DDWYFOLDEB (ORI8T. 


na'r ymresymiad oddiwrth gymeriad yr Eglwys. “ Ohristus, si non 
Deus, non bonus.” Os nad ydyw Crist yn Dduw, y mae yn rhaid mai 
twyllwr ydyw. Wedi profi y gosodiad hwn yn y modd egluraf, diwedda 
Mr. Liddon un o'r Darlithiau gyda'r geiriau hyawdl a nerthol a ganlyn:— 


“OIesu tragywyddol! Tydi dy hupan a orchymyn-ist i ni dy ddirmygu neu dy 
addoli. Tia fynit i ui dy ddirmyxvu fel ein cyd-ddyn, os na fynwn ni dy addoli 
fel ein Duw. Pan syllwn ar dy brydferthwch dyvol ac y gwraudâwn ar dy eiriau, nis, 
gallwn wadu mai Tydi ydyw Unig Fab y Duw G.ruchaf; pe gwadem dy Ddwyfoldeb,,, 
nis gallem mwyach gydnabod yn ddibetrus dy berffeithderau dynol. Ond os gwran— 
dawaeinclustiauar yr hyna ddadguddiaist o'th fawredd, ennillwyd ein beneidiau eisoesmm, 
atat gan dy eirwiredd, dy ostyngeiddrwydd, a'th gariad. Wedi ein hargyhoeddi gam. 
y gogoniant moesol hwn, a chan fawrhydi y gallu a ddefnyddiaist i grôu ac i ìachâu, y yw 
ydym yn credu ac yn gwybod yu sìcr mai gyda thi y mae geiriau y bywy tragywyddo-'N _ 
Er dy fod, pan yu dadlenu dy hunan o flaen dy grêaduriaid, yu sefyll 0 0es i 068 ge». 
bron brawdle gelynion ac anffyddwyr ; eto yn sicr, o oes i oes, trwy ymosodiadau dì vyg 
elynion yn gystal â thrwy ffydd dy eglwys grediniol, ti a gyfiawnhôir pan leferych zn, ce 
ydwyt bur pan y'th farner. Yn wir, Tydi yw Brenin y gogoniant, O Grist; Ty <a; 
ydyw Mab tragywyddol y Tad,” (tud. 205.) 


* 


Ond buasai yn hawdd dyfynu tu dalenau cyfain o hyawdledd pur. Omyd 
rhaid ymattal. Gobeithiwn y bydd y gyfrol ei hunan yn nwylaw €in 
darllenwyr. Y mae y wybodaeth Dduwinyddol y gall yr efrydy ìd 
diwyd ei gasglu a'i wneyd yn feddiant iddo ei hun o'r gyfrol Ìa»on , 
yn gynauaf toreithiog. Y mae gan yr awdwr feddwl llawn, os 
nad ydyw yn treiddio yn ddwfn iawn nac yn arddangos gwreiddiol deb 
anghyffredin. Caiff y darllenydd olwg ar olygiadau Duwinyddlion 
ar Berson Orist, a'r rhai hyny wedi eu trefnu yn y modd goreu 
o'i llaen, o dadau yr Eglwys i lawr hyd at feddylwyr mawr y ganrif 
-hon yn Lloegr a'r Almaen. Yr unig ddosbarth a esgeulusir ydyw yr 
Ariaid, megys Dr. Samuel Clarke. Ond y mae yn debyg fod Mr. 
Liddon yn ystyried fod Waterland wedi gorphen ei waith ar y cyf 
eiliornwyr hyny ac nad oes eisieu trywanu lladdedigion. Er 
yr awdwr yn cynnyg llawer golygiad nas gallwn ei dderbyn, yr ydym 
yn rhydd i ddywedyd y byddai astudiaeth manwl o'r llyír hwn yn fodd- 
ion rhagorol i wneyd dyn ieuanc yn gyfarwydd â chynnwysiad y Test 
ament Newydd ; ac o fod yn ysgrythyrwr da nid oes ond cam i fod yn ddu- 
winydd da. Teimlwn yn ddiolchgar i'r awdwr parchedig am ddwyn 
ail argraffiad allan am bris ag sydd yn ychwanegu un “*' wyrth o radÌ0n: 
rwydd” yn rhagor at holl wyrthiau yr argraffwasg yn y dyddiau hyn. 





247 


MR. GLADSTONE. 


[A CHAPTER OF AUTOBIOGRAPHY. By the Right Hon. W. E. GLADSTONE, 
MP, Eleventh Thousand. London: Murray. 1869.] 


Gas ddosbarth mawr a phwysig o'r boblogaeth nid oes yr un enw yn 
cynnyrchu dirmyg mwy dwfn a chasineb mwy angerddol y dyddiau 
hyn nag enw Mr. Gladstone. Tra y mae mwyafrif dirfawr yn eì edmygu 
fel un sydd yn anad pobpeth yn ffyddlawn i'w gydwybod, ac yn ymrodd- 
edig i wassanaeth ei genedl yn yr hyn oll sydd gyfiawn a thêg, y mae y 
"0ryaìd a'r Eglwyswyr cyfyng yn boddhân eu zêl trwy bentyru arno eu 
dirmyg a'u dygasedd. Ac nid ydyw yn rhyfedd fod y gwladlywiaeth a 
amddiffyna, erbyn hyn, yn ennyn y fath deimladau cyffrôus Ychydig 
&mser yn ol fe deimlai gwŷr urddasol fod y cri am gyfiawnder i holl 
ddeiliaid ei Mawrhydi yn ddiwahaniaeth, ac yn enwedig y gwrthdystiad 
'& Wneid yn erbyn y gormes o waddoli tiwy gyfraith un enwad crefyddol 
&r dran] yr holl enwadau crefyddol eraill, yn bethau mor hollol ddibwys, 
Íel nad oedd yn werth iddynt ymdrafferthu gymaint ag i sylwi arnynt. 
eimlent fod eu craig â'i sylfaeni yn nghadernid y ddaear, ac nad oedd o 
Un gwahaniaeth fod y tônau yn dewis ymguro yn ei herbyn. Mae yn 
Wir nad ellid lai na goddef i'r ymosodiadau gael eu gwneyd, yn gymaint 
& bod y deyrnas wedi mŷnu ysgrifenu ar ei deddflyfrau yr egwyddorion 
y bu Milton yn ei Areopagitica a Jeremy Taylor yn ei Liberty of Prophe- 
Sylng yn dadleu drostynt, sef rhyddid y wasg a rhyddid llafar; ond er 
hyny fe olygid fod y fath “* gryfder yn eu mynydd” fel nad oedd berygl 
y buasai y fath eiddilwch yn aflonyddu arnynt byth. Ymhen yspaid 
deuwyd i weled fod y bobl lawer mwy o ddifrif nag y dychymygid, ac os 
Parhiu a wneid yn y diofalwch uchel hwnw “fod yn enbyd iddynt 
dyfod y rhan hon i ddirmyg.” _ Yna dechreuwyd ysgrifenu, a siarad, a 
ffarfio cymdeithasau diffynol, ac ymhob modd argyhoeddi y wlad mai 
lOgelwch mawr yr orsedd a'r wladwriaeth oedd fod genym bendefig- 
&eth a elygai fod ganddi hawl i bob rhagorfraint, tra uwchlaw pob 
Thwymedigaeth,—eglwys wladol oedd trwy hawl Ddwyfol yn tŷnu iddi 
êl hun frasder y wladwriaeth, ond heb amcanu at ei hefengyleiddio,—a 
erin a orweddai fel asyn asgyrnog rhwng dau bwn, heb ymgodi at 
Thyfyg annuwiol o gymaint a gofyn cwestiwn. Ond yn anffodus yr 
ydoedd yr egwyddorion eraill hefyd yn parhâu i gael eu dysgu, ac yn 
treiddio yn ddyfnach ddyfnach bob dydd i galon y genedl. Yn lle bod 
&mbell ddyn yma a thraw yn anturio siarad ynghylch cyfiawnder, a 
hawliau cyffredin y deiliaid. ac am ei boen yn cael y cymeriad o fod yn 
erfysgwr, fe ddaeth ein Rhyddfrydwyr yn lleng, a phob un o honynt 
1 wraidd yn erbyn gormes; ac yn lle bod un Edward Miall, fel “llêf 
Un yn llefain yn y diffaethwch ” wrth bregethu cydraddoldeb crefyddol, 
Y frodyr a'i gyfeillion, hyd yn nôd yn methu ei oddef, tra yr oedd yr 
bennellluwyr yn gyfìredin, yn gystal âr Eglwyswyr, yn ei ystyried fel 
Onflaglydd peryglus, dyma yr egwyddor ho:o erbyn hyn wedi medd- 


Íarin y deyrnas ymron, a'n gwladweinwyr mwyaf, yn Eglwyswyr ac Ym- 
2n 


248 MR. GLADSTONE. 


—_ neillduwyr, yn cydymgais mewn chwilio am y ffyrdd mwyaf effeithiol 
o'i chario allan. Ac erbyn hyn, mae y rhai oedd ychydig yn ôl yn an- 
nhraethol uwchlaw cydnabod perygl o gwbl,—ac ychydig wedi hyny, yn 
teimlo mor hyderus yn eu rhesymau fel y credent nad allai y wlad lai 
na gwrandaw arnynt, yn gorfod teimlo fod y drwg wedi eu goddiweddyd, 
ac fod holl nerth eu hamddiffynfêydd yn annigonol i'w gadw draw. 
Druan o berson Ll——. _ “ Pe bawn i Lord Penrhyn,” meddai yn ddiw— 
eddar wrth gymydog iddo, un o flaenoriaid parchus y Methodistiaid 
Calfinaidd yn yr ardal, “mi ddygwn i yr holl wlad yma yn ôl ìi fynwe<m, 
yr Eglwys, pe costiai i mi fil o bunnau yn y flwyddyn.” “*A pheth £m, 
wnaech, Mr. »' ebe y blaenor, ““pe byddai genych fil o bunnau yn wep 
flwyddyn i'w gwario?” “Mi ddwedai chwi,” meddai yntau, “ mi gy. 
hoeddwn bapyr newydd wythnosol, mi gwerthwn o mor râd fel y gallzm, ; 
pawb ei brynu, mi gwnawn o cystal ag y byddai modd, a phob wythncs,g 
mi gymerwn i fyny holl ymosodiadau yr holl bapyrau Cymreig ar 
Eglwys, ac mi a'u hatebwn yn gyflawn bob ynunac un.” “A ydy«— 
chwi yn meddwl y byddai hyny yn ddigon i ddwyn y wlad yma yn ôl i'r 
Eglwys?” “Ydwyf, yn sicr; o achos nid oes eisieu dim ond goleua» y 
bobl na ddeuent oll yn ôl ìi fynwes yr Eglwys.” O berson Ll î 
mawr yw dy ffydd! Mae uchelwyr ein gwlad ac urddasolion y Sefydl a ad 
yn dangos llawer o ffwdan y dyddiau hyn yn eu hawydd am ddychwe R yd 
y bobl, nid at Gristionogaeth, fel y sylwa yr Aelod anrhydeddus â mosg 
Ferthyr Tydfil, y mae hyny wedi ei wneyd, ond at yr Eglwys. Ond. fel 
y dywedai offeiriad craff yn ddiweddar, y maent “' yn cau drŵs yr ystabl 
wedi i'r march ddïano.” _ Y mae arwyddion yr amserau erbyn hyn. yn 
dangos yn lled eglur i'r neb a fŷno weled, nid yn unig ei bod wedi my xxed 
yn rhy ddiweddar i dŷnu Ymneillduaeth i'r Sefydliad trwy ymresymu, 
&c., ond fod yr arfogaeth yr ymffrostid cymaint ynddi yn annigonoli em- 
ddiffyn y Sefydliad ei hunan. Mae yr Eglwyswyr sydd yn gweled ln yn, 
wedi eu darostwng i ddychymygu y gallant wneyd ryw help i'w hachos 
trwy ddarostwng Mr. Gladstone. **No case; abuse the plaintiff's attor 
ney.” Ac mae hyd yn nôd y rhai nad ydynt yn gweled dim, yn cael blâs 
neillduol ar y gorchwyl yma. Olywsom y dydd o'r blaen am offeiriedyn yl 
Sir Fôn, hen Ymneillduwr,—rhyfedd fod Sefydliad mor gyfoethog nor 
fynych yn gorfod cuddio ei noetnni â'r dillad y mae Ymneillduaeth yn 
droi heibio!—wedi iddo hysbyddu yr holl eiriau isel y gwyddai am 
danynt—ac fe aeth ar eu hôl i holl gwterydd y Gymraeg wên— 
ddarostwng Mr. Gladstone, a ddirwynodd ei araeth i'r climaz gogonedd: 
us yma,—“'O ran hyny rhaid fod y dyn wedi gwallgofi: 'does dim 
i'w ddywed am dano; y mae wedi gwallgofi!” A sonia Mr. Gladstonô 
ei hun yn y llyfr sydd ger ein bron am hysbyslen a gyhoeddwyd y 
Berwick, lle y lleferid am dano yn yr ymadroddion grasol hyn,—“ N 14 
oes dim angen mae yn amlwg, ar yr achlysur presennol sut byntZ» ! 
estyn y rhestr yma o gamweddau yr achgyffrôydd hwn, yr hwn gan hyx») 
a allwn adael wedi ei sybedu ac yn siglhongian yn ngwyntoedd paradw y 
y ffyliaid! yn wrthddrych dirmyg a gwawd i'r rhai hyny o leiaf sydd h îr 
dal na ddylai uniondeb amcan a chysondeb gael eu halltudio o fyw 9” 
cyhoeddus.” | 

Ergyd y bennod hon o hunan-fywgraffiad ydyw awgrymu y gallai fa 
esboniad arall i'r hyn a ymddengys yn anghysondeb yn Mr. Gladstom—^ 








MR. GLADSTONE. 949 


heblaw yr hyn a haera ei anwyl gariadus frodyr.” “Nid wyf fi yn 
ynfydu, O ardderchocaf Ffestus.”  Dyfyna ar wynebddalen ei lyfr 
arwyddair tra phwrpasol o'r Apocrypha, o'r ail bennod o lyfr Ecclesias- 
ticus: “Na feïa nes i ti chwilio y gwirionedd: dealla yn gyntaf, ac yna 
eerydda.” Adnod dda iawn i bobl yn eu pwyll; ond y mae yn rhy araf 
0 ddim rheswm i bobl mewn tymher mor ddrwg â'r eiddo gwrthwyneb- 
wyr Mr, Gladstone yn y dyddiau hyn. Y mae efe yn ammheus o 
brïodoldeb a chwaeth cyhoeddi bywgraffiad i ddyn yn ei ddydd, a llawer 
mwy felly, wedi eì ysgrifenu ganddo ef ei hun. _ Ond tybia, a hyny yn 
eithaf rhesymol, y gallai fod weithiau gydgyfarfyddiad mor neillduol o 
amgylchiadau ag a'i gwnelo yn brïodol i ddyn, er mwyn ei gyfeillion ac 

' êf mwyn ei achos, gymeryd cyfle i'w esbonio ei hunan. Ac am ei 
amgylchiad ef, teimla os gall edrych arno fel amgylchiad eithriadol, ei 
fod yn rhwym o wneyd hyny. 

Yr anghysondeb y cwynir mor fawr o'i herwydd ydyw fod Mr. 

stone yn awr yn cymeryd rhan flaenllaw mewn dadsefydlu yr 
Eglwys Wladol yn yr Iwerddon, ac yntau yn y llyfr a gyhoeddodd yn 
1838, The State în its Relations with the Church, wedi ysgrifenu yn hyawdl 
'& difrifol o blaid. Eglwysi Gwladol yn gyffredinol, ac Eglwys Wladol yr 
Iwerddon yn neillduol. Dyna y ffaith; ao nid oes un esboniad yn 
bosibl iddi, meddant hwy, ond fod y dyn oedd yn 1838 yn ffyddlawn i'w 
Gydwybod ac i'w Dduw, erbyn hyn, wedi myned mor galed â gwneyd 
8borth o bobpeth ar allor uchelgais politicaidd. Deled a ddelai, yr oedd 
yn rhaid disodli Mr. Disraeli, a dyfod yn Brifweinidog Prydain Fawr: er 
mwyn hyny, nid oedd yn ormod ganddo fwrw ei goelbren gyda therfysg- 
Wyr â gwrthryfelwyr! 

Âr yr olwg gyntaf, mae y fath gasgliad yn ymddangos yn dra gwyllt, 
8c yn gwbl anghyson â phobpeth buchedd flaenorol Mr. Gladstone. Yn 
Wir,ni fuasai raid i ni wrth y bennod hon o hunan-fywgraffiaeth er 
gweled fod y gwir esboniad yn dra gwahanol. Yr oeddym yn edrych 
âTno fel gŵr yn teimlo “nad allai ddim yn erbyn y gwirionedd, ond o 

laid y gwirionedd.” _ Ac i'r graddau y byddai y gwirionedd yn ei ddad- 
guddio ei hun iddo, fod yn rhaid iddo yntau ymostwng iddo. Ond 

ellach y mae yn ammheus a ydyw Mr. Gladstone wedi newid ei farn. 
Ymbwylla, ddarllenydd tirion, yr ydym lêd y pegynau oddiwrth awgrymu 
Od y gŵr mwyaf cydwybodol yn Mhrydain yn awr yn rhagrithio; yn 
hytrach, y cwestiwn y dymunem dy arwain i'w wynebu ydyw hwn, Ai 
Did allai fod gwladlywyddiaeth Mr. Gladstone y dyddiau hyn, wedi y 
€wbl, heb fod yn anghyson â'i olygiadau yn 1838? 

Beth ydyw yr egwyddor ar ba un y seiliai y pryd hyny ei athrawiaeth 
&m ddyledswydd y wladwriaeth i waddoli crefydd? — Egwyddor arbenig 
y llyfr ydoedd, Fod gan y wladwriaeth gydwybod, ac fel y cyfryw ei bod 

rhwym o amddiffyn y gwirionedd. Am y rhan gyntaf o'r gosodiad 
Wn, nid oes unrhyw ddadl yn meddwl neb nad ydyw y wladwriaeth yn 

fhwym o weithredu cydwybod; mae hyny yn ddealledig yn yr holl 

ymau sydd yn ei dal wrth ei gilydd fel gwladwriaeth. Ond y mae y 
cWestiwn am y graddau i ba rai y gall cydwybod y wladwriaeth ymyryd 

Chydwybod y deiliaid, yn gofyn ystyriaeth dra difrifol. Mae yn wiri 
1 glywed lawer gwaith fod y brenin yn dad ei bobl, ac fel tad y dylai 
u am danynt, ac yn arbenig gofalu am eu crefydd. Ond mae y 


250 MR, GLADSTONE. 


ffugyr yma, fel llawor ffuwvr arall, yn dra phell o allu dal yr holl bwysau. 
a osodir arno. Mae gwahaniaeth dirfawr rhwng teulu a'r wladwriaeth. 
Nid all brenin fod vn dad ond i bobl sydd o ran oedran, gallu, a phob 
addfedrwydd, mor abl i ymdaro drostvnt eu hunain az y mae yn bosibl 
iddo yntau fod. O ganlyniad y mae braidd yn ormod i frenin, yr hwn, 
weithinu, a all fod o gynneddfau llawer israddol i eiddo llïaws o'i ddeil. 
iaid, gymeryd arno ei hun yr anffaeleligrwydd o ddewis crafydd iddynt, 
Mae yn wir fod yr afresymoldeb yma, fel pob afresymoldeb arall, wed; 
cael ei amddiffyn gan liaws o yszrifenwyr y gallasem oddiwrthynt ddyg, 
gwyl pethau gwell. Dywedai yr athronydd Hobbes, wrth gyflwyno lly fy 
i Charles II., “na wyddai efe paham y gelwid ef yn anghrefyddol, oddi. 
eithr am ei fod yn gosod awdurdod yr Eglwys i ymddibynu yn llwyr ay 
y gallu brenhincl; yr hyn, mi obeithiaf, nad ystyria eich Mawrhydi na 
yn atheistiaeth nac yn heresi.” Ac yn yr un llyfr, dywed; “Y bobl a*r 
Eglwys ydynt un peth, ac nid oes ganddynt ond un pen, sef y Brenin; 
ac mewn lle arall, “ Cyfreitaiau y Brenin ydynt gyfreithiau Duw.” A 
dywed yr Archesgob Parker, yn ei Acclesiastical Polity; “ Mae gan y 
gwyddog gwladol allu ìi lywodraethu cydwybodau ei ddeiliaid; nid oes 
gan bersonau neillduol hawl i farnu; nid ydynt yn feistriaid ar eu 
gweithrediadau eu hunain; ac ni ddylent gael eu llywodraethu gan eu 
barnau eu hunain: ond dylid eu harwain gan gydwybod gyhoeddus eu 
llywodraethwr. Os ydyw y swyddog gwladol yn arosod unrhyw beth 
pechadurus, efe, ac nid y bobl sydd yn ufuddhâu iddo, sydd yn gyfrifol 
i Dduw am dano.” Dyma athroniaeth pob gormes eglwysig a phob 
erlidigaeth a fu yn y byd erioed; y gallu llywodraethol yn dychymygu 
fod ganddo hawl Ddwyfol i arglwyddiaethu ar gydwybodau ei ddeiliaid. 
“The imaginary right of ruling the conscience,” ebai Robert Hall, “has 
been the earliest assumed, and the latest relinguished” Pe dygwyddai 
fod y gallu llywodraethol yn annhraethol uwchlaw yr holl ddeiliaid mewn 
doethineb a daioni, ac yn enwedig pe dygwyddasai y Llywodraethwr 
Mawr ei wneuthur ef yn gyfrifol am olygiadau crefyddol y deiliaid oll, 
a threfnu eu bod hwythau, fel plant mewn teulu, ì ymwrthod ymhob 
peth â'u barn bersonol eu hunain er mwyn ymostwng i'r eiddo ef, fo 
fuasai rhyw synwyr yn yr ymgais a ddangoswyd mor fynych gan lywodr- 
aethau gwladol i arglwyddiaethu ar gydwybod y deiliaid. Ond fel y 
mae pethau yn bod, y mae yr boll ammod»u a allai, ar unrhyw dir, gyf 
reithloni y fath beth, yn eisieu yn yr helynt yma. A pheth y gelli 
meddwl am dano a allai beri y fath anferth niwed i'r deiliaid eu bunaìns 
pe byddai yn bosibl eu perswadio i ymddarostwng i'r fath drefnianî 
Gwrandewch eiriau y Dr. Owen ar hyn. Y mae y Puritan mawr y2 
taflu y fath ffrwd o oleuni ar y mater fel y mae holl ymgais cynlfonwyl 
gallu i gael genym feddwl yn wahanol yn ymddangos yn rhyfeddol 0 
ysmala. “ Rhyddhewch y gydwybod,” meddai, “oddiwrth ddibyniaeth 
hollol, uniongyrchol, gyffredinol, ar awdurdod, ewyllys, a barn Duw, yD 
ol y ddirnadaeth sydd ganddi am danynt, ac yr ydych yn dyrysu b0! 
gynghanedd Rhagluniaeth Ddwyfol yn llywodraethiad y byd, ac yn tô 
dolen gyntaf y gadwen fawr wrth yr hon y mae pob crefydd 8 phob 
llywodraeth yn y byd yn crogi. l'ysgwch ddynion i fod fel Naam8D J 
Syriad, i gredu yn unig yn Nuw Isruel, ac i'w wasanaethu Ef yn ol êl 
drefn a'i ewyllys ei hun ac oddiar deimlad o ddyledswydd, eto, ar yr "2 


MR. GLADSTONE. 251 


prydi ymgrymu yn nhŷ Rimmon yn wrthwyneb i'w oleuni a'i argy- 
hoeddiad, o gydsyniad â'i feistr: neu gyda gwŷr Samaria, i ofni yr 
Arglwydd, ond i wasanaethu eu heilunod; ac ni fethant rywbryd neu 
:lydd yn hytrach i geisio gorphwyadra m>wn atheistiaeth ddiorphwys 
na byw mewn ymrysonfa barhâus â hwy eu hunain, neu feithrin terfysg 
tragywyddol yn eu mynwes eu hun.” 

Ond chware têg i Mr. Gladstone, ni feddyliodd efe am amddiffyn 
Eglwys Wladol ar y tir yma, sef hawl oruchaf y brenin i ddewis crefydd 
i'w ddeiliaid. Gwyddai i ba dryblith o anghysonderau y buasai hyny 
&r unwaith ynei arwain. “Os nad ellir dyfeisio ffordd ìi amddiffyn ein 
Sefydliad,” meddai Scott, yr esboniwr, “na fvddai iddi, o'i chymhwyso 
yn dêg, amddiffyn sefydliad Pabyddiaeth, Mahometaniaeth, neu eilun- 
addoliaeth Baganaidd, trwy awdurdod brenhinoedl a llywodraethwyr, 
rhaid i ni gydnabod fod yr achos yn anobeithiol. Eto, os ydyw yn hawl 
brenhinoedd a llywodraethwyr i benodi credo a dull gwasanaeth, gyda 
phobpeth perthynol i hyny, i'w deiliaid, ac ìi orfodi eu cydsyniad, rhaid 
êi fod yr un modd yn hawl pob brenin; canys y maent oll yn meddwl, 
neu yn proffesu meddwl, mai eu crefydd hwy eu hunain yw y wir grefydd. 
Etto, os ydyw yn ddyledswydd ar frenhinoedd a llywodraethwyr i benodi 
y pethau hyn i'w deiliaid, y mae yr un modd yn ddyledswydd ar yr holl 
frenhinoedd, ac am yr un rheswm. Dyma ddadl fawr y rhai sydd yn 
gwrthwynebu Sefydliadau ; a pha fodd y gallwn ei gwrthbrofi ?” Y tir 
y Safai Mr. Gladstone arno oedd y gwirionedd: y tir uchaf y gellir 
amddiffyn Eglwys Wladol o gwbl. Cydnabyddid hyn gan Macaulay yn 
êl erthygl enwog ar y llyfr yn yr Edinburgh Review am Ebrill, 1839. 
“ Mae holl gyfundrefn Mr. Gladstone yn gorphwys ar y gosodiad syl- 

noì, mai lledanu gwirionedd crefydd ydyw un o brif ddybenion llyw- 
Odraeth fel llywodraeth.” 


“Yr oedd hyn,” meddai Mr. Gladetone ei hun yn y llyfr, “yn gwbl dêg: Yn yr 
ymddibeurad a anfonais at yr Adolygydd enwog ar bwynt neillduol, ni chwynais oll 
Oblegid hyn. Nid oedd fy ngwaith wedi defnyddio (cìn belled ag yr wyf yn credu 
âc yn cofio) yr un o'r rhesymau cyffredin dros gadw i fyny Eglwys yr Iwerddon. Ni 

Iywedais, “deliwch hii fyny, rhag i chwi aflonyddu perchenogaeth meddiannau. 
Ni ddywedais, “Deliwch hi ì fyny, rhag i chwi gael eich gorfodi i ddiddymu yr 
Undeb) Ni ddywedais, “deliwch hi ì fyny, rhag i chwi dramgwyddo a chreuloni y 

Olestaniaid” Ni ddywedais, “deliwch hi i fyny, o herwydd fod gan y Corff a 
SÌwaenir fel yr Eglwys Wyddelig deitl anpyddimadwy i'w feddiannau. Ni ddywed- 
AÌ8, “deliwch hi i fyny er mwyn bôd ysbrydoì lleiafrif tychan.” A llai fyth y dy-._. 
Wedais, “deliwch hi i fyny, ond sefydlwch gydraddoldeb crefyddol, trwy osod i fyny 
âr draul y cyhoedd eefydlindau eraill yn gyfochr â hi, neu trwy gyfranu tamaid yma 
â Clamsid acw, i hudo y Pabyddion a'r Presbyteriaid i fath o gydsyniad ar iddi gael 
êl dal i fyny.” Y petheu byn nid oeddwn erioed wedi eu gwneyd yn eiddo i mi fy 
ben Prin y darfu i mi erioed, yn ymgeisiadau oyntaf dadleuaeth, gyfeirio at un o 

Dynt. Yr oedd fy udgorn, pa mor feinsain ac egwan bynag, o leiaf wedi seinio ei 
Nodyn yn glir. A fy nhir, pa un byn»g ai cam ei cymhwys nid yw o ddim gwahan- 
iaeth i'r emcan presennol, oedd hyn; rhaid dal Eglwys yr Iwerddon i fyny er lles 
yndi yr Iwerddon, a'i dal i fyny fel y gwirionedd, neu nid ellir ei dal i fyny 


Yn gyson â'r argyhoeddiad hwn, fe safodd yn ddiysgog yn erbyn 
gwaddoli Maynooth. Dywedodd yn Nhŷ y Cyffredin yn 1838, y flwydd- 
yn y cyhoeddid y llyfr, ei fod “yn gwrthwynebu y Gwaddol am ei fod 
yn ddinystriol i'r brif egwyddor ar ba un y sylfaenesid yr Eglwys Sef- 
ydledig,” — A phan gynnygid yr Appropriation Clause, egwyddor yr hwn 


ydoedd fol arn gweddill yr Ectwrs Wyddelig, ar ol gwneyd da 
maeth ddigonol ar gyfer anghenion ysbrydol y Protestaniaid, i ga 
defnyddio st sddysg yv bobl,—mesur oeid vn y lle cyntaf yn gofal 
foddion crefyddol i r Prot»staniaid, gwrthwynebwyd ef gan Mr. Glads 
ar y tir mai arian y gwirionedd oedd yr arian, ac ì gael eu defnydd 
badd holl bobl yr Iwerddon. Bydd yn dda gan ein darllenwyr d 
ei fod y pryd hyny wedi llefaru yr ymadroddion canlynol: diolch ìi “. 
sard” am en bod sr gael-— 


2 Moe Sefydlind Eglwysig yn cael «i gynnal er wwyn «i aclodau neu ei ab 
iaethau ; er mwyn y rhai a ddysgu. n9u er mwyn yr hyn a ddysga,” Ar y tr c 
nid cm mown cyfnwnder «i ddal i am fyn 

“ Pehesn. y rhoddid usrhyw fíacneriaeth i mi ar gyd ddeiliad arall, nou pa 
sydd genyf 5 yn berssael ì rnel cynnal fy nghrefydd, ran y mae un arall yr 
gomnmodd ci chydnobod gan y Wladeriaeth?. Drm hawl oll o'm rhan fy hun 
yl Â boseidigioe gyf rbyn, sydd yn wrthwynebol i S8 
ddyhd yn y fath achos gaaistâu anrhy fraint bersonol. 


i 
y3 
r! 
[ 
; 
z 


fod gwrïeoedd yn dda i'r bobl yn gyffrediaol, yna y mao geny! 
glir a diysrog ìi ddal ìi fvny Sefydlisd; ond caniyna fel mater anocheladwy odd 
yr egwyddor, y rhaid eì ddal ìi fyny, nid ar radìeg a fyddo weìi ei chyfadda 
fanwl i nifer presennol ei aelodau ei huo, ood ar y fath raddeg fel y gallo gyr 
eraill y lleshâd a weinydda yn baerhâus iddynt hy. 

“Am hyny yr ydym ys dymupo gweled y Sefydliad yn yr Iwerddon yn « 
dêslifymy,; nid er mwyn y Protestaniaid, ood y bobl oìl, fel y gallo y gweini 
ddefnydìio dylsnwad eu sefyllfa, ea caredigrwydd a'u eymydogaeth, y gwi 
achlysaros a rydd bywyd cymdeithasol iddynt ymrymysgu £ hwynt yn feuny: 
Te, ac nid wyf yn petruso ychwanegu dylanwad perswadiad hefyd, yn cael eí gym! 
gyda sêl wedi ei thymheru â gwybodeeth a doethineb, yn lledaniad yr hyn syd 
a'r hyn. gan eì fod yn wir, sydd yn gy:tal i'r rhai sydd eto heb ei feddu, ag î' 
y mae ganddynt. Cynnygiad yr arglwydd anrhydeddus sydd mewn gwìrione 
agored i'r cyhuddiad o ddallbleidiaeth. anoddefgarwch, a thueddrwydd mymi 
oblegid gan ommedd cydnabod cynnaliad a lledanìad y gwirionedd, y mae yn p 
mewn ffordd e fraint bersonol i'r Protestaniaid gydnabyddiaeth gyfreithiol eu 
lwys, yr hyn a wrthoda ìi Eglwys y Pabyddion.” 

Yn y flwyddyn 1844, yr oedd Mr. Gladstone yn aelod o weinydd 
Syr Robert Peel, pan yr amlygodd y prifweinidog, wrth yr hwn y te 
yr ymlyniad cryfaf, ei farn iddo, y byddai yn ddymunol adsefydlu a 
nyddu y Gwaddol i Maynooth. — Ac er mai efe oedd yr aelod ieu 
o'r Weinyddiaeth hono, ac y teimlai fod eì bobpeth yn glymedig w 
eto ni phetrusodd ymryddhau oddiwrthi, gan olygu fod yn anmhosibl! 
fod yn gyson âg ef ei hun wrth gymeryd rhan mewn gwaddoli € 
iornad, ac yntau yn credu nad oedd dim a gyfreithlonai waddol 
Llywodraeth oll ond yr ystyriaeth mai gwirionedd Duw ydoedd yn 
ei waddoli ganddi. Cam neu gymhwys yn ei olygiad, yr ydoed 
ffyddlawn iddo, ac yn barod i wneyd aberth er eì fwyn. Nid oê 
gyfeillion yn ôl o'i gynghori i beidio rhoddi ei lei fyny yn y Ca 
Cynghorai Arglwydd Derby ef i beidio gwneyd y fath beth, gan dds 
y byddai raid iddo mewn canlyniad wrthwynebu mesur y Llywodr. 
ac y byddai mewn perygl o gael eì dŷnu i ganol cyffrôad cref; 
gwyllt. Ond golygai efe nad allai, un ffordd arall, fod yn rhy 
ystyried beth a ddylasai wneyd heb fod yn agored i ddrwgdybiaeth 
tir o ystyried ei lês personol. “' A gwerth mawr,” yn sicr, y pry! 


MR, GLADSTONE. 9538 


“y ddinasfraint hono.” *“'Yr oedd y cysylltiadau politicaidd y safwn 
ynddynt,” meddai, “i mi y pryd hyny yn alpha ac omega bywyd 
cyhoeddus.  Golygid fod Llywodraeth Syr Robert Peel o nerth anorch- 
fygol. Yr oedd fy lle fel Llywydd Bwrdd Masnach yn nghewyllyn ei 
gweithrediadau mwyaf dyddorol; oblegid yr yduedd yn myned rhagddi 
o flwyddyn i flwyddyn gyda gwroldeb cynnyddol, tuag at ryddhâd llafur, 
& thrwy hyn at ddwyn oddiamgylch waith mawr a bendigedig arall o 
gyfiawnder cyhoeddus. Wrth roddi i fyny yr hyn a werthfawrogwn, 
teimlwn fy mod yn agored i'r cyhuddiad o fod yn fympwyol, ac yn 
ddiffygiol mewn ymostyngiad i awdurdodau gwirioneddol uchel; ac nid 
allwn lai na gwybod yr ystyrid fi yn gymhenus a dychymygol, yn 
gymhwysach i fod yn freuddwydiwr, neu, fe allai, yn un o'r ysgolwyr, 
nag i amcanion gweithgar bywyd cyhoeddus mewn oes brysur ac yn 
myned rhagddi. Mewn effaith felly yr ydoedd. Yn mis Ionawr, 1845, 
OS nal cynt, gwnaeth y Cyfringynghor ei benderfyniad; a rhoddais 
innau fy lle i fyny. Nid oeìd y farn gyhoeddus yn cymeradwyo y 
Weithred. Yr wyf yn cofio fod y Daily News, y pryd hyny fel yn awr yn 
byr tra enwog am anmhleidgarwch cyson ymron, yn gystal ag am 
ehangrwydd golygiadau a dirnadaeth uchel, yn sylwi ar yr amgylchiad 
fel un anfynych, ymha un yr oedd dyn cyhoeddus wedi ei niweidio ei 
hun gyda'r cyhoedd trwy weithred yr oedd yn rhaid mewn tegwch ei 
ymeryd fel gweithred o hunanymwadiad.” Ymhen ychydig, galwai 
Â rglwydd John Russell yn ei le yn y Senedd am eglurhâd ar yr achos 
O Lawaith yn cilio o'r weinyddiaeth. “ Atebais,” meddai Mr. Gladstone, 
fOdafŷnai â bwriadau y Llywodraeth gyda golwg ar Maynooth; fod 
y bwriadau hyny yn cyfeirio at “fesur gwrthwynebol i'r golygiadau yr 
' wn i wedi eu maentnmio, “yn y ffurf fwyaf cyfluwn a phwyllog,' 
XXxown traethawd argraffedig;” ac er nad oeddwn erioed wedi gosod ger 
rOn unryw gyfundrefn o helyntion politicaidd fel “dan bob amgylchiad 
yTx anmhlygadwy a digyfnewid, eto yr oeddwn yn meddwl na ddylai 
Tamai oedd wedi dwyn y fath dystiolaeth ddifrifol i olygiad neillduol ar 
Gwestiwn cyfansoddiadol mawr, “fod yn gyfrifol am gynnygiadau a 
OÌ ygent ymadawiad pwysig oddiwrthynt, Ac amcan fy ymneillduad 
ydoedd “ gosod fy hun, cân belled ag yr ydoedd yn fy ngallu, mewn sef- 
yllfa i ffurfio barn, nid yn unig onest, ond hefyd annibynol ac uwchlaw 
drwgdybiaeth ' ar y cynllun oedd yn debyg o gael ei gynnyg gan y 
ywodraeth.” 

Dyna yr unig egwyddor ynte ar ba un y golygai efe y gallai y Llyw- 
Odraeth gynnal crefydd, sef ei bod yn cynnal y wir grefydd. _ Yn ol hyn 
yr oedd gwaddoli Maynooth yn dinystrio yr unig dir iddo ef ar ba un y 
&allasai Eglwys Wladol yr Iwerddon hanfodi. — Yr oedd noddi celwydd 
yn dinystrio eu hawl i noddi y gwirionedd. Nid ydoedd heb deimlo pan 
yn ysgrifenu y llyfr fod anhawsderau mawrion yn cylchynu yr Eglwys 

fydledig, ac y gallai yr anhawsderau hyny ddyfod mor fawr fel ag i 

W am symudiad Sefydliadau. Ond wrth weled fod bywyd newydd 
y dyddiau hyny yn ymweithio yn y fath ddifrifwch o'i amgylch, & 

heimlo fod gwirionedd Duw gan yr Eglwys, ac heb wybod ond ychydig 

&m nerth Ymneillduaeth yn y deyrnas, nid oedd yn rhyfedd ei fod yn 

ySgrifenu o blaid yr Eglwys Wladol fel un a deimlai y byddai iddi yn 
ddwyn i'w mynwes yr holl boblogaeth. 


954 MR. GLADSTONE, 


Ond yn nghwrs blynyddoedd fe ddysgwyd iddo wersi newyddion, 
Nid profedizaeth fach i wr o syniadau mor uchel ydoedd canfod nad 
oedd neb ond efe ei hunan a feildiai amdditfyn E:zlwyg Wladol ar y tir 
ei bod yn pregethu uwirioneîl Duw. Yr oedd holl wladweinwyr y 
deyrnas yn edrych ar ei ideal ef fel rhywbeth llawer rhy uchel i fyd mor 
gyffredin â hwn. _“ Prin yr oedd fv ngwaith wedi dyfod allan o'r wasg 
na ddeuais i weled nad oedd un blaid, yr un adran o blaid. na dim un per- 
son, mae yn debyg. vn Nhŷ y Cyffredin, ag oedd yn barod i weithredu yn 
eiôl. Mi gefais mai myfi oedd y dyn olafar y llong oedd yn myned i lawr.” 
Ond gan na fynai ei vyfeillion weithredu ar eì egwyd !or ef, yr oedd efe, 
o hyny allan, yn rhydd oddiwrth bob cyfrifoldeb i weithredu ar unrhyw 
egwyddor arall. Gan fod y Wladwriaeth yn mynu gweithredu oddiar 
ezpediency, yr oedd pethau yn cael eu symud i gylch nad oedd efe erioed 
wedi ei gydnabod, er nad allai fod yn ddibwys ganddo, wedi i bethau 
gael eu symud i'r cylch hwnw, eu bod yn cael eu cario ymlaen yn y 
ffordd fwyaf manteisiol i ddaioni y deiliaid, A chyda golwg ar Eglwyg 
yr Iwerddon yn neillduol, nid allai lai na gofidio wrth weled mor 
aflwyddiannus yr ydoedd yn parhâd, a hyny yn nghanol pob manteision 
i lwyddiant.. . SL 

“Canys y mae yr Eglwys Wyddelig, er terfyniad rhyfel y degwm yn 1830-2, nidll 
yn unig wedi cael chware têr—hyny yw y fath chware têg ag yu yr Iwerddon a gaa 
jatâ y Sefydliad i'r Ezlwys—ood chware têz a rhywbeth mwy. Y mae weli mwya. 
hâu cyfleusdra, am ysbaid dros genedlaeth o ddynion, gyda'r fath amgylchialau 
ffafriol ag nad ellid ymron ddysgwyl iddyot ddychwelyd. Beth faei hachosî. WY 
mae we«i cael gwaddoliadau hel»eth; diogelwch birfaith; rhyddid na chafoìd 
aflonyddu arno o gwbl oddiwrth yr anghy-lfyd-iaethau tufewnol sydd wedi bod ym 
ceryddu (er wrth geryddu, fel yr wyf fi yn credu, yo g*ellhâu) Eglwys Loegr. Y 
mae y wybod»eth o'r Wyddelaeg wedi ei chyraedd yu helaeth gan ei chlerigwyn, Y 
mae wedi cael yr boll gefnogaeth a allesid roddi iddi gau bobl y wlad hon; canys-y 
bobl, ac nid plaid yn unig. oedd y rhai, yn 1835 8, a wrthodasant ac a fwriasan 
ymaith yr A4pproprïation Clause.. Y mne ei chydymgeisydd, Eglwys Rhufain, weli 
gweled ei phobl yn cael eu darcstwpg i'r llawr gau newyn; ac wedi hyny eu teneno 
o flwyddyu i flwyddyn, wrth y cannoedd o filoedd, gau nerth anwrthwynebol ymfad- 
iad, Ac yn olaf, a pbepaf o'r cwbl, yn pgharol yr ymweliad ofnadwy hwnw yn 18474, 
fe ddaeth y clerigwyr Protestanaidd at y boblogaeth Babyddol wei eu dilladu yn . 
ngwisg angelion y goleuni; oblegid, heblaw eu haelioni eu hunain (belaeth iawn, yr 
wyf yn creuu ac ystyried eu gallu), fe ddaethant yn elusenwyr neillduol y ge 
Brydeinig. A phan.ar ol byn oll, y deuwn »t gyfrifiad newyd o grefydd yn 1861, 
yr ydym yn can'od nad oes dim ond yr argraff wanaf wedi ei gwneyd ar nifer cy: 
mhariaethol y ddau gorff; argraff lawer ysgafuach. dybygaf, nag a ellid brïodoli Ì 
arbediad cymhariaethol yr Eglwys Sefydledig oddiwrtb ddyhysbyddiad ymfadiaeth; 
ac, os felly. yn arddaugos mewn gwirionedd. nid eumll. on4 colled o ryw ran or 6r 
cyfyng a feidiennid o'r blaen gan grefydd fabwysiedig y Wladwriaeth.” 

A chofiwn safle neillduol Mr. Glad:toue byth er pan yr enciliodd 0 
weinyddiaeth Syr Robert Peel gyda golwg ar yr achos hwn. Yr oedd 
yr unig dir ar ba un y gallai efe gydsynio ìi waddoli crefydd wedi ei dôrl 
ymaith o dan eì draed. A byth wedi hyny, ni ddarfu iddo, yn yspaid 
pum' mlynedd ar hugain, yngan gair i ddangos ei fod yn gallu cymery 
golwg wahanol ar y peth. Yn wir, ar ail ddarlleniad y Maynolh 
College Bill, dywedodd yn y Senedd, ei fod yn ystyried yr hyn 8 
wnaent yn dra phwysig. ac yn bwysicach oll wrth ystyried yr egwyddod 
a olygid yn y peth. Yr wyf yn dra phell, yn wir, oddiwith ddywê/ 
ei bod mewn gwirionedd yn penderfynu ar dalu i offeiriaid Pabê! 
yr Iwerddon gan y Wladwriaeth; ond nid ydwyf yn gwadu êl 


MR. GLADSTONE. 255 


yn gwneyd i ffwrdd â'r dadleuon crefyddol yn erbyn y mesur hwnw. 
Dyna wyf yn feddwl, na fyddwn ni, sydd yn cydsynio â'r Bill hwn, yn 
ol fy marn i, mewn sefyllaf mwyach i ddadleu rhesymau crefyddol 
yn erbyn y fath amcan” — Drachefn yn lStô, awgrymid ar iddo 
wrthwynebu aelod o weinyddiaeth Arglwydd John Russell; yr hon 
&r ypryd oedd newydd ei ffurfio. ac wrth iddo wrthod gwneyd hyny, 
ysgrifenai: “Gyda golwg ar yr Eulwys Wyddelig, nid allaf fi fyned i 
ryfel â hwynt ar y tir na fydd iddynt wystlo eu hunain i ddal i fyny 
ddefnyddiad presennol eiddo Eglwysig yn yr Iwerddon.” Peth cyfrin- 
achol oedd hyn, ond y flwyddyn nesaf, 1847, cyfarfu â phrawf cyhoeddus 
O nerth ei argyhoeddiadau. Yr oedd Mr. Estcourt yn cilio o Ryd- 
ychain, a chynnygid Mr. Gladstone yn ei le i gynnrychioli y Brif 
ysgol. Nid allai edrych yn ddifater ar anrhydedd mor fawr. Edrychai 
Mr, Canning ar gynnrychioli y Brifysgol fel anrhydedd penaf bywyd 
politicaidd. Ac nid allai fod yn llai yn ngolwg Mr. Gladstone. Ond 
yn yr ymdrech, yr hon oedd yn un galed, gofynid beth oedd ei olygiad 
ârbwnc yr Eglwys Wyddelig. Gallesid meddwl, os buasai rhywbeth 
yn peri iddo gelu ei olygiad, y buasai y perygl o golli cynnrychiolaeth y 
Brifysgol yn gwneyd hyny. Yn ffodus y mae Syr John Coleridge, yr 
Ìwn oedd ar y pryd yn Rhydychain, ac yn ysgrifenydd pwyllgor Mr. 
Gladstone, wedi dyweyd yn un o'i areithiau yn Exeter yn Awst y 
flwyddyn ddiweddaf, sut y bu hi:— 

“Foneddigion, rhaid i mi gael cenad—gan foi ymosodiad wedi eì wneyd ar Mr, 

âdstone, a'i fod wedi cael ei awgrymu mai peth diweddar ydyw ei droedigaeth i'w 
6wyddorion presennol—i grybwyll yr hyn sydd o fewn fy ngwybodaeth a fy mhrof. 

ifyhun mewn pertbynas iddo. Yn l847 pan oeddwn ar ymadael o Rydychain, 
mi gefais yr anrhydedd mawr o fod yn ysgrifenydd ei bwyllgor etholiadol cyntaf am 
y Brifysgol hono, ac yr wyf yn cofio yn dda fel, ar yr amg.lchiad hwnw, yr oedd rhai 
O'i gefnogwyr hynaf a mwyaf cymedrol yn awyddus dros ben am dŷnu oddiwrtho ryw 
ben ymiad y byddai iddo sefyll o blaid yr Eglwys Wyddelig. Fe wrthododd yn 

pt i rwymo ei hun i ddim o'r fath.” 

Yn 1851 daeth yn wawch wyllt trwy y deyrnas ar bwnc y Papal 
4ggression, &. dygwyd i'r Senedd yr Ecclesiastical Titles Bill. Gallesid 
dysgwyl i'r aelod dros Brifysgol Rhydychain ymuno â'r lliaws o Geid- 
Wadwyr a Rhyddfrydwyr i bleidleisio dr»s y mesur hwnw. Ond fe an- 
ttriodd ei wrthwynebu, nc fe siaradodd fel y caulyn :— 

“Nis gallwn gyfnewid gogwyddiadau dyfnion ac anwrthwynoebol yr oes at ryddid 

ŷddol.. Ein; gorchwyl ni ydyw eu harwain a'u llywodraethu. Hyn a ellwch 
Wneothur, Ond ymdrechu eu troi yn ôl sydd chware plaut. yn cael ei gyflawni gan 

Wylaw dynion ; a phob ymgais a wnewch yn y cyfeiriad yna a ymdeifl yu ôl arnoch 
Tlêwn trychineb a gwaradwydd.” 

Fel yr oedd amser yn myned rhagddo, yr oedd gorchwylion pwysig 
enill yn cymeryd i fyny amscr y Senedd, a chwestiwn yr Eglwys 

yddelig yn cael ei adael “fel un yn nghwsg, ond cwsg yr hwn sydd 
yn eael aflonyddu arno gan freuddwydion blin.” O bryd i bryd, dygid 
Tesurau ìi fewn ar yr achos, ac edrychid ar y neb a'u dygai fel voz 

'antis in deserto, llef un yn llefain yn y diffaethwch, ac nid allai Mr, 

adstone ai »a theimlo parch i'r cyfryw, ond pleidleisiai yn erbyn y 
Tegurau, am ei fod yn eu hystyried gan mwyaf yn :hy anmherffaith i 
âteb nemawr ddyben o'u pasio, ac nad oedd yr amser eto wedi dyfod i 

Wneyd â'r cwestiwn yn ei gyfanrwydd. Ond yr oedd pob ymgais o'r 


256 MR. GLADSTONE. 


fath yn gwneyd ei ran tuag at addfedu meddwl y deyrnas at fesur a 
sefydlai berffaith gydraddoliaeth crefyddol yn yr Iwerddon.  Gadewid y 
peth mewn dystawrwydd hyd farwolaeth Arglwydd Palmerston; ond yn 
y cyfamser yr oedd yn hawdd gweled nad oedd teimlad yr Iwerddon at 
Brydain yn gwella dim, a chyn hir iawn fod yn rhaid i gwestiwn yr 
Eglwys Wyddelig ddyfod ger bron drachefn, a'r pryd hyny, fel yr 
ydoedd yn dra thebygol, i'w lwyr benderfynu. Ei feddwl cyntaf ef 
ydoedd, beth am ei etholwyr. Mae Syr Roundell Palmer yn yr achos 
hwn wedi gwneyd yr un gwasanaeth ag a wnaethai Syr John Coleridge 
gyda golwg ar amgylchiad ei etholiad dros y Brifysgol, sef egluro i'r 
wlad beth oedd teimlad Mr. Gladstone ar y peth yn 1863. Dywedodd 
wrtho ef y pryd hyny, pan nad oedd neb yn son am ddwyn yr achos ger 
bron, ei fod ef wedi gwneyd ei feddwl ei fyny ar bwnc yr Eglwys 
Wyddelig, ac nad allai ymgadw rhag amlygu ei argyhoeddiad; dymunai 
hefyd i'w gyfeillion yn y Brifysgol ystyried a ddymunent rhyw gyfnow- 
idiad yn ei chynnrychioliad. 

Yn 1865, pa ddygwyd cynnygiad or yr achos gan Mr. Dillwyn, 
gwnaeth Mr. Gladstone araith yn y Tŷ ymha un y dywedai fod gweith- 
redu y pryd hyny yn anmhosibl, ar unrhyw adeg y byddai anhawsderau 
mawrion i'w gwynebu, ond ei fod yn “gwestiwn y dyfodol.” Ond 
rhoddodd ei resymau mewn dull cryno ond tra effeithiol yn erbyn yr 
Eglwys fel yr ydoedd, ond heb wneuthur unrhyw awgrymiad ei fod yn 
dymuno iddi barhâu fel Eglwys Sefydledig yr Iwerddon. Cwynai Mr. 
(yn awr Chief Justice) Whiteside yn fawr yn erbyn yr araeth hono, fel 
un a brofai, pan ddeuai yr amser, yn dra niweidiol ìi Eglwys yr Iwerddon. 
“ Ond yr ydwyf yn cwyno,” meddai, “ fod Gweinidog, yr hwn ei hunan 
8ydd yn awdwr llyfr mewn amddiffyn i Eglwys a Gwladwriaeth, sydd, 
pan mae un gangen o'r Eglwys Gristionogol dan ymosodiad ac mewn 
perygl, yn traddodi araeth, pob gaìr o ba un sydd yn elyniaethus i'w 
bodolaeth pan ddêl yr adeg i ymosod arni.”  'Taenwyd yr araeth hon gên 
ei wrthwynebwyr ymhlith ei etholwyr, ac ysgrifenodd Dr. Hannah sî 
Mr. Gladstone i ofyn am eglurhâd a leddfai ammheuon ar y pwnt 
Baich ei atebiad oedd ei fod yn teimlo fod yn :haid rywbryd wynebuy 
cwestiwn, ond yn ei olwg ef fod yr amser, y pryd hyny, yn ymddangos 
mor bell fel nad oedd yn dymuno ceisio “' carìo ei feddwl ei hun at gw 
tiwn a orweddai mewn pellder nad allai ei fesur.” 

Fe'i beïwyd yn fawr em yr araeth a'r llythyr, ac yn enwedig am ei fol 
yn siarad am y pwnc fel yn y tath bellder, ac yntau wedi hyny mor fuâD 
yn ei ddwyn ymlaen ei hunan. Sut bynag, y mae gwaith ei wrthwyntb- 
wyr yn ei feïo am siarad felly, yn gydnabyddiaeth mai felly yr ydoedd 
yn siarad y pryd hyny, ac nad drychfeddwl newydd a ymsaethodd i'w 
feddwl fel cynllun i ddisodli Mr. Disraeli yn 1868 ydoedd dadsefydlisd 
yr Eglwys Wyddelig, ond ei fod yn hen olygu y rhaid iddo rywbryd gêl 
ei ddwyn ger bron, a'i benderfynu. Ac am y pellder, pwy, atolwg, sydd 
yn gallu mesur y dyfodol? _ “ Yr oedd cwestiwn yr Eglwys Wyddelig 
meddai, “yn fy ngolwg i yn y flwyddyn 1865, yr hyn, cofier, a ymddang 
osai cwestiwn Diwygiad Seneddol yn yr henrer gyntaf o'r flwyddy 
1880—sef yn gwestiwn pell. Pe gofynasai rhywun i mi, “ Pa mor fa8n y 
daw ymlaen?' Atebaswn, “Y nefoedd a ŵyr; fe allai mewn pum' mlynedd; 
fe allai y bydd yn ddeg.” Ac a fuasai rhywun yn meddwl pan oedd y 


MB. GLADSTONE. 957 


Toryaid yn gwrthwynebu mesur Diwygiadol cymhedrol Mr. Gladstone 
yn 18606, ein bod ar drothwy houszhold suffrage, a hyny yn cael ei ddwyn 
oddiamgylch gan y dynion hyny, yn anad pawb, ag oedd yn siarad am y 
mesur dïogel arall fel chwyldroad, ac yn rhoddi ar ddeall i ni os byth y 
pasid ef, nad allem ddysgwyl dim llai na'r diluw i ganlyn? Os bu 
erioed alferth yn cael ei wneyd er mwyn lle a phoblogrwydd, fe ellid 
meddwl fod Mesur Diwygiadol y Toryaid yn 1867 felly, pan yr oedd y 
dynion oedd trwy y blynyddoedd, a hyd y fynyd olaf, yn condemnio pob 
cynnyg at y fath beth yn yr ymadroddion cryfaf oedd yn bosibl, yn ildio 
eu tir ac yn rhoddi.i'r deyrnas y peth gwylltaf ymron y bu Siartiaeth 
erioed yn ddigon beiddgar i'w ofyn. 
Yr unig reswm a allasai Mr. Disraeli roddi am ei waith yn ildio gyda 
y Reform Bill, oedd fod y wlad yn ymddangos yn benderfynol o'i gael, 
Sifod yntau os eid i ymyraeth â'r achos hwnw o gwbl, yn awyddus i 
wneuthur hyny yn y fath fodd ag i roddi terfyn arno byth wedi'n. 
Rhesymau da; ond garw fel y gorfodwyd ef a'i gyfeillion wrth eu defn- 
ydio i fwyta yr holl eiriau caledion yr oeddynt ar hyd y blynyddoedd 
wedi bod yn lefaru yn erbyn pobpeth o'r fath! Ac eto fe âdywedir nad 
068 dim anghysondeb yn hyn oll? Ond am Mr. Gladstone rhaid 
rhygnu yn dragywyddol am ei anghysondeb ef, a dyma ei eithaf wedi y 
twbl: Ni ynganodd erioed air yn dangos ei fod yn gweled fod yn bosibl 
amddiffyn yr Eglwys Wyddelig gan nad oedd neb a ddadleuai dros 
Wneyd hyny ar y tir o amddiffyn y gwirionedd; yr ydoedd yn gweled 
il aflwyddiant hollol yr Eglwys hono, a hyny yn wyneb pob manteis- 
ïn i lwyddiant, yn galw am ystyriaeth a oedd yn werth ei dali fyny 
yn y íath sefyllfa yn wyneb yr holl wrthwynebiad a deimlid iddi yn y 
Whd,ae aì nid oedd yn bosibl y byddai ei llwyddiant hi ei hunan yn 
fwy, pe diarfogid y gwrthwynebiad hwnw, ac y gosodid hi i ymddibynu 
&r ei hadnoddau ei hun; yr ydoedd sefyllfa neillduol yr lwerddon, 
wedi ei chadw gymaint o amser heb yr Habeas Corpus Act, deddf fawr 
rhyddid personol y deiliaid, a chynhyrfiadau Ffeniaeth, a drygau 
cyffelyb, yn ei chadw mewn berw parhíus o anfoddlonrwydd, yn peri 
lddo ymofyn ai ni ddylid cyfarfod y Gwyddelod gyda mesurau o gyfiawn- 
dera thegwch a roddai derfyn ar eu hanfoddlonrwydd, ac yn enwedig, 
ydlu yr “ alien Church,” chwedl Mr. Disraeli— 
I thank thee, Jew, for teaching me that word,— 
0edd trwy yr oesoedd yn chwerwder enaid iddynt; ac yn olaf, yn gymaint 
â'i fod ef er ys blynyddoedd, fel yr ydym wedi gweled, yn teimlo y dylai 
deynol bynag a gynnygier gyda golwg ar yr Eglwys Wyddelig fod yn 
nol,—nid fel Mr. lisraeli yn nwylaw ei wrthwynebwyr, y rhai & 
ynent Fesur Diwygiadol “fel careiau o'i groen, "—a oedd yn rhyfedd 
& fod, pan yn gweled fod yr amser wedi dyfod i benderfynu y pwnc, ac 
md ellid aros dim yn hŵy, yn teimlo nad oedd yn bosibl beìlach ym- 
Wrthod â'r cyfrifoldeb o ddadsefydlu Eglwys Wladol yr Iwerddon? Nid 
Jn unig nid ydym ni yn gweled yn hyn oll ddim anghysondeb, ond yr 
0edd eysondeb a chydwybodolrwydd uchel cymeriad Mr. Gladstone yn ei 
âtwain yn anocheladwy i'r fath benderfyniad. Nid oes ddadl nod ydoedd: 
Jn rhwymedig i ymdrechion rhai eraill am lawer o'r goleuni oedd yn ei 
&rwain i hyn ; ac nid oes ddadl nad i ymdrechion rhai eraill y mae y 
Wlad gan mwyaf o lawer yn rhwymedig am y goleuni a dderbyniodd 


258 MR. GLADETOE. 


mewn trefn i ffurfio v teimlad svdd erbyn hyn vn ei meddiannu, fod yn 
rhad dadsetdin vr Erìwvs Wyvddeliz: ond wedi y ewbl, rhaid i nì addef 
íod darllem v l'vfr vma o eiâdo Mr. Gladstone wedi ein galluoci i'w 
ddeal) vn weU nar erìoed o'r blaen, ac oì ddeall yn well, i'w barchu ac 
i'w maru vn iÌRwer mwr. 

Am r Mesur ag cvrnnvmodd vn Nhŷ v Cyffredin y cyntaf o Fawrth, 
nd oes dim i'w dcvweid ond eì fod vn bobpeth a ellid ddvmuno. Y 
gammohaeth benaf vn wir a ellir raddi ìddo vdvw fod eì wrthwynebwyr 
weti methn rwnenihur uLrhvw ar raì ar feddwl v devrnas wrth geisio: 
sefrll vn eì erbvn... Mae v diad] am v pedair noson v bu cwestiwn yr ail 
ddarlìeniad rer bron v I vn un enw nc iawn. Yr areithiau pwysicaf o'r 
ochr Geidwadol oedd. vr eiddo Mr. Disr»eli, Syr Roundell Palmer, a Mr. 
Gaihorne Haruv. Wedi darllen vr areithiau hvn fe welir yr oll sydd 
vn bosibl eì ddrwevd vn erbvn v mesur — Â, cŵyr dyn, nid ydyw hyny 
yn llawer! Fe siaradodd Mr. Disraeli am dros ddwy awr o amser, ac 
ymae vn debrc na thraddodwyd erìoeu ar amcvlchiad pwysig araeth 
&alach Nid am nad oedd diccn o a'ìu vn cael ei ddangos, ond yr oedd 
y gailu hwnw vn cael eì wastrau mewn chwareu vnfyd, pan oedd ei 
blaìd mm dyazwyl ei weled, íel “amson, yn ymaflvd vn v colofnau yr ym- 
gynnaliai v Mesur arnvnt. ac. vn tnn v cyfan i ]awr yn ddyn.chweliad 
ac yn ddvstrrw ar v weinvddiaeth.. Cymerai i vny zyda pharodrwydd 
eirìmu Mr. Gladstone íod vr ach8 oedd o'u biaen vn aruthrol fawr& 
phwrsiìg. a safai íel amddiffynwr trefn yn erbvn tryblith chwyldrôsd; 
ond er hvn oll fe wastraffai eì amser ì vymgxwreinio gyda chwestiynsu 
nad oedd fwy a fynent â'r achos rer bron nac â gwleidyddiaeth pobl 
* llenad, ar mewn araeth a broffesai fod yn vmdrech ddifrifol i droi 
draw yr hvn a vmddancosai vm deyrnasiad annhreín, fe deimlai y 
gallai ogìlais eì wrandawyr ìi chwerthindod parhâus. Yr oedd yB 
dra difyrrus i'w gwrando. ac y mae yn darllen yn eithaf difyrus; nid 
ydym ni ychwaith vn cwerrÌa â Mr. Disraeli os ydoedd yn canfol 
nad oedd yn bosibl ìddo wnevd vn wahanol ar y fath achos ag oedd 
ganddo; ond nïd allem wrth ddarllen ei araeth lai na_thosturi 
wrth y rhaî sydd eto yn credu vn yr Eclwys Wyvddelic, ac oeddynt 
yn ymddiried eì hamddiflvniad, ar awr eì phervgl, i ddwylaw y fath 
ddadleuvdd. Yn lle rhyfelwr vn dyfod i'r maes, wedi vmwisgo $g 
arfogaeth annhreiddiadwy, ac yn dal yn eì law gyhyrog y waewffon 
a ddymchwelai y cadarnaf a anturiai eì wynebu, v cwbÌ & 
ydoedd chwareuwr mewn ysnodenau, ìi beri i'r Philistiaid chwerthin. 
“ Flimsiness relieved with spangles—the definition of a columbinês 
skirt,” meddai y Tŵmes bore drannoeth, “is a too apt definition of Mr 
Disraeli's speech last nipht.” Yr vdoedd yn credu yn ddiysgog mew 
Sefydliadau Eglwysig, bìd siwr. Yr oedd yr athronyddion yn d - 
wrtho ef—ac yr oedd yn falch ganddo ei fod wedi mwynbâu cymdeithss 
y rhai enwocaf o'r cyfryw—fod eu hymchwiliadau oll yn terfynu yn fasB 
yn yr anesboniadwy. Yr oedd yn rhaid wrth yr athronyddion en 
i ddwyn y fath wirionedd pellenig a dveithrol i gyffyrddiad â meddwl y 
fath wr â Mr. Disraeli? Ond dyma vr ymresymiad: mae yr athrony 
ion enwocaf wedi darganfod fod eu hymchwiliadau goreu yn terfynu yb 
yr anesboniadwy; lle mae athroniaeth yn terfynu y mae crefydd y8 
dechreu; am hyny y mae gan Mr. Disraeli ffydd gref fod llwyddiM 


MR. GLADSTONE. 9259 


mawr yn fuan i fod ar grefydd; ac am hyny y mae yn gysegrysbeiliad, 
&c., &c.,—pobpeth drwg—i ni yn y dyddiau hyn ddadwaddoli lglwys y 
lleiafrif dyddim yn yr Iwerddon, er fod ei bodolaeth yn asgwrn cynen 
parhâus, ac yn feithriniaeth i'r teimladau mwyaf gwrthgrefyddol mewn. 
bod. Carem wybod a oes rhyw ddynsawd o fewn “cylch bodaeth” a 
deimlai fod y fath ymresymiad yn meddu un math o gymhwysder i ddylan- 
wadu er argyhoeddi eì feddwl? Fe fyddai hanes y cyfryw feddwl yn gaffael- 
iaÌag y temnlai yr “ athronyddion ” yn ddiolchgar ì Mr. Disraeli am dano. 
Ond y mae ei hanesyddiaeth braidd yn gyfoethocach na'i athroniaeth. 
"Yn ei farn ef am fod Eglwys Sefydledig yr oeddym wedi ennill rhyddid 
crefyddol ac yn mwynhâu goddefiad. Yr oedd y Pabyddion a'r Ymneill- 
duwyr yn gwrthod breintiau eu heglwys i'r rhai nad oeddynt mewn 
cymundeb â hwynt. Gailai y pabydd gael eì esgymuno gan ei eglwys, 
â gallai y sectwr gael ei geryddu a'i ddiarddel an ei gynnulleidfa; ond 
08 dygwyddai hyny yn y wlad hon, ni fyddai dyn, er ei esgymuno, ei 
geryddu a'i ddiarddel, ddim yn wrthodedig,—yr ydoedd eulwys, o ba un 
yr oedd y Frenhines yn ben, na chydnabyddai egwyddor Ymneillduaeth, 
&cna feiddiai wrthod i'r dyn hwnw y breintiau oedd yn gysur i holl ddyn- 
0Ìryw; gan hyny daliai efe mai y cysylltiad rhwng Eglwys a Gwladwriaeth 
mewn gwirionedd y diogelwch am ryddid crefyddol a goddefiad.” 

Nid rhyfedd fod Mr. Bright yn dyfynu er adeiladaeth y boneddwr gwir 
" âìrhydeddus. y dywediad ynghylch Voltaire, y gallai efe ysgrifenu 
hanesyddiaeth heb ffeithiau yn well na chyda hwynt. Oni buasai 
Eglwysi Sefydledig, fe fuas»i y gair erlidigaeth—yr hwn sydd yn 
llanw y fath le ofnadwy yn hanes y byd—yn ddyeithr i ddynolryw ; 
&0 oni buasai fod gan Loegr eì Heglwysi Sefydledig fe fuasai y 
gwrthuni eableddus sydd ynglŷn â'r ymadrodd goddefiad crefydd- 
yn beth na fuasai ein clustiau byth yn cael eu sarhâu wrth 
8lywed son am dano. A pha fodd, atolwu, y mae Eglwys Sefydl. 
eig y wlad hon yn amduiffyn i ryddid crefyddol a goddefiad ? 
Aiam ei bod yn cadw Pabyddiaeth draw, ac yn dïozelu rhag merthyr- 
dod, fel y byddai ein tadau diniwed yn arfer meddwl? Dim o'r fath 
Mae y gŵr mawr hwn yn rhy.wybodus o lawer i geisio ein 
Perawadio i gredu pethau felly. Mae drwy ei araeth yn siarad yn 
hus iawn am Babyddiaeth, ac fe fuasai yn dda ganddo ei gwaddoli 
Uwy y “lefelu i fyny;” a gŵyr yn eithaf da fod y Sefydliad yn y deyrnas 
mewn llïaws mawr o fanau yn myned yn Babyddol gyda'r cyflymder 
wyaf: fe ŵyr hefyd,—mae y ffaith yn tremio yn rhy amlwg o flaen ei 
lygaid hyd yn nôd iddo ef ei gwadu, fod pob merthyrdod, yn gystal â phob 
gyldau o erlidigaeth, a brofwyd erioed yn Mhrydain wedi codi o'r 
lwys oedd ar y pryd yn Sefydledig. Y mae anoddefgarwch yn elfen 
Yr hanfodol mewn Sefydliadau Eglwysig fel nad oes yr un blaid mor 
Ur fe] ag i allu ymgadw rhagddo. Ond pan aiff Mr. Disraeli i son am 
Fyddid crefyddol a goddefiad, fe wna hyny mewn modd mor ddeheuig 
'&r un law y gochela yn gwbl yr holl anhawsder sydd ynglŷn â'r 
Geiriau, ac ar y law arall y tery ddau aderyn âg un ergyd: yn gyntaf fe 
ddefnyddia eiriau y teimlai lliaws o'i ganlynwyr eu bod yn watchwords, 
&c yn dangos mor gyfoethog ydynt hwy, bid sicr, mewn gwir ryddfrydig- 
ydd, ac felly mor afresymol ydyw yr anfoddlonrwydd a ddengys yr 
neillduwyr i'w gwladweiniaeth; ac yn ail, wedi taflu tamaid fel yna 


243 XR. GLADSTOXSE. 


TY cowntry grutiewn a'r ll:aws Torvraid nad ydynt yn gallu fforddio ond 
ve^ydics iawn or p-îh cos:uus hwnw aelwir meddwl, y mae yn ceisio 
Gênm i'w r«vd v . aws vmrìh y Pabyddion a'r Ymneillduwyr sydd 
ereÌa by:h vn ceis:o cael ailan y dirselwch pa fodd ì gadw iddynt eu 
bunam v cvrcrial o íol vn crefyddol, ac ar yr un pryd byw yn ol eu 
chwantau pechaìurus. Cewch fyw fel y mynoch, foneddigion! _ Diys- 
trsrech bob dyscybizeth.. Dryliiwch eu rhwymau hwynt, a theflwch eu 
rheTvnau oidiwrthvch. Pe diarsdelent chwi, y mae yr Eglwys barch- 
usaf vn v «l>ì, Exziwvs y Frenhines: yn barod i'ch derbyn. Fe allai 
v bvdd rhai or dvniocach hyn yn ddiolchgar i Mr. Disraeli am ei 
awyrvm, ac vn cerbyn v cyfrrw “ ryddid crefyddol a goddefiad ;” ond pa 
mor ddiolchgar brnss feadent hwy. fe fydd y bobl y maent yn flino yn 
bresennol vn llawer mwy diolehgar: fe fydd Ymneillduaeth lawer yn 
fwy nerthol o'u colli; & mawr groesaw i'r glwys Sefydledig o'r holl 
fantais a ennilla o mni dynion nad oes arnynt ei heisiau ond er 
mwyn vr enw a rydd iddvnt eu bou yn fyw, trê y maent mewn gwirionedd 
yn ddreweliz farw. Fen sicrhêd an Mr. Disraeli, os pesid y Bil, y 
byddai nvsolufion yn canlvn, ac ned allai Lloegr fforddio revolution. “Mi 
dora' dy ben di, Robin,” meddai mam unwaith pan wedi ei chythruddo 
gan hwyrfrydiysrwydd ei gobeithiol ieuanc ìi wneyd ei harchiad, “ os as. 
wnei'r peth 'wy'n geisio gen tìi:” ““Oh mam,” meddai yntau yn gwbl 
hunanfeddiannol, '*xi gìywais ì y siarad mawr yna o'r blaen.” Yr 
ydym ninnau vyn y deyrnas hon wedi clywed cymaint o siarad mawr Mr, 
Disraeli aì gyteillion Ceidwadol, fel y gallwn wrando yn dra hamddenol 
ar eu bygythion ì gyd. Rhyw ddwy flynedd cyn pasio y Mesur Diwyg: 
iadol, pan oedd Mr. Baines vn cynnyg mesur digon diniwed yn y cyfeir 
iad hwnw, yr oedd Old England ì fyned o'r golwg am byth os derbynid y 
fath beth. Clywsom bethau tebyg laweroedd o weithiau ar yr un 
mater, ac nid o gwbl yn fwy tanllyd nag yn amser Reform Bil Mr. 
Gladstone: ond ymhen vchydig ddyddiau dyma y boneddwr anrhydeddus 
ei hun yn rhoddi yr etholfraint i bawb, ac yn chwerthin yn galonog yn 
wyneb pryder ac ofnau y rhaì a ddlychymygent fod sŵn y diluw gerllaw. 
Yr un modd am bob mesur o ddiwygiad a ddygir ger bron y Seneld; 
tra yn ymladd ei tfordd ìi sylw a nerth, y mae y blaid Geidwadol yn 
gwneyd ei goreu i'w lethu, ac yn bygwth pethau ofnadwy os cerir 
trwy y Tŷ. Ond wedii hyny gymeryd lle, y maent, yn enwedig da2 
“education” Mr. Disraeli, yn troi oddiamgylch sc yn galw ar yr hôl 
deyrnas i ddiolch iddynt hwy am y fath fesur. Ni synem na wêl Mr. 
Disraeli ei ffordd cyn pen nemawr i brïodoli ì'w graffder a'i ddoethin6b 
ryfedd ef ei hun ddadsefydliad yr Eglwys Wyddelig. 
Buasai yn dda genym pe bussai ein gofod yn caniatâu i ni adolygu JT 
holl ddadl. O'r ochr Geidwadol, yr araeth oreu oedd eiddo Syr hout 
dell Palmer, Rhyddfrydwr. Ni agorodd Arglwydd Stanley ei enau, 
Am areithiau Mr. Gladstone, Mr. Bright, Mr. Lowe, Mr. Miall, Mr. 
Henry Richard, ac eraill, o blaid y Dadgysylltiad, yr oeddynt uwchlaw 
canmoliaeth. Y mae yr achos hwn yn awr wedi ei benderfynu. Ple 
leisiodd 250 yn erbyn y Mesur, a 909 o'i blaid: mwyofrif o'i blaid, 118. 


P. M. EVANS, ARGRAFFYDD, TRBEFYNNON. 


Y TRAETHODYDD. 


DELW Y DUW ANWELEDIG. 


. . yr hwn yw delw Duw.” —2 Cor, iv. 4. 
wn yw delw y Duw anweledig, cyntaf-anedig pob creadur.” —Col. i. 15. 
wn, ac efe yn ddysgleirdeb (dysgleiriad allan) ei ogoniant ef, ac yn wir lun 
ì (eì Aanfod) ef.”— Heb, i. 8. 


yn hysbys fod yr ymadroddion hyn oll yn golygu yr Arglwydd 
rist—yr Ail Berson yn yr Hanfod Dragywyddol. Ac y maent 
unig yn cyfeirio ato Ef yr hwn yw yr Ail Berson, ond y mae 
y cwbl a ddywedir am dano yma i'w chael yn neillduolrwydd ei 
fel Mab Duw. Am ei fod yn Fab Duw, y mae yn ddelw Duw ; 
â fod yn “ddelw Duw,” y mae yn ““gyntaf-anedig yr holl grêadig- 
-yn hanfodol gymhwys i fod yn gyfrwng pob dadguddiad o'r 
d mewn natur a gras. Y mae y geiriau uchod yn wir am dano 
lwy ystyr—fel y mae yn Berson Dwyfol, ac hefyd fel y mae yn 
gwr. Ond nis gallasent fod yn wir am dano fel Cyfryngwr, oni 
6u bod yn wirionedd am dano fel Person yn y Drindod Fendigaid. 
geiriau eraill, y mae y Bibl yn ein dysgu mai Duwdod y Mab 
ylfaen ei gyfryngdod ; ac nid hyny yn unig—nid y cymhwysder 
i fod yn berson dwyfol yn unig, ond ei fod y person neillduol ag 
lef yr a Berson—y Mab,—y mae trefn ogoneddus y gweithred- 
lwyfol, mor bell ag y rhoddwyd i ni i'w canfod yn ngoleuni dad- 
d, yn rhoddi ar ddeall i ni mai hyn ydyw gwreiddyn ei gymhwys- 
Wl yn “ Gyfryngwr rhwng Duw â dynion ;” fel ag y mae ei fod 
ì Orist Iesu,” wedi ei fedyddio â bedydd gwaedlyd y groes, yn 
hiad ar y cymhwysder hwnw. Yr oedd tragywyddol rinweddau 
3erson ag ydoedd yn ei gymhwyso i fod yn Iachawdwr i'r crêadur 
ddinystriedig; ac eto yr oedd yn rhaid ei “berffeithio yn Dywysog 
dwriaeth trwy ddyoddefiadau.” — Sylfaen ei gymhwysder i'w waith 
Ìdferwr Mawr oedd ei fod yn Fab; ni fuasai neb ond Duw, na 
hwaith ond Mab Duw, yn addas i'r swydd hon: ond “ er eì fod yn 
jr oedd yn rhaid iddo yntau “ ddysgu ufudd-dod trwy y pethau a 
efodd,” mewn trefn i'w “ berffeithio” yn “ Awdwr iachawdwriaeth 
yddol i'r rhai oll a ufuddhânt iddo.” — Ond yr ydym yn tybied fod 
ionedd yna yn cael ei addef a'i ddeall yn fwy cyffredinol na'r 
edd cyferbyniol yn y gosodiad, sef—na buasai yn bosibl ei “'ber- 
'yn Awdwr iachawdwriaeth,” na'i “ wneuthur” yn Waredwr trwy 
r oruchwyliaeth mewn amser, oni buasai am y tragywyddol 
ysder oedd yn hanfodol yn ei Berson i ymgymeryd yn llwyddian- 
r holl waith. Er mwyn ceisio dwyn y gwirionedd pwysig a 
)—3. ] 


202 DELW Y DUW ANWELEDIG. 


gogoneddus hwn i sefyll mewn goleuni mwy clir i rywrai o'n darìl 
ni a amcanwn edrych arno trwy ddrych y ddau ymadrodd—“. 
Duw anweledig,” a “chyntaf-anedig yr holl greadigaeth.” Ac 
yr ymadrodd olaf hwn, fe allai, yn dyfod yn fwy dealladwy v 
esbonio â'r ymadrodd arall a ddefnyddia y Person mawr am c€ 
hun yn llyfr y Dadguddiad: “ dechreuad crêadigaeth Duw.” 

Rhag i neb gamsynied yn y cychwyn, a meddwl na fydd yn y sy 
hyn ddim i ateb unrhyw ddyben ymarferol, fe allai y dylem grybv 
i'r gwirionedd sydd dan sylw y cymhwysiad ymarferol mwyaf pwys 
mewn bod. Y mae yn debyg yr addefa pawb nas gall dim fod yn 
mwy o bwys ymarferol na gwaith pechadur yn chwilio âm 
ddiogel i adeiladu arni ei obaith am fywyd tragywyddol. Nid oe 
ddyledswydd ymarferol o gymaint pwys i ni âg ydyw “cloddio a 
yn ddwfn” i gael gafael ar y graig; ac un o'r ffyrdd mwyaf effe 
hyny ydyw myfyrdod ar Grist yn ngoleuni y dadguddiad am ds 
mewn ysbryd gweddi. Dyma y ffordd i ddechreu sylfaenu ar y 
a thrwy ddal ì gloddio mewn myfyrdod sanctaidd, dygir ni ìi wel 
deimlo mwyfwy o gadernid y sylfaen, a thrwy hyny ì adeiladu s 
barhius. Dyna y mae y gwirionedd sydd dan ein sylw yn yr ysg 
yn ei wneyd—ein dwyn i olwg cadernid sylfaen iachawdwrií 
Eglwys; ehangu ein meddyliau am fawredd yr Arglwydd Iesi 
ddangos fod yr hyn oll ag ydyw Iesu Grist i bechadur fel Cyf 
yn sylfaenedig ar yr hyn ydyw Efe ei hunan yn ei Berson tragy 
—fod y Person yn gyfaddas i'r swydd, ac oblegid hyny y sw. 
gyfaddas i'r Person—fod addasrwydd hanfodol a thragywyddol 
Ail Berson i'r holl waith yr ymgymerodd Efe â'i gyflawni fel Cyfr 
Ond i ni ystyried y mater hwn yn deilwng, nì a gawn weled Í 
hiachawdwriaeth wedi ei sylíaenu mewn lle cadarn—yn nyfnder 
natur Ddwyfol ei hunan. Nid oes dim yn fwy o gefnogaeth i ffy 
ì ni olrhain ein hiachawdwriaeth i'w gwreiddiau ; oblegid po bells 
yr âwn, cadarnaf yn y byd y mae y drefn yn myned yn barhŵ 
cymhwysder sydd yn Iesu Grist i fod yn Waredwr i ni fel y 2 
awr yn cael ei gynnyg yn yr Efengyl, nid cymhwysder diwedda 
—nid cymhwysder a ddaeth i fod yn ngwlad Judea ddeunaw 
flynyddoedd yn ol: na, yr oedd yna ryw addasrwydd gwreid 
thragywyddol yn ei Berson mawr i fod yn Waredwr i bechadur. 
yn wir fod yn rhaid iddo ddyfod i natur a sefyllfa pechaduriaid— 
“wneuthur o wraig a'i wneuthur dan y ddeddf,” byw ac ufuddhâu, d 
a marw,—mewn trefn i'w “ berffeithio yn Dywysog Iachawdwr 
Ond yr oedd yr holl gymhwysderau swyddol yn gorphwys ar gyn 
derau hanfodol. Yr oedd y Person mor gymhwys i'r swydd 
eneiniodd ei Dad Ef iddi er tragywyddoldeb, “er y dechreuad cj 
yddaear!” Y fynyd y mae pechadur yn credu yn Iesu Grist, y 
enaid o'r fynyd hono allan yn gorwedd ar graig o Dduwdod. 

Ond i ddychwelyd at y ddau ymadrodd sydd dan sylw :—*i 
Duw anweledig” a “chyntafeanedig pob crêadur,” neu fel y dy 
hytrach gyfieithu—“ cyntaf-anedig yr holl greadigaeth” (mdans z 
Y mae yn ddïau fod yr ymadroddion hyn i'w deall am yr Arglwyd 
yn yr ystyr fwyaf êang—yn ei holl, Berson ac yn eì holl waith—yr hy 
yn hanfodol ac yn swyddol—cyn ac wedi eì yngnawdoliad—fel, Tragy 


DELW Y DUW ANWELEDIG, 963 


Fab Duw yn gystal âg fel. Cyfryngwr rhwng Duw a dynion: yr Arglwydd 
Iesu Grist yn yr ystyr êang yna, fel cyfrwng pob dadguddiad—fel Pon 
pob crêadigaeth.* Ac fel y dywedwyd, y maent yn gymhwys ddaulun- 
iad o hono fel Cyfryngwr am fod eu cynnwys eisoes ac criocd yn rhin- 
weddol ynddo fel Person.  Cyfyngwn ein sylw yn yr ysgrif hon i'r ym- 
alrodd blaenaf yn unig: sef 


DzLw y Duw ANwRLEDIG. Y mae yma dri syniad y gallwn eu 
defnyddio fel graddfa, y naill yn gymhorth i esgyn i'r llall, 


l. Yr Anweledig. Y mae cysylltiad anwahanol rhwng y gweledig â'r 
anweledig. Pe byddai modd i ni yn ein meddyliau wahanu y grêadig- 
teth oddiwrth yr anweledig, fe gollai eì mawredd ar unwaith. Ni byddai 
yma ddim mwyach i gynnyrchu ysbryd addoli. Dyna y mae yr an- 
ffyddiwr yn geisio wneyd. Pan y mae efe yn edrych ar y nefoedd, nid 
ydynt iddo ef yn waith bysedd Duw, ac nid yw y lloer a'r sêr yn 
ordeiniadau Crêawdwr. Defnydd ydyw y cwbl—cydymgrynhôad dam- 
weiniol gronynau :—corff heb enaid. Neu, os ceisia eu bywhâu, nid oes 
ganddo ond ffug-fywyd: dwyfoli deddfau dan yr enw Natur, neu ddwy- 
'foli mater drwy y breuddwyd o Bantheistiaeth. Y mae hyn yn yspeilio 
y greadigaeth o'i hystyr a'i gogoniant. Fel y dywedodd un, y mae yr 
anffyddiwr yn troi y grêadigaeth o fod yn deml i fod yn warehouse— 
ystorfa nwyddau ; cysegr-yspeiliad nid annhebyg i eiddo yr Iuddewon 
gynt â drôent deml Dduw yn dŷ marchnad, ac a'i gwnaent trwy hyny yn 
“ogof lladron.” _ Ond y gwirionedd ydyw, nis gall y gweledig sefyll am 
ioment ond ynglŷn â'r anweledig. 

Âr y llaw arall, ni fuasai yn bosibl i'r anweledig gael ei adnabod ond 
arwy y gweledig. Fe fuasai y Duw anweledig yn aros byth heb ei 

na'i addoli, oni buasai iddo ddadguddio ei hunan trwy y pethau 
&welir, Ond, yr awrhon, “ei anweledig bethau ef, er creadigaeth y 
byd, wrth eu hystyried yn y pethau a wnaed, a welir yn amlwg, sef ei 
(ngywyddol allu ef a'i Dduwdod.” 

Y mae eisteddle pob gallu ac ysgogiad yn yr anweledig. *“ Cuddiad ei 
gryfder.” Y mae “cuddiad” yn perthyn i bob cryfder. Y mae pob 
&llu yn ymguddio. Y mae cartref gallu o'r golwg. Hynod fel yr 
ydym wedi ein hamgylchynu gan y byd anweledig! Yn myd pethau 
âlweledig yr ydym ni hyd yn nôd yn awr yn byw ein bywyd mwyaf 
Mal. Nis gallwn feddwl yn hir neu yn ddwys ar ddim, nis gallwn olrhain 
dim i'w achosion, nad ydym ar unwaith yn cael ein cario i'r anweledig, 

ddyn yn siarad uwchben cynnulleidfa. O ba le y mae y geiriau 
yn dyfod? Ymha le y maent yn cael eu bod? Yr ateb ydyw—yn y 
madw. Y meddwl sydd yn crêu corff o eiriau iddo ei hunan, i amlygu 
6ibunan trwyddo i feddyliau eraill. Ond ymha le y mae y meddwl 
dmchefn? Ymae hwnw o'r golwg: byd anweledig ydyw byd y meddwl. 
Dyma fi yn codi fy mraich: y mae eisieu gallu i hyny. O ba le y mae 
y gallu yn dyfod ? . Yr ateb ydyw—“' rhyw ddylanwad o'r ymenydd sydd 
Jn gweithredu ar y gewynau a'r cyhyrau i beri yr ysgogiad.” Ond o ba 

“elniy ) must not be restrioted to Christ corporeally visible in the Incarnation, 
hni ôf Him as the manifestation of God in His whole Person and work— 


Re-egistent and incarnate. Itis obvious, thatìn this expression, the Apostle approaches 
Ywy near to the Alexandrian doctrine of the logos,— Alford. 
28 


964 DELW Y DUW ANWELEDIG. 


le y mae y dylanwad hwnw yn cychwyn? O ba le hefyd ond o'r ewyllys 
—o'r meddwl—o'r anweledig? Beth sydd yn cadw gwrthddrychau ar 
wyneb y ddaear, ac yn cadw y ddaear ei hunan i droi yn ei chylch yn 
lle gwibio drwy yr ehangder? — Cynnyrchir rhai o'r effeithiau hyn fel y 
mae yn hysbys gan ddeddf syml attyniad; cynnyrchir eraill o honynt 
gan y ddeddf hono yn gwrthweithio ac ar yr un pryd yn cydweithio â 
deddf arall—mantoliad prydferth rhwng y force sydd yn ceisio y canol- 
bwynt a'r llall sydd yn ffoi oddiwrtho, a hyny yn peri fod yr ysgogiad 
gwreiddiol yn cymeryd y ffurf o dro parhaus a rheolaidd mewn cylch. 
Ond ymha le y mae y deddfau hyn? — Pwy all eu dangos—pwy all 
roddi ei fŷs arnynt? Y mae y deddfau o'r golwg; eu gweithrediadau 
yn unig sydd yn y golwg. Y mae yr un peth yn wir am holl nerthoedd 
y greadigaeth: yr effeithiau yn unig sydd i'w gweled, y mae yr achosion 
yn ymguddio. Y mae pob gallu ac ysgogiad mewn natur yn gwreiddio 
yn yr anweledig. 

2. Y Duw anweledig. Dyms ni yn awr wedi dyfod at enaid y cwbl, 
bywyd yr holl grêadigaeth naturiol ac ysbrydol—y Duw anweledig. Yr 
ydym wedi dyweyd fod geiriau dyn wedi cael eu bôd yn ei feddwl. Ond 
ymha le y cafodd y meddwl ei fôd? Ymha le hefyd ond yn yr Hwn 
sydd yn “* Dad yr ysbrydoedd?” — Y mae gweithrediadau natur yn cael 
eu bôd yn neddfau a galluoedd natur. Ond ymha le y cafodd y deddfau 
a'r galluoedd eu hunain eu bôd? Ymha le hefyd, ond ynddo Ef “or 
hwn y mae pob peth”"—yn yr Hwn y mae yr holl grêadigaeth “yn 
byw, yn symud, ac yn bod?” Y mae deddf a gallu yn eiriau diystyr 
heb eu cysylltu â Duw. Y mae pob ysgogiad yn ffrwyth deddf; nis 
gall deddf hanfodi heb allu y tu cefn iddi; y mae gallu i'w olrhain i 
ewyllys; ac y mae ewyllys yn ffynnoni mewn Bôd Personol. Y msey 
byd gweledig i gyd yn pwyso ar y byd anweledig; ond ar ba beth y 
mae hwnw yn pwyso? Ar y Duw anweledig. Y mae y byd anweleiig 
yn ei ddeddfau, ei nerthoedd, ei egwyddorion, a'i wirioneddau, yn cêê 
ei gynnwys erioed yn y Duw anweledig. Nis gellir byth fyned yn 
ddim pellach yn ôl na hyn. Dyma Achos yr achosion, yn bod erioêd0 
angenrheidrwydd gogoneddus—gwreiddyn pob hanfodiad. 

9. DELw y Duw anweledig. Yr ydym wedi gweled fod pob peth weli 
gwreiddio yn Nuw—nerthoedd anfeidrol o allu, nerthoedd anfeidrol 0 

' ras—pobpeth crêadigaeth a phobpeth iachawdwriaeth; y maent yn 
erioed yn y Duw anweledig. Ond dyma y cwestiwn mawr :—Pa foli 
y gall y cyfoeth diderfyn yma ddyfod allan—ddyfod i'r golwg?  Oblegi 
ei “ anweledig bethau Ef” ydyw y cwbl. Y maent wedi eu cuddio âl. 
byth allan o olwg pob crêadur yn nyfnderoedd y natur Ddwyfol. 
mae y gair “anweledig” yn yr adnod sydd uwchben ein hysgrif yl 
meddwl mwy na bod allan o'r golwg: y mae yn cynnwys bod allas 0! 
cyraedd; nid yn unig yr hyn sydd anweledig, ond yr hyn sydd yl 
anghyfranogol hefyd.* Y mae yna gyflawnder anfeidrol yn Nuw—! 
grêu, i achub, i bobpeth; ond yn y “ Duw anweledig” y mae y 
Yn ei gysylltiad â Pherson y Tad fel gwreiddyn a chynnrychiolydd y 
Duwdod, y mae y cyflawnder mewn ffurf mor oruchel a Dwyfol, n$ 
bod yn anghyfranogol. “Y peth sydd bell a dwfn iawn,” medd 

' ddparos includes in it not only the inwisibility, but the incommunicabilty of Gol 
—_ ora. 


DELW Y DUW ANWELEDIG. 965 


Solomon, “pwy a'i caiff?” Felly y mae pethau Duw: y maent yn 
“bell” ac yn “ddwfn iawn;” “Dwfn iawn yw dy feddyliau;” uwch 
1'r nefoedd, dyfnach nag uffern, cyhyd â thragywyddoldeb—anfeidrol 
yn eu holl fesurau. “'Pwy a'u caiff?” Ni a allwn ateb,—ni chaiff neb 
mo honynt; hwy a fyddant yn gorwedd am byth yn nirgelwch y 
nstar Ddwyfol, heb yr un crêadur i'w gweled na'u mwynhâu, os na 
cheir hyd i ryw GYFRWNG cyfaddas—cyfrwng trwy ba un y gellir eu 
dMiguddio a'u cyfranu. 

Ond ymha le y mae y cyfrwng hwnw i'w gael? Gwelir oddiwrth 
nsiur y peth nad yw i'w gael yn unman, os na cheir ef yn Nuw ei hunan. 
Onl íe'i cafwyd yno: do, fe'i cafwyd! Fe gaed Cyfrwng anfeidrol 

i'r Duw anweledig ddadguddio ei hunan drwyddo, fel Cre- 
twdwr ac Achubwr. “Duw a edrychodd iddo eí hun” am y Cyfrwng 
Ìwn:— yr hwn yw delw y Duw anweledig.” — O air gogoneddus! gair 
0 bedair llythyren, ond gair ag y mae holl ryfeddodau y grêadigaeth 
naturiol yn eael eu cynnwys ynddo, ac nid yn unig hyny, ond gair a'i 
lon'd o iachawdwriaeth i bechadur :—“ delw—pELw y Duw anweledig.” 
Y mae pob dadguddiad o'r Duw anweledig mewn natur a gras yn cael 
61 gwneyd trwy y ddelw; y mae y grêadigaeth naturiol ac ysbrydol 
Wêdi cael eu bôd trwyddo Ef, fel y dengys yr Apostol yn yr adnodau 
dilynol i'r un sydd dan sylw :—“ Canys trwyddo ef y crêwyd pob dim a'r 
sydd yn y nefoedd, ac sydd ar y ddaear, yn weledig ac yn anweledig, 
Pun bynag ai thronau, ai arglwyddiaethau, ai tywysogaethau, ai 
meddiannau ; pob dim a grêwyd trwyddo ef, ac erddo ef. Ac y mae efe 
Cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll. Ac efe yw pen 
Corff yr eglwys: efe yr hwn yw y dechreuad, y cyntaf-anedig oddiwrth 

meirw; fel y byddai efe yn blaenori ymhob peth. Oblegid rhyngodd 

d i'r Tad drigo o bob cyflawnder ynddo ef.” 

Y mae addasrwydd gwreiddiol yn yr Ail Berson ifod yn gyfrwng 
Dob dadguddiad o'r Duwdod, mewn crêadigaeth ac iachawdwriaeth,— 
& hyny oblegid ei fod yn Fab Duw. Nid fel Cyfryngwr y mae Iesu 
Grist yn Fab Duw, ond fel Person: ac am ei fod yn gymhwys o rau 
6ìberson yr ordeiniwyd ef ifod yn Gyfryngwr o ran swydd. Y mao 
yn dragywyddol Fab Duw, ac oblegid hyny y mae yn dragywyddol ddelw 
Duw, Fe'i gwnaed Ef yn ddelw swyddol o hôno fel Cyfryngwr, am ei 
fod yn ddelw hanfodol o hôno fel Person: “Yr hwn yw delw y 
Duw anweledig.” Onid yw y Mab o angenrheidrwydd yn ddelw o'r Tad ? 
—ac oblegid hyny, pwy mor gymhwys a'r Mab i “hysbysu” y Tad? 
Ynddo Ef yr oedd y Tad yn ei weled ei hun, ac am hyny trwyddo Ef 
hinse y Tad yn ei amlygu ei hun. Efe yw delw Duw, ac am hyny 

gydd yn hysbysu Duw. 

Rhag i ni yn y fan yma gymysgu pethau sydd â gwahaniaeth rhyng- 
ddynt, y mae yn angenrheidiol i ni gofio mai nid yn undod yr Hanfod 
Ddwyfol, ond yn neillduolrwydd gwahaniaethol ei berson, y mae y Mab yn. 
ddelw o'r Tad. Y mae ystyr yn bod yn yr hon nad oes dim a ellir ei 
Íynegiam y Tad nas gellir ei fynegi yr un modd am y Mab. Yn yr 
ystyr hon. y dywedir fod y Mab “yn y Tad,” a'r Tad “yn y Mab:” 
'" Onid wyt ti yn credu fy mod i yn y Tad, a'r Tad ynof finnau?” “Fel 
y byddont oll yn un; megys yr wyt ti, y Tad, ynof fi, a minnau ynot ti:” 
(Ioan xiv. 1U, a xvii. 21). Yn yr ystyr yma, y mae yr hyn oll gydd 


blr-ib “rr Y nUW AXWELFDIG. 


&J3: r I» I 2.32 v Mab befrd, canys y mae Efe a'r Tad “yn un” 
—.mmwYn aui y: buasai y gair “cyfranogiad” yn brïodol i'w 
sFrMchu 4? 22 3ol r4rÊZxih sc amranadwy) o'r un natur Ddwyfol, ac o 


Mb: dmi: rise some: y natur hono. Gyda golwg ar. yr undod 
bymiahul tym al vstod v-Ìd> ei hunan neu mewn ystyr absolute, fol 
—s:r Mab r> i Tal yn gysual i'r Tad yn y Mab, nis gellir dyweyd 
Tx rau yv lew >r7s). Yn yr ystyr hon y dywed Orist “ Myfi a'r 
sir ri.” 4: js! y sylwa Dr. Owen) nis gall yr hyn sydd yn un 
5xMivm âiïlw 2 *:m> ei bzcan yn yr un peth (neu yn yr un ystyr) ag y 
TExSS Y a. 
Ci yv —ae v rw^>icneid mawr sydd genym dan sylw yn cynnwys, â0 

vn seiSailr sr, wabaniaethiad personol ì yn gystal ag undod 

Uwer brz yn vr adedau cyntaf o Efengyl Ioan: “ Duw oedd y Gair”. — 
2vca znÌ>xl banixl: r Gair oedd gyda Duw "—dyna wahaniaethiad per- 
sc Yn &î zxlxaech personol, gwahaniaethol, y mae Orist yn “ ddelw 
v Dzw anwelaìiz:” ac eto, wrth gwrs, nid yn ngwahaniaethiad y person 
ar wahin olliwrth undod yr hanfod. Rhaid cael y ddau gyda'u gilydd i 
gvdsefell vn ein syniad ni am y Person Mawr sydd yn ddelw Duw, 


ymae; vs a; y maent vn cydsefyll vn wirioneddol a thragywyddol ynddo ef 
ei hunan. Cydgyfaríyddiad y ddau—ond yr ydym yn teimlo, ne 


ysgrifenu v gair  cydgyfarfyddiad," eì fod yn sir anmhriodol i'w gy- 
Tihwyso aî anr mor orochel, am ci fod yn air sydd yn gwreiddio mor 


iw 


undod natur, mol. nis gallas fa fod yn ddelw Du Ond am fod 

gyda'r llall, neu yn hytrach vy naill yn y llall, y mae yma ddelw, en 
ddelw bryfaith. Y mae Efe fel hyn yn “ llun,” ac yn “wir lun” ne 
ei “ berson "—eì “ hanfod ” Ef;—y mae tebygolrwydd person y Mab i 
berson y Tal mor berffaith—tebygolrwydd yn gwreiddio mewn unidol 
hanfod, neu gydfeddiant o'r un natur Ddwyfol, fêl ag Fy mae ci 
“ ddysgleirdeb "—yn “ddysgleiriad allan "—yn ymbelydriad 

o'ì ogoniant Ef. 

Peth arall angenrheidiol i'w gofio tuag at i'n syniad fod yn gywir mt? 
bell ag y mae yn cyraedd (er y rhaid iddp fod o angenrheidrwydd yn fjr 
ac yn dra anmherffaith) am y gwirionedd mawr hwn, ydyw—ffwf mM 
natur y berthynas rhwng person y Tad a pherson y Mab. Dywedason 0" 
blaen mai fel person gwahaniaethol, ac eto yn undod yr hanfod, y mi 
yr Ail Berson yn “ddelw y Duw anweledig.” Yr ydym yn awr jD 
chwanegu maì fel y mae y Person goruchel hwnw yn Fab, mewn ynodd 
arbenig, y mae Efe yn ddelw Duw. Tuag at syni o yn gywir am â 
fel “ delw Duw,” rhaid i nì gadw mewn cof, nid yn unig eì fod yn berst 
gwahaniaethol, ond pa fath berson ydyw; neu ffurf y berthynas gydd 
rhwng y Person Cyntaf a'r Ail Berson, yr hon a osodir allan trwy fî 
enwau Tad a Mab. Y mae y drychfeddwl am Grist fel delw Duw yl 
cynnwys o angenrheidrwydd y ddau wirionedd cyferbyniol y galwyd 
sylw atynt yn y paragraph o'r blaen: sef, yn gyntaf—ei fod yn meddu 
yr un priïodoliaethau Dwyfol â'r Tad, mewn undod hanfod; yn ail êl 
fod ar yr un pryd, er yn un mewn natur, eto yn berson gwahanigethol 





DELW Y DUW ANWELEDIG. 20 


oddiwrth y Tad. Ond y mae hanfod y syniad o ddelw yn gwreiddio 
mewn gwirionedd arall—sef, yn neillduolrwydd yr Ail Berson fel Man. 
Âm ei fod yn Fab Duw, ac fel y mae yn Fab, y mae Efe yn ddelw han- 
fodol o'r Tad. Oblegid (fel y mae Dr. Owen yn sylwi), er fod y Tad yn 
meddu yr holl brïodoliaethau Dwyfol hanfodol sydd yn eiddo y Mab, eto 
ni ddywedir fod y Tad yn ddelw o'r Mab. “Y mae y syniad hwn o 
ddelw yn golygu nid y pethau eu hunain, ond dull y cyfranogiad o 
honynt. Yn awr ymae y Mab yn derbyn yr oll oddiwrth y Tad, a'r 
Tad nid yw yn derbyn dim oddiwrth y Mab. Pa beth bynag sydd yn 
perthyn i berson y Mab, fel person y Mab, y mae Efe yn ei dderbyn oll 
odiwrth y Tad trwy dragywyddol genedliad: “ Oanys megys y mae gan 
y Tad fywyd ynddo ei hunan, felly y rhoddes efe i'r Mab hefyd fod 
ganddo fywyd ynddo ei hun,' Ioan v. 26. Efe gan hyny ydyw delw 
hanfodol y Tad, oblegid y mae holl brïodoliaethau y natur Ddwyfol yn 
eael eu cyfranu iddo ef ynghyda phersonoliaeth—oddiwrth y Tad."* 
Fel hyn, y mae perthynas naturiol ac angenrheidiol rhwng y ddau 
gyniado “ Fab” a “delw.” _ Ac eto, y mae gwahaniaeth rhyngddynt; ac 
nis gallwn ddeall y berthynas yn iawn ond yn ngoleuni y gwahaniaeth. 
Y mae y ddau ymadrodd yn diogelu ac yn deífinio eu gilydd. Pan 
ddywedir fod Orist yn Fab Duw, nid y natur Ddwyfol a olygir, ond Duw 
yn mherson y Tad. Ac ar y llaw arall, pan ddywedir fod Orist yn ddolw 
y Tad, nid fel person y Tad y golygir ef, ond fel Duw. Fol hyn ymae 
Jr ymadroddion ysgrythyrol yn ei osod cf allan: “Fel nn thywynai 
ynt lewyrch efengyl gogoniant Orist, yr hwn yw delw Duwe;” “Yr 
hwa ŷw deÌw y Duw anweledig;” “Duw * a lefarodd yn ci Fab 
* * * yr hwn ac ofe yn ddysgleirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun 
ei berson ef, &c.” Y mae Efe yn Fab Duw, ond Duw ful /'ad.. Y mae 
Efe yn ddelw y Tad, ond y Tad fol Duv... Rhoddwn yma ychydig eiriau 
âr y mater hwn o lyfr ardderchog Liddon ar Dduwdod Orist, ar yr hwn 
J cawsom adolygiad mor alluog a meistrolgar yn y rhifyn diweddaf o'r 
HODYDD. Cyferbynu yr enwau “ Mab Duw” a “Delw Duw” y mae 

Jr awdwr, mewn brawddeg neu ddwy :— 


“ The expression eix»v» ro? Oeo? supplements the title of “the Son.” As “the Son' 
Christ is derived eternally from the Father, and He is of One Substance with the 
As 'the Image, Christ is, in that One Substance, the exaot likeness of the 
Pather, ín all things except being the Father, The Son is the Image of the Father, 
Bot as the Father, but as God : the Son is“ the Image of God. The eixŵov is indeed 
Originally God's unbegun, unen1ing reflection of Himself in Himself; .but the eîxôv 
Ma also the Orgau whereby God, in His Essence invisible, reveals Himself to His 
€teatnres.” tr 


Y mae yr un awdwr, mewn rhan arall o'r llyfr (tu. dal. 2998—295), yn 
€yferbynu yr enwau y “ Gair” a'r “Mab,” ymadroddion ag y darfu i'r 
Ewahaniaethiad rhyngddynt gael dylanwad mor bwysig yn nadleuon yr 
Eglwys Gristionogol, mewn ffordd o fantoli eu gilydd, a dïogelu y 
gwirionedd yn y pen draw rhag ymosodiadau Babelliaeth ar y naill law, 
&c Ariaeth ar y llaw arall. 

Y mae y ddwy ffurf gyferbyniol yma o gyfeiliornad—Sabelliaeth ac 


* The Works of Joan OwEx, D.D., (The Person of Christ) : Vol. I. pp. dl, (2. 
The Dioinity of our Lord and Sacviour Jesus Christ: LIDDON'B BAMPTON Lectures for 
the year 1800. New Edition, p. ô17. 


955 DELW Y DUW ANWELEDIG. 


Ariaeth, os nad yn wir yr holl gamolygiadau o bwys ar athrawiaeth 
Person Crist a ymddangosodd yn yr Eglwys, yn cyfodi, dybygem, o 
ddiffyg dal mewn cydsafiad priodol y gwirioneddau y ceisiwyd galw sylw 
atynt yn y ddau baragraph blaenorol. Y mae yn amlwg fod Sabelliaeth 
yn cyfodi oddiar yr anhawsder a deimlid i gymeryd i mewn i'r syniad 
am Dduw y ddau wirionedd cyferbyniol o undod hanfod, ac ar yr un 
pryd gwir fodolaeth personol a gwahaniaethol; ac felly yn myned i wadu 
yr olaf er mwyn dali fyny y blaenaf. Y mae Ariaeth drachefn yn 
tramgwyddo wrth ddau wirionedd cyferbyniol arall, sef—bodolaeth wir 
a gwahaniaethol y personau Dwyfol, ac ar yr un pryd gwir a phriodol 
Dduwdod y Mab a'i ogyfuwchedd â'r Tad ; ac felly yn myned i wadu yr 
olaf mewn ymgais i ddal ac egluro y blaenaf. Fel y dywed Hagenbach:— 


cult task of steering clear both devolved on those wbam.. 
were anxious to orthodoxy in all its purity. — Ín maintai the samenesam» 
of they had to hold fast on of persons; in lator— 
they bad to avoid the ine of su o: 


Y mae yn ddiau fod yr holl gyfeiliornadau hyn, ymhob ffurf arnyn-Wk, 

i'w holrhain yn y pen draw i ymgais ofer y meddwl meidrol ìi gwmpas uy 
a chynnwys yr Anfeidrol—y duedd gret sydd mewn dyn i esbon we 
dirgelion anhydraeth y natur Ddwyfol wrth safonau bychain y ddacmm 
Ac ymhlith y dirgelion hyny, nid oes yr un, fe allai, yn fwy dwfn ner 
berthynas rhwng y Tad a'r Mab yn y Drindod Fendigaid. Ac megys nad 
oes yr un yn fwy dirgeledig na'r berthynas hon, ar yr un pryd nid oeg 
yr un ag sydd yn cynhyrfu ein hymofyniad yn fwy effeithiol i chwilio 
iddì; nid yn unig o herwydd y cysylltiad bywiol sydd rhyngddi â holl 
drefn ein hiachawdwriaeth, ond hefyd o herwydd y lle mawr ag y ms 
y berthynas sydd yn gysgod o hôni yn ei ddal yn ein trefniant daearol 
ni. Oddiyma y mae llawer o'r perygl yn cyfodi—ymresymu oddiwrth 
y berthynas ddaearol rhwng y tad a'r mab at yr un Ddwyfol. Y m»e 
rhyw radd o debygolrwydd rhyngddynt, y mae yn ddïau, onidê ni 
fuasai yr ymadroddion “tad” a “mab” yn cael eu cymhwyso $î y 
Personau Dwyfol, neu, yn hytrach, ni fuasent wedi cael eu benthycâ 0 
gwbl i wasanaethu y berthynas ddaearol. Oblegid yn y Duwdod “sydd 
yn trigo yn y goleuni nas gellir dyfod ato” y mae sylwedd y berthynss 
yn bod erioed—adlewyrchiad gwan o hôni sydd yn disgyn ar lsw 
llwyd-dywyll ein byd ni. Yno y mae y gwir Dap, ac yno y mae y gwir 
FAB—cysgodau o honynt sydd yma. Y maent yn rhedeg i'w gilydl 
yma, a'r ddwy berthynas yn cael eu llanw gan yr un person ar adegit 
olynol; y mae yr hwn sydd yn awr yn dad wedi bod unwaith yn fib 
a'r hwn yw y mab heddyw a gaiff ei hun rywbryd yn dad. Ond yn J 
Duwdod y mae y perthynasau hyn yn berffaith ac yn sefydlog—tr* 
gywyddol Dadolaeth, a thragywyddol Fabolaeth. Fel y dywêlu 
Athanasius yn eì ymresymiadau yn erbyn yr Ariaid :— 


& Perfeot resemblanoe to the Father does not reguîre that the Son be the Palltr 
4. €., it does not reguire identity. _ The Son is perfectly like the Father, in virtue o * 
His immutability, because He remains what He is, even as the Father remains whai 


“*HAGRNBAOCH'8 MHielory of Doctrines.. (Clark's Edit. Vol. I., p. 272). 





DELW Y DUW ANWELEDIG. 269 


Heis. Amongsat men we see only imperfect oopïes of fatherhood and sonship; for 
the same person stands successively in both relations: he who is now a father was 
onoe a son, and he who is now the son will one day himself bea father. Instead of 
the mutability and mobility which characterize men, in the deity the Father repre- 
sents Fatherhood absolutely and eternally, and the Son Sonship. Iodeed, this 
absolute Fatherhood and Sonship in heaven are the archetype of all fatherhood and 
Mnship on earth.” * 


Arweiniwyd ni i ymhelaethu cymaint ar hyn, am fod cysylltiad mor 
agos a bywiol rhwng y syniad am Grist fel delw Duw, â'r gwirionedd 
am neillduolrwydd ei berson fel Mab Duw. _ Y mae yn ddiammheu nad 
oes yr un testun a ddylai ein meddiannu â gwylder mwy dwfn pan yn 
anturio ymdrin âg ef, na pherthynasau goruchel y Personau Dwyfol â'u 
gilydd, fel y maent yn dyfod i'r golwg yn nhrefn ein hiachawdwriaeth; 
ond ar yr un pryd dylem gofio nad parch i'r gwirionedd, ond anmharch 
arno, ac ar y Duw a'i llefarodd, ydyw ein gwaith yn esgeuluso llafurio 
am wybodaeth o hôno mewn ysbryd teilwng, ac o fewn y terfynau prï- 
odol—sef, terfynau y dadguddiad ei hunan, a theríynau ein galluoedd 
ninnau uwchben y dadguddiad hwnw. Fel y byddai Dr. Chalmers yn 
arfer dyweyd yn fynych,—'“ Ôs na ddylem fod yn ddoeth uwchlaw yr 
hyn a ysgrifenwyd, ni a ddylem fod yn ddoeth i fyny at yr hyn a 
ysgrifenwyd;” ac y mae yn ddïau fod i ni oll dir lawer i'w feddiannu 
l y tu fewn i'r terfynau hyny. Tybiem nas gallwn ddiwedd-gloi y 
sylwadau uchod ar y berthynas rhwng y Tad a'r Mab yn well na thrwy 
y dyfyniad canlynol o Dorner, yn yr hwn, feddyliem, y mae y gwirion- 
edd ar hyn yn cael ei gyflêu mewn dull cynnwysfawr, ac mewn ymadr- 
oddion hynod o fanwl (e»act). Maddeuer i ni am adael yr ychydig 
ddyfyniadau a roddasom yn yr erthygl hon yn yr iaith Saesoneg, gan 
fod rhyw fath o Saesoneg mor anhawdd ei gyfieithu i Gymraeg 
dealladwy :— 


eTheSonisnot * * * ofthe natureof a mere attribute, as the Sabellians 
affirm; nor is He an efflux of God, which would involve the division of the essence 
of God, but the entire (6A6xXpov) divine essence, which, wherever it is present, is 
nt in ita entirety or not at all, and in this aspect is simple, indivisible, uncom- 
unded, is in the Father and in the Son, though ín each after a peculiar manner: 
to wit, in the Father prototypioally, as the living archetype, the primal source; in 
the Son antibypically, as the absolute image, which reflects the Father,” :f 


Ar y sylfeini dyfnion, gogoneddus hyn yn y natur Ddwyfol, yr adeilad- 
wyd gwaith ein prynedigaeth. Dyma yr Hwn oedd erioed fel hyn yn 
ei berson yn ddelw hanfodol o Dduw, wedi dyfod bellach yn ddelw 
weithredol o hôno mewn swydd, ac mewn amser. “Ni welodd neb 
Dduw erioed "—ac nid allasai neb byth ei weled, oni buasai yr Hwn 
sydd yn ddelw o hôno: ond yn awr, “yr Uniganedig Fab, yr hwn 
8ydd yn mynwes y Tad—hwnw a'i hysbysodd Ef.” Efe a ddywedodd 
y “pethau nefol” i drigolion y ddaear. Fel y dywedai Efe ei hunan 
wrth ddysgu Nicodemus: “Ni esgynodd neb i'r nef, oddieithr yr hwn a 
ddisgynodd o'r nef, sef Mab y dyn, yr hwn sydd yn y nef.” Fe fu dynion 
mawr yn y byd mewn gwahanol oesoedd :—athronwyr dyfnddysg y byd 


* History of the Development of the doctrine of the Person of Christ. By Dr. J. A. 
BNER. (Clark's Edit). Div. I., Vol, II., pp. y96, 297. ft DORNER on! ihe Person 
ef Christ, Div, L., Vol. II., p. 299. 


370 JOHS OWEX, D.D. 


pegumaidd, ac vn enwedig beirdd a phrophwydi ysbrydoledig yr Hen 
Destament: yr oedd rhaî o honynt yn ehedeg yn uchel ar adenydd ffydd a 
myfyrdod i gymundeb â gwirioneddau ysbrydol. Ond “ni esgynodd neb 
i'r Ngr”—i ddirgelion arfaeth y Jehofah—i ystafell y oyfrin-gynghor 
Trazywyddol. “Ni esgynodd neb i'r neí—oddieithr yr hwn a ddisgynodd 
cr a7.” Nôd oedd dadguddiad ddim i'w gael trwy esgyn, ond trwy ddisgyn. 
Yr oedd yn rhaid ì rrwun oedd yn y nef—yn y gyfrinach dragywyddol, 
o'r nef. i hysbysu secrets y nefoedd i drigolion yddaear. Acfe : 
hyny gan “Fab v dyn.” Efe yw y “Gair,” trwy yr hwn y mae 
y Dystawrwrdd Tracywyddol yn llefaru. Efe yw y “dysgleirdeb—y 
dysgleiriad allan" trwy yr Hwn y mae y Gogoniant Digrêedig yn 
trwrnu. Efe ydyw v “ gwir lun,” trwy yr hwn y mae “y Person,” neu 
vr Hanfod ddol vn cael ei dadguddio. Gwerthfawrogwn Grist 
îe deir Ir' Trwy y “ddelw” yma, y mae dyfnion bethau y Duw 
anweledig wedi dyfod i olwg ac i gyraedd pechadur. Trwy y “ddelw” 
yma, y mae v Duw anweledig vn ei ddadguddio ei hunan, ac yn «i 
gyfranu ei hunan. Trwy v “ddelw” yma, gall pechadur gael y Duw 
anweledig vn vr hyn oll ag ydyw, yn yr hyn oll a fedd, yn yrhynolìa 
all. vn eiddo iddo eì hunan mewn cyfammod dros byth! Tywyned i'n 
meddylian ac i' i'n calonau “lewyrch Efengyl gogoniant Crist, yr Hwn 
Yw w 





JOHN OWEN, D.D. 


II. 


YmmHa le yr oeddym arni, ddarllenydd? Y dydd oT blaen yr oeddym 
yn darllen hanes Aslod Seneddol mewn byd rhyfeddol yn ceisio anerch 
ei etholwyr, trwy fod y naill a'r llall o honynt yn gofyn cwestiynau ar y 
mater yma a'r mater arall iddo, a thrwy hyny, ys dywedai yntau, yn tôri 
edefyn eì ymresymiad. Digon câs ydyw peth felly. Rhywbeth digon 
annymunol hefyd ydyw fod dim wedi tôri edefyn ein Aames ninnau; 
ond felly y bu trwy fod llawer cwestiwn yn cael ei ofyn i ni y dyddisa 
a aethant heibio heblaw—Beth am Dr. Owen? Ond wele egwyl i 
ni fyned rhagom. Na Rhydychain, dm gwaith bellach fydd edrych 


arno yn gorphen ei yría, ac yn cadw ei ffydd yn nghanol ng erlid, sc 
enb drwydd ei brydnawnddydd terfysglyd. 

yr oedd y fyddin a'r llynges, mawrion y tir yn y Senedd ac allan 
o hôni, ac yn wir, yr holl deyrnas o gŵr bwy gilydd, yn un berw aflor- 
ydd, fel môr mewn tymhestl; yntau ei hunan wedi ei ddiswyddo nm 
Rhydychain yn hynod ddireswm ae diddiolch, yr hyn a gymerddd le 
Gorph. 18fed, 1057, eto, cyn diwedd y flwyddyn hono, cawn Owen 


JOHN OWEN, D.D. 971 


yn cyhoeddi un o'i weithoedd mwyaf duwiolfryd—'' Communion with 
God the Father, Son, and Holy Ghost, each Person distinctly, in Love, 
Grace, and Consolation, âc.” — Os ydoedd y ddaear yn crynu, armynydd- 
oedd yn ymdreiglo i ganol y môr, beth waeth o hyny oedd yr angel a 
ehedai ynghanol y nef? Pa fodd y gallai gymaint a gwybod ei fod wedi 
colli ffafr Cromwell, tra yr oedd yn profi mor helaeth o “gariad Duw?” 
Pa fodd y gallai deimlo dîm o'i amddifadrwydd o anrhydedd ac urddas 
Rhydychain, tra yr oedd ei enaid yn ymddigrifo yn nghyflawnder “* gras 
Arglwydd Orist?” Os oedd y gwenieithwyr a geisient ei wyneb o'r 
en yn pallu ei adnabod yn awr, a'r gwênau a welai gynt ar wynebau 
6i gyfeillion erbyn hyn wedi troi yn drem o ddifrifwch a thosturi, pa 
fodd y gallai efe gymaint a sylwi ar hyny tra yr oedd ei galon yn llawn 
o“ ddyddanwch yr Ysbryd?” Cymundeb â Duw! Dyma y ffynnon 
fawr o'r hon y tarddai y tangnefedd a'r boddlonrwydd a'i cadwai ef yn 
Nghrist Iesu, ac a'i gwnai mor dawel a siriol, ac mor ddiymdawr â'r 
graig mewn ystorm, yn nghanolrhuthr profedigaethau. Yn wir, y mae 
y ffaith iddo eistedd i lawr i fyfyrio ac ysgrifenu y fath waith dan y 
fath amgylchiadau, mae tawelwch ei feddwl yn nghanol y fath gyn- 
liwrf ac ymsymud, yn wyrth sydd yn profi gwirionedd ei athrawiaeth. 
Tybiwyd gan rai fod y duwinydd mawr, am unwaith, wedi gŵyro 
oddiwrth yr athrawiaeth uniongred yn y traethawd hwn,—ei fod wedi 
cario allan y syniad o gymundeb rhwng y credadyn â phob un o'r Per- 
sonau Dwyfol ar wahân, i eithafoedd anwarantedig gan un ran o'r 
Ysgrythyrau. Ond gyda'r eglurhâd canlynol gan Dr. Goold, yr ydym 
yn tybio nad oes berygl i neb gael ei arwain ar gyfeiliorn wrth eì ddar- 
llen :—'“ Mae y gair cymundeb, fel yr arferid ef gan Owen, yn cael ei 
ddefnyddio mewn ystyr ehangach nag sydd yn gyson â'r ystyr a roddir 
ìddo yn gyffredin gan dduwinyddion. Y mae yn dynodi, nid y cymun- 
deb, neu y cydymdeimlad sydd rhwng Duw yn ei gymeriad grasol âg 
enaid mewn cyflwr o ras, ond y berthynas rasol hono, ar yr hon y mae 
y cyfryw gymundeb wedi ei sylfaenu. Wrth sôn am yr Arglwydd Iesu, 
er esiampl, desgrifir ei holl waith a'i ganlyniadau, o'r Iawn hyd nes y 
mae cyraedd ei effaith yn nghyfiawnhâd gweithredol y pechadur.” 
Pwy bynag a rodia gyda'r awdwr hyd y porfêydd gwelltog, gyda glânau 
yd d tawel hyn, enaid hwnw a wneir yn frâs. 
n y flwyddyn ganlynol, Medi 3ydd, 1658, bu farw Cromwell; ac ymysg 
y rhaì a welent yn ei farwolaeth drychineb cenedlaethol, a dechreuad 
gofidiau nad allai neb byw ddyfalu eu diwedd, ac a arswydent oblegid 
hyny, yroedd Dr. Owen. Oedd, yr oedd ei graffder ef, neu ynte ei galon, 
yr hon oedd yn ddofn yn nghyfrinach yr Arglwydd, wedi rhag-ganfod, 
fel mewn gweledigaeth, er fod cryfder dirfawr yn mynydd Cromwell ar 
y pryd, fod amseroedd enbyd gerllaw. Yr oedd Cromwell ei hun hefyd 
fel yn ymwybodol y dilynid y “ gwynt mawr a chryf” arwygodd y myn- 
yddoedd ac a ddrylliodd y creigiau yn ei ddyddiau ef, gan “ddaeargryn ” 
a “thân,” cyn y clywid y “llef ddystaw fain.” _ Meddai ryw ddiwrnod, 
RD yn anterth eì rym,—“' Bydd iddynt ddwyn pobpeth eto i annhrefn !” 
el, y mae “ dirgelwch yr Arglwydd gyda'r rhai a'i hofnant Ef.” “Ni 
wna yr Arglwydd ddim a'r nas dangoso ei gyfrinach i'w weision y pro- 
phwydi.” Cynnyrchwyd gwagder dirfawr yn awyrgylch y llywodraeth, 
pan sugndynodd y nefoedd Oromwell iddi ei hun; ac yn ddisymwth 


>> TONS OWFN, D.D. 


elywrd twri ecenau brochus vn ymryson brysiaw tua'r fan, rhuthrai 
gallncedì eeibras o bob cyfeiriad fel corwyntoedd gwallgof, gan ym- 
drwac: vyn dìrìf i'r grwagl» mawr. Gwelwyd yn ebrwy dd nad oedd 
Eicbard. Crane, yr hwn a ddilynodd eì dad fel Diffynydd, ond 
brwvnen egwan o “arn v leiaí o'r galluoedd agwrdd oedd yn ymguro 

srno: a chyn pen vchydig fisoedd, gwelwyd ef yn cilio o'r ffordd, ac yn 
vmneuhioo ì1vwrd dystaw ac anghyhoedd, yr hyn oedd yn llawer mwy 
cydnaws â'i doeddtryd a'i aliuoedd..— Wedi hyny galwyd ynghyd drachefn 
weddilion y Scnedd Hir, yr hon a chwalwyd gynt gan Cromwell; ond 
oblegid na trnent ymostwng i gario allan amcanion y fyddin, gorfodwyd 
hwrnt unwaith eto ì ymwasgaru. Ymranodd y fyddin yn bleidiau 
blinion ac ebligeddus. a daeth v llywodraeth, fel llong mewn tymhestl, 
heb lvw nac angor. i'r fath enbydrwydd ag a grêai ddychryn yn mynwes 
pob gwladgarwr. Ŷn yv cyfwng hwn, cychwynodd y Cadfridog Monk, 
€vda bvddin gref o'r Alban, gan ddyfod rhagddo tua Llundain. Ym- 
drechwyd cael gan y fyddin fyned a'i wrthsefyll; ond oblegid yr 

a'r annhrefn oedd vn eì hanrheithio, ni wnaed dìm ; cafodd | 

Monk y ffordd yn rhydd, a mynediad helaeth ìi mewn i Lundain. Ni | 
wyddai neb eto beth a geisiai: eithr yn fuan cynnullwyd y Senedd; 
cyflwynodd Monk lythyrau oddiwrth Charles Stuart; ac yn ddiymaros 
. evttunwrd ar adteru yr hen gyfansoddiad o Frenin, Arglwyddi, a& 
Chyffredin, a gwahoddwvd Charles i adfeddiannu gorsedd ei dad. Wedi 
blino ar ryfeloedd gwaedlyd, ymbleidiau ac ansefydlogrwydd, croesawai y 
miloedd y cyfnewidiad hwn gyda llawenydd. Ondoch! yn y symudiad 
disyfyd, vn ngwylltnwyfiant y foment wallgof, ni chymerwyd pwyll im 
ystyried beth oeddid yn eì wneuthur; ;—aberthwyd yr holl iawnderau am 
ennillwyd drwy vr ymdrechfa hirfaith i adferiad y brenin; oblegid yrcmmr 
oedd y weithred oedd yn adferu Charles II. yr un pryd yn adferu yg” 
gyfraith wladol ac eglwysig, heb unryw gyfnewidiad o'r hyn ydoedd cyr—mmmn 
dechreu y rhyfel yn amser Charles I. Nid oedd gan y Puritaniaicmm d 
bellach yr un sicrwydd am eu rhyddid ond gair noeth y brenin, y byddam—ami 
iddo “ barchu cydwybodau tyner 5” ac ychydig iawn o amser â fu yr —n 
ddigon i ddangos nad oedd ei air ond siglen dwyllodrus i ne —-b 
b arni. 

Ymneillduodd Owen i fyw i'w hen gartref genedigol—Stadham, IF le 
yr oedd ganddo etifeddiaeth fechan wedi dyfod yn eiddo iddo erby«wgejn 
hyn. Byddai yn arfer pregethu yn achlysurol yn y lle hwn yn ys 
ei arosiad yn Rhydychain, ac yn awr ymroddodd i weinidogaethu yrmmmno 
yn gyson ; casglodd gynnulleidfa ynghyd, a chanlyniad hyny fu ffur6MM fi 
eglwys fechan, ond llewyrchus, yn y lle. Diammheu iddo ddysgwyl — y 
cawsai lonyddwch mewn pentref dinôd, anghyhoedd felly, ìi weithio 7 — yn 
ddirwystr. Ond na; nid dynion cysglyd a difater, eithr dynion Eu 
llygaid yn gwylio pawb a phob peth ymhob man, ac na adawent yrr un 
blewyn i orwedd yn groes heb wneyd pob ymdrech i'w gribo i'w le, 
oedd y llywodraethwyr prysur a amgylchynent orsedd Charles _—lI. 
Cafwyd mesur drwy y Senedd yn erbyn y Crynwyr (Ouakers), yr h— —wn 
a wnai gynnulliad o fwy na phump o bersonau mewn unrhyw adei Sad 
“anghysegredig” i addoli, yn anghyfreithlawn ; a buwyd yn ddigon 
cyfrwys wrth ddeddfu y mesur i'w gael i ffurf y gallesid ei gymhwys«» af 
bawb oedd yn ymneillduo oddiwrth yr Eglwys Sefydledig. Trwy y 


dOHN OWEN, D.D. 973 


'df hon cafodd Owen gilgwth o'i esgobaeth yn Stadham, a'i ddeadell 
iwed ei gwasgaru. Eithr eto nid oedd pobpeth wrth fodd y llyw- 
ethwyr eglwysig oedd wrthi mor ddiwyd yn crêu eu nefoedd 
jdd ; yr oedd Puritaniaid luoedd yn y Sefydliad, yr oedd yn rhaid 
ewi y lleisiau cryfion, trymion hyny rywfodd; ond nid oedd modd 
trwy ystryw a thrais; gan hyny, dyfeisiwyd Gweithred yr Unffurf- 
ì, yr hon a daflodd allan y “ Ddwy Fil” o fendigaid goffadwriaeth, 
glwys Loegr, ac a'u dygodd hwy, eu gwragedd, a'u plant, i drallod, 
hrymder, a thlodi. 
r yn y sefyllfa ddarostyngol a dirmygedig hon, yr oedd dylanwad 
m yn annhraethol fawr, a gwnaeth y defnydd goreu o hono i geisio 
odi rywfaint ar eì frodyr erlidiedig. I'r dyben o geisio lleddfu 
efaint, os oedd modd, ar y gorthrymder yr oedd yr Ymneillduwyr 
lo, meddyliwyd am ryw foddion i'w gael ef i gyfarfyddiad âg Ar- 
rdd. Olarendon, yr hwn, ar y pryd, oedd yr Arglwydd Ganghellydd, 
elod mwyaf dylanwadol yn y weinyddiaeth. Oafwyd hyny oddiam- 
h; ond ni fŷnai y gwladweinydd uchelfryd wrando ar neb. Cy- 
llai Owen i ymattal oddiwrth bregethu; ar yr un pryd, annogai efi 
nyddio eì ddysgeidiaeth a'i dalentau i ysgrifenu yn erbyn Pabydd- 
h. Parhâu i bregethu i gynnulleidfâaoedd dirgel mewn cilfanau an- 
;ys wnaeth Owen er hyny; ond cafodd achlysur cyn hir ìi gydsynio 
mis arall. Ar adferiad Charles, ailennynwyd gobaith y Pabyddion y 
ìt weled eu heglwys eto wedi adfeddiannu ei lle a'i dylanwad yn 
rydain. _ Yr oedd amryw bethau yn peri iddynt obeithio hyny; megys 
anghydwelediad a'r ymraniadau ymhlith y Protestaniaid; y gor- 
mder a'r creulonderau yr oedd yr Ymneillduwyr wedi eu darostwng 
mt; a'r hyn a'u calonogai yn fwy na dim oedd, fod y brenin yn Bab- 
yn ei galon, ac yn barod i broffesu hyny pa bryd bynag y goddefai 
rylchiadau; a'r Duc o York yntau, yn Babydd trwyadl. Yn y cyf- 
r'r hwn, ysgrifenwyd llyfr tra hynod gan Babydd o'r enw John 
cent Cane, yn dwyn y teitl—“ Fiat Luc; or, A Guide in Differences of 
gion betwiat Papist and Protestant, Presbyterian and. Independent.” 
ys iawn, cymerodd Cane, fel testun, baragraff o un o areithiau 
lwydd COlarendon, a chymerai arno mai ei amcan yn ysgrifenu 
1 cynnyrchu cymedroldeb a goddefgarwch; ond mewn gwirionedd, 
iyn oedd yn ei ddysgu oedd hyn:—“ Yr ydych yn dadleu â'ch gilydd 
hylch pethau nad oes pwys yn y byd ynddynt, y gwahaniaethau 
1 rhyngoch, nid ydynt ond ysgeifn ynddynt eu hunain, ac nis gall 
fod yn sicr iawn yn eu cylch. Y coll mawr ynoch oll ydyw diffyg 
eb â Rhufain; yn unig ymostyngwch i'r Pab, a chaiff pawb o 
och ei ffordd ei hun heb na digter na dadl.” Yn y cyflwr yr oedd 
deithas ynddo ar y pryd, yr oedd y fath athrawiaeth yn cael derbyn- 
awyddus. Daeth y llyfr ar unwaith yn boblogaidd, a'i bleidwyr yn 
. Aeth oddeutu blwyddyn heibio wedi cyhoeddi “ Fïat Lux” 
iddo ddyfod i law Owen; a thybir mai Olarendon oedd y “person 
hydeddus ” a'i hanfonodd ef iddo, pan y cafodd ef. Wedi eì gynhyrfu 
ddichell ystrywgar Cane, y mae Owen yn gafaelyd yn ei bin, ac yn 
rifenu ei ““ Animadversions on Fiat Lux,” yn yr hwn y mae yn dad- 
dio twyllresymiad ac amcan maleisus y Pabydd yn y fath fodd, nes 
i iddo golli pob llywodraeth ar ei dymherau. Ysgrifenodd Cane 


a7 JOHN OWEN, D.D. 


drachefn ei “ Vindication of Fiat Lur;” ond nid oedd ganddo ddim iw 
ddyweyd ond pentyru enllib a chabledd ar ei wrthynebydd, ac edliw 
iddo y rhan oedd efe wedi ei chymeryd dan Cromwell, gan amcanu 
drwy hyny yn ddiau gynhyrfu y llywodraethwyr i'w sarnu ef a'r Ym- 
neillduwyr vn gyffredinol, yn fwy eto. Ysgrifenodd Owen eilwaith,— 
“* A Vindication cf the Animadrersion on Fiat Lur,” ac yn y gwaith hwn 
y mae yn cymeryd gafael vn y ddadl rhwng y Protestaniaid a'r Pabydd- 
ion yn 6i ehangder ai phwysigrwydd. Ni ddaeth dyn erioed allan o 
ddadl vn fwy o orchfygwr nag y daeth Dr. Owen o'r ddadl hon; yr 
oedd holl resymau ei wrthwynebwyr wedi eu chwalu i'r pedwar gwynt, 
a'r gelynion oll naill aì wedi cywilyddio neu golli eu tymherau. 

Ond dylem ddyweyd yr helbul y bu Owen ynddo gyda chyhoeddi ei 
ail draethawd. Wedi cael y gwaith yn barod i'r wasg, gommeddid iddo 
ei gyhoeddi wedi'r cwbl; ac o ba le, dybyget ti, ddarllenydd, yr oedd y 
gwrthwynebiad yn codi? Oddiwrth esgobion Protestanaidd Eglwys 
Loegr! Yr oedd yr esgobion wedi eu hawdurdodi gan y Senedd i 
gymeryd gofal y wasg; nid oedd unrhyw waith duwinyddol i gael ei 
argraffu heb eu trwydded hwy ; a methodd traethawd Puritanaidd Owen 
a myned trwy y porth cyfyng hwn. A pha beth, dybygech, oedd gan- 
ddynt yn ei erbyn? Ha, wŷr anwyl, gwrandewch; edryched pob un 
yn ddifrifol, os gall,—*“ Oblegid ei fod ar bob achlysur pan yn crybwyll 
enwau yr efengylwyr a'r apostolion, ïe, hyd yn nôd St. Pedr ei hun, yn 
gadael allan y teitl sant ynglŷn â'u henwau!” ac hefyd, “ am ei fod yn 
ceisio profi nas gellid bod yn sicr ìi St. Pedr fod erioed yn Rhufain!” 
Atebodd y Doctor y gwrthwynebiadau aruthrol hyn trwy ddyweyd nad 
oedd ganddo ef un gwrthwynebiad mawr ì seinmtio yr efengylwyr ar 
apostolion ; ond ei fod ef wedi dygwydd meddwl fod “ apostol” yn deitl 
uwch na “' sant; "—fod holl deulu Duw yn saint, ond fod apostol nid 
yn unig yn sant, ond yn swyddog yn meddu awdurdod ac anrhydedd 
uwchlaw seintiau cyffredin; ac am y gwrthwynebiad arall, y rhoddai 
efe hwnw hefyd i fyny yn rhwydd cân gynted ag y gwnai un o honyni 
brofi i Pedr fod yn Rhufain; eithr hyd hyny, nis gallai, ar un cyfrif 
gyfnewid dim ar yr hyn a ysgrifenodd. Nid oes o fewn ein llênydd 
iaeth, gyda'r eithriad o waith Barrow, hwyrach, ddynoethiad mor onest 
ac mor feistrolgar o dwyll a geudeb Pabyddiaeth, â'r traethawd hwn; 
eto, digon tebyg na welsai oleuni dydd, oni buasai i Syr Edwal 
Nicholas, un o Ysgrifenyddion y Wladwriaeth, ymyryd yn y mater, & 
ennill iddo ryddid i fyned drwy y wasg. Fel hyn, daeth y gwaith allan 
o'r diwedd ; a daeth allan ar un o'r adegau y bu y deyrnas hon mew 
mwyaf o berygl oddiwrth Babyddiaeth er dyddiau y Diwygiad. Nid 08 
dyn a ŵyr beth fuasai llwyddiant ymdrechion Jesuitiaid Rhufain 8r J 
pryd, na pha beth fuasai effeithiau eu llwyddiant ar y deyrnas y A'n 
hwn, oni buasai am y rhan a wnaeth yr ysgrifeniadau hyn, dan fendith 
Duw, tuag at ddyrysu ac attal eu hemcanion. Anfonodd Arglwydd 
Clarendon gyda Syr B. Whitelock am i'r Doctor ei gyfarfod. 
gyfarfyddwyd, rhoes y gwleidyddwr y ganmoliaeth uchaf i'r llyfr, 8 
dywedodd i'r awdwr “ wneyd mwy i achos Protestaniaeth nag un dy? 
yn Lloegr!” Yr adeg hon, cymerwyd mantais i geisio hâd-dden 
Owen i adael Anghydffurfiaeth, trwy roddi ar ddeall iddo fod ms 
esgobol wrth law, ac nad oedd eisieu dim ond iddo ef ddyfed i'r Sefydl 


JOHN OWEN, D.D. 975 


tuag at ei gyraedd; i'r hyn yr atebodd y Puritan annhyblyg, nad eisieu 
anrhydedd clerigol, nac unrhyw ddyrchafiad, yn yr Eglwys Sefydledig, 
oedd arno ef; ond eisieu rhyddid i addoli Duw oddiallan iddi. 

Eto, er llafur llwyddiannus Owen, a gweddïau taerion cyfeillion 
Anghydffurfiaeth, nid oedd dim yn effeithiol i ennill iddynt eu rhyddid. 
Ymddengys yn eglur mai amcan ac uchelgais Olarendon a'i gynghreiriaid 
oedd perffeithio y gyfraith yn ei pherthynas â chrefydd ar gynllun yr 
Archesgob Laud. Gwesgid yr Ymneillduwyr i dŷnach caethiwed yn 
barhâus. Eisoes nid oedd yn gyfreithlawn i fwy na phump o honynt 
ymgynnull i un capel i addoli; gan hyny ymgynnullent mewn ysgubor- 
iau, murddynod, a chonglau dirgel. — Drachefn, pasiwyd mesur drwy y 
Senedd (the Conventicle Act) i'w rhwystro ìi gyfarfod hyd yn nôd mewn 
lleoedd felly; a chynnygid gwobrau uchel i bwy bynag a achwynai 
arnynt. Tua'r adeg hyn tôrodd y “pla mawr” allan yn Llundain, yr 
hwn a gariodd ymaith gynifer â 100,000 o'r trigolion megys â llifeiriant. 
Gwelwyd yn fuan yn yr enbydrwydd hwn pwy oedd y gwir fugeiliaid, a 
phwy oedd yr “eilun fugeiliaid.” Tra yr oedd y gorthrymwyr yn ffoi 
am y cyntaf o gyraedd yr haint, gan adael i'r blaid hon ysglyfio eu 
defaid, heb geisio gwneyd dim i'w hattal, na gweinyddu i'r trueiniaid a 
ofwyid ganddo, daeth y Puritaniaid allan o'u cuddleoedd i weini i'r 

dus, a chyfranu iddynt air y bywyd. Parodd yr amgylchiadau hyn 

ìi ddau beth gael eu gwneyd yn eglurach nag erioed, sef y dylanwad 
mawr oedd gan y gweinidogion Ymneillduol ar y bobl, ac ymlyniad cryf 
y bobl wrthynt hwythau fel eu hathrawon. — Yr oedd yn ddirgelwch i'r 
awdurdodau pa fodd yr oedd y gweinidogion tlodion hyn yn gallu byw, 
a hwythau wedi eu diswyddo o bob man. Ond deallasant cyn hir nad 
oedd berygl yn y byd i'r un o honynt fod mewn eisieu cyhyd ag y byddai 
gan eu hen wrandâwyr foddion i'w helpu. — Nid cynt y deallasant hyny 
nag y bu iddynt ddwyn mesur i'r Senedd, yr hon yn awr & gyfarfyddai 
yn Rhydychain, am fod y pla yn para i anrheithio yn Llundain, amcan 
hwn oedd alltudio y gweinidogion Ymneillduol bum' milldir eddiwrth 

b dinas, tref, a bwrdeisdref, oedd yn anfon cynnrychiolwyr i'r Senedd, 
a phum' milldir oddiwrth ba ardal bynag y buont ryw amser yn gweini- 
dogaethu ynddi. Yr oedd amcan melldigedig y ddeddf hon yn eglur— 
anfon y gweinidogion truain yn ddigon pell o gyraedd y rhai o gariad 
atynt hwy a'u Meistr Mawr a'u cynnorthwyent yn eu tlodi—eu gwneyd 
yn alltudion, a'u llewygu, os oedd modd, yn eu gwladeu hunain! Ceir 
un hanesyn am Owen a berthyn, mae yn debyg, i'r adeg hon, sydd yn 
dangos enbydrwydd sefyllfa y Puritaniaid. Yr oedd efe wedi myned i 
ymweled â'i hen gyfeillion yn nghymydogaeth Rhydychain; ac yn ochel- 
gar, dysgwyliodd am y nos cyn myned i'w lettŷ. Modd bynag, er ei 

el, gwelwyd ef gan rai o'i achwynwyr gwylgar, a rhoddwyd hys- 
dd i'r awdurdodau ymha le y llettŷai. Drannoeth, yn blygeiniol, 
daeth myntai o filwyr at y lle, gan guro y drws. Agorwyd gan wraig y 
Uy a gofynwyd iddi,—“ A oes yma lettŷwyr gyda chwi?” “Ai eisieu 

r. Owen sydd arnoch ?” gofynai y wraig. “lê;” oedd yr ateb. “Y 
mae wedi gadael yma er yn bur foreu.” Gan gymeryd ei gair, prysurodd 
y milwyr ith. Yn y cyfamser, cododd y Doctor, yr hwn y tybiai y 
wraig cedd mewn gwirionedd wedi gadael y tŷ er ys oriau, fel y bwriadai 
y nos o'r blaen, ac aeth i gae cyfagos, lle y dygwyd ei geffyl iddo, a 


976 JOHN OWEN, D.D. 
marchogodd cân gynted ag y gallai ar hyd ffordd anhygyrch tua Llun- 
dain 


Eithr os amddifadwyd eglwysi y dyddiau hyny o ddoniau gweinidog- 
aethol Owen a'i gymrodorion teilwng, bu hyny, hwyrach, yn fendith i 
ni; mae eu prinder hwy wedi cyflawni diffyg eglwysi y saint genedlaeth 
ar ol cenedlaeth o hyny hyd yn awr; ac yn debyg o wneuthur hyny hyd 
ddiwedd y byd. O'r cuddleoedd dystaw lle llechai y dynion sanctaidd 
hyny rhag cynddaredd a bâr y creuloniaid a sychedent am eu gwaed, 
daeth allan gyfrolau o dduwinyddiaeth, os cymerir i ystyriaeth ddyfnder 
a nerth eu hamgyffredion, ehangder eu dysgeidiaeth, ac iachusrwydd eu 
hysbryd, na chynnyrchwyd eu cyffelyb gan unrhyw oes na gwlad. Dyma 
y pryd y cafwyd traethawd gwerthfawr ein hawdwr ar “Ths Natur, 
Power, Deceit and Prevalence of Indwelling Sin in Believers;” ac esboniad 
profiadol ar y ddegfed Salm ar hugain arol y cant. Dyma hefyd y pryd 
yr ymddangosodd y gyfrol gyntaf o'i esboniad dieilfydd ar yr epistol at 
yr Hebrêaid, yr hwn, oblegid yr adnabyddiaeth gyffredinol o hôno, a'r 
lle uchel y mae wedi ei ennill yn marn ac edmygedd bron yr ollo 
dduwinyddion yr oesoedd, nad ydyw desgrifiad o hono, na chanmoliaeth 
iddo, ond dianghenrhaid ac ofer. _ “Fe allai,” meddai Dr. A. Thomson, 
“'nad eisteddodd un gweinidog yn Mhrydain Fawr nac America, yn ystol 
y can' mlynedd a hanner diweddaf, i egluro y rhan hon o'r gwirionedd 
ysbrydoledig, heb ymgynghori âg esboniad Dr. Owen.” 

Wedi iddynt ddyoddef llawer, darfu i'r brenin, oddiar ddybenion 
ammhêus, mae yn wir, lacâu rywfaint ar rwymau caethiwed yr Anghyd- 
ffurfwyr a'r Pabyddion. Gwnaeth hyn ar eì awdurdod ei hun, heb gyd- 
syniad y Senedd; ond gan na welai yr Ymneillduwyr yn hyn ond adferiad 
o iawnderau na ddylesid erioed eu difeddiannu o honynt, gwnaethant y 
defnydd goreu o hôno; daethant allan yn llâ o'u dirgelfanau, gan 
bregethu yr hen athrawiaethau mor hŷf a diamwys âg erioed yn y 
cylchoedd mwyaf cyhoeddus. Casglodd Owen gynnulleidfa ynghŷd yn 
Llundain. Yn fuan wedi cyhoeddiad y goddefiad uchod, bu farw yr 
hybarch Joseph Caryl; ac ymunodd ei gynnulleidfa ef â chynnulleidfa. 
Owen, ac ymffurfiasant yn eglwys reolaidd, dan ei weinidogaeth ef, 
nghapel Leadenhall Street. Ar lyfr yr eglwys hon ar y pryd gweli 
enwau amryw o brif Anghydffurfwyr yr oes, megys Fleetwood, Wes- 
borough, teulu Abney, &c., ac ymysg y rhai a'i gwrandawent, er nal 
oeddynt yu aelodau o'r eglwys, yr oedd Iarll Orrery, Iarll Môn, Arglwydd 
Berkley, Syr John Trevor, &c. Trwy ei gydnabyddiaeth â'r mawrion 
hyn, gwahoddwyd Owen i gyfarfod â'r brenin, a'r Duc o York, Yn 
Tunbridge Wells y cyfarfyddasant. Siaradai y brenin yn rhydd âg ef 

nghylch rhyddid crefyddol, gan ddadgan ei ddymuniad o weled yr 
Ymneillduwyr wedi eu gwaredu yn gwbl o'u rhwymau; ac yn y diwedd 
anrhegodd Owen â mil o bunnau i'w defnyddio er lleddfu dyoddefiadau 
ei frodyr tlodion yn eu gorthrymderau. Ymysg y rhai a lônwyd gan 
Owen drwy y moddion yma, yr oedd NN anfarwol John Bunyan, yr hwn 
oedd ar y pryd yn ngharchar Bedford. 

Tua'r flwyddyn 160?7, gwelwyd arwyddion eglur fod nerth ac iechyd 
Dr. Owen yn pallu; yr oedd llafur dirfawr, ac effeithiau chwyldroadau 
& phryder ei oes ryfeddol yn brysio dadhoelio y babell hono a welwyd 
gynt mor dêg a chadarn. Galwyd y ffyddlawn David Olarkson i'w gyn- 


JOHN OWEN, D.D. aYYT 


northwyo yn y weinidogaeth yn Leadenhall Street; a gorfu iddo gael 
ysgrifwyr (amanuenses) i barotôl y gweddill oi weithoedd i'r wasg. 
Fr mewn nychdod a phoenau, parhdodd i weithio yn egnïol drwy ei 
hwyrddydd; ni noswyliodd nes ei ddal yn llwyr gan y “nos pryd na 
ddichon neb weithio.” 

Y mae ei ysgrifeniadau ar derfyn ei fywyd yn dadguddio dau beth yn 
eglur iawn: yn gyntaf, eì fod yn gwylio yn ddyfal arwyddion yr amserau. 
Beth oedd y gelynion yn ei gylch? O ba gyfeiriad yr ymosodid nesaf 
ar yr eglwys? Beth oedd diffyg mwyaf yr eglwysi? — Pa fodd y gallent 
yn fwyaf effeithiol wrthsefyll yr ymosodiadau a ragwelid? Gwelai 
ef fod y wlad mewn perygl dirfawr oddiwrth Babyddiaeth; a phrof- 
odd dygwyddiadau y blynyddoedd dilynol fod y gwyliwr craffus wedi 
gweled y gelyn o bell. Gan hyny gafaelodd yn ei bin, ac ysgrifenodd, 
“The Church of Rome no safe Guide;" —*“ Brief and Impartial. Account 
of the Protestant Religion;” ac hefyd, “ Humble Testimony to the Goodness 
of God ân his dealing with Sinful Churches and Nations.” A thrachefn, 
'gên amcanu cael gan yr eglwysi Protestanaidd ymarfogi i'r frwydr, 
ysgrifenodd ei “Union among Protestants,” a'i. “ Ingwiries into the Origin, 
Nature, Institution, Power, Order and Communion of Evangelical Churches.” 
Yn ail, dengys ei weithoedd eraill yr adeg hon mai gwirioneddau 
ag faenol yr efengyl oedd yn meddiannu ei galon, yn ei ddysgu i adnabod 

ichellion diafol, ac yn ei wneuthur yn gryf fel llew i'w gwrthwynebu. 
Drwy ei ysgrifwyr y mae yn parotôi ì'r wasg eì “Xpwrokoyía, or Declar- 
alon of the Gloriïous Mystery of the Person of Christ, God and man, 
with the Infinite wisdom, love, and power of God in the constitution thereof.” 
Pe byddai yr eglwysi yn deall y wir athrawiaeth am berson Orist fel 
profir ac y dysgir hi yn y gwaith hwn, ac yn ei chredu, gallem fod yn 
rffaith ddïogel nas gallai unrhyw gyfeiliornad mawr eu drygu mewn 
un modd. Gall twyll a chyfeiliornad drigo yn ymyl ambell wirion- 
edd, heb fod y gwirionedd hwnw yn alluog i'w diddymu na'u hymlid 
ymaith. Gorfodir ni yn lled fynych yn y dyddiau hyn i ddarllen 
traethodau a arddelwir yn dduwinyddol, yn y rhai y gwelir gwythïen o 
wirionedd yn rhedeg drwyddynt, ond yn rhedeg yn gyfochrog âg ef 
gwelir twyll a chyfeiliornad; y maent fel rhaff deircainc, un gainc yn 
wirionedd gwerthfawr, ond wedi ei gordeddu âg ef, mor dêg ag y gall y 
dwylaw mwyaf cyfarwydd wneuthur hyny, y mae geudeb a chelwydd; ac 
nid yn hawdd y gellwch bob amser eu dadrys a'u gwahanu. Ond dyger 
cymysgbeth felly i oleuni y gwirionedd am berson Orist, a cheir gweled 
y twyll a'r cyfeiliornad yn diflanu fel tywyllwch o flaen yr haul, a'r 
gwirionedd yn aros, ac yn ymddangos yn decach ac yn gryfach nag erioed 
wrth ymddyrchafu ac ymddysgleirio yn y goleuni hyfryd. Y mae y 
traethawd hwn yn agoriad i holl dduwinyddiaeth Owen, ac ar yr un pryd 
agoriad i ystafelloedd bywyd ysbrydol yr awdwr. Yn ebrwydd ar ol 
yn, ymddangosodd y traethawd anmhrisiadwy, “Te Grace and Duty 
of being .Spirstually Minded;” wrth ddarllen pa un y mae pob cristion 
profiadol yn darllen ei galon ei hun, ac yn darganfod ynddi dryblith o 
annhrefn a drygioni na ddychymygodd am dano o'r blaen, ac ar yr un 
pryd, calonogir ef i ymdrechu yn fwy penderfynol yn erbyn pechod, ac ì 
obeithio yn fwy perffaith am fuddugoliaeth, wrth weled y fath raddau 
Uchel o ysbrydolrwydd sydd yn gyrhaeddadwy i bechadur hyd yn nôd 
T 


878 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 


yn y fuchedd hon. Cynnyrch olaf galluoedd nefoladdfed Owen oedd 
eì “' Meditations and. Discourses on the Glory of Christ.” — Yma ceir myfyr 
dodau duwiol ei ddyddiau olaf am ddedwyddwch y nefoedd, pan oedd 
efe ei hun eisoes yn ngoleuni eì phyrth grisialaidd hi. Erbyn hyn yr 
oedd ei nerth yn pallu yn gyflym. Symudwyd ef am ychydig i Woburn, 
at ei gyfaill ffyddlawn Arglwydd Wharton, gan ddysgwyl y buasai newid 
awyr yn cael effaith ddymunol arno; ond-yn lle:gwellâu, gwaethygu yn 
gyflym yr ydoedd; a symudwyd-ef i Kensington; ac yn ddiweddaf oll 
âed âg ef i Ealing, lle yr oedd ganddo dŷ o'i eiddo ei hun. _— Yr oedd yn 
ymwybodol fod angeu :yn ymyl; a chyda hyder digryn, a gobaith na 
fŷnai ei gywilyddio, y mae yn ymbarotôi i'w gyfarfod. Bore y diwinod 
y bu farw, galwodd y Parch. William Payne, gweinidog Ymneillduol yn 
Saffron Waldon, gydag ef, gan ei hysbysu fod y rhan gyntaf o'i “ Meii 
tatŷons on. the Glory of “Christ” wedi dyfod trwy y wasg; ac ebai yntau, 
â'i ddwylaw i fyny, a'i lygaid yn syllu tua'r nef, “Yr wyf yn falch 0 
glywed hyny; ond, O, fy mrawd Payne! y mae y dydd yr awyddus 
ddysgwyliais am «dano mor hir o'r diwedd wedi dyfod, pryd y câf welel 
y gogoniant hwnw mewn dull:gwahanol i'r hyn a gefais, ac mewn dull 
nad oeddwn yn alluog i'w ddaì yn y byd hwn.” Dygn a phoenus oedd 
dyoddef goruchwyliaeth angeu yn dattod y babell gadarnwedd hono, ond 
daliodd hyny yn dawel a dyoddefgar. O'r diwedd, ar y 94ain dydd 0 
Awst, 1688, tra yr -oedd ei lygaid a'i ddwylaw yn ddyrchafedig tusi 
gartref tragywyddol, ehedodd ysbryd Owen i edrych ar ogoniapt êl 
Brynwr yn ddìlên.. Oladdwyd ef yn Bunhill-field8—ogof maes Mad 
pelah y 'Puriteniaid. i 





CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 


Nip yw yn bosibl i un dyn ag sydd wedi ei ddysgu i uno gyda mesu 0 
wresogrwydd yn y deisyfiad “ Deled dy deyrras,” lai na theimlo y bolii- 
hâd mwyaf wrth feddwl am y llïaws Cymdeithasau Cenadol sydd yn 
awr ar waith mewn gwahanol wledydd, gyda'r amcan o ennill y! 

cyfan i'r Gwaredwr. Hysbysir i ni fod o leiaf DDwY AR HUGAIN o'r Í 

Sefydliadau yn Mhrydein Fawr yn unig; aphan y cofiom fod y rhai hyt 

yda'u gilydd, yn awr yn gwario uwchlaw HANNER MILIWN O bunnau 

Flwyddyn er lledaenu egwyddorion crefydd Mab Duw ymhlith cenell 
oedd estronol a phaganaidd, nid oes genym ond sŷnu at yr afael gref y 
mae yr achos cenadol wedi ei gael ar serchiadau torfêydd llïogog 0Ï 
boblogaeth ymhob cŵr o h6ni. Ac onid yw y ffaith o hyn yn dra ann6g. 
aethol i fyned ymlaen â'r gwaith o sefydlu eglwysi mewn gwledydd 
paganaidd, oblegid gwyddom i amser fod pan yr oedd Prydain ei bi” 
yn hollol yn meddiant y tywyllwch? Ychydig a feddyliodd yr hy& 

Chrysostom, tua diwedd y bedwaredd. ganrif, pan y diweddai un 0! 


—— O - 


GYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 979 


reithiau godidog yn COonstantinople, gyda chyfeiriad at lwyddiant yr 
ifengyl yn ei amser ef, gan ddywedyd, ““Ac y mae hyd yn nôl Prydain 
vedi elywed Gair y Bywyd, —ychydig a feddyliodd ef y deuai adeg 
ryd, wedi i ogoniant Oaercystenyn ddiffoddi, y byddai i Air yr Arglwydd 
yned allan oddiyma i fendithio y cenedloedd mewn cant a thriugain o 
eithoedd, ac yr amlhêid Oymdeithasau Biblaidd a Chenadol o'i mewn, 
ŷ»es gwneuthur Prydain mewn gwirionedd yn fath o oleudŷ i'r byd oll. 
Yr ydym yn cyfrif mai peth hyfryd i deimladau dyn crefyddol fydd 
xXlrych dros derfynau plaid yn awr ac eilwaith, er gweled beth y mae 
)obl dda o gyfundebau eraill yn ei wneyd tuag at ddwyn y byd i'w le. 
E mae pob ymarferiad o'r natur yma yn rhwym o grêu o'i ddeutu ryw 
ìdylanwad, a fydd yn adfywiol iawn, megys awelon y mynydd-dir ganol 
hâf i wŷr y trefydd. Od oes i'w cael yn ein mysg ddynion nad allant 
gydlawenhâu â llwyddiant y gwirionedd, drwy weinyddiadau pobl sydd 
- dygwydd gwahaniaethu ychydig mewn barn oddiwrth yr eiddynt 
wy ar ryw fater bychan yn dal cysylltiad â ffurflywodaaeth eglwysig, 
yna goreu po gyntaf yr elo hi yn dro ar y fath bobl â hwynt-hwy. Yr 
ydym yn dal fod ynglŷn âg anianawd calon Gristionogol i ddymuno 
“Duw yn rhwydd” i bawb a'r sydd yn pregethu efengyl Orist mewn 
purdeb, ymhob man drwy y gwledydd. Byddai yn beth mawr pe 
llwyddid i gel gan grefyddwyr Oymru yn gyffredinol i dalu sylw mwy 
arbenig i hanes gweithrediadau Oenadol y cyfnod presennol. Nis 
gwyddom am ddim a dueddai yn fwy effeithiol at ddystrywio rhyw fân 
ragfarnau enwadol na hynyma. Rhoddid cryfder yn mynydd aml un 
hefyd sydd yn fynych ar lawr gan ofnau rhag fod teyrnas Dduw ar fîn 
diflanu allan o'r byd. Newidid tôn y weddi mewn llawer amgylchiad 
&r y nos Lun cyntaf o'r mis, pe byddai mwy o ddarllen Adroddiadau 
Oenadol yn bod. Fel y saif pethau yn bresennol, sain ochain a chwyno 
& glywir uchaf mewn llawer man, nes bod diflasdod câs yn cael ei 
daflu ar bob peth. Ceidw llaweroedd eu hunain drwy y blynyddoedd 
yn y fath dywyllwch am wir ansawdd achos crefydd drwy y byd, fel y 
daw eu heneidiau o'r diwedd yn grebachlyd iawn, ac yna, os adroddir 
ychydig ffeithiau cenadol lled ddyddorol i'w elywedigaeth gan rywun, 
derbyniant y cwbl fel pe baent hanesion o ryw fyd arall, neu ynte, 
meddyliant fod y cyfryw adroddiadau yn rhy dda i'w credu yn ddi- 
betrus! O! y mae eisieu ehangu pobl fel hyn, neu, ynte, eu cadw rhag 
bod yn eneuau cyhoeddus, fel na laddont ysbrydoedd y bobl ieuainc 
Bydd o'u deutu. Am ddynion sydd wedi dysgu cymeryd golwg êang ar 
gynnydd teyrnas gras ar y ddaear, fe welir y gallant hwy fforddio bod 
|n galonogol a diolchgar, pryd y bydd eraill mewn terfysg parhâus o 
ydd “arwyddion yr amseroedd.” Dywedir i ddyn fyned at Dr. 
âdam Clarke, unwaìth, pan oedd aml un o weiniaid Sion mewn cryn 
bryder o achos diiwch awyrgylch y byd moesol, gan ofyn iddo, gyda 
llais torcalonus iawn, “Doctor, doctor, beth fydd y diwedd?” “Y 
diwedd,” ebe yntau, gyda gwên a ymdônai dros ei holl wynebpryd 
ardderchog, “dyna fydd y diwedd, “Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac 
ar.y ddaear tangnefedd, i ddynion ewyllys da.'”” Y fath fantais i grefydd 
fyddai fod ein heglwysi yn llawn o ddynion cyffelyb o ran ysbryd & 
nodwedd i'r gwron parchedig a atebai yn y modd hyny! 
Gan fod yn hyderus y llwyddwn i gyraedd rhai o'r amcanion y cyf- 
32T 


980 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAÌN. 


eiriasom yn frysiog atynt, ac yn arbenig y bydd i ni wneuthur rhyw. 
beth yn effeithiol tuag at feithrin mwy o ysbryd cenadol yn medd- 
yliau y dosbarth ieuanc o ddarllenyddion y TRAETHODYDD, nyni a âwn 
rhagom yn y rhifyn hwn i gofnodi ychydig o hanes un arall o'r Cym- 
deithasau Cenadol penaf, sef yr un y canfyddir ei henw uwchben ein 
herthygl bresennol. 

Sefydlwyd Cymdeithas Genadol Llundain yn y flwyddyn 1795, sef 
oddeutu pedair blynedd yn ddiweddarach na phan y sefydlwyd Cym- 
deithas Genadol y Bedyddwyr. _ Er ys talm yr oedd lliaws o ddynion ds 

perthynol i wahanol bleidiau crefyddol drwy y deyrnas wedi dyfod i deimlo 
mai peth tra angenrheidiol ydoedd ymgyrhaedd at gychwyn y fath 
sefydliad. O'r diwedd, yn Medi, 1794, ymddangosodd anerchiad bywiog 
a chyffrôus yn yr *' Evangelical Magazine,” wedi ei ysgrifenu gan yr enwog 
Dr. Bogue, yn galw sylw y cyhoedd at yr achos. Yr effaith o hyn 
ydoedd, prysuro dygiad yr amcan oddiamgylch. Dylasem grybwyll enw 
Melville Horne, hefyd, oblegid bu ei ysgrifau yntau o ddirfawr wasan- 
aeth yn yr un cyfeiriad. Unai Esgobaethwyr, Annibynwyr, Hen- 
aduriaethwyr, a Wesleyaid, gyda chalon ewyllysgar yn sefydliad y 
Gymdeithas. Bu y Methodistiaid Calfinaidd yn gefnogwyr aiddgar 
iddi hefyd am lawer blwyddyn. — Yn mlynyddoedd cyntaf ei hanfodiad, 
cyrchai amryw o dadau anrhydeddusaf y Cyfundeb i gymeryd rhan 
arbenig yn ei chylchwyliau cyhoeddus. Deallwn i'r anfarwol John Elias 
barotôi rhai o'i bregethau mwyaf gorchestol, a'u traddodi hefyd, wrth 
gwrs, yn y fath fodd ag nas gallai neb arall ond efe eu traddodi, gyda'r 
amcan o grêu teimlad ffafriol yn mynwesau y bobl tuag ati. _ Nid oedd 
dim yn sectaraidd oddeutu y Gymdeithas ar y cychwyn, a cheidw yn 
dda at yr un nodwedd yn barhâus, oblegid nid eì hamcan ydyw anfon 
Esgobyddiaeth, Henaduriaeth, neu Annibyniaeth, na dim felly i'r byd, 
ond efengyl ogoneddus ein Harglwydd, gan adael i'r bobl a ddygiri 
adnabod Orist trwy lafur ei Chenadon, i ddewis iddynt eu hunain y 
ffurf-lywodraeth eglwysig a ymddangoso iddynt yn fwyaf unol â threfn 
y Testament Newydd. Dyma egwyddor fawr wahaniaethol y Gym 
deithas, yr hon y cyttunwyd arni yn y dechre, er mwyn sicrhâu cyt 
weithrediad Oristionogion o bob plaid yn ei dygiad ymlaen. Hyn 
hefyd gydd i fod yn rheswm paham y galwyd hi Cymdeithas Genadol 
Llundain, sef, fel na byddai dim byd tebyg i sawyr plaid hyd yn nôd j2 
ei henw hi. 

Er fod y Gymdeithas ardderchog hon wedi ei gadael er ys llawer 0 
flynyddoedd bellach mor lwyr a hollol yn nwylaw yr Annibynwyr, fi 
mai eu cymdeithas hwy ydyw hi, mewn gwirionedd, eto arddengys êl 
Hadroddiadau, y naill flwyddyn ar ol y llall, mai yr un ydyw 6 
hegwyddorion sylfaenol yn barhâus. Ac hyd y gwyddom ni, nid oes nêb 
a chwennychai weled newidiad ar y rhai hyn; ond deallwn fod amry 
o'r Annibynwyr mwyaf zelog wedi bod yn dadleu yn frwd rai troion dro 
newid ei henw, fel y deallai pobl yn well yn ei chylch, pan eid atynt! 
ofyn am eu cyfraniadau, ynghyda rhyw resymau tebyg i hyny. Yr he? 
enw, pa todd bynag, sydd yn cael ei arfer hyd yn hyn, ac hwyrach ms! 
cystal yw iddi fod felly, yn gymaint ag na byddai newid enw rhosyn y 
effeithio dim tuag at beri iddo arogli yn bereiddiach. Gyda yr M* 
'enw, fe welir fod y Gymdeithas fawr hon wedi llwyddo i anfon allan ra! 


Mf”. 


- mr — — gg — y 


OYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 981. 


o'r cenadon ardderchocaf a welodd y byd erioed, a sicrhâu iddi 
ei hun anrhydedd o herwydd ehangder a ffyniant ei gweithrediadau a 
fydd yn sicr o aros tra yr erys dynoliaeth. A yw yn angenrheidiol i ni 
ddyweyd gair yma, tybed, ar y modd y bu iddi gael ei gadael, megys y 
soniwyd, mor lwyr yn meddiant yr enwad Cynnulleidfâaol? Ai dyma 
y bobl a flaenorent yn benaf yn ei sefydliad hi? _ Clywsom ddyweyd hyn 
fel ffaith; ond nid dyna paham y bu i ddynion da o gyfundebau eraill 
dŷnu yn ol eu cefnogaeth oddiwrthi, eithr yn hytrach am eu bod yn 
argyhoeddedig y byddai yn well er mwyn yr achos oedd mor agos at eu 
calonau oll, fod i bob cyfundeb Cristionogol feddu cymdeithas genadol 
iddo eì hun. Ac ini fyned dipyn yn farddonol am dro, dywedwn 
fod llong Cymdeithas Llundain yn meddu gormod o ddwylaw profiadol 
ar ei bwrdd; a chan y gwelid fod môr y byd yn ddigon êang i gymeryd 
“llongau eraill hefyd” ar ei ddyfroedd, ymadawodd llïaws o honynt, 
mewn teimlad da, i gymeryd arolygiaeth y rhai hyny, fel y byddai i 
drafnidaeth teyrnas gras ymledu dros y ddaear yn gynt. Gan nad 
faint o 'stormydd a fuont yn curo ar yr hen lestr dan sylw, hyfryd yw 
meddwl na fu dim mutiny ar ei bwrdd hi eto. Ymadawai yr hen ddwy- 
law oddiwrth eu gilydd, yn eitha cyfeillion, ac yn debyg i bobl y llongau 
hyny gynt ar fôr Tiberius, parod iawn oeddynt ar bob adeg i gynnorth- 
wyo eu gilydd yn ol fel y byddai yr eisieu. I adael y ffugyr heibio, yr 
oedd y drychfeddwl o ffurfio lliaws o gymdeithasau cenadol yn Mhrydain, 
yn un hapus odiaeth. Boddhêid teimladau arbenig pob plaid yn y 
modd hwn, heb niweidio neb na dim, ond y diafol a'i deyrnas. Ni raid 
ir darllenydd ond edrych ar ddarlunlen o'r ddaear, a chraffu ar 
ehangder y gwledydd sydd eto yn meddiant paganiaeth, na chenfydd efe 
îl yno ddigon o le i genadon pob plaid weithio, heb fod perygl iddynt 
âm rai oesoedd, dybygid, i sangu dim ar derfynau eu gilydd, hyd yn nôd 
pe byddent ddengwaith yn fwy eu rhif nag y ceir eu bod yn bresennol. 
Ymhlith tadau a sylfaenwyr Cymdeithas Genadol Llundain, yr ydym 

i restru y Doctoriaid Bogue, Haweis, a Waugh; a'r Parchedigion Scott, 
Horne, Tomlinson, Hill, Eyre, Wilks, Bennett, ynghyda llu mawr o 
weinidogion a boneddwyr dylanwadol, nad yw yn bosibli ni gofio eu 
wau ar hyn o bryd. Erbyn heddyw, y maent oll yn nhawelwch tir 
Cysgod angeu; a thra y teimlwn foddhâd wrth gofio eu bod yn gorphwys 
oddiwrth eu llafur, anmhosibl yw i ni boidio edmygu eu gweithredoedd, 
& gŷnu at íawredd a dianwadalwch eu ffydd, drwy ystod blynyddoedd 
mabandod y gymdeithas dan sylw. Gan gofio, y mae yr un sylw yn 
dal yn dda yn ei berthynas â sylfaenwyr yr holl gymdeithasaŵ cenadol 
& gychwynwyd yn niwedd y ganrif ddiweddaf, a thua dechreu. yr un 
nnol. Amgylchid ein tadau gan fyddinoedd o anhawsderau nas 
Ewyddom ni ddim oll am danynt. Yr oedd egwyddorion anffyddaidd 
y chwyldrô6ad Ffrengig yn y dyddiau hyny wedi ymledu gyda chyflym- 
dra rhyfeddol, gan lygru a gwenwyno awyrgylch y byd moesol i raddau 
dychrynllyd. Yn canlyn, wele ryfel na bu ei fath yn tôri allan, sef yr 
ymrysonfa fawr a derfynodd yn nymchweliad gormesdeyrniaeth Napoleon 
y Cyntaf, ar wasteddau rhuddgochion Waterloo. Yn amgylchiadau 
&llanol eu sefyllfa, nid oedd ond yr ychydig lleiaf o galondid iddynt tuag 
&t fyned ymlaen. Yr oedd yr arian yn brin, yr eglwysi yn anaml, a'r 
bobl oedd mewn gallu heb ddysgu rhoddi at deyrnas Dduw eto, megys 


2988 OYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 


y dylasent, a chyda hyny yr oedd y byd, agos oll, yn gauedig yn eu herbyn 
hwy. Yr oedd ynysoedd y Môr Tawelog braidd yn anadnabyddus 
iddynt, er mai yno y gobeithient gael y drysau yn fwyaf agored. Am 
yr India Orllewinol, ymddangosai yn dywyll iawn yno. “ Os pregethwch 
chwi i'r caethion,” ebe Llywydd Demerara wrth genadwr, “' ni chaniatêir 
i chwi aros yma o gwbl.” Digysur ìawn oedd agwedd pethau tua 
deheudir Affrica hefyd, oblegid gwyddid am Schmidt, cenadwr enwog 
yn perthyn i'r Morafiaid, ei fod wedi ei gau allan oddiyno er ys llawer 
blwyddyn. Nid oedd ond ychydig o India y Dwyrain eto yn meddiant 
Prydain; ac am China, hi barhâodd i fod yn glôedig yn erbyn pob 
gweithrediadau cenadol am gryn ddeugain mlynedd wedi adeg sefydliad 
y Gymdeithas dan sylw. Ychydig a wyddai y tadau a'i sefydlent am 
arferion a choelgrefyddau y paganiaid; dyeithr iawn oeddynt i'w llên- 
yddiaeth; ac am eu hieithoedd, prin y gellir dyweyd eu bod yn 
gwybod dim oll. Megys y sylwyd aml waith gyda phriodoldeb, yr 
oedd meusydd llafur y cenadon cyntaf a anfonid allan ganddynt, heb 
eu parotôl ar eu cyfer. Os mynent gael geiriaduron a llênyddiaeth, 
annedd-dai, capelau, ac eglwysi, rhaid oedd iddynt anturio dros y tônau, 
a chynnyrchu y cyfan, trwy rad Duw, neu iod hebddynt. 

Trôdd sylw Cyfarwyddwyr y Gymdeithas i ddechreu yn nghyfeiriad 
Ynysoedd Môr y Dê; neu os dewisir yn well, y Môr Tawelog, am y 
credid mai yno yr oedd y rhagolygon goreu am lwyddiant i'w cenadaeth 
y pryd hwnw. O holl dadau y sefydliad, y mwyaf aiddgar dros Genad- 
aeth Môr y Dê, o bosibl, ydoedd yr hyglod Dr. Haweis, periglor All 
Saints, Aldwinkle, a chapelydd yr Arglwyddes Huntingdon. _ Gan hyny, 
rhoddwyd arno ef y gerchwyl o barotôi cofeb ar y mater, pa un a drŵ 
ddodwyd yn Nghapel Surrey. Yn ystod ei anerchiad dywedai, “ Y mae 
y.maes sydd ger ein bron yn ddirfawr! O nad allem fyned i 
mewn drwy fil o wahanol byrth! ac na fyddai pob aelod yn dafod, aphob 
tafod yn udgorn i wasgaru hyfryd-sain yr efengyl!” Wedi iddo gyfeirio 
at anhawsderau y cwestiwn oedd i'w benderfynu, dygodd ymlaen êl 
resymau dros fod iddynt ddechreu ar eu gwaith o drugaredd ymhlith 
ynysoedd lliosog y cefnfor deheuol. Y canlyniad fu, i gyfarwyddwyr 

. a chyfeillion y Gymdeithas benderfynu gweithredu yn unol â'r cynnyg 
iad a osodasid, gyda'r fath fedr a hyawdledd gan Dr. Haweis, ger el 
bron. Ennillodd yr anturiaeth sylw a ffafr nodedig ymhob cyfeirial. 
Mor fawr. oedd haelioni y cyhoedd fel y casglwyd deng mil o bunnau 
mewn bŷr amser. Yr oedd cymaint o ysbryd gweddi hefyd yn cael êl 
deimlo gan gefnogwyr yr amcan ar y pryd, fel y credid fod dylanwadau 
Ysbryd y Gras yn eglur o'u tu, ac y dybenai yr anturiaeth mewn dwyn 
gogoniant lawer i enw y Goruchaf trwy ddirfawr ehangu terfynau 
teyrnas y Gwaredwr mawr. Yr oedd yr hanesion a gyhoeddssi 
ychydig cyn hyn o barthed i hinsawdd hyfryd, yngbyda thlysinêb 
paradwysaidd yr ynysoedd dan sylw, wedi effeithio cymaint ar feddyliau 
bobl, fel. y gresynid yn gyffredinol, os oedd yn rhaid eu cyfrif ymhlith 
“'tŷwyll-leoedd y ddaear” yn hir iawn eto. Ymhlith y rhai byny 0 
fawrion y deyrnas ag oedd yn teimlo dyddordeb arbenig yn llwyddiant 
yr anturiaeth, yr ydym i enwi yr Arglwyddes Huntingdon, coffa da am 
dani; canys yn ei siars olaf i'w chaplan parchedig, Dr. Haweis, Ìì 
erfyniai arno beidio byth a cholli golwg ar yr amcan hwn. 


CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 2B8 


Gan fod tadau a sylfaenwyr Cymdeithas Genadol Llundaîn- bellach 
yn wrol o ran ysbryd, ac yn gryfion o.ran adnoddau, hwy ddechreuas- 
ant eu gweithrediadau ar raddfa ehangach na dim y clywsid sôn am 
dano o'r blaen. Prynasant long, ymha un yr anfonasant allan tua: 
phump ar hugain o lafurwyr gyda'u gilydd. Adwaenid y llong genadol 
yma wrth yr enw “ DurF.” Ar foreu clir, tawel, yn mis Awst, 1796, 
&c yn ngolwg torf aiddgar o gefnogwyr y Genadaeth, hi ollyngid yn 
rhydd o'i hangorfa yn yr afon Thames; ac fel y dechreuai ymlithro gyda 
y llif, clywid y cwmni gwrolfrydig ar y bwrdd yn dechreu cânu— 


Jesus, at thy command, 
We launch upon the deep, &c. 


Ychydig o longau a droisant allan i'r môr gyda llwyth gwerthfawrocâch 

na hwn er y pryd: y cychwynai o borthladd Alexandria y llong a ddygai 

yr arwydd, “Castor a Pholue.” Cwhwfanai y faner Brydeinig ar un 

o'r hwylbrenau, ac yr oedd ganddi faner arall brïodol iddi ei hun, yn 

addurnedig â lluniau tair o golomenod gyda changhenau olewydd yn 

eu cylfinod, er dynodi mai heddwch oedd dyben cenadaeth yr anturiaeth- 

wyr hyn. Wedi mordaith hynod o lwyddiannus, daethant i olwg ynys 

Tahiti, a glaniwyd yno y cenadon cyntaf, os ydym yn cofio yn dda, yr 

un dydd, sef Mawrth 6ed, yn y flwyddyn 1797. Ar ol anfon a gweled 
sefydlu yr holl lafurwyr yn y manau a benodasid iddynt, dychwelodd y 
“ Duff” yn ôl, er llawenydd nid bychan i bawb o gyfeillion yr achos 
cenadol. Buasai cyfarwyddwyr y Gymdeithas yn dra ffodus yn eu: 
gwaith yn sicrhâu gwasanaeth Cadben Wilson i fyned allan i'r fordaith, 
oblegid heblaw ei fod yn ddyn crefyddol iawn, yr ydoedd hefyd. yn 
forwr o fedr anghyffredin. Ac yn debyg:i John Newton, yr oedd iddo 
hanes pur ryfedd, gap mai pentewyn ydoedd a achubasid o'r tân, 

8 yn wyrthiol. 

Ond beth a ddaeth o'r Cenadon, druain, y rhai a adawsid fel ŵyn 
ymhlith bleiddiaid, yr ochr arall i'r byd yn rhywle? : Cyn ateb o honom 
yr ymofyniad hwn, erfyniwn amynedd y darllenydd tra y mynegom 
beth oedd yn myned ymlaen tua'r brifddinas, er hyrwyddo Oenadaeth. 
Môr y Dê ymlaen, ac yna fe ddaw i'r golwg bennod go dywell yn llyfr 
rhagluniaeth y Nef. Penderfynasai y cyfarwyddwyr anfon y Duff allan 
eilwaith, gyda deg ar hugain o lafurwyr ar ei bwrdd, i gyfnerthu y rhai a 
anfonasid allan o'r blaen. Dengys hyn faint eu hyder yn haelioni y wlad, 
ynghyda mawredd eu hawydd am wnevd rhywbeth yn effeithiol tuag at: 
Ynysoedd Môr y Dê.. Cychwynodd y Duf i'w hail fordaith, gan ddwyn 
gyda hi, fel o'r blaen, ddymuniadau goreu myrdd o galonau. Ond ni 
bu iddi y fath rwydd hynt y waith hon, oblegid daliwyd hi gan ryfel- 
long Ffrengig; a'r diwedd fu i'r holl eiddo oedd ynddi fyned i gerdded, 
ac i'r cenadon a'a teuluoedd, ar ol goddef blinfyd ac anhawsderau lawer, 
gael eu trosglwyddo yn ol i Loegr, ìi wneyd fel y mynent; a da; yn 
ddiau, oedd cael cyraedd yno rywsut. Gyda hyn, wele newyddion an- 
ffodus eto yn cyrbaeddyd o'r Ynysoedd pell. _ Yr oedd y Genadaeth i'r. 
Marguesan Islands wedi profi yn fethiant. . Yn Tongatubu, collodd rhai 
o'r cenadon eu bywydau; ac o herwydd dygwyddiadau adfydus eraill, bu 
rail ildio, a rhoddi y cwbl i fyny yno heíyd. Dygwyddodd yn lled: 


934 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 


debyg drachefn yn Tahiti, lle y dechreuasid ar y gwaith gyda chymaint 
hyder am lwyddiant. Gorfu ar y cenadon braidd oll ddïanc i New 
South Wales rhag eu dinystrio gan y preswylwyr anwar. Arosodd 
rhai, pa fodd bynag, er gwaethaf pob enbydrwydd, a dychwelodd eraill 
yn ôl yn bur fuan, er ail-ddechreu ar eu llafur. 

Hir iawn y buwyd yn dysgwyl am i wawr llwyddiant dôri ar y Gen- 
adaeth yma yn Polynesia, a'r cyfan yn troi allan yn siomedig. Etc, 
nid oedd raid meddwl am hyn fel pe buasai beth newydd wedi dygwydd 
ar y ddaear. Oni fu Hans Egede, tua dechreu y ganrif ddiweddaf, yn 
llafurio am ddeuddeng mlynedd yn Greenland heb fod cymaint âg un 
enaid yn troi at y Gwaredwr? Ac wedi i genadon y Morefiaid fyned 
yno ato i lafurio, wele y frêch wên, am y waith gyntaf erioed, yn 
dechreu medi y trigolion i lawr wrth y cannoedd, a'r anffawd yn cael ei 
brïodoli, yn afresymol ddigon, ìi waith y cenadon yn dyfod i ymsefydlu 
yn eu plith. Am bum' mlynedd yn rhagor bu raid iddynt ddilyn 
ymlaen cyn i ddyddïîau bendigaid y tywalltiad mawr ddyfod. A'r un 
modd yn union y bu yn amgylchiad Tahiti. Un mlynedd ar bymtheg 
o lafurio egnïol, eto y ddaear odditanodd megys haiarn, a'r nefoedd 
uwchben fel prês! neb yn edifarhâu, neb yn credu yr efengyl! O'r 
diwedd, wele y wawr yn tôri, a gwaith iachawdwriaeth yn dechreu 
myned rhagddo, a hyny yn y fath fodd ag i sicrhâu y clod yn unig 
Dduw. Mewn adeg pan oedd y cenadon oll wedi gorfod encilio 0 
Tahiti, o herwydd ei bod yn rhyfel erchyll rhwng yr ynyswyr â'u'gilydd, 
clybu rhywun lais gweddi yn ymddyrchafu rhyw ddiwrnod o un or 
coedwigoedd. Erbyn i bethau ddyfod i'r amlwg, yr oedd dau o'r brod- 
orion, a fuasent gynt yn ngwasanaeth y cenadon, yn anwybodus iddynt 
hwy, wedi derbyn argraffiadau da, ac yn awr wedi ymgyfammodi â'u 
gilydd i gyfarfod yn awr ac eilwaith i weddïo. Cyn hir daeth llawêr 
eraill ìi ymuno â hwy; fel erbyn i'r cenadon ddychwelyd yn ol aî eu 
gwaith, yr oedd yn Tahiti dorf o bobl yn weddïwyr! Dydd dedwydd 
yno oedd hwnw, pan ddechreuwyd cadw cofrestr o enwau ymofynwyr 
am iachawdwriaeth! Ond beth am y diwrnod pan y gwelwyd fod yn 
rhaid rhoddi y llyfr o'r neilldu, am fod enwau y gweddïwyr wedi dyfod 
yn rhy liosog i'w cofnodi oll! Yr oedd sefydlu eglwys yn waith hawdd 
yno erbyn hyn. Pwy all ddirnad maint gorfoledd y cenadon pên 
welent hwy fel yr oedd yr Arglwydd wedi cyfodi a thrugarhâu wrth ê 
bobl yn Polynesia? A theilynga goffâd yma fod cyfarwyddwyr y 
Gymdeithas gartref wedi bod yn meddwl o ddifrif, ychydig amser cyn 
hyn, am roddi ìi fyny y Genadaeth yn hollol, yn y fath le anobeithiol â 
hwnw. Gwrthwynebid hwynt yn hyn, pa fodd bynag, gan yr hybarch 
Dr. Haweis, ac ychydig gyfeillion ffyddiog eraill. Er mwyn parhâd 
yno am ychydig ymhellach, rhoddai y Doctor parchedig 900p. yn 
ychwanegol at y rhoddion tywysogaidd a roddasai efe aml waith cyn 
hyn. Oddeutu yr un adeg, daeth ìi feddiant o 1000p. yn annysgwylisd: 
wy, trwy garedigrwydd rhyw un o'i gyfeillion, a chyflwynodd y rhâl 
hyn hefyd oll at yr un amcan! DEzuDDEG CANT o Bunnau o gwbl! 
Unai y Parch. Matthew Wilks, gweinidog y Tabernacl, sef Tabernacl 
Whitfield, gyda Dr. Haweis yn y modd mwyaf calonog, i gefnog! 
y Genadaeth dan sylw. Ar un achlysur, dywedai y buasai yn wê 
ganddo fod i'w ddillad gael eu gwerthu oddiam ei gefn na bod iddi gaêl 


6YMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 985 


ei rhoddi i fyny.  OCynnygiai hefyd ar fod ìi dymmor o weddi neillduol 
yn eì hachos gael ei appwyntio ganddynt ar fyrder.” Wrth gyttuno ar 
hyn, penderfynwyd hefyd anfon llythyrau i'r cenadon, er rhoddi iddynt 
gysuron ac annogaethau i ddyfalbarhâu yn eu gweinidogaeth. Ac fel y 
mae yn rhyfedd adrodd, pan oedd y llong a ddygai y llythyrau hyn ar 
ei mordaith i Tahiti, yr oedd llong arall yn dyfod heibio iddi yn rhywle 
ar y môr yn dwyn oddiyno newyddion bendigedig, sef y newyddion 
am gwymp eilunaddoliaeth, a dychweliad yr eilunaddolwyr i ffydd 
Orist wrth y miloedd. Pan gyrhaeddai y fath newyddion i'r wlad hon, 
oni theimlid gan aml un eu bod, yn wir, fel “dyfroedd oerion i enaid 
sychedig?” Ond beth am ei deimladau ef, yr hwn gyda phrïodoldeb a 
allem elw yn dad ac yn sylfaenydd Cenadaeth Môr y Dê? Mewn 
llythyr argraffedig sydd ger ein bron, crybwylla un Taylor, gweinidog 
enwog o Bradford, iddo ddygwydd bod yn Bath ar y pryd, an iddo, yn 
nghwmni y Parch. W. Jay, droi i mewn i'r news-room yno, lle y cyfarfu- 
asant â'r hybarch Dr. Haweis, yn llawen fel pe buasai wedi adfedd- 
iannu holl hô6ewder ei ieuenctyd. Anghofio y boddhâd sanctaidd gyda 
pha un yr adroddai efe iddynt y newyddion gogoneddus o Polynesia, nid 
oedd yn ddichonadwy i'r naill na'r llall o honynt byth. Y noswaith 
hono yr oedd cyfarfod o ddiolchgarwch cyhoeddus am hyn i fod yn 
nghapel yr Arglwyddes Huntingdon, yn Bath, i ba un y daeth y Doctor 
hedig, er gwaethaf llesgrwydd ei henaint. Pan y safodd i fyny i 
dyweyd gair, ymddengys fod yr effaith yn gyfryw ag a orchfyyai bob 
teimlad. Yr oedd ei ddagrau yn llifo i lawr dros ei ruddiau yn ffrydiau 
glôewon, fel y soniai am yr holl ing meddyliol a gostiasai y Genad- 
aeth hon iddo, yn ystod y pymtheng mlynedd a mwy a aethent heibio. 
Ac yn awr, gan fod dydd ei llwyddiant hi wedi dechreu, parod ydoedd, 
yn debyg i Simêon gynt, i ymadael o'r byd hwn mewn tangnefedd. 
Tros yr Ynysoedd lawer a ymddysgleiriant fel gêmau heirdd ar 
fynwes y Môr Tawelog, fe ymledai dylanwad yr efengyl ar ol hyn gyda 
chyflymdra hynod. O fewn holl gylch hanesyddiaeth eglwysig, ni 
ddeuir o hyd i ffeithiau mwy tarawiadol na'r ffeithiau a adroddir am ei 
llwyddiant hi yno. Yn ei “Anturiaethau Oenadol,” a ysgrifenid gan 
yr anfarwol JoiiN WILLIAMS, yn y flwyddyn 1841, efe a ddywed, gan 
gyfeirio at adeg dechreuad y llwyddiant:—'* O'r amser hwnw hyd yn 
awr, y mae rhyw un gyfres barhiol o lwyddiannau wedi bod yn dilyn 
ein llafur, fel y dygwyd ynys ar ol ynys, a'r naill dŵr o ynysoedd ar ol 
y llall, dan ddylanwad yr efengyl; yn gymaint felly, yn wir, fel nas 
gwyddom, ar hyn o bryd, am unrhyw dŵr nac ynys sengl o ddim 
pwysigrwydd, o fewn 2,000 o filldiroedd ì 'T'ahiti, mewn unrhyw gyfeir- 
- a'r nas cyflwynwyd iddynt y newyddion da am iachawdwriaeth 
w.” 
Yn fuan ar ol cychwyn y Genadaeth i Polynesia, denwyd sylw 
cyfarwyddwyr Cymdeithas Llundain at sefyllfa pethau yn Neheubarth 
Affrica. Yr oeddynt eisoes yn argyhoeddedig mai eu dyledswydd oedd 
ymgyrhaedd at sefydlu cenadaeth yno hefyd. _ Yr oedd yno faes pwysig 
a deniadol, a neb yn llafurio ynddo oddeithr dau neu drì o genadon 
perthynol i'r Morafiaid, neu, Frodyr Unedig Germany, fel yr arferir eu 
galw weithiau. Yn y flwyddyn 1790, anturiasai yr enwog George 
Bchmidt, aelod o'r un frawdoliaeth, yno, gyda'i einioes megys yn ei 


986 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 


law, a-bu yn offerynol i sefydlu gorsaf mewn un man.a addawai ddyfod. 
rhagddii bwysigrwydd mawr. Ond yn 1743, dirgymhellid ef i ddy. 
chwelyd yn oli Ewrop; a chan yr ofnai awdurdodau Holland i'w waith 
ef yn adlysgu yr Hottentotiaid o fewn eu trefedigaeth hwy brofi yn 
niweidiol iddi yn y pen draw, gwaharddwyd y cenadwr gweithgar ac 
eofn hwn i ddychwelyd yn ol i faes ei lafur yn Affrica.  Oeisiwyd ail 
ymgymeryd â'r genadaeth aml waith, eithr yn hollol ofer hyd y 
ffwyddyn 1799, pryd yr hwyliodd y Brodyr Marsveldt, Schwinn, a. 
Kuchnel, tua Phenryn Gobaith Da. Erbyn cyraedd o honynt i'r fan 
lle y buasai Schmidt yn llafurio hanner can' mlynedd yn ol, a chwilio. 
ychydig o amgylch, hwy gawsant eu synu a'u llôni drwy ganfod fod 
peth o'r hâd a hauasid gan eu rhagflaenydd eto yn aros yn y tir. Ryw 
saith mlynedd yn ddiweddarach, sef yn 1799, cyrhaeddai myntai o 
genadon perthynol i Gymdeithas Llundain i'r drefedigaeth, yr hon 
fyntai a flaenorid gan Dr. Vanderkemp, un o'r cenadon mwyaf llafurus 
a diofn y clybuwyd am dano mewn oesoedd diweddar. Yr oedd ef. 
gyda hyny yn ddyn o athrylith gref, o ddysgeidiaeth êang, ac o dduw 
ioldeb diffuant. Bu yn ymberffeithio at droi mewn cylchoedd pwysig. 
yn Mhrifysgolion Leyden ac Edinburgh. Bu yn dal swyddi uchel ŷn 
y fyddin, ac yr oedd tebygolrwydd y deuai yn y man i fod yn hynol 
ymysg ei llywyddion. Ond gan fod ei galon, rywfodd, wedi dyfod yn 
ddarostyngedig i ddylanwadau cariad y Groes, trôdd ei sylw i gyfeiriad 
hollol wahanol. O hyn allan, ewyllysiai ennill yr anrhydedd o fod yn 
“weinidog dai Iesu Grist,” ac ymenwogi drwy fyned i bregethu yr 
efengyl i rai o dylwythau anwar y diffeithwch. Gan ei fod yn enedigol 
o Holland, naturiol iawn oedd iddo feddwl am fyned i Cape Colony i 
ddechreu, yn gymaint a bod y drefedigaeth hono, ar y pryd, megys yr 
awgrymwyd yn barod, yn meddiant Holland. 

Yn fuan ar ol i'r cwmni gyraedd y Cape, ymwahanasant, yn ol eu 
bwriad, gan droi i wahanol gyfeiriadau. Penderfynodd Vanderkemp 
fyned rhagddo ar unwaith tua head guarters y gelyn, sef i Kaffirland, llê 
yr ydoedd yn sicr o gyfarfod âg anwariaeth o'r nodwedd ffyrnicaf. 
Rhyw “* Herculean task” ydoedd hon, megys y sylwa Robert Moffat, gan 
y byddai yn rhaid iddo weithio ei ffordd drwy ganol peryglon dihsísl; 
sef peryglon a godent, nid yn unig oddiwrth lewod a_gwylltfilod y 
diffeithwch, ond hefyd oddiwrth y Bushmen a'r Hottentotiaid, y rhai 
oeddynt greulonach a mwy ofnadwy fyth. Ar ol cyraedd i Kaffirland, 
yr oedd efi ddysgwyl cael ei hun yn nghanol poblogaeth ddirfawr 
o farbariaid, a'r rhai hyny yn ffurfio un o'r llwythau mwyaf rhyfelgât, 
galluog, ac annibynol, o fewn holl Affrica. Aeth allan i'r daith ryfedd, 
pa fodd bynag, heb ofni dim, gan gymeryd gydag ef y cenadwr? 
Edmonds, ynghyda nifer o bobl fel arweinyddion.  Cyrhaeddasant il8f 
eu harfaethiad yn ddïogel; ond nid hir yr arosodd Edmonds yn y 
wlad, am y teimlai duedd anorchfygoli fyned i'r India Ddwyreiniol ! 
lafurio ymhlith yr Hindŵaid. _ Felly fe adwyd y Doctor yno ei hunan 
yn un o'r sefyllíâoedd rhyfeddaf y bu dyn gwareiddiedig ynddi erioed. 
Ar ol bod yno am ychydig gyda blwyddyn o amser, gorfodwyd yntâU 
gan amgylchiadau i ddychwelyd yn nghyfeiriad y Cape, a phenderfyn 
odd aros, am gryn enyd o leiaf, i lafurio ymhlith yr Hottentotiaid. ET 
fod hanes Vanderkemp yn rhamantus tu hwnt i bob peth drwyddo 0ll. 


CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 887 


eto rhaid i ni osgoi y brofedigaeth o'i dilyn ymhellach; yn unig ni a 
grybwyllwn iddo gael y fraint o gyflawni y fath wasanaeth i'r achos 
cenadol yn Neheubarth Affrica, fel pioneer, fel nad yw yn bosibl y 
derfydd byth ei goffadwriaeth o blith dynion. 

Dechreuodd Cymdeithas Genadol Llundain ar ei gweithrediadau yn 
yr India Ddwyreiniol o fewn yr un flwyddyn ag y bu iddi ddechreu ei 
chenadaeth yn Affrica, drwy anfon Mr. Forsyth i sefydliad a berthynai 
i'r Dutch y pryd hwnw, sef i Chinsurah, a saif o fewn talaeth Bengal, 
oddeutu deng milldir ar hugain oddiar dref Calcutta. O fewn y ganrif 
bresennol y bu iddi sefydlu ei chenadaethau bendithfawr yn China, a'r 
India Orllewinol, ynghyda Madagascar. Dechreuodd y bythglodfawr 
Dr. Morrison ar ei lafur yn China yn y flwyddyn 1807; aeth Dr. 
Milne yno i'w gynnorthwyo rywbryd yn 1813; ac yn ystod y flwyddyn 
ddilynol y gwelwyd cyhoeddi y Testament Newydd am y waith gyntaf yn 
iaith y Chinêaid, ac y gwelwyd bedyddio y dysgybl cyntaf a ennillasid 
ìi ffydd Orist. Gan fod ymherodraeth fawr China eto yn glôedig yn 
erbyn yr efengyl, rhaid oedd i'r cenadon gyfyngu eu gweithrediadau yn 
benaf i Malacca, Penang, a Singapore. 

Dechreuwyd Cenadaeth yr Jndia Orllewinol yn Chwefror, 1808, gan y 
Parch. John Wray, yr hwn a lwyddodd yn fuan i gasglu eglwys ynghyd 
ar etifeddiaeth un Mr. Post, yn Demerara. _— Yn y blynyddoedd dilynol 
elai y gwaith da rhagddo yno, mewn gwahanol gyfeiriadau, gyda 
rhwyddineb mawr. Deng mlynedd yn ddiweddarach, penderfynodd y 
cyfarwyddwyr agor cenadaeth yn Madagascar. Am ddwy flynedd ar 
bymtheg buwyd yno yn gweithio yn ddiwyd cyn i nemawr o ffrwyth 
ddyfod i'r amlwg. Ymhlith y cyn-lafurwyr a fuont yno yn gosod i lawr 
seiliau llwyddiant dyíodol y Genadaeth, nis gallwn anghofio enwau 
Griffiths a Johns, y ddau Gymro twymngalon a gwrolfrydig, y rhai a 
weithiasant yno mor hir, a chydag egni mor ganmoladwy. Yn y 
flwyddyn 1835, dechreuwyd erlid yr ychydig Gristionogion oedd o fewn 
y wlad gyda dïaledd. Gwaherddid iddynt gadw y Sabbath, ymarfer â'r 
ordinhadau, na darllen yr Ysgrythyrau. Nid oedd gan y cenadon ddim 
i'w wneyd, bellach, ond dïanc am eu heinioes, Parhaodd tymmor yr 
erlidigaeth am oddeutu chwech ar hugain o flynyddoedd, ac ar adegau, 
byddai yn ymdôri allan gyda ffyrnigrwydd ofnadwy. Er merthyru 
llaweroedd, rhagddo yr elaì y gwaith da yn barhâus; yr oedd yma megys 
perth yn llosgi, eto heb ei difa. Prin y mae yn rhaid i ni ddyweyd 
mai ynys yw Madagascar yr ochr ddwyreiniol ìi Affrica. O ran arwyn- 
ebedd, y mae oddeutu cymaint ddwywaith â Phrydain Fawr ac Iwerddon 
ynghyd, ac felly rhaid mai un o'r ynysoedd mwyaf yn yr holl fyd ydyw. 
Gan ein bod yn awr wedi ei phuro trwy dân, onid ellir dysgwyl y bydd 
i'r efengyl gael yno arosiad hir, a theyrnasiad cyffredinol, megys gyda 
ninnau ? 

Cydnabyddir yn gyffredin fod Cymdeithas Genadol Llundain wedi 
bod yn hynod o ffodus yn ei Chenadon. Pan y cofiwn am enwau 
Vanderkemp, Morrison, Milne, Williams, Moffat, Brownlee, Campbell, 
Philip, Smith, Ellis, Livingstone, ynghyda llaweroedd heblaw hwynt- 
hwy, cawn achos i ystyried pa mor fawr yr anrhydedd a roddwyd ar y 
Sefydliad gan Ragluniaeth y nef, yn nghyfodiad y fath lu o ddynion 
&dderchog, i ddwyn ymlaen waith ei chenadaethau pwysig yn yr ynys- 


988 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 


oedd a'r gwledydd mawrion a enwyd genym yn barod. Heblaw bod yn 
hynod am aiddgarwch a gwroldeb, yr oedd y gwŷr uchod hefyd yn 
perchenogi athrylith o'r radd uchaf. Pwy erioed gyflawnodd fwy o 
orchest fel cyfieithydd na Dr. Morrison o China? Pwy wnaeth fwy o 
aborthau, neu a weithiodd ymlaen drwy ganol mwy o anhawsderau na 
Vanderkemp? Pa deithiwr ymchwiliadol a ellir ei gymharu i Living- 
stone? Pwy all gyfeirio at “anturiaethau Cenadol,” a ddeuant i fyny o 
ran amrywiaeth ac ysplenydd-der, âg eiddo John Williams o Ynysoedd 
Môr y Dê? A fu yn rhyw gyfnod weithiwr mwy dyfalbarhaol, neu 
awdwr mwy poblogaidd, na Robert Moffat, apostol mawr yr achos cen- 
adol yn Neheubarth Affrica? Ymhlith enwau merthyron rhyddid, a 
oes enw a ddisgyna yn bereiddiach ar y glust nag eiddo John Smith o 
Demerara: A chan gofio, fe dywyna llewyrch merthyrdod ar enw un 
arall o'r rhai y crybwyllwyd am danynt uchod, sef y pur a'r seraphaidd 
John Williams, am ddiwedd alaethus yr hwn ar erch-draethell Erro- 
manga, nis gallwn byth feddwl, ond gyda chalon fydd yn ymlenwi o alar. 
Yr oedd galluoedd yr olaf a enwasom mor êang ac amrywiaethol, a'i 
lafur mor ryfeddol o lwyddiannus, fel yr oedd ei ymddangosiad yn 
ddigon i grêu cyfnod newydd yn hanes cenadaethau Cristionogol o fewn 
y ganrif bresennol. Nid ydym yn meddwl dim diystyrwch tuag 
gymdeithasau eraill wrth ddyweyd ddarfod i Robert Moffat ac yntau 
gyda'u gilydd, trwy gyfrwng eu hysgrifeniadau a'u hareithiau, wneuthur 
mwy tuag at ennyn zêl pobl Prydain, o bob dosbarth a gradd, yn ffafr 
cenadaethau Oristionogol, nag a wnaed gan neb rhyw ddau eraill y 
gallwn feddwl am danynt. Nid fel dynion plaid yr ydym yn eu golygu 
yn awr, ond fel rhai yn perthyn i Gristionogaeth—fel addurniadau y 
gall yr eglwys fawr gyffredinol drwy y byd deimlo yn ddiolchgar am 
danynt, ac yn falch o'u gwasanaeth. _ Neillduwyd y ddau i'w swydd fel 
cenadon yn nghapel Surrey, Llundain, yr un noswaith, sef Medi 30ain, 
1816. Yr oedd yno naw i gael eu hordeinioo gwbl. Williams a Moffat 
oeddynt y brodyr ieuengaf o ran dyddiau yn eu plith. Yn ei ragymad- 
' rodd i'w “ Missionary Labours and Scenes,” a ysgrifenid yn y flwyddyn 
18412, cyfeiria Moffat at rai o'r amgylchiadau rhag-grybwylledig yn y 
geiriau toddedig a ganlyn:—*“'O'r rhai a ddechreuent ar eu gyrfa o lafur 
cenadol yr un pryd â'r ysgrifenydd, y mae y nifer amlaf wedi suddo i'r 
bedd; ac nid ychydig o'r rhaì a ddilynent ymhell wedi hyny, a gasglwyd 
hefyd at eu tadau.” Adgofir ef yn neillduol am un, ag oedd anrhydeddus 
ac anwyl iawn, marwolaeth alaethus yr hwn, o bawb eraill, oedd wedi 
effeithio fwyaf arno... “Derbyniwyd John Williams a minnau gan y 
cyfarwyddwyr ar yr un pryd, a chaem ein neillduo i waith Duw yn 
nghapel Surrey, ar yr un achlysur. Yr oedd meusydd ein llafur yn 
hynod dreulfawr, o nodwedd hollol wahanol i'w gilydd. Wedi llawer0: 
brofedigaethau a pheryglon, caniatâwyd i'r naill a'r llall o honom: 
ddychwelyd i'n genedigol wlad, a chyhoeddi adroddiadau am ein llafar. 
Rhêd ein hanes yn gyfochrog hyd yn hyn, ond yma cymer ymwahaniad 
le. Y mae “Merthyr Erromanga' wedi gorphen ei yrfa, ac y mae yn 
gorphwys oddiwrth ei lafur; tra y mae ei gyfaill boreuol eto yn aros yn 
nghanol yr ymdrech.” Ac yna ychwanega ychydig eiriau, y rhai ydynt 
rywfodd yn rhy darawiadol i'w gadael allan genym:—''Teimla yr 
ysgrifenydd yn awr fod ei waith yn Lloegr ar ben, a bod ysbryd y dyeithr 


UYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 989 


a'r pererin yn dyfod yn gryf iawn drosto. Hiraetha unwaith yn rhagor 
am anturio y cefnfor llydan, a phryderus ddysgwylia am yr awr, pryd y 
bydd iddo eto gyraedd glênydd ei wlad fabwysiedig, ac y câ eilwaith 
ymddangos ymysg plant y diffaethwch.” _Da genym allu dyweyd fod 
ein gwron anrhydeddus eto yn fyw, ac yn dilyn ymlaen yr un fath, wedi 
bod o hôno am ddeuddeg mlynedd a deugain, bellach, yn llafurio i 
ddênu “'plant y diffaethwch” at Waredwr. 

Gan i Gymdeithas Genadol Llundain gael ei sefydlu yn 1795, yr oedd 
blwyddyn ei Jubili hì yn dechreu yn 1844, a mawr oedd y sylw a wneid 
ohyny g&n gefnogwyr y sefydliad ymhob cŵr o'r deyrnas. Hynodid 1844 
hefyd gan amgylchiad dyddorol iawn arall ynglŷn â'r Gymdeithas, sef 
ymadawiad y llong genadol newydd, “John Wiliams,” am Ynysoedd 
Môr y Dê, gyda chwech o genadon ar ei bwrdd. Yr oedd ei hŷd yn 108 
o droedfeddi, a'i thunnelliaeth yn 296 o dunnelli. Prynasid y “ Duff” 
gan arian a gymerid o drysorfa y gymdeithas, a'r “ Camden,” wedi hyny, 
drwy ymdrech neillduol ar ran yr aelodau yn gyffredinol; ond prynasid 
hon drwy ymdrechion y dosbarth ieuengaf o'i chefnogwyr hi. Cyr- 
haeddai ceiniogau y plant ìi 6000p.; a chan nad oedd y llong ei hun yn 
costio ond tua 5000p., fe welir fod gweddill da mewn llaw at ei ffitio allan 
i'r fordaith. Erbyn rhyw foreu têg, dymunol, yn mis Mehefin, yr oedd 

bpeth yn barod, ac wele y cenadon, hwythau, gyda'u gwragedd, a'r 

yn oedd ganddynt, ar fwrdd yr agerlong oedd i'w cludo o Lundain i'r 
“John Williams,” ag oedd ar y pryd yn gorwedd i ddysgwyl wrthynt yn 
Greenhithe. Traddodwyd iddynt, yn nghlywedigaeth llaweroedd, 
anerchiad ymadawol rymus gan y Parch. Thomas Binney, yna, wedi 
gweddïo o'r Parch. John Arundel, ffarweliwyd heb obaith cael cyfarfod 
byth fel hyny mwy ar y ddaear. 

Yr oedd ystyriaeth o'r llwyddiant nodedig a fuasai ar weithrediadau 
y gymdeithas yn y nifer amlaf o'r meusydd cenadol, yn tueddu at beri 
i'w chefnogwyr mwyaf aiddgar edrych ymlaen at ddynesiad y flwyddyn 
hon gyda hyfrydwch mawr. Bwriedid cynnal “ Cyfarfodydd Jubili” 
ymhob rhyw le pwysig drwy y deyrnas, a dysgwylid pethau mawr oddi- 
wrthynt. Nid oes le i ammheu na bu y cyfarfodydd hyn o ddirfawr lês 
ymhob ystyr, er, fe allai, nad oedd swm y cyfraniadau neillduol ddim yn 
ogymaint ymhob man, fe allai, ag y buasid yn dymuno. Cymerodd 
Llundain y blaen yn yr ymdrech, ac ebrwydd y canfyddid ei bod wedi 
rhoddi esiampl ardderchog i'r holl ymherodraeth. Cafwyd yno gyfres 
o gyfarfodydd hyfryd a dylanwadol odiaeth tua diwedd Medi. Sabbath, 
yr 22ain o'r mis hwnw, traddodid pregethau cyfaddas i'r achlysur yn 
holl gapelau yr enwad Cynnulleidfâol drwy y ddinas fawr, canys dyna 
pryd yr ystyrid fod y ddegfed flwyddyn a deugain yn dechreu. Y nos 
ganlynol, yr oedd capel êang y Poultry wedi ei orlenwi hyd y drysau, 
yn benaf, gan bobl ieuainc, er gwrandaw ar y Parch. James Parsons o 
York yn traddodi ei genadwri iddynt. Ei destun ydoedd y geiriau acw 
yn Malachi i. 6, “ Mab a anrhydedda ei dad—ac os ydwyf fi dad, pa le 
y mae fy anrhydedd?” Dadleuai hawliau Duw fel Tad ar ufudd-dod a 
gwasanaeth ei grêaduriaid i ddechreu ; ac yna dangosai y manteision a 
ddeilliai i bobl ieuainc o gydsynio yn llawn ac ar unwaith â'r hawliau 
hyny, gan gyfeirio mewn modd hyfedr at yr urddas, y defnyddioldeb, 
ynghyda'r dedwyddwch a sicrhêid iddynt drwy hyny. _ Yr oedd y bregeth 


9290 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 


yn deilwng o'r pregethwr, ac o'r achlysur; ac fel y gallesid dysgwyl, yr 
ydoedd yn llawn o'r fath appeliadau nerthol a chynhyrfus ag a roddent 

i weinidogaeth y Parch. James Parsons ryw arbenigrwydd a fydd yn 
rhwym o aros byth yn nzhof ei wrandâwyr. Bore dydd Mawrth dra 
chefn, yr oedd y Parch. W. Jay i bregethu yn Nghapel Surrey. _ Ymhell 
cyn i amser y gwasanaeth ddechreu, yr oedd y lle wedi myned yn rhy 
lawn, a meddylir i rai miloedd orfod troi adref yn siomedig, am nad 
allent fyned i mewn. Yr oedd golwg batriarchaidd yn awr ar Mr. Jay, 
gan ei fod yn bymtheg a thriugain oed. Oddiar y gair “' Ebenezer,” 
eeth rhagddo i draddodi pregeth a_ ystyrid yn un o'r rhai mwyaf hapus 

e tharawiadol a glybuwyd ganddo un amser. Bu agos i ddwy awr yn 

ei thraddodi, a gwrandewid arno .o'r dechreu i'r diwedd gydag astud- 
rwydd a theimlad anarferol. Yn yr hwyr, pregethai Dr. Raffles, o 
Liverpool, yn nghapel Craven, i dorf anferth, oddiwrth y geiriau, “ Dywed 
wrth feibion Israel am gerdded rhagddynt.” Drannoeth yr oedd cyfar. 
fod cyhoeddus i gael ei gynnal yn Exeter Hall, a Syr Culling Eardley 
Smith, Barwnig, i fod yn gadeirydd. Yr oedd y cynnulliad yn un 
dylanwadol a gwir fawreddog. Oynnrychiolid y prif bleidiau crefyddol 

ar yr esgynlawr gan ddynion o'r enwogrwydd mwyaf. Yr areithwyr 
oeddynt, y Parchn. E. Bickersteth, Dr. Bunting, Dr. Leifchild, J. 
Hamilton, J. A. James, Joseph Angus, W. L. Alexander, Dr. Dixon, 
Dr. Harris, ac A. Tidman. _ Talu diolch oedd gwaith y ddau olaf, felly 

er y boneddigion eraill y disgynai pwys y gwaith ar yr achlysur nodedig 
dan sylw. Gan fod yr areithiau yn dygwydd bod ar y bwrdd o'n blaen, 
yn gyflawn fel y cawsant eu traddodi, yr ydym yn rhydd i hôni na 
chynhyrfwyd muriau Exeter Hall erioed gan adseiniau hyawdledd mw 
goruchel na'r tro hwn. Nid oedd dim a allasai dueddu i beri attalial 

ar y boddhâd cyffredinol a deimlid ynglŷn â holl weithrediadau y dydd, 
ond yr ystyriaeth fod yr erlid a'r merthyru eto heb ddarfod yn Mada- 
gascar, a bod Ffrainc mewn modd gwaradwyddus ddigon wedi trawsfedd- 
iannu Ynys Tahiti, trwy yr hyn y dygid dylanwad Pabyddol i mewn, ac 

y bygythid difwyno rhagolygon dedwydd Protestaniaeth a chrefydd ddi- 
halogedig yn ylle. Rhoddid y penderfyniad a ddygai gyfeiriad at y 
materion hyn yn nwylaw y Parch. Dr. Leifchild, ac nid posibl oedd i 
well trefniad gymeryd lle. Siaradodd gyda nerth a deheurwydd anar- 
ferol. Dywedai nad oedd achos Tahiti, na sefyllfa ddifrifol pethau yn_— 
'Madagascar ddim mewn un modd yn ei ddychrynu ef: credai y goruwch— 
reolid y cyfan er ateb dybenion gogoneddus yn y pen draw. “ I am notems 
the man to despond,” eb efe, “I have too firm a faith in the accom— 
plishment of the prophesies respecting the final and universal conguestgm 
of Christianity, to despond.” Ar ei ol ef, cododd y Parch. James 
Hamilton (wedi hyny Dr. Hamilton), o Lundain, a chafwyd ganddcz» 
araeth oedd yn llawn o bertrwydd a thlysineb. Yr oedd yn hyfrycHR 
ganddo gofio fod Dr. Waugh, yr hwn oedd Henaduriaethwr fel yntau, 
i'w restru fel un o sylfaenwyr y gymdeithas. _ Ac nid efe yn unig chwaitla., 
oblegid yr oedd eraill, gyfoeswyr a brodyr iddo, yn haeddiannol o'r ux2 
anrhydedd. Fel cynnrychiolydd y corff hwnw o Gristionogion, hyfryd 
'oedd ganddo gael y fath gyfleii gyflwyno y mynegiadau hyny o barch 8 
“Berchogrwydd cryf a deimlent tuag at, ynghyda'r dymuniadau da 0 
-blaid cymdeithas, y gallai efe gyda phrïodoldeb ei galw a'i hystyried fel 


OYMDEITHAS GRNADOÔL LLUNDAIN. 991 


“ein mam ni oll.” Wedi hyn, gafaelid yn y dorf gan law alluog y 
Parch. J. A. James o Birmingham. Dadleu hawliau trysorfa y.Jubili 
oedd y gwaith mawr a ymddiriedid iddo ef, ac nid oedd yn Ewrop neb 
a'ellasai eì wneyd yn well. Dywedai rywbryd yn ystod ei araeth fod 
udgorn y Jubili yr oeddid yn awr yn ei seinio, nid yn unig yn galw 
arnynt i fyned i'w coffrau, ond hefyd i'w dirgel-ystafelloedd, i dywallt 
eu calonau ger bron Duw. Y fath ffydd oedd ganddo yn nerth 
gweddi, fel nad ammheuai, os codai pobl Dduw i fyny yn mhrïodol 
agweddiad a gallu gweddi grediniol, y byddai iddynt eto adennill Tahiti, 
&c y caent Madagascar yn ol drachefn i'w meddiant. Yr oedd rhywbeth 
fel yn brophwydoliaethol yn yr ymadroddion hyn, ond i ni edrych arnynt 
yn ngoleuni dygwyddiadau diweddar yn y manau hyny. 

-O ran nerth arianol, hyny ydyw, o ran maint ei chyllid blynyddol, 
saif Cymdeithas Genadol Llundain ymhlith ei chwïorydd Gymdeith- 
asau, y drydedd yn y Deyrnas. Er ys llawer o flynyddoedd, bellach, 
ceidw Cymdeithas yr Eglwys Sefydledig, a'r un Wesleyaidd, ar y blaen 
iddi ; er y bydd hithau, weithiau, megys yn ymbrysuro rhagddi, ac fel 
am fŷnu bod yn gyfochrog â hwynt. Y mae meddwl am yr helaethiad 
rhyfeddol sydd wedi bod yn swm cyllidau y Gymdeithas hon, yn gystal 
âg eraill, o fewn y ganrif bresennol, i'n teimladau ni yn rhywbeth 
hoddhâus dros ben. Wedi i dderbyniadau Cymdeithas y Bedyddwyr, 
un flwyddyn, gyfodi i'r swm o l,500p, dywedai Andrew Fuller nad 
ammheuai ef na chyfodai, rywbryd, i 5,000p. A phan y cyfododd 
cyllid. Oymdeithas Genadol Llundain i fod tua 5,000 neu 6,000p., 
meddyliai Dr. Bogue y gallai amser ddyfod pan y cyrhaeddai i 20,000p. 
yn y ílwyddyn. Dengys Adroddiadau y Cymdeithasau hyn yn awr, 
fd yr Arglwydd wedi gwneuthur yn dra rhagorol, y tu hwnt i.ddim a& 
feddyliodd y tadau parchedig a enwyd genym. Yr oedd derbyniadau 
gymdeithas Llundain, yn ystod rhai o'r blynyddoedd a flaenorent 
flwyddyn y Jubili, yn 80,000p. a throsodd. Fel pob sefydliad tebyg, 
&mrywia cyllid y Gymdeithas gryn lawer y naill flwyddyn ragor y llall, 
Ymddengys mai blwyddyn lled dda, mewn ystyr arianol, oedd yr un y 
Geir sôn am dani yn yr Adroddiad diweddaf, oblegid yr oedd y casgl- 
ìadau yn Mhrydain yn fwy o 6,609p. nag oeddynt y flwyddyn cyn hyny. 
Wrth daflu golwg dros y BAtANoE. SHEET am y flwyddyn, canfyddir iod 
cyfanswm y derbyniadau fel y canlyn :— 


P. s. co 

I. Cyfraniadau at Achosion Cyfredinol ... ee. B82,50012 O 

II. Cyfraniadau at Achosion Neillduol ... ». 15049 5 4 
III. Cynnyrch eiddo a werthwyd yn China a 

Singapore .,. ee. eo. e* cs. 9507 8 8 

IV. Arian Yswiriant yr hen Long Genadol es 7480 8 6 

V. Wedi eu tŷnu o Reserves y Gymdeithas ss» 9,400 l4 10 

Pl111,306 19 4 


Am y TREULIADAU, nid yw o un dyben i ni fanylu yn eu cylch. Wedi 
talu pob gofynion oedd yn erbyn y Gymdeithas, nid oedd mewn llaw 
ondyn unig 1,062 8s. 4c. Fe ddealla y darllenydd hyn, sef, er fod 


992 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 


holl dderbyniadau y Gymdeithas gyda'u gilydd yn cyraedd i 111,806p. 
a throsodd, nad oedd y cyllid gwirioneddol yn cyraedd i gymaint â 
hyny. Eto erbyn dodi swm y Cyfraniadau at Achosion Cyffredinol at 
eiddo y Cyfraniadau ar gyfer Achosion Neillduol, ynghyd, er cael allan 
y gwir gyllid, canfyddir fod yn aros y cyfanswm hardd o 97,618&p. 17s. 4c, 
Holl swm Derbyniadau y Gymdeithas o'r dechre hyd ddiwedd y 
flwyddyn 1860, ydoedd fel y canlyn :— 


P. s. Db. 

Cyfraniadau, Cymunroddion, &c., o'r flwyddyn 1795 
hyd 1830  / r ” se_Ŵ__ O50,l21 O O 
Eto o'r flwyddyn 1891 hyd 1866 dT ee. 2;005,0738 0 0 


Gu —— 


P$,25,193 0 0 
Z—_— 





Oddiwrth y cyfrif uchod, fe welir fod swm y cyfraniadau yn ystod y 
pymtheg mlynedd ar hugain olaf o'r cyfnod yr awgrymir ato, wedi bod 
gryn bedair o weithiau yn fwy na'r hyn a fuasent yn ystod y pymtheg 
mlynedd ar hugain cyn hyny. _ Ac os chwanegir at y cyfanswm mawr- 
eddog uchod y symau a gasglwyd at y Gymdeithas o 1866 hyd yn awr, 
yna daw i'r amlwg y ffaith ddyddorol, fod Cymdeithas Genadol Llun- 
dain wedi llwyddo i gyfodi yn bur agos i DAIR MILIWwN A HANNER 0 
Bunnau, o adeg ei sefydliad hyd yn bresennol, er lledaenu egwyddorion 
bendigaid Oristionogaeth ar y ddaear. 

Ni chaniatâ gofod i ni ymhelaethu fel y dymunasem ar hanes yr achos 
cenadol yn y gwahanol Sefydliadau neu Orsafoedd, a berthynant ar hyn 
o bryd i Gymdeithas Llundain, yn y parthau hyny o'r byd lle y deuir 0 
hyd iddynt. Ond byddai yn drosedd anfaddeuol ynom, braidd, pê 
gwnaem ddybenu heb ddwyn ymlaen ychydig ffeithiau er dangos an- 
sawdd gyffredinol pethau ymhob un o'r manau y mae ganddi hi Genad 
aethau ynddynt. 

Yn Ynysoedd y Môr Tawelog, dygir ymlaen weithrediadau y genad- 
aeth, ar yr adeg bresennol, yn y Groups hyny sydd yn myned dan yr enwau 
Society, Herveys, Samoa, a'r Loyalty Islands... Y mae yn y cwbl o'r Ynys 
oedd hyn tua DENG MIL o gymunwyr, ac yn lled agos ìi HANNER OAN MIL 0 
boblgyda hyny yn ymwneyd yn gyhoeddus â moddion gras. Heblaw saith 
ar hugain o genadon Seisonig, y mae yno hefyd oddeutu un ar hugain 
o weinidogion brodorol ordeiniedig, a chant a phedwar ugein a thri 
bregethwyr cynnorthwyol. Gyda'u gilydd y maent yn gwneyd gwaith 
mawr er efengyleiddio preswylwyr Polynesia. Dygir tystiolaeth ddi 
amwys i hynyma gan fôrdeithwyr lawer, y rhai y gellir ymddibynu yn 
llawn ar yr hyn a ddywedont. Fel enghraifft o'r hyn sydd yn cymeryd 
lle yn bur gyfiredinol yno, dodwn yma y dystiolaeth ganlynol o eiddo 
ysgrifenydd doniol yn “ Blackwood's Magazine,” ychydig amser yn ol, 
mewn cyfeiriad at agwedd pethau yn Samoa:—*“Dywedasom,” ebe ef, 
“mai gan Gymdeithas Genadol Llundain y mae gofal ysbrydol Ynys 
oedd Samoa. Sefydlwyd y cenadon cyntaf yno oddeutu deng mlynedd 
ar hugain yn ol, eithr mynych y buasai iddynt ymweled â'r group hyny 
yn flaenorol i'r dyddiad a nodwyd. Nid yw yn angenrheidiol ymhel 


CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 993 


aethu ynghylch y zêl a'r ymroddiad gyda pha un y llafuriodd y dynion 
ardderchog hyn; a chyda golwg ar y llwyddiant a ddilynodd eu llafur, 
digon yw dyweyd fod pob rhyw arferion paganaidd ac anwar wedi eu 
diddymu, Cristionogaeth wedi ei chadarn sefydlu, bywyd a meddiannau 
mor ddïogel âg yn Lloegr,—ie, yn fwy felly, yn gymaint â bod lladrad yno 
bron yn anadnabyddus,—y mae moesau y bobl wedi gwella yn ddirfawr, 
ffŷna cyfundrefn gyffredinol o addysg, ac y mae y Bibl wedi ei gyfieithu 
yn rhagorol, ac yn nwylaw pawb o'r trigolion.” A yr ysgrifenydd 
rhagddo wedi hyn i son am ragoroldeb a gwasanaethgarwch y dysg- 
awdwyr brodorol, y rhai a arddangosant y medr mwyaf yn y cyflawniad 
o'u gwaith. Ynglŷn â Chenadaeth Môr y Dê, nid oes dim yn fwy hyfryd 
i feddwl am dano na'r dylanwad êang a weithredir er daioni gan niferi 
o'r dychweledigion yno eu hunain. 

Yn Neheudir Affrica, y mae gan y Gymdeithas orsafoedd yn Cape 
Colony, Kaffirland, a Bechuanaland. _ Yn Cape Colony y mae nifer y 
gorsatoedd yn ugain. 'Trefedigaeth odidog yw y Cape, ac y mae yn 
meddiant Lloegr yn eithaf dïogel er rhywbryd yn nechre y ganrif 
bresennol. Mesura chwe' chant o filldiroedd un ffordd, ac oddeutu 
pedwar cant a hanner ffordd arall... Diddymwyd caethwasiaeth yno yn 
y flwyddyn 1894. Nifer y boblogaeth yw 2?0,000, ac y mae mwy na'u 
hanner yn dduon eu lliw. Yn ol y cofrestriad crefyddol a wnaed 
ddiweddaf, yr oedd o ymlynwyr, gan y Dutch Reformed Church, 60,000; 
Eglwys Loegr, 12,000; y Wesleyaid, 10,000; y Morafiaid, 11,000; a 
Chymdeithas Genadol Llundain, oddeutu 10,000. Llafuria y ddwy blaid 
flaenaf- ymysg yr Ewropêaid yn benaf; a'r lleill yn benaf ymhlith y 
tylwythau brodorol. Yn Kaffirland, nifer y gorsafoedd yw pump; ac yn 
y lle araìl, chwech. _ Holl nifer y Cenadon yn y cwbl o'r gorsafoedd, yw 
95; cymunwyr, 5,507; ac y mae o ymlynwyr brodorol yn agos i 20,000. 
Pump yn unig o bregethwyr brodorol a geir o fysg yr holl ddychweledig- 
ion hyn, a dim ond un gweinidog. Y mae adroddiadau y cenadon a 
lafnriant yn y gwahanol feusydd uchod, ar y cyfan, yn dra chalonogol. 
Hyfryd genym weled mor ddyddorol yr ysgrifenai Moffat at y Cyfar- 
wyddwyr y tro diweddaf, mewn cyfeiriad at gynnydd y gwaith da oddeu- 
tu y Kuruman. Ymddengys ei fod yn cael torfêydd i'w wrandaw, ac 
wrth ganfod eu hastudrwydd yn gyffredinol, bydd yn rhyfeddu yn 
fynych am na chlywai fwy yn gofyn beth i wneyd am fod yn gadwedig. 
Mewn un rhan o'r Adroddiad, dywed yr hen batriarch, “ Mor hynod 
foddhâus ydyw gweled y niferi o bobl mewn oed, y rhai a ddymunant 
gael dysgu darllen. Cynnydda y gofynion am lyfrau sillebu oddi- 
wrth ddyeithriaid, wrth y rhai y golygaf, rhyw anifeiliaid garw, 
anniwylliedig, a dilodrau, a ddeuant o ben-trefydd ac ardaloedd pell- 
enig. Mynych y gofynir pa bryd y daw yr ad-argraffiad o'r Testament 
Newydd allan. Yr wyf yn sicr y gwnaech wênu pe gwelech, fel y 
gwelais i yn aml, ddyn neu ddynion, y rhai unwaith a fuasent gyflawn 
bortreiadau o baganiaeth, yn rhodio o amgylch gyda chlwb, neu waew- 
ffon, gan ddeisyf yn ostyngedig am lyfr sillebu.” 

Yn CHINA, y mae gweithrediadau y Gymdeithas er ys talm wedi dyfod 
i dŷnu gylw arbenig. Yn 1812 y caed y cyttundeb gwerthfawr drwy ba 
un yr agorwyd pump o borthladdoedd perthynol i'r ymherodraeth, nîd 
yn unig i anturiaethau masnachol, ond hefyd i egnïadau Oenadol.. Y 


994 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 


flwyddyn ddilynol, sefydlodd Cymdeithas Genadol Llundain orsafoedd 
yn Hong-kong, Amoy, a Shanghaí. Wedi cyttundeb Arglwydd Elgin yn 
1858, ail-agorwyd y Genadaeth yn Oanton, a sefydlwyd cenadaethau 
newyddion yn Peking, Tien-tsin, a Hankow. Wrth hyn yr oeddid yn 
gweithio ymlaen i uchel-leoedd paganiaeth, ac yn dyfod i fyny hyd at 
rai o brif amddiffynfêydd y gelyn... Dyna Peking yn cynnwys o drigol. 
ion tuag 800,000; Tien-tsin, 200,000; Shanghai, 800,000; Amoy, 
oddeutu yr un faint; Hong-kong, tua 116,000; Canton, uwchlaw 500,000; 
tra yn y cychod ar y Pearl River gerllaw iddi, y ceir oddeutu 80,000 yn 
rhagor o fôdau dynol yn trigiannu; ac am Hankow, drachefn, yr hon y 
mae ei safle ar ìênydd yr afon Yangtse, tua saith cant o filldiroedd oddi- 
wrth eì genau, y mae yn cynnwys, meddir, oddeutu 800,000 o drigolion; 
achan y saif hi yn nghanol Ymherodraeth sydd â'i phreswylwyr fel 
locustiaid o ran rhifedi, prïodol y gellir ei hystyried fel yr orsaf gen- 
adol ardderchooaf yn yr holl fyd. Holl nifer y llafurwyr yn y gwahanol 
orsafoedd hyn sydd fel y canlyn :—Cenadon Seisonig, 20; gweinidogion 
brodorol, 4; pregethwyr, 39. Y mae ganddynt dan eu gofal tua 1,200 
o aelodau, ac yn agos gymaint â hyny hefyd o wrandawyr rheolaidd, 
Cynnyddu yn raddol a wna dylanwad egwyddorion teyrnas yr eíengyl 
yno yn barhaus, er gwaethaf pob gwrthwynebiadau. Y mae yr adroddiad 
a rydd y Parch. G. John, yr hwn, fel y deallwn, sydd Gymro twymp- 
galon, am sefyllfa pethau yn Hankow, yn ddyddanus odiaeth. Yn 1801 
y sefydlwyd y genadaeth yno i ddechre. _ Oraffer ar y ffeithiau, megys 
eu traethir gan Mr. John:—“Yn 1862, bedyddiwyd deg o bobl mewn 
oed; yn 1863, deuddeg; yn 1804, tri ar ddeg; yn 1805, un ar ddeg; ya 
1800, dau ar hugain; ond yn y flwyddyn hon ychwanegwyd UN AB DDEG 
A DEUGAIN at ein nifer.” Orybwylla ymhellach, “Ond nid gyda golwg 
ar y nifer yn unig yr ydym yn llawenychu. Llawenychir ni yn bensi 
gan yr un ar ddeg a deugain dychweledigion hyn ar gyfrif eu nodwedd 
cyffredinol, eu gwahanol sefyllfâoedd mewn bywyd, a'r amgylchiadss 
ymha rai, a'r moddion trwy ba rai, y dygwyd hwy i gorlan Orist. Ys 
yr ystyron hyn y maent i ni yn ffynnonell o ddyddanwch a chalondid 
annhraethol.” Gallesid dyfynu rhagor allan o adroddiadan eraill o 
eiddo y cenadon, er dangos fel y mae yr efengyl yn cael eì phroî yn elis 
Duw er iachawdwriaeth i eneidiau yn Ohina, fel ymhob lle arall, a hynj 
yn fynych dan amgylchiadau a gyffrôant syndod, ac a alwant am êia 
diolchgarwch mwyaf arbenig. _ Pwy na ddymunai rwydd hynt i lafar y 
cenadon o bob plaid yn ymherodraeth êang China,—ymbherodraeth 8 
gynnwysa ddeunaw o daleithiau, a phob un o'r rhai byny yn ogyma 
â Phrydain Fawr—ac ymherodraeth hefyd a gynnwysai, yn ol rhif 
1844, uwchlaw PBDWAR OAN MILIWN O drígolion! Ô! mor fawr y «yr 
auaf, ac mor anaml y gweithwyr ar ei gyfer! 

Er mwyn bod yn drefnus, dichon y dylssem fod wedi dyfod at geu 
aethan India y Dwyrain yn gynt; ond ni wna ddim gwahaniaeth 9 
bwys, gan nad ydym yn syrthio i'r amryínsedd 'o fyned heibio iddynl 
yn gwbl ddystaw. Yn Ngogledd India y mae gan Gymdeithas Gensdd 
Llnndain chwech o brif orsafoedd, gyda dôunaw o genadon Beigonig; 
chwech o weinidogion brodorol, a phymtheg o bregethwyr, Xi 
gwaith hawdd yw denu dynion i arddel Orisb ŷn Iadia. Tua 900 yw 
nifer yr aelodau eglwysig yn yr holl orsafoedd hyn, a rhyw 1,420 yw 


CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 995 


nifer yr ymlynwyr brodorol, Yn perthyn i'r ysgolion eenadol fe geir 
2,461 o fechgyn, a dim ond 986 o enethod. Wrth droi ein golygon 
tua Deheubarth India, gwelwn fod yno DAIR AR DDEG O brif orsafoedd, 
29 o genadon Seisonig, naw o weinidogion wedi eu codi o blith y 
brodorion, ac un ar bymtheg a deugain o bregethwyr felly. Holl nifer 
yr aelodau eglwysig yma yw 857 ; ac am yr ymlynwyr brodorol, y maent 
oddeutu 8,190. Oeir yn y gorsafoedd hyn bedwar ar ddeg a deugain o 
ysgolion i fechgyn, gyda 2,719 o ysgolorion, a deunaw o raii enethod, 
gyda 1,179 o ysgolorion.. Yn y parth hwnw o India a elwir Travan- 
core, cawn fod gan y gymdeithas sairz o orsafoedd, gydag wyth o gen- 
adon Seisonig, un ar ddeg o genadon brodorol, a chant ag un ar 
bymtheg a phedwar ugain o bregethwyr cynnorthwyol. Y mae gwêdd 
lewyrchus ar yr achos cenadol yn y rhan yma o'r wlad—dim llai na 
2,238 o gymunwyr, a thros 82,000 o rai yn gwrando yn rheolaidd ar 
bregethiad yr efengyl. Oeir yno hefyd yn agos i ddau cant a hanner 
o ysgolion, gydag 8,340 o ysgolorion yn perthyn iddynt. Wrth 
weled fod cychwyniad mor dda wedi ei wneyd yn India, a chofio 
o honom fod cymdeithasau cryfion eraill yno yn gweithio eu ffordd gyda 
chyffelyb lwyddiant, nis gallwn fod yn ddiobaith ynghylch iachawdwr- 
iaeth y wlad ehangfawr hono,—gwlad ag y ceir ynddi gryn ddeg ar 
hugain o genedloedd, a thros DDAU CAN' MILIWN O drigolion, er yr 
ymddengys nad yw hi ond dydd y pethau bychain yno eto ar deyrnas 
yr efengyl... Dylem ychwanegu fod rhai o'r sefydliadau sydd gan Gym- 
deithas Genadol Llundain mewn rhai lleoedd yn India, er cyfranu 
addysg o radd uchel i frodorion, yn dra llewyrchus eu hamgylch- 
iadau. Y mae yr “Jnstitution” sydd yn nghymydogaeth Calcutta, 
er enghraifft, yn cynnwys yn agos i 600 o ysgolorion, gyda 67 o 
fyfyrwyr athrofaol heblaw hyny. Y mae amlhâd y fath sefydliadau 
yn rhwym o fyned dan wraidd ofergoelion ynfyd a chreulawn India, 
yn dipyn. 

Da genym droi ein golygon tua'r India Orllewinol yn awr, oblegid 
yno hefyd y mae llwyddiant arbenig wedi bod ar weithrediadau cenadon 
y Gymdeithas dan sylw. Yn British Guiana, trefedigaeth a. gynnwysa 
tua 165,000 o drigolion, y mae ganddi liaws o orsafoedd ffynadwy a 
echysurlawn y wêdd arnynt. BEglwysi Sefydledig Lloegr a'r Alban 
sydd gryfaf yno o bawb. Y mae ganddynt un ar bymtheg a deugain o 
cynnulleidfaoedd o fewn y drefedigaeth. Rhifa cynnulleidfaoedd y 

esleyaid yno tua 10,000 o bersonau, ac eiddo Cymdeithas Genadol 
Llundain, 16,000. Perthynai gynnulleifioedd ymneillduol eraill tua 
18,000 o bersonau, ac y mae y Pabyddion tua 10,000 o nifer. Yn y 
rhaniad arall o'r India Orllewinol, sef ynys Jamaica, lle y mae 441,204 
o drigolion, nid oes gan Gymdeithas Llundain ond wyth o weinidogion 
Seisonig, a deugain o rai brodorol, tra y cyfrifir fod yno o gwbl tua 
dau gant o weinidogion yn perthyn i wahanol bleidiau crefyddol. Tua 
2,000 yw nifer cymunwyr y gymdeithas dan sylw yn Jamaica. _ Âm rif 
y gwrandiwyr, nis gallwn fod yn sicr. Y 1867, holl nifer yr aelodau 
eglwysig perthynol iddi yn British Guiana a Jamaica ynghyd, ydoedd 
4,198, 


MApAGAS0AR yw y lle olaf ìi ddyfod dan ein sylw. Y mae yma gyf- 
newidiadau mawrion er gwell wedi cymeryd lle er y flwyddyn 1801, 
au 


996 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDÂÌN, 


pryd y bu farw yr hen frenhines waedlyd hono a ddangosai y fath elyn- 
iaeth anghymmodlawn tuag at y Cristionogion. Megys y cofia cyfeill- 
ion Cymdeithas Llundain, yr oedd yr erlidigaeth yno yn ffyrnig iawn 
yn y flwyddyn 1849. Rhoddwyd deunaw o bersonau i farwolaeth, 
gwnaed tua chant yn gaethion, gyda'u gwragedd a'u plant, a. dirwywyd 
oddeutu dwy fil yn rhagor. Yn y flwyddyn 1857 yr ydoedd yn waeth 
fyth, yn gymaint ag y llwythid y trueiniaid a osodid yn y ddalfa â 
chadwyni trymion iawn. Er y pryd y dybenodd tymmor yr erlidigaeth,. 
anfonodd y gymdeithas nifer mawr o genadon yno, ac y mae y Nefoedd 
wedi gweled yn dda goroni eu hymdrechion â llwyddiant rhyfeddol. 
Aml waith y dywedwyd fod gwaed y saint yn troi yn hâd i'r eglwys; ac 
ni chafwyd erioed eglurach prawf o'r ffaith nag a geir ynglŷn â hanes 
cenadaeth Madagascar. Ymddengys fel pe buasai cenedl wedi cael ei 
geni yno yr un dydd. Nifer y cenadon Seisonig yn bresennol ydyw 
tri ar ddeg, ond y mae y gweinidogion brodorol yn gantacun! Y mae 
yno hefyd uwchlaw 80 o eglwysi, 5,005 o aelodau, ac oddeutu 91,000 o 
wrandawyr rheolaidd. Am y rhai a ddeuant i wrando yn achlysurol, 
nid yw yn bosibl rhoddi un amcangyfrif o'u nifer. 

Ni pherthyna i'r gymdeithas, ar hyn o bryd, yr un orsaf genadol 
mor ffynadwy a llewyrchus â'r un sydd ganddi yn Antananarivo, prif- 
ddinas Madagascar.  Ymleda dylanwad yr efengyl oddiyno drwy y wìad 
oddiamgylch gyda chyflymdra rhyfeddol. Y mae gan y genadaeth yn 
y brifddinas ei hun yn awr gryn naw neu ddeg o gapelau. Oynnwysa 
amryw o honynt eisteddleoedd i fwy na mil o addolwyr, ac nid oes yr 
un o honynt a'r nas cymer i mewn tua phedwar cant yn rhwydd. Er 
y cwbl, y mae yno ofyn am ragor o leoedd yn barhaus. Yn y flwyddyn 
1862, cynnygiodd y Parch. Mr. Ellis, enw yr hwn, ynglŷn â chenadaeth 
Madagascar, a bery byth mewn bri, ar fod i gyfeillion y gymdeithas yn 
Mhrydain godi digon o arian i adeiladu yno bedwar o addoldai gorwych, 
ar gynllun eglwysydd.  Meddylid i'r adeiladau hyn hefyd gael eu codi, 
os byddai modd, yn y lleoedd a hynodasid fwyaf gan ddyoddefiadau 
y merthyron. Ystyrid y buasai 10,000p. yn ddigonol; ond y fath oedd 
y brwdfrydedd a deimlid yn Lloegr o blaid y “ Memorial Churches,” fel y 
casglwyd yn bur fuan uwchlaw 13,000p. — Anfonwyd adeiladwyr medrus 
drosodd i drefnu ac arolygu; llwyddwyd i gael addewid yn bur rwydd 
gan y diweddar frenin am y sites y meddyliasid amdanynt, a dechreu 
wyd adeiladu o ddifrif; ond gan nad ydyw gwareiddiad yno eto ond 
megys yn ei fabandod, ni lwyddwyd i orphen y gyntaf o'r Eglwysydd 
Coffadwriaethol hyd ddechre 1867. Diwrnod a hir gofir yn Antar 
ansrivo oedd Ionawr 22ain, yn y flwyddyn 1867, pan oedd y deml fawr, 
na welsid ei chyffelyb yn dyrchafu ei phinaclau i'r lân yn y wlad hom0 
erìoed o'r blaen, i gael ei hagoryd drwy gynnal ynddi foddion cyhoedduf. 
Er na chynnwysai eisteddleoedd ond i 1,100 o bobl, yr oedd 500 nêr 
600 yn rhagor wedi ymwasgu iddi y boreu hwnw; ac o'r tu allan yf 
oedd cryn 4,000 o bobl yn dysgwyl yn amyneddgar am y gwasanaeth 
prydnawnol, i edrych a gaent hwythau ddim cyfle i fyned yno i wrand0 
gair Duw. 

O ddechre 1867 hyd yn awr, y mae dygwyddiadau a ymddangosant 
braidd yn anhygoel wedi cymeryd lle yn Madagascar. Cyme 
coroniad y frenhines bresennol le yno Medi 9ydd, 1868, a hyny dm 


CYMDEITHAS GENADOL LTUNDAIN. 207 


amgylchiadau a arddangosant pa mor fawr y dylanwad y mae Oristion- 
ogaeth wedi ei ennill ar feddyliau urddasolion y wlad. Yr oedd y 
defodau eilunaddolgar wedi eu bwrw ymaith yn hollol, a'r gweddusder 
mwyaf yn ffynu ymhob cyfeiriad. Ni ddarfu i deyrn a llywodraeth 
Madagascar erioed o'r blaen wneyd cydnabyddiaeth gyhoeddus o gref- 
ydd yr efengyl. Ar yr esgynlawr a godasid ar gyfer yr achlysur, parodd 
y frenhines ddodi bwrdd bychan yn ymyl ei gorsedd, ac ar hwn rhaid 
oedd cyfleu y Bibl ardderchog a dderbyniasai ei rhagflaenydd yn 
anrheg gan y Gymdeithas Fiblaidd Frytanaidd a Thramor, fel y byddai 
yn gymhwys ar gyfer y goron oedd i fod ar y llaw arall iddi. Ar y 
canopy a godasid uwchben y sêdd frenhinol, yr oedd yn argraffedig o 
amgylch y geiriau, “ GOGONIANT YN Y GORUOHAF I DDUW, AO AR Y 
DDAEAR TANGNEFEDD, I DDYNION EWYLLYS DA.” “ DUW FYDDO GYDA NI.” 
Gwahoddasid y cenadon i'r eisteddleoedd agosaf i'r esgynlawr, a dan- 
gosid tuag atynt y parch mwyaf gan bawb. Yr oedd y dorf a ddaethai 
ynghyd i weled y seremoni yn rhifo tua 400,000 o eneidiau! Yn yr 
araeth frenhinol, pa un sydd yn ddernyn rhyfedd a chywrain yn ei 
ffordd, fe gyhoeddir cyflawn ryddid crefyddol i bawb. Dyna fel y 
dywedid yn yr araeth, “Gyda golwg ar y gweddïo, nid yw yn 
eael ei ddirgymhell; nid yw yn cael ei wahardd, canys Duw a'ch 
gwnaeth.” 

Cynnwysai y Mail a gyrhaeddodd Lundain ar y 18fed o Ionawr 

diweddaf, hanes am agoriad yr ail Eglwys Goffadwriaethol, yn y rhan 
hono o'r ddinas, a elwir Ambohipotsy. Dywedir fod i'r adail safle 
ardderchog, a bod iddi ymddangosiad gwych. Gwelodd y frenhines yn 
dda roddi ei phresennoldeb yno yn y gwasanaeth agoriadol, ac anfonodd 
fenthyg ei Bibl ei hun i fod ar astell yr areithfa, am y tybiai fod yr un 
8 osodasid yno gyntaf yn edrych yn rhy ddrwg. Cyn i'r bregeth gael 
ei thraddodi, anerchwyd y dorf anferth gan Brif Weinidog y Goron, yr 
hwn a annogai bawb mewn ychydig eiriau pwrpasol i ddyfod yn Grist- 
ionogion, drwy ymddiried yn Nghrist, a derbyn y Bibl fel gair Duw. 
Mewn oesoedd diweddar, ni chlybuwyd am y fath gyfnewidiadau â'r 
rhai hyn yn ddïau. Yn nghanol y cyfan, dengys adroddiadau y cenadon 
nad ydynt yn gallu edrych ymlaen i'r dyfodol heb gryn bryder. Pa 
fodd nad ydynt yn ymdeimlo oddiwrth beryglon eu sefyllfa? Y mae y 
tyrfâoedd yno eto heb ymryddhâu oddiwrth ddylanwad ofergoelion 
paganiaeth, a chyda hyny, wele wedi ymdywallt i'r wlad heidiau o 
offeiriaid Pabaidd, y rhai a wnânt yr oll a allant i niweidio achosion y 
Genadaeth Brotestanaidd ymhob lle y deuant iddo. _ Rhaid cofio hefyd 
fod llywodraeth Madagascar bob amser wedi arfer ymyryd â phob peth 
perthynol i hawddfyd y bobl, ac y mae perygl iddi, gyda threigliad 
amser a chyfnewidiad swyddogion, ymyraeth mwy â hawliau y cynnull- 
eidfaoedd Oristionogol nag y byddai yn weddus. — Ond yn wyneb y cwbl, 
nid oes genym ond ymddiried y bydd i'r Hwn a ofalodd am ei waith yn 
Madagascar hyd yma, beri i'w amddiffyn fod “ar yr holl ogoniant” yno 
eto yn yr amseroedd a ddeuant. 

Cyn terfynu, rhaid i ni eto daflu golwg i'r Adroddiad, er mwyn gweled 
y “ General Summary.” Gwelwn fod y daflen yn rhy fawr i'w dodi i 
lawr yma yn gyflawn fel y mae; am hyny ni chawn ond rhoddi y totals 
ger bron yn unig :— 


998 CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 





Oenadon Seisonig |...» ee9. een oee 159 
Gweinidogion Brodorol. .... see. sc 68 
Pregethwyr Brodorol. .... ..».. ee. ee 660 
Aelodau Eglwysig Fn 999. 9n oro 29,847 
Ymlynwyr Brodorol... |... .... *«« ». 1b0,053 
Y mae hefyd o 
Ysgolion i Fechgyn 459, gyda 95,300 o Ysgolorion. 
Eto iLodesi 162, “ — 5,59l “ 
614 80,060 
GW— —— 


Y mae un ffaith arall nas gallwn lai na'i chrybwyll yma gyda boddhâd, 
sef fod cyfanswm y casgliadau a wnaed tuag at Drysorfa y Gymdeithas, 
yn y Gorsafoedd Cenadol eu hunain, y llynedd, yn cyraedd y swm hardd 
o 13,746p. l4s. 9c. Dengys hyn tu hwnt i ddadl fod y dychweledigion, 
yn y gwledydd pell, wedi cyraedd adnabyddiaeth helaeth o *'ras ein 
Harglwydd Iesu Grist.” 

Erfyniwn faddeuant, os medaylir ein bod yn awr ar y diwedd yn 
dipyn yn rhy êon, wrth awgrymu yn wylaidd, y dylai Cynnulleidfâolwyr 
Cymru wneyd mwy tuag at y Gymdeithas ardderchog hon nag a wnaeth- 
ant hwy hyd yn hyn. Y mae gan yr enwad yn bur agos i naw cant o 
gynnulleidfâoedd yn y Dywysogaeth. Eto, gyda chael help pobl dda o 
enwadau eraill yma a thraw, nid oedd cyfanswm casgliadau Oymru 
llynedd ond 2,726p. 13s. Dyna ryw ddau gant o gapelau Annibynol 
yn Llundain, fel y dengys yr Adroddiad sydd ger ein bron, yn on i 
drysorfa y Gymdeithas y llynedd, gymaint a 18,300p.—sef, oddeutu 
saith waith gymaint êg a anfonodd holl Gymru i gyd! Gwir fod mwy 
o arian yn Llundain nag sydd yn Nghymru; ar yr un pryd, yr ydym yn 
gwbl argyhoeddedig nad os yr un o'r enwadau crefyddol gyda ni yn 
eyfranu hanner y peth a ddylent, ag a allent hefyd yn rhwydd eu fforddio, 
at gynnal a lledaenu Oenadaethau Oristionogol yn y byd.. Byddwn yn 
gwrido wrth weled enwau pobl o'r fan hyn ac arall, yn britho tu dalenau 
Adroddiadau cyhoeddus, flwyddyn ar ol blwyddyn, am ryw hanner 
coron gwirion, a hwythau, yn y cyfamser, yn troi arian heibio wrth y 
cannoedd. Ac os êir i gwyno yn nghlyw pobl fel hyn wrth fychander y 
casgliadau at ryw achos da neu gilydd, bydd yr ateb ganddynt yn 
barod, sef mai gwlad dlawd iawn yw Cymru. Nid oes genym yn awr 
ond cyflwyno y nodiadau hyn i sylw cyffredinol, gan ewyllysio yn dds, 
nid yn unig i Gymdeithas Genadol Llundain, ond hefyd i bob cym- 
deithas o gyffelyb natur, amcan, ac ysbryd, ag sydd yn gweithio dros 
Grist er iachawdwriaeth eneidiau, ymhob rhan o'r byd fel eu gilydd. 


Wedi i'r erthygl uchod gael ei hysgrifenu, fe gynnaliwyd yn Exeter 
Hall bymthegfed cyfarfod blynyddol a thriugain Cymdeithas Genadol 
Llundain. Dywedai yr Adroddiad fod gan y Gymdeithas yn bresennol 
156 o weinidogion Seisonig, 81 o fugeiliaid brodorol ordeiniedig, 1,140 
o bregethwyr brodorol, 85,487 o aelodau eglwysig, a 191,798 o wrandi- 
wyr brodorol. Derbyniasid y flwyddyn ddiweddaf, oddiwrth gyfeillion 


CAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTH. 299 


Beisonig o wledydd eraill, 4,200p.; ac oddiwrth ddychweledigion brod- 
orol, 11,647p. Yr oedd yr ysgol-dâl oddiwrth fechgyn yn 9,101p., ao 
oddiwrth enethod yn 886p. Mae y 156 o genadon Seisonig mewn 
gwledydd tramor yn cael eu cynnorthwyo gan rhyw 1,200 o addysgwyr 
eraill. Yr oedd yr hanes a roddid o Polynesia yn dra chalonogol. Mae 
yno 9,800 o aelodau eglwysig Protestanaidd; plant mewn ysgolion Pro- 
testanaidd, 1,200; tra na chyfrifa y gwrandâwyr a'r ysgoleigion Pabaidd 
ond 100. Ŷr oedd derbyniadau y flwyddyn ddiweddaf, gan gymeryd i 
fewn b04p. at ddybenion neillduol, yn cyraedd 108,847p.; yr hyn, wedi 
telu y treuliadau, oedd yn gadael mewn llaw 1,168p. 





CAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTH. 


Nap dyeithr i'r genedl etholedig oedd caethiwed. Mor bell o fod 
yn oedd bôst yr Ïuddewon, pan ddywedent, “' Hâd Abraham ydym 
nì, ac ni wasanaethasom ni neb erioed,” fel y mae yn amlwg i'r sylwed- 
ydd mwy diduedd mai mewn caethiwed y meithrinwyd hwy yn nyddiau 
6a mabandod cenhedlaethol, ac mai mewn caethiwed y gwanhâwyd eu 
nerth drachefn yn nghyfnod eu dirywiad. Bachgen oedd Israel pan 
alwyd ef o'r Aipht, ond yr oedd hyd yn nôd y pryd hyny wedi goddef 

der. Ar ol eu hymsefydliad yn Nghanaan, gorthrymid hwy 
yn fynych gan y cenhedloedd cylchynol; ond yr oedd dau achog—sef 
nawdd neillduol Duw drostynt, a gwendid cymhariaethol y cenhedloedd 
cyfagogs—yn peri nad oedd yr iau yn y dechre yn drom arnynt. An. 
fynych y byddai yr ysgydwad gwladwriaethol mor nerthol yn y cyfnodau 
boreuol fel ag i luddias i'r teuluoedd yn fuan adfeddiannu eu hetifedd, 
iaethau, a thrigo mewn llonyddwch yn eu dinasoedd. Fel y treiglai amser 
ymlaen, ymsymudai y ddau achos attaliadol megys gyda'u gilydd, 
Ennynai digofaint yr Arglwydd o'r diwedd nes ymarllwys ar eu pen yn ol 
y bygythiad am eu hanufudd-dod, a chyfodai breniniaethau cryíach o 
amgylch meibion Israel, fel bellach, pan ddarostyngid hwy ganddynt, 
byddai effeithiau y darostyngiad yn fwy trwyadl a pharhaol. Erbyni 
Israel a Judah suddo yn ddwfn i eilunaddoliaeth, yr oedd ymherodr- 
aethau Assyria a Babylon yn uchder eu gogoniant: y naill fel y llall yn 
wialen gref i geryddu cenedl anufudd ; ac yn amser mawredd a nerth yr 
ymherodraethau hyn, y dyoddefodd Israel a Judah yr adfyd cenhedlaethol 
& ddynodir yn gyffredin wrth yr enw “ caethgludiad.” 

Y mae y caethgludiadau a gymerasant le yn y cyfnod rhwng hanner 
diweddaf yr wythfed, a hanner cyntaf y chweched ganrif cyn Orist, yn 
ymranu i ddau brif gaethgludiad; sef caethgludiad y deg llwyth i 
Assyria, a chaethgludiad y ddau lwyth a hanner i Babylon. Ond cyn 
manylu ar hanes y ddau ar wahân, neu yn hytrach cyn cyfyngu ein sylw 


300 CAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTI. 


at y blaenaf o'r ddau ar y pryd presennol, gallai fod yn fuddiol ìi ni roi 
caniatâd i'r meddwl edrych arnynt am ychydig fel un dygwyddiad 

wysig yn hanes y genedl gyfammodol. Nid yw fod y gwahanol 
Bdygwyddiadau cysylltiol â'r pwnc yn cyraedd dros tua dau gant o flyn- 
yddau nemawr o rwystr i ni yn y pellder hwn oddiwrthynt, i edrych ar 
yr holl amser fel un cyínod. Wedi ein cludo gan olwynion amser cân 
belled yn nghyfeiriad terfynau yr oesoedd, bron nad ydym yn teimlo 
gwrthwynebiad yn ein meddwl i ddosranu amser yn rhy fân pan yn 
edrych ymhell yn ôl. Heblaw mai yr un achos oedd i'r ddau gaeth- 
gludiad, yr oedd y bobl a gaethgludwyd ar y naill law yn un, a'r bobl y 
caethgludwyd hwy i'w plith, ar y llaw arall, mewn amryw ystyriaethau, 
yn un. Prin yr oedd y gwahaniaeth daearyddol rhwng teyrnasoedd 
Israel a Judah yn ddigon amlwg i dynu sylw rhai yn edrych o bell. 
Diammheu fod nodweddau cenedlaethol Ephraim a Judah yn dra 
thebyg, ac hyd yn nôd eu syniadau a'u hegwedd grefyddol, oddieithr 
fod Ephraim wedi llwyr wrthgilio oddiwrth Dduw yn gynt na Judah. 
Yr un modd am Assyria a Babylon, mae tŷnu llinell amlwg o wahaniaeth 
rhyngddynt yn gofyn o leiaf beth egni meddyliol. Nifer o'r taleithiau 
a gyfansoddent ymherodraeth Assyria cyn cwymp Ninefeh, a wnaent i 
fyny ran helaeth o ymherodraeth Babylon ar ol hyny. Ofer yw edrych 
am y fath wahaniaeth o ran ffurflywodraeth ac egwyddorion politicaidd 
yma ag sydd yn ymwthio yn gyntaf peth i'n sylw wrth ddarllen hanes 
Sparta ac Athen. Nid am nad oedd y ffurllywodraeth yn boddhâu 
gwleidyddwyr yr oes y dymchwelwyd llywodraeth Ninefeh, oblegid un 
led debyg iddi a osodwyd i fyny yn eille. Ymddengys hefyd mai yr 
un o ran sylwedd oedd y berthynas rhwng Israel ac Assyria a'r berthynas 
rhwng Judah ac Assyria. Yr oedd Judah, yn gystal ag Israel, yn y 
eyínod dan sylw, sef cyfnod rhwysg llywodraethol Assyria, yn ddaros- 
tyngedig i'r hwn a estynai ei deyrnwïalen dros Asia Orllewinol. Mesur 
eithafol oedd caethgludo, mewn llïaws o amgylchiadau, i gadw y taleith- 
iau gorchfygiedig mewn ufudd-dod. Dyfais ydoedd a arferid tuag at rai 
fyddent yn gwingo dan yr iau, i wneyd gwrthryfel bron yn anmhosibl. 
Gosodwyd iau Assyria ar Judah yn gystal âg ar Israel; ac fe allai, ac 
6drych yn ddynol ar y mater, mai y rheswm paham y cafodd y ddau 
lwyth a hanner drigo yn eu gwlad pan oedd eu brodyr yn cael eu caeth- 
gludo, oedd eu bod yn dawelach dan yr iau. Nid ellir esbonio rhai 
rhanau o'r hanes ysgrythyrol yn foddhâol heb fabwysiadu y golygiad fod 
y naill deyrnas íel y llall yn ddarostyngedig i Assyria. Cawn nodi 
enghraifft neu ddwy i egluro hyn. Yn nyddiau Hezecïah, yspaid maith 
cyn i Assyria golli ei hawdurdod, cawn frenin Judah yn talu gwarogaeth 
i frenin Ninefeh: “ Ac yn y bedwaredd flwyddyn ar ddeg i'r brenin 
Hezeciah, y daeth Senacherib, brenin Assyria, i fyny yn erbyn holl 
ddinasoedd caerog Judah, ac a'u hennillodd hwy. A Hezecïah, brenin 
Judah, a anfonodd at frenin Assyria i Lachis, gan ddywedyd, Pechais; 
dychwel oddiwrthyf; dygaf yrhyn a roddych arnaf.” Y mae yr hyn s 
addawai Hezeciah, os byddai iddo gefnu arno, yn ddigon i ddangos nad 
oedd Judah mwyach i fwynhâu gwir annibyniaeth; a phrofa yr addefiad 
a geir yn y gair “pechais” ei fod wedi ymado rywbryd cyn hyn hefyd; o 
herwydd nid addef wna Hezecïah yma wrth frenin paganaidd iddo bechu 
yn erbyn yr Arglwydd, ond addef ei fod yn fŷr o gyflawni ammodau yr 


OAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTH. 301 


Oedd eisoes danynt, ac, yn nghyfrif Senacherib, yn rhwym o'u cadw. 
Cawn yr enghraifft arall a ddygwn ymlaen i ddangos hyn, yn nheyrnasiad 
Esarhaddon, a theyrnasiad Manasseh, meibion y ddau frenin a nodwyd 
uchod. Neillduolrwydd perthynol i deyrnasiad Esarhaddon oedd, fod 
y brenin galluog hwnw yn llywodraethu Babylon yn ei berson ei hun, 
ac nid trwy raglaw neu frenin o'i appwyntiad ef.  Cynnaliai ei lŷs yn 
mhrif ddinas Assyria, ac hefyd yn achlysurol yn Babylon. Yn 2 Chron. 
xxxiii. ll, dywedir ì dywysogion llu brenin 4ssyria ddal Manasseh 
mewn dyrysni, a'i rwymo ef â dwy gadwen, a'i ddwyn i Babylon. Dyma 
frenin Judah yn cael eì ddwyn mewn cadwynau o flaen brenin Assyria, 
yr hwn, mae yn dra thebygol, a gynnaliai eì lŷs yr adeg hono yn Baby- 
lon. Dŵg yr ysgrifeniadau Assyriaidd hefyd dystiolaeth ddarfod i 
Esarhaddon gael gweithwyr i weithio ei balasau gan Manasseh, ynghyda 
chan liaws o dywysogion eraill. Gwelir oddiwrth hyn fod y gorthrwm 
a ddyoddefodd Israel a Judah oddiwrth Assyria yn gwahaniaethu mewn 
gradd yn hytrach nag o ran ei natur. Buasai bron yn gymaint o 
archoll i deimlad Prydeiniwr, sydd yn rhoi pris uchel ar ei ryddid, fod 
sefyllfa un o ddeiliaid brenin Judah, a bod yn sefyllfa un o ddeiliaid 
renin Samaria. Oeir y gwahaniaeth yn llymdostedd yr oruchwyliaeth 
a ddefnyddiwyd at drigolion Samaria. Y deg llwyth a gaethgludwyd i 
Assyria. 

Bellach, bwriadwn gyfyngu y sylwadau at y rhan hon o'r mater. 

Dygir hanes teyrnas Israel i gyffyrddiad âg Assyria trwy y côf-ys- 
grifau Assyriaidd rai blynyddau yn gynt nag y gwneir hyny trwy 
yr hanes ysgrythyrol, sef, mor foreu â theyrnasiad Jehu, O.C. 880. Ni 
raid i'r darllenydd a fyddo yn awyddus am weled yr ysgrif wreiddiol, 
fyned cân belled âg Assyria i gael golwg arni. Os bydd ganddo ham- 
dden yn Llundain i ymweled â'r Amguedlfa Brydeinig, y mae yno 
bìgadail o basalt tywyll, wedi eì ddwyn yno gan Mr. Layard, o Nimroud, 
yr hwn a godwyd gan Shalmaneser I. ìi gadw mewn côf ei fuddugol- 
iaethau ; ac ymhlith enwau y rhai a dalent deyrnged iddo, ceir enw Yahua 
mab Kumri (Jehu mab Omri), yn gerfiedig ar y pìgadail. Ymhen dros 
gan' mlynedd, C.C. 771, cawn yn yr hanes ysgrythyrol i Pul, brenin 
Assyria, ddyfod yn erbyn Israel, ac i Menahem roddi i Pul fil o dalent- 
au arian, fel y byddai ei law ef gydag efi sicrhâu y frenhiniaeth yn ei 
law ef. Cymerodd hyn le ddeng mlynedd ar hugain, neu chwaneg, cyn 
y caethgludiad cyntaf y mae genym hanes am dano. 

Cyfnod pwysig yn hanes yr ymherodraeth Assyriaidd oedd y cyfwng 
hwn. Tybir mai Pul oedd yr olaf o'r deyrnâch uchaf, fel y gelwir hi, 
ac fod Tiglath-Pilezer, y brenin nesaf a ddaw o dan ein sylw, y cyntaf 
o'r deyrnâch enwocach, a ddilynodd ac a barhâodd hyd ddymchweliad yr 
ymherodraeth, sef y deyrnâch isaf. Y mae yr ysgrifeniadau ar y 
meini coffadwriaethol yn ffafriol i'r golygiad nad oedd 'Tiglath-Pilezer o 
hâd brenhinol; o herwydd, yn groes i'r arfer gyffredin, ni wna un 
erybwylliad am ei henafiaid. Digon cyson â'r dybiaeth iddo draws- 
feddiannu yr orsedd yw yr hyn sydd ddiammheuol am dano, sef, ei fod 
yn frenin cadarn a nerthol... Hwn yw y brenin a symudodd nifer mawr 
o'r deg llwyth o'u gwlad eu hunain, yr hyn ni wnaethid cyn hyny. 
“Yn nyddiau Pecah brenin Israel daeth Tiglath-Pilezer brenin 
Assyria, ac a ennillodd Ijon, ac Abelbethmaachah, a Janoah, OCedes 


802 CAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTH. 


d, a Hazor, a Gilead, a Galilea, holl wlad Naphtali, ac a'u caeth 
gludodd hwy i Assyria,” 2 Bren. xv. 29. Am yr un brenin hefyd y 
dywedir yn 1 Chron. v. 26, iddo gaethgludo y Reubeniaid, a'r Gadiaid, 
a hanner llwyth Manasseh, a'u dwyn hwynt i Hala, a Habor, a Hars, 
ac i afon Gozan, hyd y dydd hwn. Cymerodd y dygwyddiadau pwysig 
hyn le mor agos i'w gilydd o ran amser—C.C. 740—fel y mae yn gyfleus 
eu galw yn un caethgludiad, sef y caethgludiad cyntaf $ Assyria. Ond yr 
oedd hwn, a siarad yn fanwl, yn ddau gaethgludiad. Credir ìi Tiglath- 
Pilezer ddyfod i fyny ddwywaith yn erbyn Ísrael—yr ail waith êr 
wahoddiad Ahaz, ac iddo, y waith gyntaf, symud trigolion gogleddbarth 
y wlad, a'r ail waith, y rhai a breswylient tu hwnt i'r Iorddonom, 
Gwahaniaetha Esaiah rhwng y ddwy fflangell, a dywed pa un oedd y 
drymaf: “Eto ni bydd y tywyllwch yn ol yr hyn a fu yn y goîd; 
megys yn yr amser cyntaf y cyffyrddodd yn ysgafn â thir Zabulon a 
thir Naphtali, ac wedi hyny yn ddwysach y cystuddiodd hi wrth ffordd 
y môr, tu hwnt i'r Iorddonen, yn Galilea y cenhedloedd,” Esa. ix. l. 

Hysbysir i ni fel hyn o ba ranau o Palestina y symudwyd mwyat o'r 
trigolion y waith hon, a rhoddir i ni enwau y lleoedd y caethgludwyd 
hwy iddynt gyda gradd o fanylwch. Ond gan na chyfarfyddir âr 
enwau hyn mewn lleoedd eraill, fel ag i wneyd yn amlwg pa fanau a 
olygir wrthynt, yr ydym yn canfod fod amrywiaeth barn yn ffŷnu gyda 
golwg ar y cwestiwn, Ymha barth o Assyria y cyflêwyd y rhai a gaeth- 
gludwyd gyntaf yno? Os edrychwn i Dr. Smith's Bible Dictionary, dan 
y geiriau, Hala, Hara, a Gozan, &c., gwelwn y gosodir eu safleoedd yn 
nyffryn Euphrates, gan yr ysgrifenwyr yno; ac y mae yr erthyglau 
pwysicaf ar Assyria a Babylon, a phynciau cyffelyb yn y gwaith hwn, 
wedi eu hysgrifenu gan rai o awdurdod mor uchel â Rawlinson, Layard, 
ac Oppert. O'r tu arall, og ymgynghorwn â Dr. Fairbairn's Jmperial 
Dictionary, gwelwn y dilynir yno olygiad Major Rennel, yr hwn a fyn 
tumia mai yr un yw yr afon Gozan â Kizzil Ozan, yr hon sydd yn 
eyfodi yn Kurdistan, ac yn ymarllwys i'r môr Caspiaidd. Yn ol y gol 
ygiad hwn, lleoedd yn Media, yn ngororau y Môr Caspiaidd, oedd Hals 
& Hara. Wrth ystyried dyben brenin Assyria yn caethgludo, sef 
ysgaru cyfran helaeth o'r genedl oddiwrth y gweddill o hôni, a thrwy 
hyny ei gwanhâu, y mae pellder y lle olaf hwn yn ei wneyd yn fwy 
cyfaddas i'r amcan, ac agosrwydd a dymunoldeb y rhan agosaf i Syria 0 
ddyffryn yr Euphrates, yn rheswm dros ammheu iddo eu cyflêu yno 
Os yr un yw Hara â Haran, neu Charan, lle y trigodd Abrahem ar i 
ffordd o Ur y Caldêaid, nes marw ei dad, onid yw yn rhyfedd na fuami 
y rhai a symudwyd yno yn cael cyfle i ddychwelyd ac ymsefydlu yn & 
gwlad, ac yn teimlo tuedd i wneyd hyny yn yr oesoedd dilynol? 

Heb gymeryd arnom benderfynu y man y danfonwyd y myntei 
cyntaf iddo, symudwn ymlaen at yr ail fudiad i Assyrìa, yr hwn $ 
gymerodd le ymhen tua deunaw mlynedd ar ol y cyntaf, C.C. 791, yn 
nyddiau Shalmaneser II., brenin Assyria, a Hosea, brenin Samsrs 
Ymwelodd Shalmaneser ddwywaith â Phalestina. Pan ddaeth y waith 
gyntaf, yn agos i ddechre teyrnasiad Hosea, talodd brenin Israel 
warogaeth iddo; aeth yn was iddo, a dŷg iddo anrhegion ; 2 Bren. rvii 
9. Buan y tynodd Hosea ddrwg am ei ben trwy dôri yr ammodau. 
Cafwyd bradwriaeth ynddo. Gan bwyso am gynnorthwy ar So, brenin 


CAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTH. 8038 


yr Aipht, fe beidiodd ag anfon anrheg i frenin Asgyria, fel y byddai efe 
arferol bob blwyddyn. Dyma fu yn achlysur i frenin Assyria gau ar 
Hosea, a'i rwymo ef mewn carchardŷ, a dyfod i fyny trwy yr holl 
wlad, a gwarchae ar Samaria. Ar ol gwarchae o dair blynedd, ennill- 
wyd y ddinas, a chaethgludwyd Israel i Assyria. Y mae uwchlaw 
ammheuaeth mai Shalmaneser II. ddaeth i fyny, ac a ddechreuodd 
warchae ar Samaria; ond nid yw mor ddiammheuol mai efe a gymerodd 
y ddinas, ac a gaethgludodd y trigolion ar ddiwedd y tair blynedd. Yr 
esboniad mwyaf naturiol ar 2 Bren. xvii. 6—''“ Yn y nawfed flwyddyn i 
Hosea, yr ennillodd brenin Assyria Samaria, ac y caethgludodd efe 
Israel i Assyria, ac a'u cyflêodd hwynt yn Halah ac yn Habor, wrth afon 
Gozan, ac yn ninasoedd y Mediaid, "—fyddai cymeryd mai yr un yw y 
brenin y cyfeirir ato yma, â'r un y rhoddwyd ei enw—Shalmaneser 
—yn y drydedd adnod; pe amgen, buasid yn dysgwyl i'r enw gael 
6i ychwanegu yn y chweched adnod. Ond mewn ysgrifen a geir ar 
Wn o'r meini coffadwriaethol, dywedir mai Sargon, olynydd Shalman- 
eser, a gymerodd Samaria, yn y flwyddyn gyntaf o'i deyrnasiad, ac 
iddo gaethgludo 27,280 o deuluoedd. Yn ol y dystiolaeth hon, rhaid 
tybied i Shalmaneser farw yn ystod amser y gwarchae, ac mai nid at 
yr un brenin y cyfeirir yn y ddwy adnod a nodwyd. 

Yr ydym yn ddyledus i'r ysgrifen ar y meini am ychydig o oleuni ar 
nifer y fyntai a symudwyd y tro hwn, ac i'r “ysgrifeniadau sanctaidd” 
am hyny o oleuni a feddwn ar y cwestiwn i ba le y caethgludwyd trig- 
olion Samaria. Dywedir iddynt gael eu cyflêu y waith hon eto yn Hala 
ac yn Habor, wrth afon Gozan, ac yn ninasoedd y Mediaid. Ond y mae yr 
anhawsder y cyfeiriwyd ato uchod yn ein cyfarfod yma eto. Os lleoedd 
yn nyffryn yr Euphrates yw Hala a Habor, cyflêwyd y rhai a gaethglud- 
wyd y pryd hwn mewn dau fan; rhan o honynt yn nêsi Palestina na 
phrifddinas yr ymherodraeth, a rhan y tu hwnt i'r brifddinas, yn 
aimasoedd y Mediaid, gannoedd o filldiroedd ymhellach i'r dwyrain, 
rhwng Ectabana â'r môr Caspiaidd. Yn ol golygiad arall am afon 
Gozan, cyflêwyd yr holl fyntai yn yr un parth o'r ymherodraeth, sef yn 
ngororau pellenig y môr Oaspiaidd. 

Yn ganlynol i'r mudiad mawr hwn ar y boblogaeth allan o'r wlad, nid 
yn unig gwanychwyd brenhiniaeth Israel, ond dygwyd hi i derfyniad 
llwyr, ar ol parhâu am ddau gant a phymtheg a deugain o flynyddau. 
A pha un bynag a gymerodd caethgludiad arall ì Assyria le ar ol hyn ai 
peidio, yr ail gaethgludiad hwn oedd y diweddaf o fysg y deg llwyth. 
Rhaid ystyried ymgyrchoedd yr Assyriaid ì Palestina bellach yn erbyn 
Judah, ac nid yn erbyn Israel. Ond nid annaturiol fyddai ymofyn a gy- 
merodd caethgludiad i Assyria le o'r rhan ddeheuol o'r wlad? Dyma 
y deyrnas ogleddol wedi ei tharaw gan fraich nerthol Assyria, ac nid yw 
y fraich eto wedi dechreu gwanhâu. Dymchwelwyd Samaria pan oedd 
tri o frenhinoedd Assyria, a dau o honynt ymysg y rhai cryfaf, heb esgyn 
i'r orsedd.  Senacherib, mab ac olynydd Sargon, a symudodd eisteddle y 
llywodraeth o Calahi Ninefeh; ac y mae gogoniant Assyria, a gogoniant 
Ninefeh, wedi eu cysylltu â'u gilydd yn ein meddyliau. _ T'ra y gorweddai 
Assur fel llew, ac fel hen lew, a beidiodd Judah ei godi a'i gythruddo ? 

Yn y bedwaredd flwyddyn ar ddeg i Hezeciah, wyth mlynedd ar ol 
cwymp Samaria, cawn Benacherib yn dyfod i fyny yn erbyn holl ddinas- 


901 | CAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTH. 


oedd caerog Judah, ac yn eu hennill hwynt, 2 Bren. xviii. 13. Fel y 
coffâwyd eisoes, plygodd Hezecïah, a chydsyniodd i dalu iddo deyrnged 
drom. Creda Rawlinson, ar sail yr Hanesydd Iuddewig, Demetrius, i 
Senacherib gaethgludo uwchlaw 200,000 o'r Iuddewon y pryd hwn. 
Ond y mae Josephus yn ddystaw ar hyn ; a dywedir nad yw Rawlinson 
wedi dyfynu ac esbonio Demetrius yn gywir yn yr amgylchiad hwn. 
Felly nid oes sicrwydd, na chwaith debygolrwydd cryf, i Senacherib 
gaethgludo y fath nifer; a gellir dyweyd, a chymeryd yr holl wlad i 
mewn, na feddwn hanes credadwy am fwy na dau brif gaethgludiad i 
Assyria. 

Ni oddef y terfynau y bwriedir ymgadw o'u mewn i ni wneyd mwy n& 
chyfeiriad byr at agwedd y wlad wedi ei dyhysbyddu o'i thrigolion, ac 
at dynged debygol meibion y gaethglud yn nhir y caethiwed. Mae yr 
anghytannedd-dra a adawodd caethgludiad y deg llwyth ar ei ôl, fel 
drych toddedig yn dangos ei faint a'i bwysigrwydd. _ Diboblogwyd 
rhanau helaeth o'r wlad bron yn llwyr trwyddo. Yr oedd yr effeithiau 
yn ddyfnach yn yr ystyr yma mewn rhai parthau rhagor y lleill. O'r 
tair rhandir y gorphwysodd y wialen arnynt, Galilea a ddyoddefodd leiaf. 
Y mae yr hyn a ellir gasglu am haniad preswylwyr Galilea isaf yn amser 
yr Iachawdwr, yn ffafriol i'r golygiad eu bod o darddiad Hebrêaidd. 
Cyhuddai lleferydd a moesau y Galilêad efo gyfathrach agos â'r Cenhedl- 
oedd; ond ni allai Iuddew balch Judea ddannod fod y Galilead yn 
î8 ei fonedd nag yntau. “ Yn ysgafn y cyffyrddwyd â thir Zabulon s 
Nephthali.” Cyffyrddwyd yn ddwysach â'r wlad y tu hwnt i'r Iorddonen, 
ac â rhanau uchaf Galilea; a gelwid y wlad yn “Galilea y Cenhedloedd," 
am y rhoddai yr elfen genedlig ei nodwedd ar y boblogaeth. Ondy 
rhandir a brofodd lymdostedd eithaf yr oruchwyliaeth oedd rham 
dir Samaria. Gellir tybied fod y wlad o amgylch dinas Samaria bron 
wedi ei chwbl waghâu.  Trawsblanwyd, yn ol Josephus, yr holl bobl o'r 
parth hwn. Ni ddywedir i Shalmanaser adael y tlodion yn winllanwyr 
a garddwyr, na dim o'r fath, i leddfu gofid y gwladgarwr wrth ddarllen yr 
hanes. Dygwyd pobl o Babylon, a chyflêwyd hwy yn lle meibion Israel 
yn ninasoedd Samaria; eto, nid cyn i anghyfannedd-dra y wlad fod yn 
achlysur i'r llewod amlhâu ynddi Pan deimlwyd angen am un cyd 
nabyddus â defod Duw y wlad i ddysgu crefydd i'r newydd-ddyfodisid, 
un o'r offeiriaid a ddygasid oddiyno i Assyria a anfonwyd yn ôl i'w 
dysgu. Mor isel ydoedd cyflwr Samari», fel pan fygythid Jerusalem â 
barn drom, cyfeirid y llygaid at Samaria, fel drych o ddinas dan ŵg J 
nefoedd. “A mi a estynaf lipyn mesur Samaria ar Jerusalem, $ 
phwys tŷ Ahab; golchaf hefyd Jerusalem fel y gylch un gwpan, yr hwn 
pan olcho, efe a'i try ar ei wyneb,” 2 Bren. xxi. 13. 

Prin yw y defnyddiau i ffurfio barn oddiwrthynt am sefyllfa gym 
deithasol a chrefyddol yr Israeliaid alltudiedig yn Assyria. _ Mae yndrs 
thebygol fod yr hir ymwneyd â delwaddoliaeth, er dyddiau Jeroboam, 
wedi eu hanghymhwyso i wrthsefyll dylanwad dirywiol eilunaddoliaeth 
Media; ac iddynt, a llefaru am danynt fel cyfangorff, suddo yn fuan yn 
ddyfnach fyth i eilunaddoliaeth. 

Ond dichon fod rhai teuluoedd crefyddol i'w cael ymysg miloedd 
Israel hyd yn nôd pan yn cael eu chwythu o flaen corwynt llidiog 
rwydd yr Arglwydd i dir Assyria. Tuedd duwiolion, pan fyddo gwir 


CAETH&LUDIAD Y DEG LLWYTH. 305 


grefydd yn isel, yw cymeryd yn ganiatâol ei bod yn îs nag ydyw. 
Oredai Elias, gan mor lygredig oedd y wlad yn nyddiau Ahab, ei fod 
wedi ei adael ei hanan yn unig i addoli y gwir a'r bywiol Dduw. Ond 
yr oedd yn gyfeiliornus ei farn; yr oedd y ddawn brophwydol yn hepian 
ynddo; a phan ennynwyd y ddawn sydd yn gymhwysder i weled yr hyn 
sydd bell a dwfn iawn, ac anhawdd ei ganfod yn y presennol, yn gystal 
az i weled yr hyn sydd tu hwnt i lêni y dyfodol—pan agorwyd ei lygaid 
ac y parwyd iddo edrych fel prophwyd ar ddynion ei oes, fe welodd 
Elias fod yno saith mil o wŷr heb gymaint a phlygu eu gliniau i Baal, 
Er caniatâu mai parhâu i ddirywio wnaeth Israel er dyddiau Ahab hyd 
ddyddiau Hosea, nid gormod, fe allai, fyddai tybied i rai gael eu cludo i 
Assyria â pharch yn eu calonau ìi Arglwydd Dduw eu tadau.  Oadarn- 
hêir y dybiaeth uchod i raddau gan hanes Tobit, helyntion yr hwn a'i 
deulu a adroddir yn llyfr Tobit yn yr Apocrypha. Israeliad crefyddol 
o lwyth Naphtali, fel y mae yn wybyddus i'r darllenydd, oedd Tobit. 
Yr oedd y cwbl, medd efe, o lwyth Naphtali, a'i dad yntau yn eu plith, 
wedi cilio oddiwrth dŷ Jerusalem; ond yr oedd ef ei hunan, yn ol yr 
ordinhâd tragywyddol, yn myned yn fynych i Jerusalem ar y gwyliau 
nodedig; ac wedi ei ddwyn i Ninefeh, dywed iddo rodio holl ddyddiau 
ei hoedl yn ffyrdd gwirionedd a chyfiawnder, ac iddo wneuthur elusenau 
lawer i'w frodyr ac i'w genedl yn ngwlad Assyria. Yr oedd teulu 
Raguel hefyd yn Ectabana, o'r hwn y cafodd Tobias Sara ei wraig, yn 
rhai crefyddol. Heb briodoli i lyfr Tobit awdurdod hanesyddol uwch nag 
& berthyna iddo, gall fod yr hyn a adroddir ynddo yn myned ryw raddau 
i brofi fod nid yn unig deulu crefyddol yn Ninefeh, ac un arall yn 
Ectabana, ond y gellid cyfarfod âg ambell i deulu o'r fath ar hŷd a llêd 
y wlad, ac na ddiflanodd gwir grefydd yn hollol ac ar unwaith ymhlith 
y deg llwyth yn nhir eu halltudiaeth. 

Ond, a chymeryd golwg gyffredinol ar y deg llwyth, y mae yr hanes 
ysgrythyrol a hanesiaeth gyffredinol yn cyd-dystiloaethu mai ymbell- 
hâu yn ddirfawr a wnaethant. Yr oeddent wedi mynu ymdroi mewn 
eilunaddoliaeth am ddau cant a hanner o flynyddoedd yn eu gwlad eu 
hunain, yn agos i'r deml lle y trigai y presennoldeb Dwyfol. Prin 
ycodasai brenin yn eu plith, er dyddiau Jeroboam, a ddinystriasai 
gymaint âg allor i'r eilun, neu a dynasai i lawr un o'r uchelfêydd; 
dangosir i'r gosbedigaeth fod yn ol mesur eu camwedd: “ Canys meib- 
ìon Israel a rodiasant yn holl bechodau Jeroboam, y rhai a wnaeth efe, 
keb gilio oddiwrthynt; nes i'r Arglwydd fwrw Israel allan o'i olwg, fel y 
llefarasai trwy law ei holl weision y prophwydi: ac Israel a_ gaeth- 
gludwyd allan o'i wlad ei hun i Assyria hyd y dydd hwn,” 2 Bren. xvii. 
99, 28. — Yr oedd eu gwasgariad yn ganlyniad naturiol eu pechod, yn 
gystal â chosbedigaeth o'i herwydd. Dylid cadw mewn côf fod pechod 
Jeroboam mab Nebat yn cynnwys dwy elfen niweidiol: hudodd y 
bobl i eilunaddoliaeth, a pharodd i'r genedl, h.y., i eglwys yr Hen 
Destament, ymranu. Ei brif amcan oedd ysgaru y llwythau dan ei 
lywyddiaeth oddiwrth ganolbwynt undeb yr holllwythau. Nid oedd yr 
eilunaddoliaeth a sefydlodd ar y cyntaf oud moddion i dôri yr undeb. 
Galarus yw meddwl mor llwyr y llwyddodd Jeroboam i wahanu y 
llwythau. Gwnaeth gais i aduno y deg llwyth â'u gilydd, ond bu yn 
llawer mwy llwyddiannus i ddinystrio nag y bu i adeiladu—i wahanu y 


326 CAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTH. 


deg ilwyth oddiwrth dŷ Dafydd—nag i ffurfio undeb cadarn rhwng y 
llwythau gwrthgiliedig. Arweiniodd yr ymneillduad oddiwrth dŷ 
Dafydd cyn hir i hollol ymddattodiad y rhwymau cenhedlaethol a ddalient 
y deg llwyth wrth eu gilvdd. Cosbwyd Ephraim yn drymach na Judah, 
nid yn unig am fod y ffrewyll a arferwyd tuag ato yn drymach, ond 
hefyd am ei fod ef yn wanach i'w ddyoddef. Fel y mae pechod bob 
amser yn g igaeth ynddo ei hun, felly trôdd pechod Jeroboam, a 
goleddwyd cyhyd gan y deg llwyth, yn gosbedigaeth arnynt yn nhir 
Assyria. Tray daliodd caethglud Judah eu hadfyd heb i'w hundeb 
gael eì ddinvstrio, vr oedd eu brodyr yn Assyria yn cael eu chwalu fel 
peiswyn, am nad oedd rheffynau iaith carenydd a pherthynas naturiol 

unig yn ddigon cryfion i'w dal ynghyd, a'u bod hwythau yn wirfoddol 
wedi dryllio y rhwymau cryfach hyny fuasai yn eu cylymu a'u huno yn 


Cafodd eu pechod gynnyrchu ei effeithiau naturiol heb un cyfryngiad 
goruwchnaturiol i wrthweithio ei effeithiau. Nid oes sicrwydd fod yr 
un prophwyd yn eu plith ar adeg eu caethgludiad, nac i'r un Ezeciel 
gyfodi yn eu plith yn nhir eu caethiwed. Yr unig un o'r prophwydi 
yr hônir gan rai ei fod yn cyflawni ei weinidogaeth yn Assyris, 
yw Nahum yr Elcosiad. Myntumia rhai mai lle yn Assyria oedd 
mangre genedigaeth y prophwyd hwn. Cymerant yn ganiatâol i'w 
rieni gael eu cymeryd i gaethiwed gan Tiglath-Pilezer, a'u plânu gydag 
eraill yn nhalaeth Assyria briodol (Kurdistan ddiweddar), ac i'r prophwyd 
gael eì eni yn mhentref Alkust, ar lân ddwyreiniol yr afon Tigris, 
ddwy filldir i'r gogledd o Mosul; a barna Ewald ei fod yn ysgrifenu ei 
brophwydoliaeth am gwymp Ninefeh pan oedd byddinoedd Media $ 
Babylon yn bygwth y ddinas ac yn gwarchae arni. Ond cydolygir gên 
y nifer fwyaf o feirniaid, nad oes dim yn mhrophwydoliaeth Nahum yn 
profi yn ddiammheuol iddi gael ei hysgrifenu yn nghymydogaelh 
Ninefeh, ac nad yw yr iaith yn debyg i iaith un wedi ei alltudio o'i wlal, 
ac yn enwedig un wedi ei eni yn nhir Assyria... Dywed Jerome o'r tl 
arall, i adfeilion lle genedigaeth Nahum gael eu dangos iddo ef gan ei 
arweinydd yn Galilea. Amgylchiad arwyddocaol yn ei berthynas â 
thynged y deg llwyth oedd i bobl o Babylon gael eu cyflêu yn ninasoedd 
Samaria yn lle meibion Israel. Ceir yn hyn awgrym cryf nad oel 
yr Arglwydd ddim yn bwriadu eu dwyn eilwaith fel pobl wahm 
iaethol i feddiannu y tir. Cyttunir yn lled ddieithriad gan yr hanci- 
wyr diweddar â golygiad Milman ar y pwnc hwn yn ei Zistory of â 
Jews. “O'r cyfnod hwn (sef adeg cyflêad y Cuthiaid yn Samaria) y 
mae hanesyddiaeth yn colli golwg ar y deg llwyth fel pobl wahaniaethol. 
Tybia Prideaux eu bod wedi hollol ymgolli a chael eu llyncu i fysJ 
yn nghanol y cenhedloedd yr ymsefydlasant yn eu plith; ond hof 
dychymyg eu dilyn i barthau pellenig ac anhygyrch, lle y tybir eu bol 
yn aros adferiad y deuddeg llwyth i'w gwlad eu hunain.” Y msy 
dybiaeth y cyfeirir ati yn rhan olaf y dyfyniad uchod yn cael ei gwrtr 
wynebu yn egnïol gan Milman fel yn seiliedig yn unig ar awdurdod dr 
diffygiol ail lyfr Esdras, y gwenaf ei awdurdod hanesyddol o holl ly 
yr Apocrypha. Sylwa ymhellaeh fod y brophwydoliaeth -am i 
Israel yn rhoi ar ddeall na adferid hwy ond mewn undeb â Judah. 
Gorchymynid ìi Ezeciel gymeryd un pren ac ysgrifenu arno i Judah, e0 


CAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTH, 807 


i feibion Israel, ei gyfeillion, a dywedyd wrthynt—“ Fel hyn y dywed yr 
Arglwydd Dduw, Wele fi yn cymeryd pren Joseph, yr hwn sydd yn llaw 
Ephraim, a llwythau Israel ei gyfeillion, a mi a'u rhoddaf hwynt gydag 
ef, sef gyda phren Judah, ac a'u gwnâf hwynt yn un pren, fel y byddont 
yn fy llaw yn un,” Ezec. xxxvii. 19. Yr oedd rhoddiad y prenau at eu 
gilydd i'w gwneyd yn un, yn arwydd fod yr Arglwydd yn myned i 
gymeryd meibion Israel o fysg y cenhedloedd, a'u gwneyd hwynt yn un 
enedl. | 
g Nid oes genym arweinydd diogelach, fe allai, na Josephus er ein 
cynnorthwyo i benderfynu i ba raddau yr ymunodd y deg llwyth â 
meibion caethglud Judah, ac i ba raddau yr ymgadwasant ar wahân. 
Wedi rhoddi cynnwysiad y llythyr y cyfeirir ato yn llyfr Ezra, y 7fed 
bennod, yr hwn a roddodd Artaxerxes i Ezra, dywed yr hanesydd 
Iuddewig:—' Felly efe, sef Ezra, a ddarllenodd y llythyr yn Baby- 
lon i'r Iuddewon oedd yno, ond efe a gadwodd y llythyr yn ei.feddiant, 
&c a anfonodd gopi o hono i'r holl rai hyny o'i gydgenedl oedd yn 
Media; a phan ddeallodd yr Iuddewon hyn, y fath barch oedd gan y 
brenin i Dduw, a'r fath diriondeb a ddangosasai tuag at Ezra, boddhdâ- 
wyd hwy yn ddirfawr; ïe, cymerodd llawer o honynt eu meddiannau 
gyda hwynt, a daethant ì Babylon yn dra awyddus i fyned i waered i 
Jerusalem; ond y pryd hyny arosodd cyfangorff pobl Israel yn y wlad 
hono, o ganlyniad nid oes ond dau lwyth yn Asia ac Ewrop yn ddar- 
ostyngedig i'r Rhufeiniaid, tra y mae y deg llwyth, hyd yn awr, y tu 
hwnt i'r Euphrates, yn dyrfa enfawr na ellir ei chyfrif mewn rhif.” 
(Hynaf., II. 5, $ â). 

Er na cheir y deg llwyth yn hanfodi yn yr oesoedd hyn yn gym- 
undeb gwahaniaethol, gwnaed amli ymgais ŷn ddiweddar i ddyfalu 
ymha ranau o'r byd y mae hiliogaeth y rhai a gaethgludwyd yn cyfan- 
neddu. Tybia rhai eu bod yn gallu olrhain nodweddau Iuddewig yn y 
llwythau Affganistaidd yn India; hônir perthynas â hwy gan Iuddewon 
Malebar, a cheisiwyd profi yn ddiweddar mai disgynyddion o honynt yw 
y Nestoriaid yn Armenia. Ond y mae hanesiaeth yn ein cynnorthwyo 
08 nad i'w dilyn i fanylrwydd, o leiaf ìi wybod ymha gyfeiriadau i edrych 
am danynt tua diwedd cyfnod yr Hen Destament. Tybygir y gellir eu 
dosbarthu i ddau brif ddosbarth, pob dosbarth yn ymranu drachefn i 
ddau îs ddosbarth. I. Y rhai a breswylient Palestina a'r taleithiau cyf- 
agos. Gwneid y dosbarth hwn i fyny o (1) Yr ychydig a adâwyd yn y 
wlad, ac & ymgymysgasant â'r Samariaid. (2) Y rhai â ymunasant â 
chaethglud Judah, ac a ddychwelasant gyda hwy. II. Yr ail ddos- 
barth a wneir ìi fyny o'r rhai a breswylient wledydd Caldea, Media, a 
Phersia, sef (1) Y rhai a ymunasant â chaethglud Judah, ond er hyny 
& arosasant yn y gwledydd yr alltudiwyd hwy iddynt, ac a chwyddent 
rifedi yr Iuddewon a adnabyddid wrth yr enw—y dyeithriaid ar wasgar. 
(3) Y rhai a drigent y gwledydd uchod mewn hollol wrthgiliad oddiwrth 
gyfammod eu Duw, y rhai wedi colli eu henw, eu hiaith, a'u crefydd, 
er eu bod yn lliosog o nifer, a ddiflanant o'n golwg am na chadwasant y 
nodweddau hyny a'u gwahaniaethent oddiwrth y cenhedloedd. Yn 
gymaint ag i fwyafrif y deg llwyth ollwng gafael o'u hegwyddorion 
crefyddol, nid oeddynt yn meddu nemawr, os dim, grym moesol i 
ddylanwadu ar y cenhedloedd a'u cylchynent; ac y mae y ffaith mai 


308 CAETHGLUDIAD Y DEG LLWYTH, 


mewn undeb â chaethglud Judah yr ydym i gael y rhan grefyddol o'r 
deg llwyth—y rhan a feddai allu i ddylanwadu er daioni ar y byd—yn 
pei fod yn fwy prïodol ymofyn i ba raddau y bu iddynt barotôi y ffordd 
i ledaeniad drychfeddyliau Cristionogol ynglŷn â hanes caethglud Judah 
nag â hanes y gaethglud i Assyria. Gwelir oddiwrth y dyfyniad a 
ganlyn o un o'r awduron galluocaf ar y pwnc o ddylanwad syniadau 
Iuddewig ar opiniwn crefyddol y byd yn y cyfnod blaenorol i ymddan- 
gosiad y Messiah, nad oedd dylanwad. y gwasgariad ond prin i'w deimlo 
hyd ar ol y dychweliad o Babylon. Oaiff geiriau Mr. Westcott wasanaethu 
i ddwyn ar gôf i'r darllenydd bwysigrwydd y rhan hon o'r pwnc, â 
gwasanaethu, ar yr un pryd, fel esgusawd dros beidio myned ymhellach 
i mewn iddo ar y pryd presennol. Fel hyn y dywed:—“ Y mae y 
gwasgariad fel elfen wahaniaethol yn dylanwadu ar holl gymeriad yr 
Iuddew yn dechreu gyda'r alltudiad i Babylon. _— Cyfeiria traddodiadau 
ansicr at sefydliadau boreuach yn Arabia, ithiopia, ac Abyssinia; ond 
hyd yn nôd os oedd y sefydliadau hyn yn bod, rhai damweiniol Ae 
undeb rhyngddynt â'u gilydd. oeddynt, tr ay mae y gwasgariad, o'r hwn 
yr oedd Babylon yn ganolbwynt addefedig, yn brawf diymwad fod fydd 
o'r diwedd wedi dyfod yn deyrnas. Ar wahân oddiwrth ddylanwad 
angenrheidiol eymundebau o Iuddewon, yn cael eu rhwymo gan gyf- 
reithiau cyffredin, yn cael eu dyrchafu gan grediniaeth o'r un gwirion- 
eddau, a'u hadfywio gan obeithion cyffelyb, ar y cenhedloedd ymysg y 
rhei yr oeddynt wedi eu gwasgaru, yr oedd yr anhawsderau a barai 
iddynt roddi heibio gadw yn llythyrenol y defodau Moesenaidd, yn eu 
harwain hwy i gymeryd golwg ehangach ar amcan y gyfraith, ac yn eu 
' dwyn i feddu ymdeimlad dyfnach o'i harwyddocâd ysbrydol. — Yn allanol 
ac yn dufewnol—yn ei effeithiau ar y cenhedloedd ac er bobl Israel—ym- 
ddengys y gwasgariad y parotôad rhagluniaethol amlycaf i ledaeniad 
Cristionogaeth.” 

Yr ydym wedi awgrymu yn barod fod y deg llwyth fel y cyfryw yn 
gyrthio yn fŷr o ateb i'r desgrifiad uchod, nad oeddynt yn cael eu huno 
gan gyfreithiau cyffredin, &c., a'u bod, o ganlyniad, yn amddifad 0 
allu ì ddylanwadu ar y rhai oedd o'u hamgylch, yn halen diflas, heb 
fod yn gymhwys i, ddim ond i'w sathru gan ddynion. Difodiad cen 
hedlaethol fu eu tynged, oddieithr i'r graddau yr ymunasant â llwyth 
Judah. Ond am y lloffion hyny o Israel a ymunasant â thŷ Dafydd, 
cawsant naill ai dychwelyd i'w gwlad yn nghwmni eu brodyr, neu yntê 
fod fel hwythau, yn lefain i lefeinio y cenhedloedd y gwasgarwyd hwy 

i'w plith hwynt. 


$09 


FFOSYLAU. 


nwyn yr anghyfarwydd, dylem ddyweyd mai ystyr wreiddiol y gair 
lau, neu ffosyl (fossi4), ydyw yr hyn a gloddir allan o'r ddaear, a 
g& mewn ystyr wyddorol y gweddillion bywydol hyny a geir yn 
redd yn y creigiau, yn cynnwys y bywyd llysieuol ac anifeilaidd. 
y ceir y crêadur, neu y llysieuyn, yn y creigiau henaf, yn un â'r 
y; ac mewn ystâd berffaith o fŵneiddiad, ond eto yn cadw ei ffurf 
ymeriad ei hun, gelwir ef yn ffosyl perffaith-gwbl. Ond pan y ceir 
ewn craig ieuengach, heb fod yn berffaith galed, ac yntau heb ym- 
d ond ychydig o'i gymeriad cynhenid ei hun, gelwir ef yn îs-ffosyl 
fossil). Ond yn yr erthygl hon, adnabyddir pob gweddillion byw- 
, y llysieuol a'r anifeilaidd, beth bynag fyddo graddau ei fŵneiddiad, 
, yr un enw cyffredinol—ffosyl. — Y mae athrawiaeth y ffosylau, er 
gos gysylltiedig â Daeareg, Mŵnyddiaeth, ac Anifeiliadaeth, ac yn 
rnhâu gwirionedd y gwyddorau hyn, ac hefyd yn taflu dyddordeb 
duol arnynt, yn wyddor ar ei phen ei hun, yr hon a enwir yn 
dor y Ffosylau, neu, Paleontology. Y mae presennoldeb bywyd 
creigiau, yn cynnwys esgyrn, cregin, ac amrywiol lysiau a choed- 
yn taflu dyddordeb ychwanegol a neillduol arnynt. Nid yn unig 
e Mŵnyddiaeth a Daeareg yn profi fod yno drefn, a chynnydd yn 
weddiad a ffurfiad y creigiau; ond y mae athrawiaeth y ffosylau 
1 yn profi fod yno drefn a chynnydd cyfatebol mewn bywyd yn y 
iau olynol hyny. Y mae dyddordeb yn y graig ynddi ei hun, ond 
ystyriom fod bywyd wedi bod unwaith yn rhodio ar ei gwyneb, a'i 
ato megys mynwent yn cadw ôlion o'i bywyd fel relics o'r hyn a_fu, 
sau a ddêl, pwy na chymerai ei forthwyl i'w malurio er cael allan 
mes? Pwy na chymerai boen er deall yr hanes oesol sydd wedi ei 
ifenu yn y graig dros byth? Unwaith, ystyrid y gangen hon yn 
:ch ac annyddorol, ond erbyn hyn y mae yn hynod boblogaidd ; y mae 
nleidwyr yn lliosog, ac yn llawn brwdfrydedd. Y mae y Museums 
3th sydd ganddi yn ngwahanol barthau o'r deyrnas, yn enwedig 
itish Museum, a'r School of Mines yn Jermyn St., a'r gymdeithas 
uog a adnabyddir wrth yr enw Geological Society, yn profi fod iddi 
a gan liaws.  Llïaws ydyw y tybiau a goleddid gan ein henafiaid 
bresennoldeb y fath bethau yn y creigiau, ar ba rai, erbyn hyn, yr 
chir yn ddirmygus. Dywedent weithiau nad oeddent yn ddim 
effaith damwain, neu yr hyn â elwir ganddynt yn chwarêuaeth natur 
is naturz), sef, fod natur, trwy ryw allu prïodol iddi ei hun, mewn 
ì o ddifyrwch chwarêus, wedi rhoddi argraff o'r pethau hyn, fel y 
wn hwy, ar ei mynwes ei hun. Dywedai eraill mai Duw a'u 
ld felly, ac a'u cyfleodd yn y graig fel y gwelir hwy yn bresennol. 
m perthynas i'r syniad hwn, rhaid i ni addef y gallasai Duw wneyd 
f—beth nad all Duw ei wneyd? Ond nid dyna arfer Duw; nid 
eyd ffosyl o grêadur ydyw arfer Duw; nid gwneyd skeleton o grê- 
” Ond crêadur byw a pherffaith. Os oes esgyrn, a gweddillion o 
w 


310 FFOSYLAU. 


grêaduriaid i'w cael yn y creigiau, rhaid eu bod unwaith wedi bod yn 
meddu gïau a chnawd, yn teyrnasu mewn bywyd, ac yn rhodio oddiam- 
gylch. Hyn ydyw trefn bresennol y Crêawdwr, ac y mae yr hyn sydd, 
hefyd yn profi yr hyn a fu. Gwelsom waith un yn ddiweddar yn ceisio 
rhoddi cyfrif am hyn trwy ddychymygu y bu gwrthdarawiad ofnadwy 
rywbryd rhwng y ddaear a Jupiter, a bod y ddaear, yn y collisïon, wedi 
ei haredig a'i rhychu yn ddwfn, a bod y blaned ddyeithr hono, yr un 
pryd, wedi colli ei holl grêaduriaid, a'u bod wedi dianc i'r rhychau 
daearol hyn, a bod y ddaear wedi cau am danynt a'u meddiannu. 
Felly crêaduriaid y blaned ddyeithr ydyw y ffosylau hyn; a dywed mai 
hyn ydyw y rheswm dros eu bod mor wahanol i'r erêaduriaid sydd yn 
bodoli ar y ddaear yn bresennol. Digon am y syniad hwn ydyw 
dyweyd mai ffrwyth dychymyg dilywodraeth ryw Ffrancwr ydyw: 
“ castell yn yr awyr” hollol. Ond yr hen syniad am danynt ydyw—a bu 
agos i ni ddyweyd ei fod yn syniad crefyddol, gan y bu cymaint, & rhai 
eto, o'r hen bobl dda a duwiol yn ei fabwysiadu, ond y mae erbyn hyn 
yn cael eì ystyried mor ddisail â'r lleill—sef, fod eu gwaddodiad yn ŷ 
ereigìau i'w brïodoli i ddiìuw Noah. A chymeryd yn ganiatâol fod ŷ 
diluw wedi bod yn gyffredinol—tros y byd i gyd, pa fodd y gallasai 
waddodi erêaduriaid íilldiroedd o bellder yn y creigiau? _ Hefyd, effaith 
gweithrediad dwfr cryf fel y diluw a fuasai eu lluchio blith draphlith 
ar draws eu gilydd; ond ceir hwy yn drefnus a rheolaidd, yn esgyn a 
raddeg reolaidd, o'r anmherffaith i'r perffaith, o'r ffôn isaf yn ysgol 
fawr bywyd, sef yr Eoo200n bychan, hyd uchder llwch y byd, sef dyn,— 
eithafnod y grêadigaeth. Y mae syniad arall hefyd yn bod, lled debyg 
i'r olaf, ond eto yn gwahaniaethu ychydig oddiwrtho; ond y mae hwî 
mor dwyllodrus â'r lleill. Dywedir fod y ffosylau wedi eu gwaddodi yn 
y cyfwng rhwng crêadigaeth dyn a'r diluw, neu yn hytrach, y ddau gyf 
nod bywydol cyntaf, a'r cyfnod olaf, neu y Tertiary, ar oì diluw Nosh. 
Y mae egwyddorion cyntaf y wybodaeth yn profi nad oes dim gwirion 
edd yn hwn ychwaith. Y gwir syniad, dybygid, ar y mater ydyw, Fol 
y creigiau bywydol neu ffosylog, fel eu gelwir, wedi eu gwaddodi gan, â 
thrwy allu dwfr, a bod y dwfr hwnw hefyd yn gwaddodi y llysiau a? 
crêaduriaid oedd yn byw y pryd hwnw, ac a gludid ganddo, yn y grif. 
a hwythau trwy faeneiddiad mewn amser maith yn myned yn un âf 
graig; ac y mae eu presennoldeb yn yr haenau heddyw yn esb0nio 
dirgelwch cuddiedig yr oesau a fu, a blynyddoedd yr hen amser. Ï 
mae Dr. Hitchcock, wrth sylwi ar egwyddorion sefydlog Daeareg, yn 
nodi, ymhlith eraill, y rhai a ganlyn:—“' Fod yr holl greigiau 

yn greigiau ffosylog, a'r rhai ffosylog yn rhai haenol, ac wedi eu cyfat 
goddi yn benaf trwy weithrediad dwfr, a'u bod unwaith wedi bod yn 
waelodion llŷnoedd a moroedd, a bod yn rhaid fod amser maith 
cymeryd lle tuag at eu dwyn i'w ffurf bresennol. Fod y ffosylau, net 
creaduriaid sydd i'w cael yn y creigiau, yn ddosbarthiadau trefnus; 
ydynt byth blith draphlith, a phob un yn perthyn i gyfnod neilldadl; 
naill ai i'r cyntaf, yr ail, neu y trydydd.” _ Cawn fod William Smith, yf 
hwn a enwir yn “Dad Daeareg,” neu fel y gelwir ef bryd arall, y8 
“ Siratum Smith,” trwy lafur dibaid, wedi darganfod yr agorìad ì athraw 
iaeth y ffosylau mor bell yn ol â'r flwyddyn 1796, pan y dywedodd fod 
“ ôlion bywydol, yn cynnwys llysiau ac anifeiliaid, yn bodoli mewn olyn 


FFOSYLAU. ôli 


rheolaidd, a bod pob haen i'w gwahaniaethu oddiwrth gydgasgliad 6 ffosylau 
prî do: iddi eí hun, a pha le bynag yr ymddengys, y mae i'w hadnabod yn ol 
6i gweddillion bywydol.” Dyma oedd yr ymgais cyntaf i roddi yr un 
rheswm dros y ffaith, ac y mae yn parhâu mewn grym eto, ac yn sail 
dda y gellir goruwchadeiladu arni. 

Dosberthir y creigiau ffosylog yn eu trefn fywydol i drì dosbarth 
mawr, a nodweddir y tri gan natur y bywyd a geir ynddynt; megys 
eyfnod yr hen fywyd ( Palaozoic), cyfnod y bywyd canol ( Mesozoic), a 
ehyínod y bywyd diweddar (Cainozoic). Gwir y ceir cyfres arall o 
greigiau yn bod, ond nid ydynt yn ffosylog, ac felly nid ydynt yn perthyn 
i'r un o'r cyfnodau bywydol; megys lliaws o'r creigiau trawsnewidiol 
(meiamorphic), a'r ithfaen yn eì gwahanol ffarfiau, a gelwir y gyfres hon 
yn ìs-fywydol (Hypozoic). Gorwedda y creigiau hyn yn ngwaelod y 
raddeg, ac edrychir arnynt fel rhai amddifaid o ôlion bywydol, er fod 
rhai o honynt yn ddiweddar wedi cael eu symud yn uwch i fyny, 
ì gyfnod y bywyd cyntefig, yn enwedig y graig Laurentian, gan fod 

bywydol wedi eu darganfod ynddi Dywedir fod ffosylau yr 
hen gyfnod a'r cyfnod canol wedi darfod yn llwyr erbyn y cyfnod 
diweddar, ac nad oes ond ychydig, yn wir, i'w cael ymhen uchaf y cyf- 
mod diweddar o'r rhai a fodolai yn ei ddechre. Y mae hyn yn proî 
fod crêadigaethau newyddion wedi cymeryd :le, er hyny nad oes yr 
un gwagle (blank) wedi bod yn mywyd y grêadigaeth, a bod ryw ychydig 
o enghreifftiau o'r eyfundraethau agosaf yn ymgripio i'r lleill. 

Y mae ffurf a natur y crêadur yn ein galluogi i ddyfod i'r penderfyn- 
iad beth oedd yr amgylchiadau ymha rai yr oedd yn byw ynddynt. Y 
mae hyny i'w adnabod oddiwrth y crêaduriaid preseun)1l—beth ydyw eu 
sefyllfa a'u harferion. Oeir gwahaniaeth mawr rhwng crêaduriaid y 
gwahanol sefyllfâoedd â'u gilydd; y mae gwahaniaeth rhwng preswyl- 
un y tir a'r môr, rhwng preswylwyr y gwahanol hinsoddau â'u gilydd: 

y denir, wrth archwilio'r ffosyl, i'r casgliad beth oedd yr amgylchiadau 
yr oedd yn byw ynddynt—pa un ai ar y tir, ynte ymlwybro y dyfroedd 
mawrion yr ydoedd—pa un ai yr anialwch, ynte y doldir, oedd ei bres- 
wylfan; pa un ai yn y goedwig, ynte yn yr awyr yr ydoedd. Y mae 
Ŵ holl wahaniaeth yma sydd i'w ganfod yn esboniad ar hanes a_threfn 

ywyd oesoedd ar oesoedd yn ol. Ac nid hyny yn unig, ond galluogir 
y cyfarwydd trwy hyn i ddyfod i'r penderfyniad, nid i adnabod y lle yr 

d y crêadur yn byw yn unig, ond pa fodd yr oedd yn byw, beth oedd 
ei arferion a'i dueddiadau. Gellir casglu oddiwrth un aelod o hôno 
beth oedd ei arfer, pa un ai cerdded, rhedeg, nofio, neu ehedeg, y 
byddai; gellir casglu oddiwrth ei ddanaedd beth a fyddai ei ymborth, 
Pa un ai yr awyr, llysiau, ynte cnawd. Iê, gall y cyfarwydd, megys 
y Professor Owen, ac eraill, ddyfod i'r penderfyniad, wrth weled un ran 
o'r ô6rêadur, beth oedd ffurf a mai ìitioli y crêadur eì hunau ; ,wrth weled 
ua asgwrn, ffurfio ac adferu crêadur o'r un ffurf â maintioli âg yr oedd yr 
asgwrn hwnw unwaith yn rhan o hôno. Rhai adteredig a_ffurfiedig 
ydyw Mammaetholion anferth y Tertiaries a welir yn y Museuns, ac wedi 
ên ffurfio drwyddynt oll mewn cyfartaledd i'r un asgwrn a ddargan- 
fyddwyd yn rhan neillduol o honynt. Gellir dyweyd oddiwrth un ran o 
grêadur—dyweder asgwrn o hôno, beth oedd ffurf a maintioli y orêadur 
6i hun, a'i adferu, trwy brecsss celtyddydol, yn ol cyfartaledd y rhau 

wS 


8139 FFOSYLAU. 


hono, fel ag ìi gyfateb ymhob peth i'r creadur ei hun. Felly yr ydym 
yn gweled fod gwybodaeth bwysig yn deilliaw trwy efrydu y ffosylau; 
nid yn unig dywed am ffurfiau y creaduriaid, ond am eu harferion 
a'u tueddiadau, ac o dan ba amgylchiadau y buont byw a marw. Y 
mae y creigiau yn llyfr, bellach, a ystyrir, nid yn un sych a diflas, 
ond yn llawn difyrwch a newydd-deb; ac nid rhyfedd fod ambell un mor 
frwdfrydig eì ysbryd wrth chwilio ei ddalenau. Yn ol hynodrwydd 
cyffredinol y bywyd yn y cyfnodau hyn, gelwir y cyntaf yn “ Oes y 
brachipodau ” (age of brachipods), yr ail yn “' Oes yr ymlusgiaid” (ae 
of reptiles), a'r olaf yn “ Oes y mammaetholion” (age of mammals). 

Y mae creigiau yr hen fywyd yn cychwyn yn y Laurentian yn y 
gwaelod, ac yn cyraedd hyd y Permian; a chreigiau y bywyd canol yn 
cychwyn yn y Permian hyd y Chalk, a chreigiau y bywyd diweddar yn 
cynnwys yr oll hyd y gwaddod diweddaraf. Rhestrid calchfaen rigial- 
aidd Oanada, yr hon a adnabyddir wrth yr enw Laurentian hyd yn 
ddiweddar, yn y dosbarth ìs-fywydol; ond o herwydd i Syr William 
Logan ddarganfod ynddi ffosyl, yr hwn a adnabyddir wrth yr enw 
Eoozvon Canadenae, neu yn gyfieithiedig, gwawr y bywyd yn Canada, y 
mae wedi ei chodi i fwynhâu yr anrhydedd o gael gorwedd yn nosbarth 
y creigiau bywydol. Y mae yn ffaith sefydledig erbyn hyn fod yr 
Eoozoon yn ffosyl perffaith, ac hefyd yn un anifeilaidd; ac y mae 
Principal Dawson, Montreal, yr hwn a fu yn archwilio y graig 6i 
hun, yn cadarnhâu y dybiaeth am dano yn y naill a'r llall. Y 
crêadur hwn, hyd yn bresennol, a adnabyddir fel yr isaf yn y raddeg 
fywydol; ac er nad yw ond megys brycheuyn i'r llygad noeth, 
6to y mae yn meddu pob cynneddf angenrheidiol er tŷnu ei gynnaliaeth 
o'r dyfroedd y bodolai ynddynt; ac er ei fod yn fychan ynddo ei hun, 
eto, mewn undeb â'u gilydd, ffurfiant gyfres êang o greigiau pwysig. 
Amgylchynir y crêadur bach yma â llawer o ddyddordeb, gan mai eÍê, 
hyd yn hyn, a ystyrir yn wawr y bywyd, nid yn unig yn Canada, ond yn 
yr holl grêadigaeth. Wrth edrych arno yn y Museum, yr oedd lliaws 0 
gwestiynau yn codi yn naturiol mewn perthynas iddo, megys, ai tybêl 
mai hwn oedd y crêadur cyntaf a wnaed gan y Creawdwr? Ai dymay - 
ffôn isaf yn ngraddeg fawr bywyd? Y mae safle a gorweddiad y gniìg, 
yn gystal â natur syml y ffosyl, yn profì ei fod yn agos i, os nad yB, 
ddechreu bywyd y grêadigaeth, yr hwn a berffeithiwyd pan y dyw 
Duw, “ Gwnawn ddyn ar ein Uun a'n delw ein hun.” 

Y creigiau nesaf a adnabyddir wrth yr enw Cambrian, a hyny o herwydd 
mai yn Nghymru y ceir y dadblygiad helaethaf o honynt. _ Prin ydywy 
ffosylau yn y gyfres hon; ystyrid hi hyd yn ddiweddar y graig fywyddl 
isaf, ac ystyrid ei ffosylau y rhai henaf, hyd nes y daeth y Laurentian 
i'w lle; er mae hwy ydyw y rhai henaf a ddarganfyddwyd eto yD 
Ewrop, enwir hwy fel y canlyn :—Oldhamia Radiata, O. Antigua, Arni 
colytes didyma, Histeoderma Hibernicus.. Hyd nes y darganfyddwyd yr E0 
zoon yr Oldhamia Radiata a ystyrid y ffosyl henaf, ac efe ydyw yr hendí 
eto yn Ewrop. Darganfyddwyd ef yn y flwyddyn 1844, gan Dr. Oldham, 

'Trinity College, yn Bray Head, Iwerddon, ac fe'i henwyd yn Oldhanis 
'er anrhyded i'w ddarganfyddwr. Yn y creigiau hyn yn gystal âg yn J 
Longmynd, gwelir y pryfdyllau yn afrifed, yn dwyn tebygolrwydd mawr 
i'r rhai a welir ar unrhyw lân y môr yn bresennol; ac yn wir, y ma Ìi 


FFOSYLAU. 913 


yn ffaith ryfedd fod cymainto debygolrwydd rhwng preswylwyr boreuaf yn 
moroedd cyntefig, a'r ffurfiau bywydol isaf a geir yn y môr yn bresennol. 
Iê, ymae y Longmynd yn agor i ni ychwaneg o ddirgelwch y gorphenol, 
oblegid gwelwn yn eglur yn ei haenau ôlion tônau, ôlion gwlaw, a'r 
agenau a ffurfiwyd trwy wrês yr haul, ac y mae hyn yn dangos fod am- 
gylchiadau natur y pryd hwnw yn debyg i'r hyn ydynt yn bresennol, sef 
fod llanw a thrai, y cymylau yn gwlawio, a'r haul yn tywynu fel yn 
bresennol. 

Y dosbarth nesaf ydyw y Silurian, ac y mae amryw fathau o greigiau 
yn cyfansoddi y dosbarth hwn, y rhai a fesurent filoedd o droedfeddi o 
drwch, megys y Ludlow, Wenlock, Woolhore Series, Llandovery Rocks, Car- 
adoc and Bala Rocks, Llandeilo Rocks, Lingula flags, a Tremadoc beds. 
Prif ffosylau y Silurian ydynt, y Linaula Davisi, Lingula Ramsayi, 
Stenopora fibrosa, Rhynconella augustefrons, Strophomem $mbrez, Cardiola 
înterupta, &. Oeir mwy o gyflawnder o weddillion bywydol yn y Silurian 
nag a welwyd o'r blaen, ac y maent braidd i gyd yn forawl. Yma y 
cyfarfyddwn am y waith gyntaf â'r cragen bysgodyn (shell-fish) yn dwyn 
yr enw Lingula; ac os ydyw hen âchyddiaeth yn brawf o barchusrwydd, 
y mae teulu y Lingula yn ei feddu, gan ei fod yn un o'r rhai cyntaf yn 

grêadigaeth, ac y mae iddo olynwyr yn dwyn delw y teulu trwy yr 

ll haenau hyd. y dydd hwn. Y mae y Lingula i'w chael yn doreith- 
iog yn nghreigiau Tremadoc. _ Yn y Silurian hefyd y cyfarfyddwn gyntaf 
â'r crêadur arbenig hwnw a adwaenir wrth yr enw trilobyn (Trilobite). 
Yr oedd y crêadur yma yn perthyn yn arbenig i'r hen amseroedd; nid 
oes yr un tebyg iddo i'w weled yn bresennol; ac y mae yn anmhosibl 
peidio edrych ar ei ffosyl fel ffosyl o ddyddordeb anghyffredin. Ystyrir 
fod llygaid y crêadur hwn yn un o ryfeddodau yr hen fyd; y mae un 
yn sylwi arno, “ Íts eye is remarkable for its many hundred lenses.” 
Ceir tua phen uchaf y Silurian weddillion llysieuol o radd isel fel 
gwman (sea weeds); ac yn nghreigiau Ludlow, ceir gweddillion pysg am 
y waith gyntat oll, yr hwn a elwir Pteraspis, ac sydd yn debyg yn ei 
natur i'r Sturgeon a adnabyddir yn y dyddiau hyn. 

Y nesaf a ddaw i sylw ydyw yr Hen Dywodfaen Goch, neu y Devonian, 
yr hwn a ddosberthir yn gyffredin i dri dosbarth drachefn. Dyma oedd 
maes penaf ymchwiliadau yr enwog H. Miller. Oeir llawer o argraff- 
iadau yn ysgrifenedig yn y creigiau hyn, megys argraff tônau y môr, 
gwlawogydd, a chreaduriaid, yn gyffelyb i'r hyn a wneir yn bresennol yn 
yr un amgylchiadau. Ceir y llysgfilod, y crawenau, a'r meddalogion yn 
eu hamrywiaeth yn y graig hon; hefyd amryw fathau o lysiau. Ond 
nodwedd neillduol ffosylau y Devonian ydyw pysgod, megys y Cephal- 
aspis, Pterichthys, Oocosteus, Osteolepis, &c.. Hefyd ceir yma enghreifftiau 
eymedrol o'r crêaduriaid crawenog a neillduo! hyny a elwir y Trilobites. 

Sylwn yn nesafar y Dosbarth Carbonaidd. Y mae hwn yn cynnwys 
tair cyfres o greigiau gwerthfawr, megys y glô welyau, y grud melinaidd, 
y Galchfaen Fyddynog, a'r Sials Calchog.  Hynodrwyd neillduol y cyf- 
nod hwn ydyw ei lysiau a'i goedydd, er y ceir yma amryw bysgod, ac 
ymlusgiaid, a'r crêaduriaid bychain eraill a enwyd yn barod. Y mae 
llysiau y glô yn dwyn prawf o gynnydd yn mywyd y greadigaeth, ac yn 
(angos helaethiad ar amryw ddosbarthiadau o'r deyrnas lysieuol na 
buasem yn gwybod dim am hyny, ond am y profion a geir yn y creigiau. 


$14 FFOSYLAU. 


Yr oedd cannoedd o wahanol rywogaethau yn ffynu ar y ddaear y pryd 
hwn, megys y Lepidodendron, Stigmaria, Sigillaria, Calamiles, &c. 

Y dosbarth nesaf ydyw y Permian, a'r diweddaf yn nghyfnod yr 
Hen fywyd. Dosberthir creigiau y dosbarth hwn eto i'r Red Sand, 
Magnesian Lâmestone, Marl Slate, a Lower Red Sandstone. Ceir yma amryw 
ffosylau, megys Fenestila vetiformis, Productis. horridus, Palaeonicu 
elagans, &c. 

Yn awr yr ydym wedi rhedeg yn frysiog tros fywyd yr hen gyfnod, 
ac yn dechreu edrych arno yn y cyfnod canol; a'r fân y gwelir ef gyntaf 
yma ydyw yn y Triassic, neu y Tywodfaen coch newydd. Y mae yn y 
cyfnod hwn fywyd newydd, a cheir golwg arno yn y creigiau hyn, ac yn 
neillduol yma y gwna yr ymlusgiad ei ymddangosiad gyntaf. Y prif 
fiosylau yma ydynt y Terabratula, Cheriotherium, Labyrinthydon, êc. 

Y nesaf ydyw y Lias, yn cynnwys yr Upper Lias, a'r Lower Lias. Y 
mae arbenigrwydd neillduol yn perthyn i fywyd y creigiau hyn; ymay 
ceir y Belemnite, yr Ithyosaurus, a'r Plesiosarus,—madfilod ( Saurians) 0 
faintioli anferth.  Orêadur hynod ydyw y Belemnite a geir yn y Lis, 
math o bysgodyn ydyw mewn cragen, tebyg i'r cuttlefish presennol, s 
gwna ei loches yn y gragen. Yr oedd ganddo o bob tu ei ben wyth 0 
freichiau, a phicell ar bob braich, er mwyn picellu y pysgod i'w cael yn 
ysglyfaeth. Yr oedd ganddo hefyd o dan ei ben goden â'i llonaid o hylif 
du fel inc, a phibell o'r goden i'r dwfr; a phan yn cael ei erlid gan « 
elyn, agorai y goden, a gollyngai yr inc trwy y bibell i'r dwfr, nes ei ddao, 
ac felly dyrysai ei ymlidydd, ac yntau yn cael cyfle ìi ffoi. Dym y 
ffordd oedd ganddo ef i amddiffyn ei hun. Gwneir y gair I 
thyosaurus ìi fyny o ddau air arall, Jchthyss, pysgodyn, a saurus, madfi, 
felly madfil-bysgodyn ydyw. Byddai yn byw ar y tir ac yn y môr; yr 
oedd ganddo ben a dannedd crocodil, a llygaid cymaint â phen dyn. Yr 
oedd yn rhaid ei fod, oddiwrth ffurfiad ei frest, yn anadlu awyr; syt 
oedd ganddo gylla anferth, gan fod crêaduriaid eraill, megys pysgod & 
ymlusgiaid, wedi eu cael ynddi, a phrofa hyny hefyd ei fod yn gnawd 
fwytâwr. Ei fesur o'i drwyn i'w gynffon oedd deg troedfedd ar hugain. 
Yr oedd y Plesiosaurus o'r un dosbarth, ond yn dwyn mwy o debygolrwydd 
i'r morfil; ei fesur ef oedd tua deunaw troedfedd. 

Y dosbarth nesaf ydyw yr Oolite.. Y mae y dosbarth hwn yn cynnwys 
tua un cynnulliad ar bymtheg o wahanol haenau, a byddai eu nodi yn 
fanol yn myned â gormod ole. Eu ffosylau ydynt yr Jguancdon, Aw 
monites, Vuculites, Hamites, Scaphites, Turrulites, &c., ac amryw fathau 0 

redyn a llysiau. Wrth ystyried maintioli, tebyg mai brenin yr holl 
grêaduriaid a ddarganfyddwyd erioed yn y creigiau ydyw yr iguanodm 
Bernir y mesurai o'i gynffon i'w ben tua deg a thriugain o droedfeddi; 
profa ffurfiad eì ddannedd ei fod yn grêadur hollol ddiniwed, y byddai 
yn byw ar y tir, ac yn pori gwellt. 

Y Chalk eto, yn cynnwys y Maestricht beds, Upper Chalk, Lower CMll, 
Upper Greensand, Gault, Specton Clay, £c.. Y mae gweddillion bywyddl 
yn y gymydogaeth hon braidd yn helaeth, ac yn benaf yn forawl. Cyr 
nwysent y Cwrel, y Sponges, Artercodae, Orinoidae, Echnidu, Conchifer& 
Mesaurous, Chelonia, âc. Dywedir fod y ffosylau yn cael eu cadw yB 
brydferth yn y chalk, ac yn gyffredin, cadwent yn y creigiau hyn êl 
ffurf a'u prydferthwch cynhenid. Dyma derfyn yr ail gyfnod. 


FFOSYLAU. 815 


Y mae cyfnod y bywyd diweddar, neu y Tertiary, yn cynnwys rhestr 
faith o haenau o'r Woolwich beds i'r Modern deposits. Fel y gellid dysgwyl, 
ymestyna y gyfundraeth hon dros amser maith, a cheir profion o gyf- 
newidiadau pwysig yn y tir a'r môr, ac hefyd yn mywyd y naill a'r llall, 
Y maê bywyd y cyfnod hwn yn berffeithiach, ac yn nês at y safon 
euraidd na bywyd yr un o'r cyfnodau eraill, ac y mae bywyd y rhan 
ddiweddaf i'r cyfnod yn tra rhagori ar y rhan gyntaf. Yr oedd yna 
ddiffyg pwysig ymhob un o'r cyfnodau eraill, ond y mae y diffyg hwnw yn 
hwn yn cael ei gyflawni. Yr oedd y Laurentian, y Cambrian, a'r Silurian, 
yn hynod am absennoldeb y crêadur cefnesgyrnog (vertre brate); yn yr 
hen dywodfaen coch, ni welir nac ymlusgiaid, nac adar, na mam- 
maetholion; yn y glô, ychwaith, ni cheir yr un o honynt; ac yn y 
dosbarth canol, ni cheir yr un râdd uwch ua marsupials; ond yn y 
eyfnod hwn, ceir y graddau uchaf mewn llysiau ac anifeiliaid, ac y 
maent yn dwyn tebygolrwydd i'r rhai a fodolant yn bresennol, er fod 
gwahaniaeth pwysig hefyd rhyngddynt. Oredir fod yr hinsawdd 
yn y Tertiary yn gynhesach nag ydyw yn awr; y mae maintioli 
anferth y crêaduriaid hyn yn profi eu bod wedi eu dadblygu mewn 

lchiadau ffafriol a manteisiol. Gelwid y cyfnod canol oddiwrth 
faintioli anferth ei ymlusgiaid yn oes yr ymlusgiaid (age of Reptiles); 
felly gelwir y cyfnod hwn oddiwrth faintioli ac amlder ei fronfaetholion 
yn oes y Bronfaetholion (age of Manmals). _ Ceir yma y creaduriaid an- 
ferth yn dwyn yr enwau canlynol: Palaetherium, Megatherium, Hyaenodon, 
Swatherium, &c.. Dywedir am y Meyatherium, neu y diogyn, fel y gelwir 
ef weithiau, am ei fod yn debyg i'r crêadur a adwaenir felly yn bresennol, 
y byddai yn hoff iawn o ffrwythau. Tyfai y coed yn uchel iawn y pryd 
hwnw, ac nid hawdd a fyddai cael gafael ar y ffrwyth; a'r ffordd a 
gymerai i gael gafael ynddo fyddai turio o gwmpas y gwreiddyn, a gafael 
â'i ddau droed blaen yn y pren, nes iddo dynu y goeden i lawr i fwyn- 
hâu y ffrwyth. Oeir y crêadur yn y graig, a'r pren rhwng ci ddau droed, 
ac felly deuir i'r casgliad ei fod wedi ei ladd gan y pren wrth iddo 
gyrthio. Hynodrwydd arall perthynol i'r cyfnod hwn ydyw ei ffurfiau 
bywydol cymysgedig (intermediate form)—crêaduriaid yn meddu cymer- 
iad hynodol gwahanol ddosbarthiadau—a cheir y cymysgedd hwn 
ymysg yr adar, yr ymlusgiaid, yn gystal â'r tethogion. 

Yr ydym yn frysiog wedi myned trwy y raddeg fawr fywydol, ac wedi 
dyweyd fod yna gynnydd ynddi, a rheol a threfn hefyd yn perthyn i'r 
cynnydd hwnw, ac mai ei eithaf ydyw dyn. Dyn ydyw y crêadur per- 
ffeithiaf, ac efe hefyd ydyw yr olaf; nid yn unig dysg y Bibl hyny, ond 
dyna ddysgeidiaeth daeareg. Ni cheir clion o hôno hyd nes y deuir i 
ben uchaf y rhestr, lle y gwelir y modern deposit yn gorwedd. Gwir y 
taerir gan rai eu bod wedi darganfod ôlion dynol yn îs i lawr, ac felly, 
wrth gwrs, byddai yn rhoddi mwy o henafiaeth ìi ddyn na rhyw chwe' 
mil o flynyddoedd, fel y dysga y Bibl. Yn ddiweddar bu rhai o wydd- 
orwyr o duedd anffyddol yn codi eu llef, gan waeddi, “Dyn wedi ei 
ddarganfod yn ngwaelod y Tertiary!” Ond diammheu fod y casgliadau 
hyn, fel rhai eraill, wedi eu tŷnu yn rhy frysiog a byrbwyll; ac yn 
ngwyneb pob darganfyddiad gwyddorol, fel y gwnaeth hyd yma, y saif y 
Bibl eto yn ddigryn yn eu gwyneb oll, ïe; pan ddaw darganfyddiadau 
gwyddorol yn fwy setydlog, a beirniadaeth Ysgrytnyrol yn fwy perffaith, 


816 YFOSYLAU, 


gwelir fod yma undeb a chydgordiad perffaith rhwng Natur a Dad. 
guddiad. Beth bynag a ddaw i'r golwg o'r nefoedd a'r ddaear, “Gair 
ein Duw ni a saif byth.” 

Y mae athrawiaeth y ffosylau yn dangos fod trefn a chynnydd yn 
mywyd y grêadigaeth. Yr ydym wedi profi fod bywyd yn bod yn oesau 
pellenig y Laurentian, yno yn cychwyn fel rhyw aberig fechan, gwelwn 
hi yn rhedeg, er yn fechan, tua chymydogaeth y Cambrian. Tusg 
amser y Silurian, ymddengys ychydig o arwyddion o chwanegu nerth 
ac o amlhâu cryfder; cawn y meddalogion a'r crawenau yn gwneyd eu 
hymddangosiad. Y mae yr afon erbyn hyn wedi ymchwyddo a chyn- 
nyddu yn ddirfawr, fel, tua diwedd y Silurian, cawn gwmni y cefnesgyrn- 
ogion cyntaf, sef pysgod, a mwynhâu creadigaeth llysiau am y waith 
gyntaf. Y mae yn gadael yr hen gyfnod, ac yn rhedeg trwy y canol a r 
Tertiary, nes y cawn yr ymlusgiad, yr aderyn, a mammaetholion, nes y 
mae yn cael perffeithrwydd yn mherson y dyn Adda, yr hwn a wnaeth- 
pwyd “ychydig yn îs na'r angelion.” Y mae hyn yn dangos fod gyrfa 
bywyd ar ein daear ni yn raddol a chynnyddol, o'r isaf i'r uchaf; 
phob dyrchafiad bywydol yn brawf o greadigaeth newydd. 

Fel y crybwyllwyd eisoes, dyna ydyw gwaith y daearegwr, ymwneydi 
bywyd fel y ceir ef yn y creigiau, yn ei drefn, ei olyniad, a'i gynnydd; 
nid yw yn proffesu ymwneyd dim â tharddiad neu natur bywyd. Nid 
yw daeareg, nac yn wir yr un wyddor arall, yn gallu ateb cwestiynau 4 
ymddangosant yn syml a hawdd ar yr olwg gyntef, megys, Beth yw 
gwreiddyn bywyd? O ba le y daeth i ddechre? Beth ydyw bywyd? 
Gallasai ddyfod i fôd trwy ryw allu sydd ynddo ei hun, neu trwy weith- 
rediad rhyw allu anweledig arall; gallasai ddyfod i fôd o un impyn 
dechreuol, neu fwy nag un, neu ddyfod i fôd yn ol gorchymyn pen 
arglwyddiaethol y Crêawdwr ei hun, ar ddim a ddysg y wyddor honini 
am dano. Ei gwaith ydyw ymwneyd â bywyd fel y mae, yn ei drefn &i 
gynnydd, yn hytrach na chyffwrdd dim â'i darddiad a'i natur. Gwir êi 
bod yn ei olrhain ymhell yn ôl, ïe, gall wneyd hyny i'w ddechreuad, i'r 
arwyddion cyntaf o hôno yn iselderau y ddaear, ond nid yw yn proffesu 
cyfrif pa fodd y dechreuodd nac o ba le y daeth. Os ydym am wybol 
hyny, rhaid i ni droiat Lyfr arall, ac ni gawn esboniad arno yn yr adnod 
gyntaf sydd yn y Bibl, “Yn y dechreuad y crêodd Duw y nefoedd sT 
ddaear.” Dyna'r adnod fach yn cysylltu bywyd â Duw—“'y crêodd Du." 
Fel y sylwyd eisoes, y mae yna raddfa fawreddog yn nghynnydd y ddaesr, 
o'r bychan i'r mawr, o'r anmherffaith i'r perffaith; y mae yr un rheol 
yn y byd llysieuol ac anifeilaidd; y mae gwman y môr yn îs na rhedyn, 
a'r goeden frigog, drachefn, yn uwch na'r rhedyn. Y mae'r cwrel yn uwch 
na'r ysbwng, y cranc a'r pysg creginog yn uwch na'r cwrel, a'r pssg 
cefnesgyrnog yn rhagori arnynt hwythau; crêadur y gwaed oer yn ìs 
na'r un â gwaed cynhes, y pysgod. yn îs na'r ymlusgiaid, a'r ymlusgiaid 
yn îs na'r adar, a'r adar yn îs na'r tethfilod, y morfil yn îs na'r hwn sydd 
yn cnoi ei gîl, a phawb yn îs na'r dyn; ac y mae y drefn yma arnynt 
ì'w cael yn yr haenau. Er ein bod yn dywedyd fod yma gynnydd yn 
mywyd y ddaear, nid ydym yn golygu wrth hyny fod yna ddadblygiad 
mewn ffurf îs o fywyd i ffurf uwch, nac ychwaith ddirywiad o ffurfiau 
uwch i rai îs... Y mae yn anmhosibl meddwl am i'r cwrel ymnewid yn 
bysgodyn cragenog, neu i'r trilobyn droi yn bysgodyn, nac i'r pysgodyn 


Y LLWYBR DYEITHR. 817 


byth fyned yn aderyn. Nid ydym yn gwadu na cheir ffurfiau cyfryng- 
edig (intermediate forms) ymhlith yr hen greigiau, fel y ceir hwy yn 
bresennol, megys y Platypus o Awstralia, neu y Leafinsect o'r trofegau; 
ond y mae y fath ffurfiau yn grêadigaethau a ddysgwylid gan natur, yr 
hon, fel y dywed y creigiau, sydd yn casâu pob llinell derfynol, a'r hon, 
pan yn gwahanu, sydd hefyd yn cysylltu. Felly nid oes yr un crêadur, 
pa mor fychan bynag ydyw, yn anmherffaith, ac wedi tarddu o grêadur 
îsraddol iddo, ond yn dal cymaint o berffeithrwydd ag sydd yn bosibl, 
ac ymae hyn yn cymhwyso y lleiaf i'w sefyllfa fel y mwyaf. Dywed 
Augustine, “Nid yn unig y mae Duw yn ei holl weithredoedd, ond y 
mae yr oll o Dduw ymhob un o'i weithredoedd.” 

Sylwn eto rywbryd ar y gwrthddadleuon a ddygir oddiwrth athraw- 
iaeth y ffosylau. | 





Y LLWYBR DYEITHR. 


Har ydoedd yr adeg, a dyffryn oedd y fan; a chan mai hâf ydoedd, yr 
oedd yr olwg arno yn anarferol hardd. Ymgodai y mynyddoedd ar y 
ddê a'r aswy yn uchel i'r awyr, y mynydd ar y ddê yn sŷth a beiddgar, 
y mynydd ar yr aswy yn fwy graddol; yr oedd coed gwyrdd-ddail lawer 
yn daenedig drostynt, ac ymddangosai y mynydd ar y ddê fel mâr mawr, 
du, naturiol. Yn y pen uchaf i'r dyffryn ceid golwg ar fynydd ar ol 
mynydd yn diflanu yn ehangder y wybren. Yn ei waelod nid oedd i'w 
weled ond y dolydd llydain, ac yna, cân belled ag y gellid gweled, y 
wybr yn ymdawelu uwchben y môr. Yr oedd y dolydd yn wyrddion, 
yr anifeiliaid yn pori ac yn chwarêu arnynt, ac yr oedd afon fawr yn 
ymddolenu drwy eu canol. — Ar lân yr afon hon y cerddai dyn yn araf- 
aidd, fel wedi eì lyncu i fyny yn hollol gan swyn yr olygfa. Ac er mai 
canol dydd oedd, ni welid dyn arall yn agos, ac ni chlywid llais neb yn 
y dyffryn ; yr unig bethau a ddisgynent ar y clyw oedd sŵn ambell i 
dôn yn taro yn erbyn y lân, brefiad y fuwch, a châniad yr adar. Yn 
wir, pe buasai dyn yn agos, neu pe buasai ei lais i'w glywed, buasai yr 
holl sŵyn iddo ef yn y fan yn diflanu. _ Yr oedd golygfêydd o'r fath bob 
amser yn cael effaith neillduol arno; teimlai ei feddwl yn ymehangu, ei 
galon yn ymhelaethu, a meddyliai fod rhyw argraff o ehangder yn cael ei 
gwneyd ar ei feddwl, ac fod rhywbeth bob amser yn ei fynwes yn cael ei 
foddloni yn y fath olygfêydd: yr oedd yr anfeidroldeb y tu allan iddo 
fel mewn rhyw ddwfn gyagordiad â'r anfeidroldeb y tu mewn iddo—y 
dyfnder y tu mewn fel yn galw ar y dyfnder y tu allan, a'r dyfnder y 
tu allan yn ateb y dyfnder y tu mewn. Wedi ei lethu o'r diwedd gan 
fawredd yr amgylchiadau, gorweddodd ar y glaswellt yn nghanol 
llygaid-y-dydd a brïallau, a daeth awel dyner o'r dwyrain ac a'i siiodd 
i gysgu, gan chwarêu y pwysi ar ei ruddiau. Yr oedd ei gŵsg yn 


918 Y LLWYBR DYEITHB, 


dawel fel yr hîn, ond tawelwch tebyg i dawelwch y dwfr oedd, lle mae 
bywyd yn ei hôewder yn nghanol ei ddyfnder. Yr oedd ei feddwl wedi 
ei ollwng yn rhydd, ac yr oedd effaith y golygfêydd y bu yn edrych 
srnynt yn amlwg. Dilynent eu gilydd yn un gyfres faith; gwibiai y 
mynyddoedd heibio o'i flaen un ar ol un, gan ymgolli yn yr ehangder 
draw; gwelai afonydd yn rhedeg i lawr eu hochrau yn llinellau gwŷn- 
ion, ac yn disgyn i'w gorweddle yn y dyffryn, ac yna yn ymddolenu í'r 
môr. Ac nid yn unig deuai golygfêydd y diwrnod hwnw yn ol i'w 
feddwl, ond deuai golygfêydd eraill mewn gwahanol fanau yn eu holl 
amrywiaeth ger bron, ac nid oedd ganddo un drychfeddwl o ba le yr 
oeddynt yn dyfod, na pha beth oedd yn eu dwyn. — Yr oedd wedi sylwi 
rai gweithiau ar olygfêydd prydferth yn cael eu gwthio i ganol ei fyfyr- 
dodau, pan na byddai yno ddim mewn un modd a allai, yn ei feddwl ef, 
eu dwyn i gôf. Ond ar yr un pryd, gallai fod rhywbeth, ac yn yr am- 
gylchiad presennol, gallai fod rhyw gysylltiad dirgelaidd, dwfn, rh 
y naill olygfa a'r llall. Ond fe ddaeth un olygfa, yn ddiwedd-glô ar y 
cwbl, ag oedd yn fwy mawreddog na'r lleill ìi gyd, o natur uwch, ac un 
na fu erioed yn ei feddwl o'r blaen, ond yr oedd megys yr holl olygfeydd 
eraill wedi gadael eu hôl arno, a'i feddwl yn ffurfio hon ei hunan. 
Canfyddai ei hun yn sefyll ar lwybr bychan cul, hollol ddyeithr, ac nid 
oedd yn gwybod yn sicr pa fodd y daethai yno. Cerddai arno, a theimlai 
ei fod yn myned ar ì lawr, fel pe byddai y llwybr yn cychwyn o'r myn- 
yddoedd y tu ol. Arweiniai trwy ganol y dyffryn ar hyd ymyl yr afoni 
lawr i'r un fan—i'r môr; a theimlai orfodaeth arno i gerdded y llwybr, 
pa beth bynag a ddeuai o hyny. _ Tra yn cerdded i lawr, codai meddyl- 
iau rhyfedd yn ei fynwes, meddyliau dyeithr, fel yn ymylu ar rai byd 
arall, a theimlai fel pe byddai tymp ar esgor ryw feddwl mwy na'r cwbl 
yn awr yn agos. Ac er mcr ddyeithr y sefyllfa yr oedd yn cael ei hun 
ynddi, yr oedd eì gywreinrwydd mor fyw âg erioed, ac yr oedd ynddo 
awydd a syched dirfawr am weled newydd-deb. Yr oedd wedi blino ar 
y byd, ac ar y dynion oedd yn y byd. Yr oedd eu masnach ddiderfyn, 
eu hawyddfryd byw, angerddol, am aur ac arian, wedi bod yn destun 
gofid ìddo lawer tro; gweled aur yn cael ei gyfrif y trysor gwerthfawr 
ocaf mewn bod; gweled dynion mewn dinasoedd mawrion yn dwys 
gerdded yr heolydd heb yngan gair y naill wrth y llall; gweled dynion 
o'r un gwaed, o'r un genedl, yn cerdded yn gyflym—bron yn rhedeg— 
heibio eu gilydd, heb gymaint âg edrych y naill ar y llall, fel pe ns 
byddai neb ond hwy yn unigol yn y byd, neu fel pe na byddai dyn yn 
grêadur cymdeithasgar; gweled y cerbydau yn rhedeg trwy yr un 
heolydd, a'u gyrwyr fel wedi colli eu synwyrau, yn gŷru fel pe byddai 
diluw mawr eto yn d'od ar fyd y rhai anwir; gweled yr ager-lestrì 
yn rhwygo eu ffordd, nos a dydd, trwy ddyfnder môr, er gwaethaf twrf 
y dôn a'r ystorm; gweled yr ager-gerbyd a'i olwynion yn chwyrnellu 
ymlaen, gan ddyweyd mewn iaith ofnadwy,—“ Aur, aur, ìi ni!” Yr 
oedd gweled yr holl fyfyr, yr holl ddadwrdd hwn, yn unig er mwyn aur 
ac arian, wedi peri i'r dyn hwn ddigio wrth y byd, ac wrth y dynion 
oedd yn y byd; ac ni theimlai yn chwith yn nyeithrwch y llwybr hwn, 
i ba le bynag yr arweiniai, ac ni theimlasai ofid pe buasai yn ei ddwyn 
i fyd arall, lle nad oes aur nac arian, na dim o'r cyfryw, o'i fewn. 
“Na thrôid eu holwynion gwyllt,” meddai, “yn felyn aur! Na thrôid 


Y LLWYBR DYEITHR. $19 


eu daear yn belen o aur, er mwyn iddynt, O ffyliaid, gael eu diwallu 
ganddo ! "” 

Parhâii gerdded, ac ni bu yn hir cyn gweled yn union o'ì flaen 
ddysgleirdeb fel dysgleirdeb môr ar noson dawel, pan y tywyna y lleuad 
arno. Nid oedd yn sicr mai môr oedd, ond ymddangosai yn debyg, 
gan mor fawr a gwastad oedd. Deuai yn agosach ato bob moment, ac 
fel y tybiai, gwelai yn eglur mai môr oedd,—rhyw fôr tawel anghy- 
mharol, heb un dôn yn cynhyrfu ei wyneb. Gwelai hefyd y llwybr y 
cerddai arno yn arwain hyd at ei lân, ac er rhyw gymaint o arswyd, 
gwelai nad oedd yn darfod yn y graian mân a'r tywod, ond ei fod yn 
arwain i ganol y môr. _ Yr oedd troi oddiarno, yn gystal a throi yn ol, 
yn beth anmhosibl. Safodd am fynyd ar ei lân, ac ystyriodd pa 
beth a wnai. Edrychodd o'i amgylch, a chanfyddai yn dyfod o'r 
gogledd gwmwl gwyn, gan ehedeg yn union i'r cyfeiriad ìi ba un yr 
oedd y llwybr yn arwain; ac yr oedd cymylau gwynion eraill yn dyfod, 
un ar ol un, ac i gyd yn myned yn yr un cyfeiriad; yr oedd yr awel 
hefyd a chwythai yn esmwyth yn chwythu yn y cyfeiriad hwnw; ac, fel 
y meddyliai, yr oedd y môr mawr a welai â'i lanw yn llifo yn ddystaw 
yn y cyfeiriad hwnw; ac heblaw fod y llwybr cul yn ei arwain, yr oedd 
rhyw orfodaeth, nas gwyddai p'am, yn ei dynu neu yn ei wthio yntau yn 
y cyfeiriad dyeithr hwnw. Am hyny, ymlaen! A cherddai yntau yn 
yr un cyfeiriad. Ibale—? Cerddodd nes y teimlodd ei hun uwch ben 
y dyfnder, ac heb ddim rhyngddo â suddo ond y llwybr. Erbyn hyn, 
gwelai yn eglur mai dwfr ydoedd, dwfr gwyrdd-lâs, dwfn, ac fod rhediad 
dystaw ond gwyllt ac anorchfygol iddo. Edrychodd a welai longau neu 
gychod yn nofio mewn môr mor ryfedd; a welai long fawr ai hwyliau 
yn dyfod i'r golwg dros y gorwel draw; edrychodd a welai bysgod 
mawrion yn chwarêu yn y dyfroedd hyny; ond nì welodd na llong na 
physgod, ond yn unig dwfr glôew, clir, yn gwyllt redeg na wyddai i 
bale. Mor dda fuasai ganddo yn yr unigrwydd mawr gael gweled rhyw 

un a allasai roddi hysbysrwydd iddo am natur y pethau a welai! 
— Nid peth hawdd oedd cerdded y fath lwybr, yn y fath le, a than y 
íath amgylchiadau. Nid oedd arno lai nag arswyd ar y dechre, gan 
fod y fath ddystawrwydd yn y fan y pryd hwnw, ac y mae rhywbeth 
ofnadwy mewn dystawrwydd. Y mae dyn fel yn dysgwyl clywed ysbryd 
pan y mae lleisiau y grêadigaeth yn darfod, yn gymhwys fel y mae yn 
dysgwyl gweled ysbryd pan y mae golygfêydd y grêadigaeth yn diflanu 
yn y nos. Ond ysgydwodd bob .oín i ffordd, dechreuodd ymwroli, 8 
cherddodd yn gyflymach. Wedi cerdded am gryn amser, teimlai fod y 
llwybr yn ei arwain ar i fyny, yn uwch oddiwrth y môr, a chafodd ei 
hun, o'r diwedd, ar wastadedd lled uchel. Ynys fechan, dybygai ef, 
oedd, yn nghanol y môr. Anmhosibl yw rhoddi desgeifiad o'r cwbl a 
ymagorai o'i flaen yn y llehwn. _ Yr oedd y goleuni a geid yn debyg i 
oleuni y lloer ar noson ddigwmwl. Safai â'i wyneb i'r cyfeiriad o ba 
un yr oedd wedi dyfod; chwythai yr awel i'w wyneb, a chwarêuai ei 
wallt bob ochr yn esmwyth yn nghyfeiriad yr awel. Uwch ei ben 
parhâi y cymylau gwynion i ehedeg, gwmwl ar ol cwmwl yn ddibaid; 
deuent o ganol y niwl oedd o'i flaen gan ehedeg a diflanu yn fuan yn y 
niwl o'r tu ol; a rhedai y môr gwydr yn bur a dystaw fel o'r blaen. 
Deehreuodd edrych oddiamgylch, ac wrth droi ei lygaid i'r dê, daeth 


820 Y LLWYBB DYEITHR. 


crêadur tebyg i angel i'w olwg, yn gwisgo adenydd, ei lygaid yn fawr, 
glôew, a siriol. Yr oedd ysgrifbin yn ei law, a llyfr o'i flaen, ei ddal- 
enau yn llydain, a'i drŵch yn anghredadwy. Nid oedd yn agos i'w 
hanner wedi ei ysgrifenu, ond yr oedd yr angel yn barhâus, un ai yn 
edrych i fyny ar y cymylau, neu yn ysgrifenu ar y llyfr. Trôdd ei 
lygaid i'r aswy, ac yno yr oedd angel arall, tebyg mewn ymddangosiad 
i'r cyntaf, ond yn unig nad oedd ei lygaid mor siriol. Yn llaw hwn 
hefyd yr oedd ysgrifbin, ac o'i flaen yr oedd llyfr, ond heb fod lawn 
cymaint â'r cyntaf, ac yr oedd mwy o hôno wedi ei ysgrifenu; nid 
edrychai hwn i fyny unwaith, ond i lawr dros yr ymyl ìi ddyfnder y môr, 
ac yna ysgrifenai. Nid oedd un o'r rhai hyn yn cymeryd dim hamdden; 
ni arosent ac ni orphwysent, ond edrychent, un i fyny i'r cymylau 
uwchben, a'r llall ìi lawr i'r dwfr gwyrdd-lâs, ac yna yn brysur ysgrif- 
enu. Nid oedd hyn yn dyhysbyddu yr olygfa. Yn union rhwng y 
ddau angel, yn ymgodi yn uchel i'r awyr, ei ben bron â chyffwrdd â'r 
cymylau, yr oedd awrlais anferthol fawr. Nid awrlais, ychwaith, ydyw 
yr enw mwyaf prïodol arno, oblegid nid dangos oriau yr oedd, na 
dyddiau, na misoedd, ond blynyddoedd—blwydd-lais oedd. Ac iddo yr 
oedd pendyl hir, hir, yn symud yn sicr a difêth o aswy i ddê, o ddêi 
aswy, yn ddibaid ; ac yr oedd rhywbeth yn arswydus, nid yn unig yn y 
sŵn a glywid pan gyrhaeddai y naill ben i'r llall, ond hefyd yn yr olwg 
arno yn myned—y mawreddog wedi ei wisgo â'r arswydus. _ Yr oedd y 
dyn yn ystod ei oes wedi gweled a chlywed llawer cymhariaeth i osod 
allan pa beth oedd amser, ond ni roddodd dim erioed iddo gymaint 
o gyniad am dano â gweled y pendyl ofnadwy hwnw fel rhywbeth byw 
yn prysuro i un pen ac yna yn prysuro yn ol, a chlywed y tarawiad 
byddarol yn y ddau ben, a'r chwiban dychrynllyd rhyngddynt. Edrychai 
i fyny ar y cymylau yn bythol ehedeg; edrychai i lawr ar y môr yn 
bythol lifo; edrychai ar y pendyl yn bythol ysgwyd; ac yna gwaeddai 
mewn braw, “O Amser, mor ofnadwy ydwyt!” Yr oedd i'r gwrth- 
ddrych hwn wyneb mawr, gwyn, agored, clir, ac arno yr oedd un bŷs 
du, yn troi oddiamgylch unwaith mewn blwyddyn. Wedi cyflawni ei 
gylchdro, tarawai, a chlywid ei adsain ymhell y tu hwnt i'r cymylau a'r 
niwl a welid, ac yn ei waelod yr oedd ffigyrau yn dangos nifer y blyn- 
yddoedd oedd wedi myned heibio, yr hyn oedd yn agos i chwe' mil. 

Yn ychwanegol at hyn, ar y ddê a'r aswy, yr oedd y twrf rhyfeddaf 8 
glywodd erioed yn dyfod o'r niwl oedd yn y gorwel, yr hwn oedd yn fwy 
tebyg i ddynion yn cerdded nag i ddim arall, tebyg i dwrf llawer o draed 
yn taro y ddaear ar unwaith, fel pe byddai myrdd myrddiynau yn cadw 
amser i ryw beroriaeth, neu i ryw gân a chwarêuid, gan seindorf yn y 
blaen. Ai tybed fod trigolion y byd wedi ffurfio yn orymdaith, a'u bod 
oll yn teithio felly gyda'u gilydd i rywle! Llawer gorymdaith ysblenydd 
a ffurfiwyd erioed, ac a fu yn teithio drwy heolydd dinasoedd gwychion, 
gyda seindorf yn chwarêu o'i blaen, gan gynnyrchu teimladau rhyfedd 
yn y rhai a'i gwelent; ond dyma, fel y tybiai efe, y fwyaf ardderchog o'r 
cwbl, gorymdaith na bu ei bath oii blaen, ac na bydd ei bath byth ar ei 
hôl. Clywai gamrau y rhai tu blaen yn diflanu yn y pellder, a chamrau 
y rhai o'r tu ol yn dyfod yn agosach, agosach, ac yn union ar ei ddê a'i 
aswy clywai yn amlwg sŵn eu traed byth, byth yn cerdded—l ba le, tybed? 

Un peth arall a dŷnai ei sylw oedd gŵn uwchben y cymylau gwynion 


Y LLWYBR DYEITHB. 8431 


fel lleiniau dynion wedi eu cymysgu yn ddiderfyn, tebyg i'r sŵn yn y 
goedwig yn nghanol hâf, pan y mae y gwenyn yn brysur yno, neu fel a 
glywir yn nen ogof pan y mae llawer o ddynion yn siarad ynddi. 

Yn awr yr oedd yr holl ryfeddodau hyn, fel y mae yn hawdd credu, 
yn ddirgelwch hollol i'r dyn, er ei fod yn rhyw led ammheu pa beth 
oedd yr awrlais. Dymunol iawn ganddo fuasai cael siarad âg un o'r 
angelion, ond yr oedd hyny ar unwaith yn ymddangos yn anobeithiol, 
gan na thaflodd un o honynt ei lygaid arno unwaith gan faint ei egni 
yn ysgrifenu. Heb wybod pa beth i'w wneyd, trôdd a dechreuodd 
gerdded drachefn ar y llwybr; ond gyda iddo ddechrea cerdded, cyfar- 
fyddwyd ef gan angel arall, tebyg i'r lleill, ond ei fod yn fwy; a braidd 
na fuasai yn dychryn yn yr olwg arno, ond ei fod erbyn hyn wedi myned 
drwy bob ofn; diammheu pe cyfarfuasai â hwn ar y dechre mai dyna 
fuasai y canlyniad. Edrychai i fyny i'w wyneb dysglaer, ac yr oedd yn 
hollol ymwybodol mai wyneb angel oedd. — Yr oedd yr olwg arno yn wir 
fawreddog; yr oedd wedi ei wisgo â chwmwl, enfys o gylch ei ben, ei 
wyneb yn debyg i'r haul, a'i draed fel colofnau o dân; yr oedd ganddo 
rywbeth tebyg i lyír bychan yn ei law, ac yr oedd udgorn mawr yn crogi 
wrth ei wregys. 

“Pa beth a geisiwch ar y llwybr hwn?” gofynai. 

“Nis gwn yn iawn pa beth yr wyf yn ei geisio,” meddai yntau, “gan 
fy mod wedi fy arwain yma yn ddiarwybod i mi fy hun.” 

“ Pwy oedd eich arweinydd?” gofynai eilwaith. 

“Nid oedd genyf un,” oedd yr ateb, “ond yr oeddwn yn cael un aì fy 
ngŷru ai fy nhŷnu i'r lle gan allu anweledig i mi.” 

“Erioed ni ddaeth neb yma heb arweinydd,” meddai ynt«u, “y mae 
y peryglon mor fawr, y mae cymaint o gâdd-ddôrau arno, fel y mae yn 
anmhosibl eì gerdded heb arweinydd.” 

“ Etto, ni theimlais lawer o berygl,” meddai y dyn. 

“Y rheswm am hyny,” dywedai yr angel drachefn, “oedd fod genych 
arweinydd, ond ei fod yn anweledig ìi chwi. Ond wedi cyraedd yma, ai 
tybed eich bod yn deall yr olygfa?” 

“Na, nid wyf o gwbl yn ei deall,” atebai yntau, “ond ni fuasai dim 
yn rhoddi cymaint o fwynhâd i mi a chael ei deall. Yn wir nis gwn pa 
fodd y gallaf fyw bellach, â'r pethau hyn yn ddirgelwch i mi.” 

“' Deuwch i'r fan hon, a mi a egluraf ychydig arnynt i chwi,” meddai 
yr angel. A chyda hyny arweiniodd ef yn lled agos at yr awrlais. Yna 
dechreuai :— 

“' Yr awrlais wrth yr hwn y safwch, awrlais amser ydyw. Bu y bydoedd 
yn troi, yr heuliau yn tywynu, ymhell cyn i'r awrlais hwn gael ei osod i 
fyny. Bu llawer boreu brâf, a llawer noson hyfryd, ar wyneb y ddaear 
cyn i chwiban y pendyl hwn erioed dôri ar y dystawrwydd. Ond cân 
gynted ag y crêwyd y dyn cyntaf, fe anfonwyd angelion i'w osod i fyny, 
&c o hyny hyd yr awrhon y mae wedi bod yn myned yn gyson ; o fynyd 
i fynyd clywir eì chwiban, ac o flwyddyn i flwyddyn clywir ei gloch 
yn taro blynyddoedd i ffordd. Ac fe osodwyd y ddau angel hyn, un 
ar bob llaw, a llyfr gan bob un i osod ynddynt enwau holl bobl y byd. 
Draw, y ffordd acw, y mae y byd, ac oddiyno y mae y cymylau yn ehedeg, 
a'r môr yn llifo. Yr angel yma a welwch yn edrych i fyny, gweled y 
mae ysbrydoedd y cyfiawn yn cael eu cludo ar y cymylau i dragywydd- 


$24 Y LLWYBR DYRFITHR. 


oldeb. Yr angel acw a welwch yn edrych ì lawr, gweled y mae ysliryd- 
oedd y rhai colledig yn cael eu hysgubo ymaith gan y llifeiriant i'r un 
tragywyddoldeb; ac y mae y ddau yn ysgrifenu ar eu llyfrau yr hyn a 
welant. Yn y pegwn araÌl y mae angel arall, a llyfr arall ganddo, ac y 
mae hwnw yn ysgrifenu enwau y rhai sydd yn dyfod allan o'r tragywydd- 
oldeb diddechre i mewn i'r byd, yn gymhwys fel y mae y ddau yma yn 
ysgrifenu enwau y rhai sydd yn dyfod allan o'r byd, ac yn myned heibio 
i'r tragywyddoldeb diddiwedd. Pan y daw y rhai hyn â'u llyfrau at eu 
gilydd, fe welir na bydd un yn ngholl._ Pob enaid dyn a fu yn byw ar 
y ddaear acw erioed, pa un bynag ai da ai drwg a fyddai, y mae ei enw 
wedi ei ysgrifenu ar y llyfrau hyn; ni ddiangodd neb i'r ehangder dllan 
o gyraedd eu llygaid hwy. Ar y llyfr hwn, yr enw cyntaf yw Adda; y 
mae Noah hefyd arno, a rhai o'i feibion, ac Abraham, ac Isaac, a Jacob, 
a llawer o bob llwyth, a iaith, a chenedl. _ Ar y llyfr acw, yr enw eyntaf 
yw Cain; ac ar eì ol y mae myrdd myrddiynau o'r rhai nid adwaenaní 
Dduw, ac nid ydynt yn ufuddhâu i efengyl ein Harglwydd ni Iesu Grist, 
Fe welwyd Moses a Samuel, a'r holl brophwydi, yn marchogaeth ar y 
cymylau gwynion, ac fe welwyd Judas yn cael eì ysgubo yn wyllt gan 
rym y llîf.” 

“Ond pa beth yw y twrf â glywaf, megys twrf dynion yn cerdded, a 
pha beth yw y lleisiau sydd byth, byth yn adsain uwch ben y eymylau?” 
gofynai y dyn. | 

““Nid yw yn hawdd,” meddai yr angel, ““egluro hyn i ohwì yn bresen- 
nol, gan nad yw eich galluoedd eto wedi ymehangu digon i'w deall, 
hwyrach fod amser yn dyfod y gallwch. Rhaid i chwi gofio fod 
rhywbeth yn bod heblaw y byd bychan yr ydych chwi yn cael y fraint 
o'i breswylio; yn wir, y lleiaf bron o fydoedd Duw ydyw; y mae myrdd 
8 mwy o heuliau yn tywynu, ac o blanedau yn troi o'u hamgyleh, fel 
nad oes derfyn ar y cyfundraethau, heb son am y bydoedd sydd ymhob 
un. Rhaid i chwi gofio hefyd fod i'r rhai hyn eu preswylwyr, a sŵn 
traed rhai o'r preswylwyr hyny a glywch yn bythol gerdded. Ae am y 
lleisiau a glywch i fyny, nid ydynt ond geiriau ac ymadroddion a leíar 
wyd gan ddynion, ac y maent yn adsain byth bythoedd yn y gwagder 
uwchben.” 

“Ond i ba le y mae y lleisiau hyn yn myned?” gofynai eilwaith. 

Meddai yr angel, “ Y maent oll yn myned i dragywyddoldeb, gan ddilyn 
y rhai a'u llefarodd hyd ddydd y farn.” 

“Ac i ba le y mae y tyrfâoedd yna yn cerdded?” gofynai drachefn. 

“I dragywyddoldeb,” oedd yr ateb. 

“I bale y mae y cymylau yn ehedeg, ac i ba le y mae y rhyferthwy 
yn arllwys?” 

“I dragywyddoldeb,” atebai yr angel drachefn. “ Trôwcli i'r cyfeir 
iad Ì ba un y maent yn myned, ac edrychwch.” 

Ufuddhaodd, a gwelodd y gair fel bwa ar draws yr wybren, er ei fod 
i raddau wedi ei guddio gan y niwl,— TRAGYWYDDOLDEB! Olywai hefyd, 
wedi iddo droi, y geiriau, Byth bythoedd! Byth bythoedd! yn âdsein oddi 
draw. Clywai hefyd dwrf tebyg i dwrf disgyniad dyfroedd lawer, & 
uwch twrf y dyfroedd oll ambell i ochenaid ddofn yn esgyn i fyny íel 0 
fynwes un yn ngafael yr ail farwolaeth. Ai yr angel ymlaen :— 

“ Disgyniad y môr yw y twrf a glywch, ac ocheneidiau dynion yw y! 


Y LLWYBR DYEITHR. 993 


bcheneìdiau fel y disgynant ï dŷ eu hir gartref, lle nad oes ôl/aith byth : 
y dychwelant ar ol y fath ddisgyniad. Ond oni welwch y goleuni draw ? 
Ueisiwch edrych drwy neu dros y niwl az sydd wedi ymgasglu, ac 
edrychwch ar y wawr hyfryd ag sydd fel yn hofran yn dragywydd uwch- 
bên bro fythol ddedwydd. Acw y mae y nefoedd, lle nid oes poen â 
galar mwy, lle nid oes un deigryn i'w sychu ymaith, a lle nid oes un 
ochenaid ìi esgyn i fyny. A gwrandewch, oni chlywch beraidd sŵn y 
miwsig ag sydd yn llenwi y wlad; yr wyf fi yn ei wneyd allan yn eglur 
iawn. Yma yr ydym ni er ys llawer oes, ond y mae sŵn y miwsig yn 
6in cyrsedd; a bydd ambell i foment o hiraeth pur yn dyfod drosom 
am y wlad lle nad oês ond pêrarogl a miwsig o'i mewn. Acw y mae 
mïwsig, miwsig ag sydd yn peri i ni sychu ein dagrau ymaith, ac 
anghofio eìn holl ofidiau, a miwsig ag sydd yn dwyn peraidd falm 
i'n mynwes ni er holl brofedigaethau y fro. Na feddyliwch nad oes 
genym ninnau ein gofidiau; na feddyliwch na all angelion wylo. Er 
y gallant lawenhâu â llawenydd anmhraethadwy a gogoneddus, eto 
gallant wylo yn hidl pan welant olygfa o wae. Gwelwyd dagrau yr 
angel acw yn disgyn i'r môr pan yr ysgubid lluoedd ymaith gan y llif; 
gwelwyd yr angel hwn yn chwerthin gan lawenydd pan yr ehedai mil- 
: oedd ar y cymylau gwynion.” 

Y dyn gan deimlo yn bryderus yn nghylch ei sefyllfa ei hunan, yn 
awr a ofynai, “I ba le y mae y llwybr hwn yn arwain? A ydyw hwn 
hefyd fel pob peth arall yn myned i dragywyddoldeb?” 

“Nac ydyw,” oedd yr ateb, “a dyma yr unig beth sydd yma ar nad 
y" yn myned yno; llwybr ydyw hwn ar geulan amser, yn arwain ar 

yd ymyl tragywyddoldeb; a dyma sydd yn rhyfedd, y mae yn diweddu 
yn y man y mae yn dechreu; o'r byd y mae yn dyfod, ac i'r byd y mae 
yn myned. Llwybr anial ydyw, heb ond ychydig yn ei gerdded; y mae 
y cloc yma wedi taraw ugeiniau a channoedd o flynyddoedd er pan y 
lsom ni neb yma o'r blaen. Ond na ddigalonwch; ni raid i chwi 
dim ofni os cerddwch yn êofn arno; ond cymerwch gryn ofal pan y 
cyrhaeddwch y fan y mae yn troi yn ol tua'r byd, oblegid y mae yn y 
fan hono un peth a allai beri dychryn ac arswyd i chwi.” 

Ni wyddai y dyn pa fodd i gychwyn oddìyno. Wylai ddagrau. Yr 
oedd yr angel hwn wedi bod mor garedig wrtho, ac wedi rhoddi iddo 

aint o wybodaeth am natur yr hyn a welai. Yr oedd y cydym- 
deimlad dwfn oedd ynddo âg amgylchiadau dyn hefyd yn rhywbeth na 
ddychymygodd ef erioed am dano. Yr oedd y meddwl hefyd am 
gerdded y llwybr anial hwnw ei hunan yn beth ofnadwy ganddo—uwch- 

n y môr ei hunan, a'r cymylau uwchlaw y môr, a'r cwbl erbyn hyny 

myned mewn cyfeiriad gwahanol iddo ef. Eto, rhaid oedd cychwyn. 
farweliodd â'r angel, a dyma eiriau diweddaf y glôew hwnw: “Nid am 
byth, nid am byth; yn y dysglaerdeb acw y mae trigfanau lawer, ac y 
mae yno drigfan i chwi; yno y mae coron a theyrnwïalen, ac yno ŷ 
mae telyn yn eich aros chwi, oblegid gwelais eìch enw er ys llawer 
blwyddyn ar lyfr bywyd yr Oen. Yno, ni a gyfarfyddwn eto mewn am- 
lchiadau gwell na'r rhai hyn; byddwch chwi yno o'm blaen i, ond 
ddaf finnau m cyn bo hir. Cân gynted ag y clywaf chwiban 
diweddaf y pendyl hwn, mi a osodaf fy nhraed, un ar y môr, a'r llall 
&r y (ir, &c & osodaf yr udgorn hwn wrth fy ngenau, &c a floeddiaf nes 


$94 CRISTIONOGAETH Â DIRWEST. 


siglo y bydoedd,—Ni bydd amser mwyach. Yna y cawn edrych yn 
ngwynebau ein gilydd byth mwy.” 

Ymwahanasant; ac fel yr oedd y dyn yn cerdded, yr oedd geiriau 
diweddaf yr angel, “ Nid am byth, nid am byth,” yn swnio yn ei glustiau 
fel sŵn miwsig annherfynol, neu fel sŵn tônau nefol lawer. Fel yr 
oedd yn myned, canfyddai y cymylau yn ehedeg yn gyflymach, a'r môr.yn 
rhedeg yn wylltach. Yn fuan daeth i'r fan lle yr oedd y llwybr yn troi yn 
ol tua'r byd ; cofiodd eiriau yr angel, ac edrychodd, a gwelai yn y ffurfafen 
ddu uwchben y fan y meddyliai fod y rhyferithwy yn disgyn iddo, 
gleddyf mawr yn araf chwyfio yn ol a blaen, gan siio fel bydd sarff 
mewn coedwig anial, gan beri i bob peroriaeth mewn eiliad ddiflanu i 
ffordd; a gwelai ar eì ddwy ochr, mewn llythyrenau tanllyd mawr, y gair 
CYFIAWNDER. Dychrynodd; yr oedd wedi clywed sôn am uffern, & 
meddyliodd fod y cleddyf hwnw yn hofran uwchben y fro. _ Nid arosodd, 
ond dechreuodd redeg, a da oedd ganddo unwaith mwy gael gosod ei 
droed i lawr ar ddaear hoff y fam a'i magodd. 





CRISTIONOGAETH A DIRWEST. 


Pa mor wahanol bynag ydyw golygiadau ein darllenwyr o barth iY 
amrywiol ymdrechiadau a wneir yn ein gwlad y dyddiau hyn i leihâu 
a difodi, os gellir, y meddwdod sydd yn anurddo ac yn difwyno cym- 
deithas ymhob cyfeiriad, dlammheu genym eu bod oll â'u hanadl o 
blaid Cristionogaeth, ac yn awyddus iddi lwyddo nes llenwi yr holl 
ddaear â'i dylanwad iachusol a gogoneddus. Gan amddiffyn a chefnogi 
pob symudiad ac egwyddor fyddo o wir lês ìi ddyn, yn dymmorol 
ac ysbrydol, y mae hi yn canmol ei hun, dybygem, “ wrth bob cydwybol 
dynion yn ngolwg Duw.” 

Golwg gyfeiliornus iawn ar Gristionogaeth ydyw edrych arni yn unig 
yn ei chysylltiad â phethau ysbrydol ac â'r byd a ddaw. Gwir mai ei 
phrif ymffrost hi yw ei bod yn dwyn pechaduri heddwch â Duw, ac i 
afael bywyd tragywyddol. A byd arall y mae a fyno ei bendithion 
uchaf. Yno y ceir mwynhâu ei dedwyddwch pur a didrai yn ei gyf 
lawnder; yno y byddys drwyddi wedi dïanc yn llwyr uwchlaw pob peth 
fedr ein niweidio; yno y mae hi yn addaw i ni y cyrhaeddiad o berffaith 
debygolrwydd i'r Arglwydd Iesu; mewn gair, yno y mae y nefoedd. 
Ond er hyny, yr ydym yn euog o wneyd cam dirfawr â hi wrth edrych 
arni yn unig yn ei chysylltiad â'r pethau hyn. Y mae hì yn amcanu 
llesoli dynion mewn ystyr dymmorol; ac i'r graddau y bydd ei dylan 
wad yn treiddio cymdeithas, bydd chwyn llygredigaeth yn cael ei 
ddifodi, arferion cymdeithas yn cael eu puro a'u dyrchafu, llwyddiant 
masnachol yn cael eì helaethu a'i sicrhâu, a deddfau gwladwriaeth eu 


CRISTIONOGAETH A DIRWEST. 825 


nodweddu gan gyfiawnder. “ Duwioldeb sydd fuddiol i bob peth, a 
chanddi addewid o'r bywyd sydd yr awrhon, ac o'r hwn a fydd,” 
l Tim. iv. 8. 

Gwyddom y gwrthwynebir y golygiad hwn gan ddynion sydd yn 
haeddu ein parch diffuant o herwydd eu treiddgarwch meddyliol, a'r 
swyn gyda pha un y maent yn cyflêu eu syniadau ger bron y byd. 
Haerant, os ydym am fwynhâu ffrwyth Oristionogaeth yn y dyfodol, y 
rhaid i ni aberthu ein daioni presennol; mai anmhosibl ydyw cael y 
ddau; nas gellir sicrhâu ein daioni uchef yn y byd a ddaw, ac ar yr un 
pryd ein daioni uchaf yn y byd hwn. Gwisgir yr haeriad hwn â gwêdd 
o wirionedd wrth edrych ar rai enghreifftiau. Mae yn ddiammheu fod: 
rhai dynion yn gorfod gwneyd aberth dirfawr wrth weithredu yn unol 
â'u proffes, a chario allan egwyddorion Oristionogaeth; ac yn wir, gor- 
fodir hwy, weithiau, i aberthu hyd yn nôd eu bywyd. Ac y mae yn 
ddïau nad oes ond ychydig o gristionogion cywir nad ydynt, ar ryw am- 
gylchiad neu gilydd, yn cael gwybod trwy brofiad beth yw gwneyd 
aberth er mwyn cydwybod. Ond po fwyaf y treiddir cymdeithas gan 
egwyddorion Cristionogaeth, lleiaf y cyfyd amgylchiadau y bydd angen- 
rheidrwydd am aberthau o'r natur hyn. Ditfyg dylanwad Oristionog- 
aeth sydd yn peri fod aberthau o'r natur hyn yn ofynol o gwbl. Tra 
y mae drygioni yn gryf a chyffredinol, y mae yn rhaid i bwy bynag a'i 
gwrthwynebo yn ddewr a phenderfynol wneyd aberth am beth amser. 
Ar ddechreuad unrhyw symudiad pwysig a daionus fyddo yn wrthwyn- 
ebol i arferiadau sydd yn ffŷnu mewn tref a gwlad, y tebygolrwydd yw 
y bydd raid i bwy bynag a'i cofleidia, mewn rhyw ffordd neu gilydd, 
ddyoddef am beth amser. Ond i'r graddau y bydd y symudiad yn 
myned rhagddo, bydd daioni tymmorol yn disgyn i ran y bobl hyny 
fyddo wedi ei arddel eu hunain a'i argymhell ar eraill. Mae yn wir 
nad ydyw hyn yn ddieithriad. Rhaid i lawer un, wrth fod yn ffyddlawn 
i'w egwyddorion, ddyoddef ar hyd ei oes. Sarhâd a thlodi yw ei wobr 
gan gymdeithas am ei ffyddlondeb i'w grefydd. Ond, a chymeryd pob- 
peth gyda'u gilydd, ac yn y long run, i ddyn yn bersonol, ac yn fwy 
eglur ì gymdeithas yn gyffredinol, y mae Cristionogaeth yn sicrhâu y 
daioni tymmorol mwyaf, yn gystal ag y gwna felly mewn ystyr ysbrydol, 
Yn ol fel bydd ei dylanwad yn ymledaenu, yn dyfnhâu, ac yn treiddio 
trwy gymdeithas, gwelir yn eglur fod ganddi “ addewid o'r bywyd sydd 
yr awrhon, ac o'r hwn a fydd.” 

Difyr ydyw gylwi fel y mae Cristionogaeth o oes i oes yn cymeryd 
dan ei nodded ac yn argymhell i'r byd egwyddorion sydd yn hollol 
groes i ysbryd yr oes ymha un y maent yn ymgodi. Dichon nad oes 

un wêdd ar henesiaeth sydd yn fwy dyddorol, addysgiadol, a chysur- 

wn, na hon. Wrth ei holrhain, mae yr athronydd yn cael blasus-fwyd 
i'w feddwl, a'r diwygiwr yn cael nerth yn ol ei ddydd. Gwel yr athron- 
ydd yr egwyddor yn ymgodi yn ngwyneb amgylchiadau neillduol yr 
Oes, yn cymeryd ffurf ymarferol yn erbyn rhyw ddrygau sydd yn ffŷnu, 
Cristionogaeth yn taflu ei haden drosti, yn rhoddi ei dylanwad o'i 
hlaid, ac o'r diwedd yn llwyddo i'w chodi i fuddugoliaeth. Gwel y 
iwygiwr mai yn raddol, raddol, y mae pob symudiad daionus wedi 
llwyddo hyd yn nôd yn erbyn y drygau mwyaf amlwg; ac hefyd fod y 
drygau mwyaf cyffredinol, er mor ddigalon ar y dechre oedd ymosod 
xz 


396 CRISTIONOGAETH A DIRWEST. 


yn eu herbyn, ac er mor anobeithiol braidd oedd eu trechu, eto wedi 
gorfod cilio yn ngwyneb ymdrechiadau egnïol, doeth, a pharhâus, dyn- 
ion llawn o ysbryd yr efengyl. 

Er gorchymyn o'r Arglwydd Iesu i'w dlysgyblion, “ Ewch, gan hyny, 
a dysgwch yr holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw y Tad, y 
Mab, a'r Ysbryd Glân; gan ddysgu iddynt gadw pob peth a'r a orchy- 
mynais i chwi” (Mat. xxviii. 19, 20), nid rhyw lawer o amser gydd er 
pan yr ymgododd yn eglwysi Prydain Fawr yr argyhoeddiad y dylai 
pob cristion ymdrechu hyd eithaf ei allu i anfon yr efengyl i'r cenhedl- 
oedd hyny nad ydynt yn gwybod dim am dani. Cyn hyny yr oeddid 
yn hollol ddifater am wledydd tramor. Nid oedd pryder yn meddiannu 
neb braidd ynghylch pobl bellenig y ddaear. Nid oedd ond ychydig o 
ymdrech yn cael ei wneyd i ennill trigolion ein gwlad ein hunain at y 
Ceidwad; ond o barth ennill trigolion gwledydd eraill ato, yr oedd hyny 
allan o bob ystyriaeth. Yn wir, mor ddiweddar â diwedd y ddeunawfed 
ganrif, yr oedd un o offeiriaid uchaf Eglwys Loegr yn teimlo fod y 
gwaith yn ddigon teilwng o'i swydd a'i dalentau i wawdio ymdrech y 
Bedyddwyr i efengyleiddio gwlad êang a phoblog India. Ond yr oedd 
y ddyledswyd o ymdrechu i ledaenu yr efengyl trwy'r byd o'r bron wedi 
dechreu gafaelyd yn yr eglwysi cartrefol. Gwelid fod Oristionogaeth 
â'i holl nerth yn argymhell hyn. A byth oddiar hyny, er gwaethaf pob 
gwawd, mae yr ysbryd cenadol wedi ymledaenu trwy yr eglwysi, fychain 
a mawrion, fel erbyn heddyw y teimla pob eglwys sydd rhywle yn agos 
i'w lle mai un o'i dyledswyddau mwyaf amlwg ydyw ymdrechu anfon 
gair y bywyd i drigolion anwaraidd ac ofergoelus y ddaear. 

Edrycher eilwaith ar yr egwyddor wrthgaethweisiol. Ychydig 0 
amser, mewn cymhariaeth, sydd er pan y dadguddiodd yr egwyddor hon 
ei hun i gymdeithas. _ Yr oedd y gyfundrefn gaethweisiol yn sefydledig 
ymhob gwlad, ac ni theimlid gan neb braidd wrthwynebiad iddi. 
Dichon fod rhai meistriaid yn gweithredu yn rhy greulawn, a bod rhai 
arferiadau cysylltiedig â'r gyfundrefn y byddai yn dda eu diddymu; 
ond eto, am y gyfundrefn fel y cyfryw, nid oedd neb yn ei gwrthwynebu 
Fel hyn yr eid ymlaen o oes i oes. Ac, yn wir, onid yw y Bibl yn 
gwneyd trefniadau ar gyfer y gyfundrefn? Onid yw Moses wedi 6i 
chyfreithloni trwy ffurfio deddfau ar ei chyfer? A pha le yn yr Ys- 
grythyrau y ceir awgrymiad yn ei herbyn? — Oni ellir gyda phriodoldeb 
edrych ar ddystawrwydd yr Arglwydd Iesu a'i apostolion yn ei chylch 
fel prawf nad oes dim anghyfiawnder ynddi fel cyfundrefn? — Fel hyn 
yr ymresymai trigolion y wlad hon pan grybwyllid wrthynt gyntaf am 
yr egwyddor wrthgaethweisiol.. Ond gwelwyd yn fuan fod nid yn unig 
y creulonderau cysylltiedig â'r gyfundrefn yn galw am iddi gael ei 
difodi, ond hefyd bod egwyddorion dyfnaf yr Ysgrythyrau yn ei herbyn; 
gwelwyd mai brodyr ydym oll; fod y dyn du fel y dyn gwŷn wedi ôl 
grêu ar lun a delw Duw, ac yn gydradd yn ngolwg y Nef,—mai yr un 
gorchymynion sydd i'w llywodraethu, yr un iachawdwriaeth i'w cadw, 
a'r un nefoedd i'r naill a'r llall fwynhâu. Taflodd Oristionogaeth ei 
holl ddylanwad yn erbyn ei pharhâd; ac erbyn heddyw, pa le bynag y 
mae Cristionogaeth yn teyrnasu, y mae caethwasiaeth ymysg y pethau 
a fu. 


Fel hyn, trwy yr oesau, oddiar ei sefydliad, y mae Oristionogaeth yn 


CRISTIONOGAETH A DIRWEST. —_ _ 897 


ymblethu ar unwaith â phob egwyddor ddaionus sydd yn ymosod ar 
unrhyw ddrygau cymdeithasol. Yn wir, prin y cyfeiliornem pe dywed- 
em, mai dadblygiad o Gristionogaeth yw pob egwyddor uniawn sydd yn 
amcanu at ddinystrio drygau cymdeithasol. O leiaf, y mae pob eg- 
wyddor felly yn ymwreiddio yn naturiol yn nghrefydd Orist, ac yn cael 
maeth a nerth oddiwrthi i gyrhaeddyd ei hamcan goruchel. 

Yn y blynyddoedd diweddaf hyn, ymhlith y prif egwyddorion y mae 
Cristionogaeth yn eu hamddiffyn ac yn eu pleidio, yr ydym yn credu 
fod yr egwyddor ddirwestol yn sefyll yn y rhestr uchaf; yn enwedig gan 
fod diotta a meddwdod yn difa nerth ein gwlad, yn myned o dan wraidd 
ein llwyddiant masnachol, ein hapusrwydd cymdeithasol, ein cymeriad 
crefyddol, ac yn warth i ni fel Prydeinwyr. Mewn oesau i ddyfod, pan 
fydd Dirwest wedi cyraedd ei safle prïodol, mae yn ddïau y bydd 
egwyddorion eraill yn galw am amddiffyn a dylanwad ein crefydd sanct- 
aidd nad ydynt, hyd yn hyn, wedi amlygu eu hunain i feddyliau dynion. 
Ond yn awr, yn y blynyddau hyn, ac yn ein gwlad ni, at ba beth bynag 
arall y mae Oristionogaeth yn galw sylw ei chofleidwyr, nid oes am- 
mheuaeth ynom nad ydyw y meddwdod a'r cyfeddach sydd yn ffynu mor 
echryslawn yn ein gwlad, yn galw sylw arbenig at Ddirwest... Nid ydym 
yn gosod pwys gormodol ar y drygau yr ydym yn cyfeirio atynt, nac yn 
cymeryd golwg rhy unochrog arnynt. Y mae cefnogwyr yr egwyddor 

dirwestol yn cael eu hystyried yn fynych fel dynion eithafol. Ond 
paham, attolwg, y cyhuddir hwy o fod felly pan y mae y drygau yr ymladd- 
ant yn eu herbyn mor gyffredinol, &c mor ddinystriol i'n llwyddiant 
ymhob ystyr? — Ai teilwng yr ymddygiad hwn, yn enwedig oddiwrth ber- 
gonau sydd yn proffesu awydd cryf i Gristionogaeth fyned rhagddi, tra 
mai meddwdod a diota ydyw y prif rwystrau ar ffordd eu llwyddiant? 
O'n rhan ein hunain, cyfaddefwn yn rhwydd mai gwell fyddai genym 
el ein hystyried yn eithafol na bod yn hollol ddystaw ynghylch y 
gau hyn. Ond hyderwn, er fod Dirwest yn agos at ein calon, ein 
bod yn ddigon hunanfeddiannol i ystyried y mater yn bwyllog a 
el yr awgrymasom eisoes, y mae Cristionogaeth yn ameanu yn 
uchel, ac yn cyfeirio ei dylanwad yn uniongyrchol yn erbyn pob drwg, 
&c o blaid pob rhinwedd. Ond ofer ydyw dysgwyl iddi gyraedd ei 
hamcanion mewn modd gwyrthiol, ac ar wahân oddiwrth ymdrech 
eristionogion.. Y mae y Duw mawr wedi cadw iddo ei hun y gallu o 
grêu dynion o newydd yn Nghrist Iesu i weithredoedd da. Nis gall 
Paul ond plânnu, nac Apolos ond dyfrhâu; Duw sydd yn rhoddi y 
cynnydd. Ond eto y mae yn egwyddor sylfaenol mewn cysylltiad â 
phob peth y mae a fŷno dyn â chyraedd llwyddiant ynddo, fod yn rhaid 
iddo wrth lafur ac ymdrech personol cyn y gall efe ddysgwyl llwydd- 
iant. Rhaid i'r amaethwr drîn ei dir cyn y bydd un sail ganddo i 
edrych ymlaen gyda gobaith am gynhauaf toreithiog. Rhaid i'r dyn 
ieuanc ymroddi o ddydd i ddydd, a hyny am flynyddau lawer, i ddarllen 
& meddwl, cyn y cyrhaedda. wybodaeth êang a manol, a chyn y bydd ei. 
chwaeth yn goeth, a'i alluoedd meddyliol yn afaelgar. Duw sydd yn 
eoroni y llafur â llwyddiant yn y naill a'r llall; ond Uafur doeth a 
hiiol sydd yn cael y goron. Yr un modd y mae mewn cysylltiad â 
wyddiant Cristionogaeth ynom yn bersonol, mewn eglwys, ardal, a 

z 


898 CRISTIONOGAETH A DIRWEST; 


gwlad; nis gallwn eì ddysgwyl yn annibynol ar ein hymdrech personol, 
Pe amgen, oni buasai wedi dyfod i'r golwg mewn cysylltiad â'r Iesu a'i 
apostolion? Rhaid oedd iddynt hwy wrth ymdrech egnïol a pharhâus. 
Gweithiwr caled, cyson, doeth, diail, oedd yr Arglwydd Iesu eì hunan. 
Rhodio oddiamgylch gan wneuthur daioni, a phregethu efengyl y 
deyrnas, gan wahodd ato ei hun y llwythog a'r blinderog i gael gor 
phwysfa i'w heneidiau, oedd ei waith Ef yn feunyddiol. A'i orchymyn 
i'w ddysgyblion oedd iddynt fyned i'r holl fyd,—nid yn unig i drefydd 
a phentrefydd eu gwlad enedigol,—a phregethu yr efengyl i bob crê- 
adur. Ymroad personol, diflino, oedd y tir ar ba un yr oedd Orist a'i 
ddysgyblion yn dysgwyl i'w haddysgiadau ymledaenu dros wyneb yr 
holl ddaear, a dylanwadu ar fucheddau dynion. Ac nid ydyw ond 
cellwair â Christionogaeth i'w phroffeswyr gyfarfod mewn eglwysi neu 
gapelau, neu ymneillduo i un man gyda'r amcan o weddïo am ei llwydd- 
iant, tra yr esgeulusir y moddion mwyaf pwrpasol i'r llwyddiant 
hwnw gael ei gyrhaeddyd. Peth hawdd yw dyrchafu ein llais, gan 
waeddi, “ Deled dy deyrnas; ond nid ydyw dyrchafu ein llais felly yn 
amgen na gwatwar yn ngolwg y Nefoedd, oddieithr bod ymdrech cywir 
ac egnïol yn cael ei wneyd gyda llaw am i'r deyrnas fyned rhagddi. 

Y ffyrdd trwy ba rai y gall cristionogion hyrwyddo Cristionogaeth 
ymlaen yw, mabwysiadu a phleidio ei hegwyddorion, a byw yn ol ei 
haddysgiadau. Mae'r egwyddorion a'r addysgiadau hyn o ddau fath. 
1. Y rhai a ddysgir i ni yn uniongyrchol a phendant, ac nad oes dadl 
yn bosibl yn eu cylch, megys y deng air deddf. 2. Y rhai a ddysgir i 
ni yn anuniongyrchol. Dichon na cheir cyfeiriad atynt mewn hyn & 
hyn o eiriau o fewn cloriau yr Ysgrythyrau o gwbl; dichon y ceir. Os 
gwrthodir rhoddi Dirwest ymhlith y rhai cyntaf fel egwyddor a ergy- 
mhellir yn bendant ar bawb yn ddiwahaniaeth, nid oes dadl nad yw 
ysbryd Oristionogaeth yn ddiamwys o'i phlaid, yn enwedig y dyddiau 
hyn, ac yn ein gwlad ni, lle y mae meddwdod a chyfeddach yn ffynu 
mor ofnadwy. Os ydyw Cristionogaeth yn pleidio unrhyw egwyddor 
heblaw ei hegwyddorion sylfaenol a neillduol ei hun perthynol i iach- 
awdwriaeth dynion, nis gallwn ddirnad am un yn fwy cydnaws âi 
hysbryd na'r egwyddor ddirwestol, yr hon sydd yn ymosod yn union- 
gyrchol yn erbyn arferiadau sydd yn arwain lluoedd i bechu yn rhyfyg- 
us, ac i ddinystrio eu hapusrwydd personol a theuluol. Am danom ein 
hunain, yr ydym yn addef yn rhwydd mai dirgelwch i ni yw pa fodd 
y medr un cristion ystyriol ddarllen ei Fibl, ac yn ngwyneb amgylch- 
iadau ein hoes a'n gwlad, beidio canfod fod galwad uchel arno oddiwrth 
Gristionogaeth i wneyd pob dim sydd yn ddichonadwy o blaid sobrwydd, 
ac yn erbyn meddwdod a chyfeddach. Nid ydym wrth hyn yn awgrymu 
am foment nad all heb hyny fod yn gydwybodol. Ni ddymunem ni er 
dim ei farnu, canys yr ydym yn cofio yr hyn sydd yn ysgrifenedig,— 
4“ Pwy wyt ti, yr hwn wyt yn barnu gwas un arall? I'w arglwydd ei 
hun y mae efe yn sefyll neu yn syrthio.” Yr ydym yn unig yn dadgan 
iod ei ymddygiad yn ddirgelwch ini. Onid yw yn alaethus meddwl y 
difrod aruthrol a wneir yn ein gwlad gan ddiota a meddwdod? Nid 
oes wythnos yn myned heibio nad oes colofnau o'n newyddiaduron 
dyddiol ac wythnosol yn llawn hanesion o'r creulonderau mwyaf erchyll 
â'r dystryw mwyaf torcalonus ar gymeriad a meddiannau wedi cymeryd 


CRISTIONOGAETH A DIRWEST. 999 


lle dan ddylanwad uniongyrchol y dïodydd meddwol. Ac y mae yn 
ddïau nad yw yr hyn sydd yn ymddangos yn y newyddiaduron yn 
haeddu ei gyffelybu am amrantiad â'r hyn sydd yn cymeryd lle mewn 
gwirionedd. Ac nid ydyw y dinystr a'r canlyniadau torcalonus sydd yn 
eymeryd lle mewn un modd yn gyfyngedig i annuwiolion amlwg, ond y 
maent yn disgyn yn fynych fynych i ran lliaws o grefyddwyr ein 
gwlad, a'r rhai hyny, weithiau, yn ddynion o dalentau dysglaer, 
athrylith gref, ac o allu mawr, i fod o lês i'w cyd-ddynion. O, yr archoll 
a roddir i lawer eglwys yn barhâus trwy gwymp ei haelodau dan effeith- 
iau y cwpan! Cyfaddefir, pe gosodid pob ffordd arall sydd gan y 
diafol ì ysglyfaethu ein heglwysi at eu gilydd, ei fod yn cael mwy o 
anrhaith trwy y diodydd meddwol na thrwyddynt oll! Beth, ynte, all 
fod y galwad uchel at giistionogion am ymdrech neillduol, gwrol, a 
phenderfynol, er ceisio eì wrthwynebu? A pha beth all fod yn fwy 
sicr na bod Oristionogaeth â'i holl nerth yn cymhell ar ei phroffeswyr 
yr egwyddor sydd â'i hamcan yn uniongyrchol i gyfarfod â'r amgylch- 
iadau hyn? Rhaid yw i Gristionogaeth wrth ryw egwyddor benodol 
gogyfer â phob drwg penodol. Nid digon ydyw pregethu ei phrif 
athrawiaethau, pa rai sydd mor gyfaddas yn eu lle; ond gyda hyny, 
rhaid iddi wrth ryw egwyddor ymarferol benodol, a fyddo yn gyfaddas 
i wrthweithio y drwg a wrthwynebir. Yn annibynol ar hyn, y mae 
enghreifftiau rhy liosog ar gael o fethiant Oristiongaeth o ran ei dylan- 
wad ymarferol ar fuchedd dynion. 

' Yr ydym yn credu mai trwy yr egwyddor ddirwestol yn unig y gall 
Cristionogaeth gyfarfod yn effeithiol â'r pechod o feddwdod, a'r drygau 
eymdeithasol aneirif sydd yn gysylltiedig â'r diodydd meddwol yn ein 
gwlad a'n hoes ni. 

— X ddangos fod meddwdod yn bechod, nid oes raid i ni ond crybwyll 
geiriau pendant yr Ysgrythyr, na chaiff meddwon etifeddu teyrnas 
Dduw. Yn ddïau, ni cheuir neb o'r deyrnas hono ond am bechod. Pa 
faint bynag fyddo ein hanmherffeithrwydd, gallwn gymeryd cysur na 
eheuir neb o'r nefoedd am hyny. Pechod yn unig fydd yn rhwystr ar 
ffordd dynion i gael mynediad i mewn i'r deyrnas nefol. A chan na 
ehaiff meddwon, yn ol tystiolaeth eglur gair Duw, ran yn y deyrnas fry, 
rhaid fod meddwdod yn bechod. Yr ydym yn rhoddi pwys ar hyn o 
herwydd yr ysgafnder â pha un y mae llawer yn edrych ar feddwdod, 
a'r dull cellweirus sydd yn ífynu o siarad yn ei gylch, fel pe na bae ond 
testun chwerthiniad, yn lle tesiun galar. Gwir, cyfaddefir pechadurus- 
rwydd meddwdod gan bob cristion ystyriol; ac edrychir ar y proffeswr 
hwnw fyddo wedi yfed i ormodedd, pe na bae ond unwaith, ac yn ddam- 
weiniol, fel un wedi dwyn anfri ar ei broffes, ac yn haeddu dysgyblaeth. 
A pha eglwys bynag sydd yn caniatâu i bersonau ddal aelodaeth ynddi 
heb ddysgyblaeth o un math, er eu bod wedi llychwino eu cymeriadau 
trwy feddwi, edrychir arni fel mewn sefyllfa hollol anghydweddol â'i 
phroffes Gristionogol. A dïau, nid yw difaterwch yn hyn ond rhag- 
flaeniad cwymp. Ni thrîg Duw a phechod ddim yn yr unlle. Tŷ glân 
raid fod preswylfod y Duw byw. Ond tra y caniatêir hyn oll gan bob 
cristion ystyriol, nid oes ammheuaeth nad oes gormod o duedd i edrych 
ar feddwdod fel ffaeledd ddibwys, yn hytrach nag fel pechod i'w gon- 
demnio. 


380 CRISTIONOGAETH A DIRWEST. 


Dylem nodi fel ffaith sydd yn anrhydedd i'r oes hon, fod cymdeithas 
gyfrifol yn edrych ar y neb fyddo yn euog o feddwi yn fynych,—meddwi, 
nes cyraedd y cymeriad o fod yn ddyn meddw,—fel un na chaniatêir 
iddo fod yn aelod o hôni. Gwir nad yw hyn yn ddieithriad. Ond, yn 
gyffredin, y mae cymdeithas wedi ymburo oddiwrth y pechod hwn i'r 
fath raddau, fel y mae yn gwrthod deheulaw cyfeillgarwch i'r meddwyn, 
Bu amser pan yr edrychid ar yfed i ormodedd, ar rai achlysuron, fol 
peth cyfreithlawn a phrïodol; o leiaf, nid ystyrid fodlhyny yn ddarostyng- 
iad mewn un modd ar ddyn. Ac er, ysywaeth, fod gormod o hyn yn 
awr mewn llawer ardal, eto, trwy ddylanwad cyffredinol Oristionogaeth, 
yn enwedig er pan y dechreuodd y symudiad dirwestol, y mae cyfnewid- 
iad dirfawr wedi cymeryd lle, ac edrychir ar y dyn hwnw sydd yn 
meddwi yn barhâus yn ddigaritor, ac yn annheilwng o barch ac ym- 
ddiried. Yr hyn sydd yn peri blinder i'n calon mewn cysylltiad â hyn 
yw, bod llawer cylch mewn cymdeithas gyffredin yn fwy pur yn y peth 
hwn na rhai eglwysi adnabyddus i ni. Tra y mae y cylchoedd hyny yn 
gwrthod derbyniad i feddwon, y mae rhai eglwysi cristionogol yn eu 
goddef o flwyddyn i flwyddyn. Pa ryfedd fod Duw yn cuddio ei wyneb 
oddiwrth yr eglwysi hyny, a'u bod yn dirywio o ddydd i ddydd! 

Yn y cyffredin, rid yw meddwdod yn aros yn hir wrtho ei hun, ond 
chwilia am arferiadau cydnaws â'i ysbryd, ac yn fynych llwydda i gael 
gaith ysbryd eraill gwaeth nag ef ei hun—os gwaeth hefyd: îaith isel, 
anniweirdeb, creulondeb, lladrad, llofruddiaeth, ac felly yn y blaen. Pa 
le y meithrinir iaith isel fel yn y cylch meddwol? — Gwir, clywir llawer 
dyn sobr yn defnyddio iaith sydd yn peri ì ni arswydo; ond, er hyny, 
onid yn y cylch meddwol, ac ymhlith y cwmpeini sydd yn cyfarfod 0 
amgylch y cwpan yn y dafarn, y mae prif fagwrfa yriaith hon? Am yr 
anniweirdeb sydd yn pydru ein trefydd mawrion, onid ydyw yn ffaith 
hysbys i bawb, sydd i ryw fesur yn edrychi fewn i'r drwg hwn gyda'r 
amcan o'i wrthwynebu a'i ddifodi, pe bae modd, mai yn y dïodydd 
meddwol y mae gwreiddyn a dirgelwch ei nerth? Oni buasai am y 
dïodydd hyn, y mae yn ddiammheu na buasai y filfed ran o'r drwg yma 
yn cael eì gyflawni. Ac o barth i greulondeb, i ba le yr awn i chwilio 
am yr enghreifftiau mwyaf torcalonus? I ba le hefyd, onid i dŷ y 
meddwyn? Yno y deuir ar draws golygfêydd sydd yn gwawdio pob 
ïaith a geisia eu desgrifio.. Yno,—y lle a drefnwyd gan Dduw i fod yn 
feithrinfa tynerwch, cariad, a phobpeth a rydd ardderchogrwydd ac 
urddes ar ddyn,—cyfarfyddir â'r creulonderau mwyaf anhygoel ac an- 
nynol, nes yr ydym yn teimlo fod y dïodydd meddwol yn bwyst 
fiteiddio—os, ydyw y gair yn ddigon cryf, hefyd—ein cyd-ddynion, aê 
yn eu hysbeilio o bob teimlad tyner a rhinweddol. Mewn gair, y 
mae meddwdod yn ymgysylltu â, ac yn wreiddyn uniongyrchol neu 
anuniongyrchol i, bob drwg bron. 

Pa beth sydd yn achlysur mor gyffredinol o drueni mewn cymdeithas 
â'r arferiad o yfed y diodydd meddwol? 

Edrychwch ar y cwmpeini llôn sydd nosweithiau y gauaf yn eistedd 
wrth y fân mawr darparedig gan wraig y dafarn i ddênu ei chwsmeriaid 
ynoi yfed. Gellid meddwl wrth wrandaw ar eu crechwen barhâus ac 
uchel mai hwynt-hwy yw y dynion dedwyddaf ar y ddaear. Ac wrth 
edrych arnynt a chlywed eu hystŵr didôr, nid yw yn rhyfedd fod mil 


CRISTIONOGAETH A DIRWEST. 331 


oedd o ieuenctyd dibrofiad yn cael eu hudo yn barhaus i fynychu yr un 
lleoedd lleidiog, ac ìi geisio eu mwynhâd yn yr un pyllau llygredig. 
Ond dilynwch hwynt o'r dafarn i'w cartrefleoedd: gofynwch iddynt 
bore drannoeth o barth i'w teimladau. Onid yw y wanc am y dïodydd 
drachefn yn fwy o drueni o lawer na'r pleser a gawsant wrth yfed? 
Onid blinder ysbryd yw eu bywyd hyd nes y ceir drachtio drachefn ? 
Mor nerthol yr ysgrifena y gŵr doeth, “ I bwy y mae gwae? i bwy y 
mae ochain? i bwy y mae cynnen? i bwy y mae dadwrdd? ac i bwy y 
mae gwelïau heb achos? i bwy y mae llygaid cochion? _ I'r neb sydd 
yn aros wrth y gwîn: i'r neb sydd yn myned i ymofyn am wîn cymysg- 
' edig. Nac ch ar y gwin pan fyddo coch, pan ddangoso ei liw yn y 
cwpan, pan ymgynhyrfo yn iawn. Yn y diwedd efe a frâth fel sarph, 
ac a biga fel neidr,” Diar. xxiii. 29—82. 

Edrychwch eilwaith ar eu hamgylchiadau tymmorol. Onid oes 
ffeithiau lawer yn hysbys i'n darllenwyr oll, o bersonau fyddent heddyw 
yn y sefyllfâoedd uchaf, mwyaf ennillfawr, ac anrhydeddus, yn meddu 
pob cysur tymmorol a ellid ei ddymuno, ond, o herwydd eu hoffder o'r 
dïodydd meddwol, sydd i'w gweled yn rhesau isaf cymdeithas, yn 
amddifad o bob parch ac ymddiried, eu dillad yn garpiog, a'u pocedau 
yn weigion, yn wrthddrychau prïodol tosturi, ond eto, mor lwyr dan 
ddylanwad eu blys am y dïodydd fel y maent tu hwnt i allu llaw dostur- 
iol ì weini un gymwynas iddynt? Cawsant gyfleusderau da i ddringo 
i'r cylchoedd uchaf: nid oedd neb allasai eu lluddias; yr oedd y ffordd 
yn rhydd o'u blaen, a hwythau yn meddu y galluoedd angenrheidiol ì 
fyned rhagddynt; ond crêwyd archwaeth ynddynt at y dïodydd meddwol, 
meithrinwyd yr archwaeth, ac erbyn heddyw, maent yn wrecks ar draeth 
eymdeithas, yn rhybuddion amlwg i bob dyn ieuanc i ymgadw rhag yr 
hyn fu yn ddinystr iddynt. Eu hoffder o'r cwpan yw yr unig achos 
o'u cwymp a'u trueni. 

Edrychwch drachefn i'w teuluoedd. _ Pa le y cyfarfyddir â golygfeydd 
mor dorcalonus â'r rhai gydd i'w gweled yn fynych yn nheulu y medd- 
wyn? Pa dafod all draethu, pa bwyntel all ddarlunio, pa ysgrifbin all 
osod allan y dygn drueni a ddyoddefir gan deulu y meddwyn? Medr 
Gough draethu yn nerthol, ond ni fynegodd mo'r hanner. Medr Oruik- 
ghank ddarlunio yn fywiog a tharawiadol, ond y mae ffeithiau yn dygwydd 
bob dydd sydd yn gadael ei ddarluniadau ymhell ar ol. Cynnwysa 
Danesbury House lawer desgrifiad cynhyrfus; ond byddai yn anmhosibl 
hyd yn nôd i Dickens, chwaithach awdures alluog Damnesbury House, 
ddesgrifio ffeithiau teuluoedd y meddwyn yn eu herchylldra. Calon 
galed ydyw hono sydd yn gallu edrych i me. i gartref aml un o feddwon 
ein gwlad,—os prïodol eu galw felly, gan eu bod yn fynych heb ddod- 
refn, na chysur, na serch, ond ing, tlodi, a thrueni yn argraffedig hyd 
yn nôd ar y gwelydd a'r llawr, a'r awyr yn dreiddiedig gan sawyr ffiaidd 
ac afiach,—heb deimlo yn elynol yn erbyn yr hyn sydd wedi bod yn 
foddion i ddwyn dynion i'r fath amgylchiadau. Ac er hyn y mae dos- 
barth llïosog o bobl rhinweddol, nid yn unig yn cefnogi yr arferiadau 
8ydd wedi arwain yn uniongyrchol i'r cyfryw drueni, ond hefyd, braidd 
nad ydynt yn gwawdio pwy bynag sydd yn amgeu ei hun mewn dïogel- 
wch rhag dygwydd iddo yr unrhyw alanas, ac yn ceisio attal eraill rhag 
myned i'r unrhyw sefyllfa alaethus. COaniatâer am foment, er mwyn 


832 CRISTIONOGAETH A DIRWEST. 


ymresymiad, mai nid Dirwest yw y ffordd ddoethaf i ddynion geisio 
ymddïogelu rhag canlyniadau chwerw meddwdod, nac ychwaith i 
rwystro eraill rhag cyraedd y llynclyn ofnadwy, onid ydyw gwawdio y 
rhai 8ydd yn ceisio diogelu eu hunain rhag canlyniadau mor chwerw, a 
lluddias eraill rhag eu dyoJldef, hyd yn nôd trwy Ddirwest, yn rhywbeth 
gwaeth nag ymddygiad annoeth ac annheilwng? Gan fod y drygau a 
geisir eu hosgoi yn ddrygau mor ddychrynllyd, ai nid mwy rhesymol & 
gweddus ydyw canmol pob ymdrech i'w hosgoi, os na fydd rhyw ddrwg 
diammheuol yn yr ymdrech ei hun ? 

Nid oes gan Gristionogaeth, ar a wyddom ni, un llwybr effeithiol o 
wrthweithio meddwdod a'i ddrygau cysylltiedig, oddieithr Dirwest, 
Gwyddom y cyfarfyddir ni yn hyn gan ddosbarth lliosog gyda'r cyhudd- 
iad o'n bod yn gosod Dirwest yn lle Oristiouogoeth ; yn rhoddi mwy o 
bwys ar yr egwyddor ddirwestol nag ar athrawiaethau gras. Yn ol ein 
cyhuddwyr, Dirwest yw ein hiachawdwriaeth, ac nid credu yn Nghrist. 
Caffed y bobl ras i'w calonau, hwy ddônt yn sobr; hyn yw y syniad 
sydd yn cael ei gyhoeddi byth a hefyd. O dan yr ymresymiad hwn y 
gorwedda twyll sydd wedi bod yn llwyddiannus yn llaw y gelyn i hudo 
miloedd ar filoedd o ddynion talentog a da. Gyda syniadau o'r fath 
hyn y mae am flynyddoedd wedi bod yn alluog i daflu llwch i'w llygaid, 
gydd wedi eu rhwystro yn hollol rhag canfod y drwg yr oeddynt yn 6i 
wneuthur. Hoffem pe gallem ond gafaelyd yn y twyll, a'i ddangos yn 
eiliw a'i lun prïodol: sicr ydym y gwnelem trwy hyny wasanaeth dirfawr 
i foesoldeb a chrefydd... Ond y mae yr ymresymiad mor subtle, y mae yn 
dïanc o'n gafael yn chwim. Y mae iddo wêdd o debygolrwydd i wir- 
ionedd, wrth edrych arno yn arwynebol. Ond hyn allwn gyhoeddi yn 
ddifloesgni, nad ydym yn efengylu amgen na'r hyn sydd yn yr Ysgryth- 
yrau. Crista'i groes yw ein hymffrost uchaf. Ar ei aberth Ef yn unig 
yr ydym yn sylfaenu iachawdwriaeth dyn.  OCyfaddefwn yn rhwydd mai 
Cristionogaeth sydd i gyfranu gras i'r galon; ac os bydd y galon wedi eì 
chryfhâu â gras, hi fydd yn nerthol i orchfygu pob drwg. Ond, goddef: 
wch i ni ofyn, A ydyw y gras a gyfrenir trwy yr efengyl yn addaw neu 
yn sicrhâu nerth i bwy bynag sydd o'i wirfodd yn myned i ganol 
profedigaeth? Nac ydyw. Os y diodydd meddwol yw y brofedigaeth 
barod i amgylchu dyn cyn ei drôedigaeth, yr un diïodydd. fydd ei 
brofedigaeth ar ol eì drôedigaeth: ac yn unig ar y tir o'i fod yn 
ymgadw yn llwyr oddiwrthynt y mae Cristionogaeth yn addaw iddo 
nerth i fyned rhagddo at berffeithrwydd. _— Onid cellwair â Christionog- 
aeth ydyw dysgwyl i'r gras a gyfrenir ganddi ein cadw yn ddigwymp, 8 
ninnau a'n llygaid yn agored yn myned i ganol profedigaeth? Os 
cyfrenir gras i ddyn sydd yn arfer yfed ìi ormodedd, ai nid ydyw y gras 
hwnw yn amlygu ei hun mewn llwyrymattaliaeth ar ran y dyn hwnw 
oddiwrth yr hyn a fu yn brofedigaeth iddo gynt? Yn ddïau, nid oes 
gan Gristionogaeth un ffordd arall o ymludd â'r drwg o feddwdod lley 
mae yn bod, nac ychwaith un ffordd arall sicr o gadw dynion rhag y 
drwg, o herwydd y duedd uniongyrchol sydd yn y dïodydd pan eu 
cymerir—fel y profir gan y miloedd sydd yn cael eu hudo ganddynt yn 
barhâus—i arwain dynion i'r pechod. 

Pan fyddo rhywbeth ag eisiau gwelliant, ymdrecha pob dyn ystyriol, 
cyn ymgymeryd â'i wellâu, ì gael allan y ffordd fwyaf tebygol i gyraedd 


CRISTIONOGAETH A DIRWEST, 333 


eìamcan. Edrychwch ar amaethwr: y mae darn o'i dir yn bur an- 
ffrwythlawn. Nid eisieu gwrtaith sydd arno, o herwydd y mae yn ei 
wrteithio yn dda bob blwyddyn. Dengys ymchwiliad doeth fod eisieu 
gychu y tir, ac hyd nes y gwneir hyn y mae pob ymdrech arall i'w 
wneyd yn ffrwythlawn yn ofer. Edrychwch ar ddyn yn dyoddef oddi- 
wrth ryw anhwyldeb neillduol. Mae'r meddyg yn cyfeirio nid yn unig 
at ddeddfau cyffredinol iechyd—cyflawnder o awyr bur, goleuni melus, 
ymborth iachus—ond gyda llaw, mae'r anhwyldeb yn galw am feddyg- 
iniaeth neillduol. Edrychwch eilwaith ar lawer masnachwr sydd a'r 
byd, fel y dywedir, yn myned yn ei erbyn. Y mae yn gweithio yn 
galed, yn hwyr ac yn fore, ac ar hyd y dydd. Y mae ganddo gylch 
helaeth o gwsmeriaid sydd yn ei gefnogi yn barhâus. Ac nid ydyw yn 
annoeth mewn na phrynu na gwerthu. Ond y gwir yw, y mae yn rhy 
ddiofal i bwy y mae yn rhoi ei nwyddau ar goel, ac o herwydd hyn y 
mae yn llosgi ei fysedd yn barhâus. Nid diffyg ymroddiad sydd arno. 
Nid prinder cefnogwyr yw ei anfawd.. Nid annoethineb mewn prynu 
& gwerthu yw ei fai. Nid oes eisieu gwellâd arno mewn un o'r 
pethau hyn; yr unig beth argenrheidiol ydyw gwyìiadwriaeth i bwy y 
mae yn gwerthu ar goel. 

Ac onid yw moesau dynion yn ddarostyngedig i'r un ddeddf? Os 
bydd rhyw bechod neillduol yn nodweddu person, neu gymydogaeth, 
neu wlad, onid ydyw yn angenrheidiol cael allan y llwybr goreu i wrth- 
wynebu y pechod hwnw? Os anonestrwydd ydyw, ni atebai un dyben 
i annog at ddiweirdeb.. Ac yn unol â'r ddeddf hon y mae Oristionog- 
aeth yn ymosod ar feddwdod ein gwlad. Nid digon iddi yw dysgu ei 
hegwyddorion cyffredinol—pa rai sydd mor anhebgorol angenrheidiol 
i'r byd—ond y mae yn cymhwyso at y drwg sydd yn ffynu yr unig 
feddyginiaeth bwrpasol sydd ganddi ar gyfer y drwg hwnw; a'r feddyg- 
iniaeth hono ar gyfer y drwg o feddwdod yw Dirwest. 

Y feddyginiaeth arall a gynnygir yw cymedroldeb. A phe gellid gweith- 
redu yn ei hôl, yn ddiberygl, nid cymaint, fe ddichon, fyddai i'w ddyweyd 
yn ei herbyn. Ond gwyddys. yn eithaf da, ysywaeth, mai ffaeledd 
parhâus ydyw. Pale y ceir personau fu unwaith yn feddwon sydd wedi 
eu hennill trwyddi oddiwrth eu meddwdod? _ A ellir cyfeirio at ryw rai? 
Gwir fod llawer yn treulio eu hoes beb yfed i ormodedd, er yfed o'r 
dïodydd meddwol yn feunyddiol, ond eto o ddosbarth y cymedrolwyr y 
mae y meddwon yn ymgodi. Tra, ar y llaw arall, y mae Cristionogaeth 
yn gallu cyfeirio at bersonau fu yn ymdrybaeddu mewn meddwdod, 
ond sydd erbyn heddyw, trwy gydweithrediad Dirwest â'i hegwyddorion 
gogoneddus hi, yn addurn i gymdeithas, yn ddefnyddiol yn ngwinllan 
yr Arglwydd, a chyn bo hir byddant ymysg tlysau mwyaf gwerthfawr 
eoron yr Iesu. Hawdd yw iddi ein harwain i deuluoedd fu unwaith 
.yn cael eu melldithio gan eu rhegfeydd, eu hymladdau, eu tlodi, eu 
hanghysur, a'u trueni annesgrifiadwy, ond sydd yn awr â chartrefleoedd 
cysurus, dodrefn hardd, cyflawnder o ymborth,—mewn gair, pob peth 
yn drefnus a dymunol. 

ŷn ngwyneb hyn, y mae yn ddirgelwch nas gallwn ei amgyffred pa 
fodd y gall un Oristion ystyriol osgoi y ffaith mai un o'i ddyledswyddau 
blaenai a mwyaf eglur yw rhoddi ei holl ddylanwad o blaid Dirwest yn 
erbyn meddwdod a'r trueni dybryd sydd ynglŷn âg ef.. Oddiar yr hyn 


8834 ORISTIONOGAETH A DIRWEST. 


yw meddwdod ynddo eì hun, a'r hyn ydyw fel ffynnonell pechodau 
eraill, rhaid eì restru fel prif bechod a phrif achlysur trueni ein hoes 
â'n gwlad. Nid ydyw ymladd â phechodau eraill tra y gadewir hwn 
heb yr ymdrechiadau mwyaf uniongyrchol, penderfynol, a doeth yn ei 
erbyn, ond fel ymosodiad ar elynion bychain diymadferth, tra y gadewir 
prif amddiffynfa y prif elyn heb ymgais teilwng i'w chymeryd. _ Dïau, 
tra y gweithredir fel hyn, mai ofer ydyw dysgwyl am ddiwygiad nerthol 
â chyffredinol yn moesau a chrefydd ein gwlad. 

Fe symudir ymaith un o'r prif rwystrau gydd ar ffordd llwyddiant 
Cristionogaeth i'r graddau yr ymledaena Dirwest trwy ein gwlad. 
Gorchwyl angenrheidiol mewn cysylltiad â'r cyrhaeddiad o bob amoan 
mawr ydyw symud y rhwystrau fyddo ar ei ffordd. Os byddys am gael 
rheilffordd, rhaid yw yn gyntaf oll symud ymaith cryn lawer o rwystrau; 
rhaid codi'r pantau, darostwng y bryniau, gwneyd y gŵyr yn uniawn, 
a'r anwastad yn wastadedd. Os bydd egwyddor ymarferol bwysig newydd 
yn cael ei chymhell i'r byd, yr hon sydd yn myned at wraidd rhyw 
ddrwg cyffredinol, rhaid i'w phleidwyr wrth amynedd ac ymdrech i 
gymud ymaith y rhwystrau sydd ar ffordd ei derbyniad. Pan ymddang- 
osodd yr Arglwydd Iesu ymhlith dynion, yr oedd Ioan Fedyddiwr wedi 
bod am beth amser yn arloesi y ffordd o'i flaen. Ac fe anfonodd yntau 
ei ddysgyblion i bregethu agoshâd y deyrnas. A thrwy ei weithredoedd 
cymwynasgar a daionus ei hunan, fe rwyddhsodd y ffordd i'r efengyl gael 
derbyniad gan lawer calon. Mae y gwaith hwn yn aros, ac fe erys 0 
Oe8 ì 068,— symud ymaith y rhwystrau sydd ar ffordd Cristionogaeth. 

Ac yn ein gwlad ni nid oes yr un arferiad i'w gyffelybu i'r arferiad o 
yfed y dïodydd meddwol fel rhwystr ar ffordd Cristionogaeth. Dannodir 
i ni yn fynych fod pechodau eraill ag eisieu eu gwrthwynebu, megys 
cybydd-dod ac anniweirdeb. Ond, yn enw pob rheswm, ai têg 
gwawdio neb am ei ymdrech yn erbyn unrhyw bechod, o herwydd Mi 
pechodau eraill ag eisieu eu gwrthwynebu? Ai nid yw yn destun 
gorfoledd bod rhyw rai yn gwrthwynebu rhyw ddrwg, yn hytrach 
na bod yr holl ddrygau yn cael perffaith dawelwch i lychwino 
a dinystrio cymdeithas? Yr ydym â'n holl galon yn dymuno llwydd- 
iant 1 bob ymosodiad ar bechod o bob math; gwnaem bob peth 
o fewn ein gallu i'w hyrwyddo ymlaen. O bob afresymoldeb, bwn 
ydyw un o'r rhai mwyaf, dannod i'r hwn sydd yn ymdrech yn erbyn 
meddwdod fod pechodau eraill ag eisieu eu dadymchwel, yn enwedig 
pan yr ystyriom mai yr arferiad o yfed y diodydd meddwol ydyw 
y prif rwystr ar ffordd llwyddiant Oristionogaeth yn ein gwlad 
ni,—y prif rwystr yn yr eglwys ac allan o honi, ymysg pob dosbarth 
o ddynion. Tystiolaeth fwyaf unfrydol a phendant pawb sydd yn ym 
drechu dros Gristionogaeth trwy ddyfod i gysylltiad personol â'r bobl, 
ymweled â hwynt yn eu cartrefleoedd, a dyfod felly yn hysbys o'u har 
ferion, ydyw, mai y rhwystr mwyaf cyffredinol ar ffordd llwyddiant 
Oristionogaeth yw yr holl yfed sydd yn bod o'r diodydd meddwol. Pe 
gellid symud ymaith y rhwystr hwn, gwelid yn bur fuan gyfnewidiad & 
gwell yn cymeryd lle. Ac i'r graddau yr ymledaena Dirwest trwy gym 
deithas, y gwelir yn ddiddadl y rhwystr hwn yn diflanu. 

Nodwn hefyd fod Cristionogaeth trwy Ddirwest yn rhoi cyfle i'r dal 
blygiad o deimladau hawddgaraf ac uchelaf y natur ddynol. 


CRISTIONOGAETH A DIRWEST, 835 


Canistïer fod yehydig rinwedd yn y diodydd meddwol, a bod llawer 
o bleser i'w gael trwy eu hyfed, pan na chymerir ond yn gymedrol o 
honynt,—onid oes cyfleusdra brâf i'r teimladau goruchel o hunanymwad- 
îad a dyngarwch i ymddadblygu trwy aberthu y daioni a'r pleser sydd 
i'w gael yn y diodydd er mwyn bod yn abli ddylanwadu yn y modd 
grymusaf yn erbyn meddwdod ein hoes? _ A pha deimladau uwch sydd 
yn perthyn i'r natur ddynol? — Onid yw ein calon yn llamu gan lawenydd, 
ac yn llawn o edmygedd, pan y darllenom neu y clywom hanes dyngar- 
wyr yn nacâu iddynt eu hunain bob cysur cymdeithasol arferol a chyr- 
haeddadwy iddynt, a hyny yn unig fel ag i wasanaethu eraiil sydd mewn 
trallod, ac yn analluog ìi helpu eu hunain? Pwy wrth ddarllen hanes 
Howard, dilyn ôl ei draed o un dref i dref arall, o un carchar i'r llall, o 
wlad i wlad, gan ymdrechu yn ddi-ildio ì liniaru poenau pawb a allasai, 
nad yw yn teimlo fod mawredd o'r radd uchaf yn perthyniddo? A Miss 
Nightingale, eilwaith, ymysg y cleifion a'r clwyfedigion yn y Orimea, 
wedi cefnu ar gartref clŷd a chysurus, ac ar gyfeillion cynhes a char- 
iadus, ac yno yn ymroddi nos a dydd i leddfu ing a phoenau y milwyr 
clwyfedig, ac yn mentro ei bywyd ymhlith yr heintiau echryslawn oedd 
yn llenwi awyr yr ysbyttai â marwolaeth,—pwy wrth ddarllen am dani 
nad yw yn teïmlo tuag ati rywbeth hyd yn nôd uwch nag edmygedd? 
Dïau bod Cristionogaeth yn galw am yr amlygiad o'r teimladau 
goruchel hyn, ac yn rhoddi y cymhelliadau cryfaf iddynt. Nid oes dim 
sydd yn fwy unol â'i hysbryd. Digon er prawf yw cyfeirio at fywyd a 
marwolaeth ein Harglwydd Iesu, yr Hwn a roddodd i ni esiampl fel y 
eanlynem ei ôl ef. Saif ei hunanaberthiad ef yn gynllun trwy yr oesau 
nas gall y dyngarwr mwyaf ond edrych i fyny ato, gan geisio ei efelychu, 
a chael ysbrydoliaeth oddiwrtho i fyned rhagddo yn ei lwybr dyrchafedig. 
Aberthodd yr Iesu ei fywyd i'r dyben o'n cadw; ai nid peth bach ydŷw 
i'w ganlynwyr aberthu y daioni tybiedig (gan ganiatâu, er mwyn ym- 
resymiad, fod ychydig o ddaioni yn y dïodydd), a'r pleser y maent yn 
ei gael trwy y dïodydd meddwol, i'r dyben o geisio cadw rhai o'r lliaws 
sydd yn prysuro i feddau anamserol, ac i ddinystr bythol? Dichon 
mai hyn ydyw y groes sydd gan lawer cristion i'w chario. Nid ydyw yn 
un groes iddynt i gyfranu at y weinidogaeth, at y cenadaethau, neu at 
unrhyw achos da. Na, y mae yn hyfrydwch calon ganddynt wneyd 
hyny. Maent yn abl ac ewyllysgar. O'u cyflawnder y maent yn 
rhoddi, a hyny gyda pharodrwydd canmoladwy. Ond aberthu eu 
driad gwîn, neu ddïod gyda chiniaw neu swper, neu ar ryw am- 
gylehiad achlysurol arall, hyn fyddai yn aberth iddynt, hyn a deimlid 
ganddynt yn groes. A hyn, yn ddïau, yw eu croes hwy. Ai gormod o 
hyfdra, ynte, ynom yw eu hannog i'w chymeryd hii fyny? Ai nid ein 
dyledswydd amlwg yw eu cymhell? _ I fyny â hi, ynte, gyfeillion. Yn 
ddïau, y mae hi yn sefyll ar eich ffordd, gerllaw i chwi; a chan sicred 
a'i bod hi yno, ei llais tuag atoch yw, “I fyny â mi ar eich ysgwyddau, os 
ydych chwi am fod yn ganlynwyr da i Iesu Grist, yr Hwn a adawodd ar 
6i ol y geiriau eglur, syml, bythgofiadwy, nad oes ammheuaeth yn eu 
eylch, “Os ewyllysia neb ddyfod ar fy ol i, ymwaded âg ef ei hun, a 
chyfoded ei groes beunydd, a dilyned fi,'” Luc ix. 23. 
Tybed a oes rhai o'n darllenwyr dan ddylanwad ysbryd y gofyniadau, 
Beth yw eraill i mi? Paham y dysgwylir i mi roddi heibio yr hyn 


886 CRISTIONOGAETH A DIRWEST, 


8ydd mor ddiddrwg yn ei effeithiau arnaf, ac eto yn beth sydd yn rhoi 
cymaint o fwynhâd i mi â fy nglasiad o wìn neu ddïod? Ai ceidwad 
fy mrawd ydwyf fi? Y rhai hyn, a'u bath, yw y gofyniadau sydd yn 
fynych yn syrthio ar ein clustiau oddiwrth hyd yn nôd gristionogion 
proffesedig, a'r rhai hyn yn ddynion deallus, ac o nodweddion cyffred- 
inol da. Yr ydym yn rhydd i gyffesu, fod ein hysbryd yn ymgynhyrfu 
ynom pan y clywom y fath ofyniadau yn cael eu dwyn ymlaen gan 
ddynion cyfrifol crefyddol fel amddiffyniad i'w harferiad hwy o'r dïodydd 
meddwol. Beth, tybed, pe ymddygasai ein Harglwydd Iesu tuag at ein 
byd dan ddylanwad ysbryd y cwestiynau hyn? — Yn wir, beth pe ymddyg- 
asai ein Tadau Methodistaidd dan ei ddylanwad? _ Pa wêdd mewn ystyr 
grefyddol fuasai ar ein gwlad y dyddiau hyn? Onid yw teimlad goreu 
ein calon, ynghyda llais clir a phendant yr Ysgrythyrau, yn cyttuno yn 
ddios yn y ddysgeidiaeth, bod a fŷnom fel cristionogion â sefyllfa dynion 
eraill, ac mai ein dyledswydd arbenigol ydyw ymdrechu â'n holl nerth 
i'w hennill oddiwrth bob peth sydd yn gyfeiliornus a niweidiol at yr 
hyn sydd wir, a rhinweddol, a bendithiol ? 

Y mae mabwysiadu a chefnogi Dirwest yn llwybr o ddyngarwch sydd 
yn gyrhaeddadwy i bawb. Yr oedd yn rhaid i Howard wrth gyfoeth 

wer, Yr oedd yn rhaid i Miss Nightingale wrth ymddiried y llywodr- 
aeth. Ond y mae yr amlygiad o ddyngarwch trwy gyfrwng Dirwest yn 
bosibl ìi bawb, beth bynag fyddo ei sefyllfa arianol, cymdeithasol, & 
gwladol. Gall y plentyn ddangos ei ddyngarwch ffordd hyn yn gystal 
â'r dyn mewn oed. Gall y tlawd sefyll ochr yn ochr â'r cyfoethog, & 
bod yn ymwybodol fod ei aberth ef yr un mor werthfawr ynddo ei hun, 
os nad ydyw mor helaeth ei dylanwad. Yr unig beth angenrheidiol yn 
y naill fel y llall yw, ymwrthod â'r hyn a fwynhêir gyda'r unig amcan 
o wneyd lles i eraill. 

Cyn terfynu ein sylwadau, dymunem 

Yn y lle cyntaf, argymhell ein darllenwyr i ymdrechu o ddifrif $ leihâuy 
fasnach feddwol. Dichon y cawn gyfle eto ì gyfarch ein darllenwyr yn 
fwy helaeth o barth i'r ymdrechiadau a wneir y dyddiau hyn i gyfnewid 
cyfreithiau ein gwlad mewn perthynas i'r íasnach hon. Ymfoddlonwn, 
gan hyny, ar hyn o bryd, gyda sylw neu ddau. Y fasnach, yn ddïau, 
8ydd yn cynnal i fyny yr arferiad o yfed y dïodydd meddwol fel y mae. 
yn ein gwlad ni. Pe gellid lleihâu y tafarndai, lleihêid ar unwaith y 
temtasiynau i bechod; a phe gellid eu cau hwynt oll, symudid ymaith 
ar unwaith brif ffynnonell meddwdod. Y mae llawer yn y fasnach sydd 
yn ei chario ymlaen mewn dull mor anrhydeddus ag sydd yn bosibl, ac 
ystyried y fath íasnach ydyw. Ac y mae yn ymddangos i rai fel peth 
celed ein bod yn gwrthwynebu llwybr eu cynnaliaeth. Yn ngwyneb yr 
ystyriaeth hon, yr ydym ar rai achlysuron, pan yn gwrandaw ar ein 
teimlad yn fwy nag ar ein barn, fel pe yn tawelu ychydig ar ein gwrth- 
wynebiad. Ond gyda hyny, cyfyd yr ystyriaeth i'n meddwl fod y fas- 
nach y cyfryw na ddylai y cyfeillion hyn fod ynddi. Nid ein bai ni 
ydyw fod ein hymdrechiadau yn milwrio yn erbyn eu ffordd hwy o ennill 
bywioliaeth, yn fwy nag yr oedd yn fai ar Paul fod ei bregethu yn milwrio 
yn erbyn interest Demetrius a'i gydfasnachwyr; eu bai hwy yw eu bod 
yn y fasnach. Mae y fasnach, fel masnach, ac edrych arni fel y dygir 
hi ymlaen yn ein gwlad yn gyffredinol, yn warth ac yn felldith i'n cenedl 


CRISTIONOGAETH A DIRWFST, 88 


a'n hoes.. Gan hyny, yr ydym yn teimlo gorfodaeth arnom i wneyd 
pob peth a allom, o fewn terfyneu cyfiawnder, yn ei herbyn, beth bynag 
fyddo y cenlyniadau i rai personau y byddai yn dda genym pe byddai 
modd iddynt eu hosgoi. 

Yn ail, ymgedwch rhag cael y diodydd meddwol i'ch cartrefleoedd.. Y mae 
yn ddïau fod miloedd ar filoedd ag sydd wedi cael eu dwyn yn gaeth 
gan y diodydd yn gallu prïodoli dechreuad eu hoffder o honynt, a de- 
chreuad eu cwymp a'u dinystr, i'r ffaith eu bod wedi eu dysgu i yfed yn 
eu cartrefleoedd boreuol. Yno y crêwyd yr archwaeth sydd erbyn 
heddyw yn wanc anwrthwynebol. Yno y dechreuwyd y drwg. Y tad 
cariadus, yr hwn a edrychai ar eì blentyn fel canwyll ei lygad, neu y 
fam dyner, yr hon a ymfalchïai â'i holl galon ynddo, estynodd iddo yn 
gyntaf oll y diodydd fu yn y diwedd yn ddinystr i'w gymeriad, i'w am- 
gylchiadau tymmorol, ac i'w obeithion ysbrydol a thragywyddol.  Dadau 
a mamau Cymru! ystyriwch o ddifrif y canlyniadau ofnadwy sydd yn 
bosibl i ddisgyn ar ran eich plant oddiar yr arferiad o gael diodydd 
meddwol i'ch cartrefleoedd! Yr ydych yn gosod i lawr agorfa i ddrwg 
a rêd yn bur ddystaw, fe ddichon, am beth amser, ond yr hwn o'r diwedd, 
fel rhuthr llifeiriant ofnadwy, a ysguba ymaith bob peth fydd ar ei 
ffordd! A hyn fydd un o'r elfenau chwerwaf yn eich gofid, yr adgof 
mai chwychwi eich hunain fu yr offerynau i agor y ffordd i'r ffrydlif i 
redeg a chryfhâu! 

Yn drydydd, byddwch yn ddirwestwyr eich hunain. 'Tra nad ydych yn 
ddirwestwyr, yr ydych mewn perygl. Nid oes neb ar dir sicr na chyr- 
haedda bwll y meddwyn ond y rhai sydd yn ymgadw yn llwyr oddiwrth 
y diodydd sydd yn arwain i'r pwll. Ychydig o'r rhaì sydd wedi cyraedd 
rhestr y meddwon a feddyliodd wrth ddechreu cymeryd o'r dïodydd 
meddwol mai hyny fuasai y diwedd. Yn y cyffredin, teimlent yn sicr 
nas gwelsid hwy byth ymhlith caethion y dïodydd: digient wrth bwy 
bynag a grybwyllai y posiblrwydd wrthynt. Ond er hyny yn feddwon yr 
aethant. A hyn, sef twyll y dïodydd, ydyw un o'r pethau gwaethaf 
cysylltiedig â hwynt. Maent yn dênu eu hoffwyr ymlaen yn raddol, 
raddol, nes eu cael yn llwyr dan eu dylanwad; ac yna y maent yn eu 
hamgylchynn â thrueni, ac yn eu gŷru ymlaen i ddinystr bythol. 
Llawforwynion gwasanaethgar ydynt i'r diafol. Cofus genym ddarllen 
am un o henhinoedd boreuol Rhufain, iddo fethu yn llwyr a darostwng 
dinas gadarn. Gabii trwy frwydr dêg. O'r diwedd penderfynodd geisio 
cyflawni trwy «wyll yr hyn y methai ei wneyd trwy rym arfau. _ Yr oedd 
yn ddïarhebol am ei greulondeb. Ac fe gafodd gan ei fab henaf fyned i 
Gabii, gan gymerya arno ei fod yn ffoi rhag creulondeb eidad. _ Derbyn- 
iwyd ef gyda llawenydu gan y Gabiïaid ar ol clywed ei hanes, a gobeith- 
id y buasid yn abl, trwy gymhorth y mab digofus, i orchfygu y tad. 
Yr oedd y dyn ieuanc yn hynaws a galluog. Ennillodd yn fuan serch 
y bobl ieuainc, ac ymddiried yr henafgwyr. Ffurfiwyd dan ei ofal gorff 
O Volunteers, gyda pha rai yr ymosododd droion ar filwyr ei dad, gan eu 
gorchfygu, a dwyn ysbail lawer i ddinas Gabii. Fel hyn twyllwyd y 
bobl i ymddiried ynddo fwyfwy, hyd nes y cyrhaeddodd y dylanwad 
uchaf yn y ddinas. Gyda hyn, anfonodd at ei dad i'w hysbysu am sefyllfa 

thau, ac i gael ei gyfarwyddyd pa fodd i fyned ymlaen ymhellach. 

r ateb oedd, lladd y prif drigolion. Ac felly y gwnaeth; ac yna fe 


388: CRISTIONOGAETH A DIRWEST. 


drosglwyddodd y ddinas ar unwaith ac yn llwyr ì'w dad. Onid fel hyn 
y mae y diafol yn gorchfygu ac yn dwyn i'w le eì hun dorfeydd o drig- 
olion ein gwlad trwy gyfrwng y dïodydd meddwol? Mae'r diodydd 
hyn yn cynnyg bod o wasanaeth mawr i bwy bynag a'u defnyddio; ac 
am ychydig amser y maent fel pe yn cyflawni eu hammodau. _ Ond yn 
fynych, cyn bo hir, y maent yn dechreu troi ar eu hoffwyr, ac yn gwneyd 
ymaith yn raddol â'r weddi ddirgel, a'r darlleniad defosiynol o'r Bibl; 
ymhen ychydig cymerir ymaith bob archwaeth at foddion gras, nes y 
mae yn faich i'r dyn fynychu y cyfarfodydd gweddi wythnosol a'r cyfar- 
fodydd eglwysig. Ar ol hyn dechreuir yfed i ormodedd ar rai achlysuron; 
a'r diwedd yw trosglwyddiad llwyr o'r holl ddyn i afael prif elyn ei enaid. 
Trwy dwyll fel hyn mae dïodydd meddwol yn dwyn ei ddinystr oddi- 
amgylch. Ac os oes rhai o'n darllenwyr sydd yn yfed yn gymedrol yn 
awr yn perswadio eu hunain mai yn gymedrol y parhânt, dymunem yn 
ostyngedig ddwyn ar gôf iddynt fod eu gwell wedi methu a pharhdâu ar dir 
cymedroldeb,—eu gwell mewn gallu meddyliol, mewn defnyddioldeb gyda 
eith yr Arglwydd, mewn rhodiad crefyddol allanol; dynion mor ben- 
erfyno â hwythau i beidio cymeryd eu darostwng gan eu blŷs, ac mor 
annhebyg â hwythau o gael eu darostwng; ond syrthio a wnaethant. 
Gan fod perygl, ynte, a'r perygl mor fawr, oni ddylai hyny ein harwain 
i ddiogelu ein hunain? Y mae hunan-ddiogelwch yn un o egwyddorion 
cryfaf ein natur. Mae plentyn yn ei ffordd yn ceisio amddiffyn ei hun 
pan mewn perygl, yn gystal â'r dyn mewn oed. _ Ac os cymerwn olwg 
ehangach ar deulu, os bydd amgylchiadau gofìdus yn bygwth rhan o 
hôno, mae y teimlad teuluaidd yn peri i'r holl deulu ymgrynhôi at eu 
ilydd. A phan bo gwlad mewn perygl, y mae pob gwladgarwr yn 
rysioi roi ei gynnorthwy i'w hachub rhag ei gelynion. Fel hyn, mae 
ymwybyddiaeth o berygl yn galw allan ymdrech i ymddïogelu. Paham 
nad ydym felly mewn cysylltiad â'r diodydd meddwol? Y mae y perygl 
yn amlwg, a thra yn amlwg y mae yn fawr; ac er hyny y mae dynion 
yn aros ynddo yn dawel, er gweled y naill ar ol y llall o'u cyfoedion 
a'u cymydogion yn cael eu hysgubo ymaith megys â chorwynt gan y 
diodydd hyn! 


339 


EMYNYDDIAETH. 


V.—SALMYDDIAETH Y OYMRY. EDMWND PRYS A'R SALMAU CAN. 


RHAN II. 


Wepr ysgrifenu y Rhan I. o'r erthygl hon, dygwyd ein sylw at rai 
manylion am yr Archddiacon, y rhai y tybiwn yn werth eu coffâu. _ Yr 
oeddem wedi sôn rhywbeth am ei achau. Ychydig ddyddiau yn ol, 
derbyniasom anrheg ddestlus o GyFF Bauno, gwaith y diweddar Eben 
Fardd, gan y Cyhoeddwr, Mr. BR. I. Jones, Tremadoc. — Yn y tu dalen 
98 o'r llyfr cywrain hwn, yr ŷm yn cael achau ac arfbeisiau Ficeriaid 
Clynnog Fawr. Y blaenaf ar y rhestr yw y Parchedig Edmwnd Prys 
(ŵyr yr archddiacon), yr hwn y dywedir ei fod yn hânu o'r Pencenedli 
Rhys ab Einion Fychan, o lwyth ManomupD. Arfbais Marchudd 
oedd, “ Pen Saracsn, a phlêth am yr arleisiau o ddu a gwyn, yn y maes 
coch.” .... “ Arddelir yr arfbais hon yr bresennol gan Arglwydd 
Mostyn, prif gynnrychiolydd y Pencenedl Marchudd; yr un teulu ag y 
cangenai Edmwnd Prys o hono.” Yn y tu dalen 96, cawn fod y dywed- 
edig Edmwnd Prys yn Ficar Clynnog o'r fl. 1695, os nad rhai blyn- 
yddoedd yn gynt, hyd y fl. 1718, yn yr hon y bu farw. Dyfynir yma 
ran ddamweiniol o lythyr y Parchedig Goronwy Owen at Mr. William 
Morys, dyddiedig Walton, Hyd. 10eg, 1754, sydd yn cadarnhâu mai ŵyr 
doedd Edmwnd Prys, Celynog, i Edmwnd Prys yr Archddiacbn. Fel 
hyn yr ysgrifena Goronwy:—' Mi welais er ys talm o flynyddoedd, 
oeddwn yn Llêyn, holl ymrysonion a gorchestion Edmwnt Prys a 
William Cynwal, gan yr hen Berson Price o Edern (neu Edeyrn), ..... yr 
hwn oedd orŵyr i'r archddiacon. ..... I suppose they might have 
been copied by old Price of Edern in his younger years, or perhaps by 
his father, Prioe of Celynog.”* _ Yr ŷm yn cael fod tri o'r ŵyrion hyn 
yn wŷr Eglwysig, sef, Edm. Prys, Celynog, Ffowc Prys, Llanllyfni, 
y soniwyd am danynt o'r blaen, a Samuel Prys, Ficar Oonwy.t _ Wrth 
olrhain y llinach o'r ŵyr hyd at y taid, yr ydym yn cael fod yr Arch- 
ddiacon yn hânu o wehelyth pendefigaidd ac anrhydeddus. Dywedir 
fod y Dr. Morgan, o du ei fam, yn hânu o'r un llwyth; a bod y Dr. 
John Davies o Fallwyd yn deilliaw o'r un gwelygordd. Hysbysir i ni 
hefyd fod yr Archddiacon yn nai o fab cyfyrder i William Salesbury, 
cyfieithydd y Testament Newydd. Yr oedd Marchudd ab Cynan yn 
ben un o Bymtheg Llwyth Gwynedd. Sylfaenwyr y llwythau breiniol 
hyn oeddent gynifer o bendefigion Gogledd Cymru, y rhai, gan mwyaf, 
oeddent yn byw yn yr unfed ar ddeg a'r deuddegfed canrif. Mae y rhan 
fwyaf o brif deuluoedd y rhan hon o'r Dywysogaeth yn parhâu i olrhain 
eu cysylltiad â'r llwythau hyn. Dichon eu bod wedi dechreu oddiwrth 
gyfundrefn o benciwdodaeth a fu gynt yn gyffredin yn Nghymru.  Heb- 


yn sOyff Beuno,” gan Eben Fardd, tn dalen 36 &_80.. Y Brython, cyf, v., 
ŷn dalen 129, 


$40 EMYNYDDIAETH. 


law y rhai hyn, yr oedd hefyd gynt Bum' Llwyth Brenhinol, y rhai a 
berthynent i ddwy randir y Dywysogaeth, Gogledd a Deheubarth.* 
Cyn gadael yr achau, y mae genym i'w nodi fod y Parch. John Evans, 
M.A., Llanllechid, Archddïacon presennol Meirionydd, yn disgyn o 
linach Edmwnd Prys, ac yn ddilynydd teilwng iddo. 

Dywed yr hynafiaethydd, O. Williams o'r Waenfawr, f “mai teulu- 
oedd Tanybwlch a feddiannasant etifeddiaethau gwerthfawr yr Arch- 
ddïacon oddeutu Maentwrog a Thrawsfynydd.” _ “ Robert ab Ifan, Ysw., 
a brïododd Lowri, merch ac etifeddes Ffowc Prys, Tyddyn Du, Maen- 
twrog. Yr aeres hon oedd ŵyres i Edmwnd Prys, Archddïacon Meir- 
ionydd, ac felly diszynodd iddi holl etifeddiaethau ei thad a'i thaid; a 
gwelir yn y cysylltiad prïodasol hwn i holl eiddo tirol yr Archddïacon 
gael eu huno âg etifeddiaeth T'an y Bwlch.” _ Yr etifedd presennol yw 
W. Oakley, Ysw. 

Clywsom fod Edmwnd Prys, yn ei ddyddiau boreuol, wedi bod yn 
gweinidogaethu yn rhywle yn swydd yr Amwythig (fe allai yn un o blwyf- 
ydd y cyffiniau, lle yr oedd y Gymraeg yn cael ei siarad yn gyffredin yn 
yr oes hono, ac yr hawg wedi hyny), ac iddo fod rywbryd hefyd yn gurad 
Aberhonddu; ond am hyn nid oes genym un math o sicrwydd. Dar 
llenasom yn rhywle mai efe oedd yr olaf a fu yn gweinidogaethu yn 
Llanddwyn, Môn, ac iddo gael ei osod yno Ebrill l6eg, 1580; ond 
camgymeriad amlwg yw hyn, trwy gymeryd Llanddwyn am Llanddwywe 
yn Ardudwy. Richard Kyffin, LL.B., meddir, oedd y periglor olaf yn 
Llanddwyn, yr hwn oedd hefyd yn Ddêon Bangor, tua'r flwyddyn 1480, 
ac felly cyn amser Edmwnd Prys. Adnabyddid ef wrth yr enw “Y 
Dêon Du," ac yr oedd yn ŵr o gryn ddylanwad yn ei ddydd, fel y mae 
hanesiaeth ein gwlad yn profi. 

Dangoswyd i ni yn ddiweddar grair nodedig a gedwir yn nheulu un 0 
ddisgynyddion Edmwnd Prys, yn Ardudwy, sef blŵch tybaco crwn, 0 
gorn, oddeutu tair modfedd o draws fesur, a thua modfedd o ddyfn, & 
gwydr cywrain yn nghanol y cauad i danio cetyn yn mhelydr yr haul. 
Traddodiad y teulu yw mai blŵch yr Archddïaeon ydoedd. Yn ei 
amser ef y dygwyd yr arferiad o chwiffio tybaco i'r wlad hon ; ond tybir 
oddiwrth y pennillion canlynol a gyfrifir iddo nad oedd efe yn cymersl: 
wyo. yr arferiad o | 

—-— sugno mŵg y ddalen 
Sy' 'n yspeilio 'r bôl a'r cefen, 


mwy na'i gydoeswr o Lanymddyfri :— 


Pum' rhinwedd y tybaco, 
Yw gwlychu gŵr a'i dwymo, 
Ysgafnhâu y pen a'r pwrs, 
Ao arbed owrs o weithio. 


Tra by'ch byw a gwych, heb gur,—na gwaew, 
Na gwewyr, na llafur, 
Nao arfer i sychder sur, 


Mŵg dail rhsg magu dolur, 
* Parry's Cambrian. Plularch, pp. 919, 329; YorMs Royal Trŵes of Wale; îM 
Cambrian. Registrar, &c. TY Brython, am 1800, tu dalen 252. t Hision 
ui, am 


_ Carnarvonshire, by the Rev. Peter Bailey Williams, p. xi., app, Yr Has 
tu dalen 885. Llwyd's Beaumaris Bay, &c. 


EMYNYDDIAETIH. 841 


Dywedir fod gan Edmwnd Prys ganwyllbren prês pur gywrain, ar 
lun gŵr, yn dal canwyll ymhob llaw. _ Pan oedd nifer o feirdd unwaith 
yn ei gymdeithas, gwnaeth pob un ei englyn i'r canwyllbren; a llyma 
un o honynt :— 


Dau faich ar ddeufraich ddifri',—yn dôg iawn, 
Dwy ganwyll a ddeli; 
Dull rhyfedd yw d' agwedd di, 
Delw gul iawn yn dal goleuni. 
Rhisiart. Phylŵg. 


. Mae llawer o ffraeth ddywediadau yr Archddïacon ar gof a chadw ar 
hyd y wlad eto. Dyma ddwy linell o'i “ Gywydd ar Helynt y Byd,” a 
adroddir gan yr hen bobl gyda phwyslais neillduol :— 


Rhaid i'r gwan ddal y ganwyll, 
I'r dewr i wneuthur ei dwyll.* 


Llinellau eraill yn cyfeirio at yr hen arferiad o gardota o ddrws i 
ddrŵs :— 
Mal cardotwraig, draig drygair, 
Ei chlod o gerdod a gair ; 


Canmol yn braff wrth gaffael, 
Bod o'i chof pan beidio â chael. 


Dywed y ddïareb, “ Tyst yw'r chwedl i'r englyn,” a gallwn ninnau 
ddywedyd yn ol, “Tyst yw'r englyn i'r chwedl,” a bod y naill yn 
cadarnhâu y llall. Dengys yr englyn canlynol gan y diweddar John 
Roberts, Bryntirion, mai dan yr allor yn eglwys Maentwrog, fel y dy- 
wedwyd o'r blaen, y gorwedda llwch Salmydd Cymru, yn ol traddodiad 
beth bynag, pa un a oes yno ryw gôfarwydd am dano, ai nid oes. 
Dyma'r englyn :— 

Eglwys Maentwrog, greiglawr,—a gêl lwch 
Ei gwiw lôn Beriglawr;î 
Gwel, yno y mae Glain|| mawr, 
Ellain,$ o dan yr allawr.** 


Bellach, wedi crynhôi a threfnu y mân gofion difyr hyn am yr awd- 
wr clodwiw, awn ymlaen gyda'n sylwadau ar ei gyfansoddiad ar y 
Salmau. 

' Nid têg fyddai beirniadu Salmau Cân yr Archddiacon wrth sefyllfa'r 
. Mith a manteisïon llênyddiaeth yn yr oes hon. Ac ystyried yr oes 
.yr oedd efe yn byw ynddi, rhaid addef bod y cyflawniad yn orchestwaith; 
. &c nid oes eto, yr ydym yn hyf i ddyweyd, neb wedi rhagori arno. Ond 
wedi eì ddarllen lawer o weithiau drosodd, ymddengys y gwaith i ni yn 
dra anghyfartal; yn gyffelyb iawn i arwynebedd gwlad Meirionydd, yn 
anwastad, gwyllt, a garw, ar y cyfan; ond rhwng y creigiau a'r clog- 
wyni geirwon, y mignau a'r llethrau diffrwyth, y neint a'r rhaiadrau 


. Y Brython, Cyf. V., tudalen 129... :FIb., rhifl, am 1858, tudalen 4, f Bugail 
heu berson.plwyf.. ||Gêm neu dlŵs gwerthfawr. $ Dysglaer, ysplenydd, ** Gwel 
Erthygl “ CM oel y Gêst,” gan y diweddar Ellis Owen, Cefn y meusydd, yn y TRAETHODYDD 
&m 1848, tu dal, 474, a'r Brython, 1858, tu dal, 4. 

Xx 


349 EMYNYDDIAETH. 


ffrochwyllt, ceir aml lanerch welltog, gysgodol, a phorfêydd dymunol yn 
y cymau, y glŷnoedd, a'r dyffrynoedd clyd; meesydd têg a gweirglodd. 
iau meillionog, doldir ffrwythlawn, lle y sisiala ffrydiau grisialaidd, y 
dolena yr afonydd prydferth ; lle chwery yr ŵyn ar y cefnau a'r ffridd- 
oedd, ac y cân yr adar yn y llwyni a'r gelltydd gwyrddleision, yn nghes- 
eiliau mynyddoedd cribog, nes peri hyfrydwch i bob calon deimladol, 
_ ac iechyd i bob ysbryd pruddglwyfus. Felly y mae barddoniaeth y 
Salmau hyn yn fynych iawn yn arw, anystwyth, anghânadwy, ac mewn 
arddull rhy henafol braidd, dybygid, i'r werin, hyd yn nôd yn yr oes 
hono, ond yn llawer mwy felly erbyn ein dyddiau ni. _ Er hyn i gyd yr 
ydym. yn cyfarfod â rhanau blasus a hyfryd, tlysion a thra ardderchog, 
draw ac yma yn nghorff y llyfr, y rhai y bydd eu melusder, eu tynerwch, 
eu prydferthwch, a'u gorucheledd, yn meddiannu y meddwl wrth fynol 
ymlaen, nes anghofio gwylltedd a gerwinder y rhanau eraill. Mae 
llawer pererin blinedig wedi derbyn trwyddynt nerth adnewyddol a 
chalondid i deithio ymlaen tua'r ddinas nefol; llawer credadyn gwan a 
phrofedigaethus wedi tŷnu o honynt gynnaliaeth a chysur, a modd i gânu. 
mewn gorthrymderau; aml enaid newynog a sychedig wedi oael gwlêdd 
ynddynt ar ddanteithion iachawdwriaeth, a'i ddïodi hefyd o'r ffrydiau 
pur a darddant o dan riniog y cysegr. Yma mae ambell ddêadell i 
Fugail ac Esgob eneidiau wedi cael 


Gorwedd mewn porfa frâs 
Ar lân dwfr glôewlas araf, 


a'u coledd yn dyner, a'u tywys yn llwybrau uniondeb, mewn hyder 
ffyddiog am eu dïogelwch a'u cysur mewn einioes ac angeu, â bywyd 
tragywyddol yn y diwedd. 

Bu y Cymry am hirfaith amser heb braidd ddim arall heblaw y Salm- 
au hyn er dwyn ymlaen eu câniadaeth grefyddol, ond yr ychydig Emynau 
sydd yn eu canlyn; a diammheu fod yn dda iawn eu cael. Erbyn hyt 
y mae pethau wedi cyfnewid yn fawr rhagor oeddent yn yr amseroedd 
hyny, fel nad oes mo'r degwm o'r Salmau cân yn cael eu hystyried yn 
gyfaddas i'w cânu yn gynnulleidfâol, er nad bob amser o ddiffyg bardd- 
oniaeth, ond yn hytrach o ddiffyg cyfaddasu yr ìaith yn fwy at amgylch- 
iadau yr eglwys Gristionogol. Eto têg yw dywedyd fod y Sallwyr 
Cymraeg gan Edmwnd Prys yn rhagori yn fawr ar Sternhold a Hop. 
kins y Saeson :* byddai yn anhawdd pigo o'r cyfieithiad hwnw 
o ranau cânadwy ag a geir allan o'i gyfieithiad ef. Nid ym | 
chwaith ei fod yn gyfieithiad mor llythyrenol a'r cyfieithìad AlbanaÌdd;. 
y mae efe weithiau yn aralleirio ac yn ymhelaethu ychydig mewn 
fan, a hyny yn aml yn bur lwyddiannus. Er ei fod yn rhy debyg i? 
ddau hen gyfieithiad hyny mewn afrwyddineb, gallwn ddyweyd yn 
lled ddibetrus fod Cymraeg Edmund Prys yn fwy grymus a onol 
na'u Saesoneg hwy, hyd yn nôd mewn rhanau nad oes nemawr gj 
mhwysder ynddynt at wasanaeth addoliad cyhoeddus. _ Er ei fod yn fyn 


_ “John Hobeyn ydoedd frodor o Nedd, yn Morganwg, ac yn disgyn o fardd epwog â 
elwid Hobcyn ab Tomos. Yr oedd Tomos Sternhold yn briod â chwaer íâêo, Dafi, 
iddo, mewn cyssylltiad â Bternhold, droi y Salmau ar gŵn yn feisoneg.”—folo MS6.— 


Enwegion Cymru, tu dal, 


SMYNYDDIAETH. 943 


ych yn llawer grymuseeh, nid yw yn agos mor llyfn a gwastad a chyf- 
ansoddiad Tate a Brady, yr hwn sydd waith diweddarach; ac y mae 
oddiadau efengylaidd y Dr. Watts ar gynllun hollol wahanol. 

Y Salmau cyfain mwyaf cymeradwy ac arferedig yw y i., viii., 
xiiL, xV., xxiii., xxxiii., xliii., lvii., lxvii., lxxxiv., C., cxi., cxiiì,, cxiv., 
GEVii., CXKi., CXiL, CKXX., CXXXiii, cxxxiv., cxxxvili,, a cxlv. Gellir 
ystyried y rhai hyn fel ceinion yr Archddïacon, oddieithr bod ambell 
&ir neu linell weithiau yn gofyn cyffyrddiad ysgafn* er eu 
gwneyd yn fwy ystwyth a dealladwy. Mae lliaws o'r Salmau eraill y 
gellir defnyddio rhanau helaeth o honynt yn fanteisiol fel y maent. 
Mae dyfyniadau detholedig, tarawiadol, o amryw o'r Salmau yn well i'w 
eânu ns phe cymerid hwynt yn gyfain. Gellid hefyd ychwanegu at 
nifer y rhai hyny drwy ddiwygio ambell air neu bennill lle byddo achog, 
a hyny yn hawdd, gyda gofal dyladwy, heb niweidio yr ystyr, na newid 
arddull y cyfansoddiad. Pan yn darparu at wasanaeth eddoliad 
eyhoeddus, yr ydym yn tybied y dylid goddef cymaint 2 hyn. Ond 
mae yr achos yn dra gwahanol os proffesa un gyhoeddi y gwai 
gwreiddiol yn ddigyfnewid: yn yr amgylchiad hwn, dylai gael ei roddi 
yn bendifaddeu yn gywir a manwl mor agos ag y bydd modd fel ei 
€adâwyd gan yr awdwr, oddieithr diwygio beiau'r wasg, a defnyddio 
orgraff bresennol yr iaith. A oes un cyhoeddwr Cymreig 8 anturiai 
ddwyn allan argraffiad newydd o Sallwyr Edmwnd Prys, gyda'r cyn- 
nwysiad o flaen y Salmau fel yn yr argraffiadau cyntaf, yn llyfr cryno a 
destlus, gydag eglurhâd ar y geiriau a'r brawddegau mwyaf anghynnefin 
a dyeithr ynddo, ac am bris cymedrol? Tybed na ellid gwneyd hyn, 
dan olygiad beirniad cyfarwydd a medrus, fel ag i deilyngu lle yn llyfr- 
gell pob Cymro haelfrydig a gwladgarol? 

Gwnaed rhai detholiadau o'r Salmau o bryd i bryd gyda'r amcan o'u 
dwyn i arferiad cynnulleidfâol yn fwy cyffredin. Y cyntaf a lafuriodd 
yn y ffordd hon oedd y Parchedig Griffith Jones, Llanddowror, yr hwn 
a gyhoeddodd gasgliad bychan dan yr enw, “Crynodeb o Salmau OCâênu: 
my rhai Salmau Detholedig yn gyfain, a'r Rhanau mwyaf buddiol ac 
eglur eu Hystyriaeth o Salmau eraill; a chynnulliad o adnodau perth- 
ynol i'w gilydd ar amryw Destunau; gyda'r ystyr o honynt yn fŷr o 
âaen pob Salm.” Bau dau argraffiad o'r Crynodeb hwn, yn Llundain, 
gef yn 1743 a 1774, yr olaf yspaid ar ol marwolaeth y detholydd. Yr 
oedd efo yn ewyno yn ei ragymadrodd fod rhanau helaeth o'r Balmau 
Gêp yn anystwyth ac anghyfaddas i'w cânu. Gwnaed casgliad arall i'r 
&n amcan dan yr enw:—*“' Rhanau Detholedig o'r Salmau Cân, gyda'r 

o honynt o flaen pob Salm. Wedi eu cymhwyso i'w cânu mewn 
sydd. Gan y Parch. Hugh Williams, M.A., Person Aberffraw. 


* Fel enghraifft, cymerer yr ail a'r trydydd pennill o'r oxiv., fel hyn :— 
Neidient fel hyrdd ddoedd draw, Fynyddoedd byd, paham y fech 


A'r bryniau m gan fraw ; Fel hyrddod ? a pham arh5ech? 3 
Cawsant wastadedd megys dôl: A chwithau, fryniau, fel ŵyn mân î 

Pam cíliaist, fôr, er maint dy dôn? Am mai rhaid ofni Duw fel hyn, 

Títhau, Iorddonen lathraidd lôn, Yr hwn syn trôi y graig yn llyn, 
Paham y trist «y ffrydiau 'n ôl Ŷ Ac yn rhoi dwfr o'r gâreg dân. 


Dros gyfieithu callestr yn gôreg dân, cawn gynllun yr awdwr ei hun yn Selm lxwviii, 
16, yn warant, neu o leiaf yn esgusawd :— 
Er dwfr o'r gôreg lâs. 
END, 'n loyw Hy ffrydiau, &c. 


Y 


344 EMYNYDDIAETH. 


Y Salmau Gweddïau a ddylid eu cânu ar y Per0riaethau Lleddfon, a'r 
Salman Mawl ar y Peroriaethau Orason. 1776.” Nid ŷm yn gwybod 
am un ymgais o bwys yn y ganrif ddiweddaf i ddwyn y Salmau i fwy o 
arferiad, heblaw y ddau hyn, ond eu bod yn cael eu hargraffu yn gyflawn 
gyda Biblau a Llyfrau Gweddi Rhydychen a Chaergrawnt. _ Yr oedd yr 
arferiad lygredig o gyfyngu câniadaeth y cysegr i ychydig nifer o gan- 
torion o'r neilltu yn “ Llofft y Gân,” wedi ei dwyn i mewn, er anfantais 
fawr i grefydd a duwiolder, gan na fyddai y gynnulleidfa yn cymeryd 
dim rhan yn yr ymarferiad, am fod y tônau yn fynych yn rhy ddyrys, ac 
yr ystyrid nad oedd gan y bobl ddim a wnelent â'r gwasanaeth hwnw, 
ond bod y côr dirprwyol yn ei gyflawni yn gampus trostynt. Ychydig 
iawn a ddefnyddir arnynt gan yr Ymneillduwyr, oddieithr ymysg y Meth- 
odistiaid Calfinaidd: gwneir mwy o ddefnydd o honynt ganddynt hwy 
na chan yr holl enwadau eraill ynghyd. Y casgliadau Salmau a 

Hymnau diweddar sydd yn cynnwys mwyaf o honynt yw y SALMYDD 

CyMREiG a'r HosANNA: y mae pob un o'r ddau wedi dilyn diwygiad y 

Parchedig Peter Williams ac eraill mewn amryw bennillion, ac yn cyn- 

nwys rhai cyfansoddiadau diweddar, ynghyda phigion o Salmau Dr. 

Watts, cyfieithiad Dafydd Jones, er mwyn amrywiaeth. Dewisa rhai 

alw detholion o'r fath yn Hymnau, seiliedig ar y Salmau neu ranau o 

honynt, yn hytrach pa Salmau, Nid yw y gwahaniaeth o nemawr 

bwys. 

Yr eglurhâd goreu ar gynllun Edmwnd Prys yn y gwaith o gyfieithu 
a chyfansoddi y Salmau, yw yr hyn a ysgrifenodd ef ei hun fel rhaglith 
iddynt; a chan nad oes ond ychydig iawn o'i waith mewn rhyddiaith 
wedi ei gadw, ni a'i dodwn yma yn gyflawn :— 


“LLYTHYR AT Y DARLLENYDD YSTYRIOL, 


“Tri pheth a wnaeth na chyfieithwyd y Salmau bendigaid ar yr un o'r pedwar 
mesur ar hugain. 

“Un yw, Âm na allwn ryfygu clymu yr Ysgrythyr Sanctaidd ar fesur cyn gaeth 
ed; rhag i mi wrth geisio cadw y mesurau, golli deall yr Ysbryd, ac felly pechu yn 
erbyn Duw er mwyn boddloni dyn. 

“Yn ail, Y mae gair Duw i'w gânu mewn cynnulleidfa sanctaidd o lawer ynghyd, i 
foliannu Duw yn un llais, un feddwl, un galon; yr hyn a allant ei wneuthur ar y 
mesur gwael hwn, ac ni allai ond un gânu cywydd neu awdl. 

“Yn drydydd, Pob plant, gweinidogion, a phobl annysgedig, a ddysgant benuill0 
garol, lle ni allai ond ysgolaig ddysgu cywydd neu gerdd gyfarwydd arall, Ao 0 
achos bod yn berthynol i bob cristion wybod ewyllys Duw, a'i foliannu ef, mi a ym 
adewais â'r gelfyddyd, er mwyn bod pawb yn rhwymedig i wario ei dalen$ ar y 
goreu. Hefyd, nid wyf fì yn cadw mo'r mesur esmwyth hwn yn gywir ymhob mas, 
am nad oes dim yn ein hiaith ni mewn synwyr i seinio nac i odli â Duw, An 
hyny, i roi iddo ef ei ragor pioedd y gerdd, mi a rois amryw ddiphthongau enailli 
gyfatteb â'r gair hwnw yn nesaf ag y medrwn.” 


Mae yn amlwg wrth y llythyr hwn ei fod yn deimladol o bwysig 
rwydd y gwaith a gymerasai mewn llaw, a'i fod yn dra gochelgar rhsg 
gwneuthur dim yn rhyfygus, trwy lŷnu wrth yr hyn a fernid gan feirdd 
a llênorion yn íarddoniaeth reolaidd a chyfreithlawn, sef yr hyn a elwir 
yn “' bedwar mesur ar hugain cerdd dafod.” Yr oedd caethder ac am 
fuddioldeb y gyfryw farddoniaeth yn ddigon eglur, oddiwrth yr hyn â 
wnaethid eisoes yn y ffordd hono. 


EMYNYDDIAETH. 845 


Peth arall sydd i'w weled yma yw y syniad cywir oedd ganddo am 
ganiadaeth eglwysig, sef bod “gair Duw i'w gânu mewn cynnulleidfa 
sanctaidd o lawer ynghyd, i foliannu Duw yn un llais, un feddwl, un 
galon.” Yr oedd y syniad gwir Brotestanaidd hwn eto yn lled newydd 
i'r Oymry, gan nad arferai y Pabyddion gâniadaeth gynnulleidfaol, ond 
eyfyngu y gwasanaeth yn gwbl i'r mynachod a'r offeiriaid, yr hyn a 
gyflawnid ganddynt hefyd mewn iaith nad oedd y bob] yn ei deall. Yr 
oedd sain cân a moliant “mewn cynnulleidfa sanctaidd o lawer 
ynghyd” wedi llwyr ddystewi er ys oesoedd meithion, dan gyfundrefn 
dywell, orthrymus, a dinystriol y Babaeth. Y mae yr awdwr hybarch 
trwy y gwaith hwn yn gwneyd ymgais têg ì adferu i'r bobl eu hawlfraint 
i foliannu Duw yn ei dŷ er eu hadeiladaeth a'u cysur. 

Yr ydoedd yn gryn hunanymwadiad i fardd proffesedig gyfansoddi 
y Salmau ar fesur rhydd. “ Ymadewais â'r gelfyddyd,” meddai, “er 
mwyn bod pawb yn rhwymedig i wario ei dalent ar y goreu,” ac y mae 
yn galw y mesur esmwyth ar ba un y cânai yn “fesur gwael.” Ni 
fuasai raid iddo wneyd y fath addefiad pe buasai yn gyfarwydd yn 
Rheithiadur Cerdd Dosbarth Morganwg. Mewn canlyniad i weithred- 
iadau Eisteddfod fawr Caerfyrddin, yn y flwyddyn 1451, pallodd 
“mwynder Morganwg” âg ymostwng i ormes rheolau caethiwus Daf- 
ydd ab Edmwnd, a arosodwyd gan yr Eisteddfod hono, am yr hyn y 
mae y trefniant yn cael ei alw “ Dosbarth Caerfyrddin,” a gwnaethant 
ardystiad gwrol a phenderfynol yn eu herbyn. Mae “ Dosbarth Mor- 
ganwg” yn cyfreithloni dyrif neu fesur rhydd, fel y gwelir yn amlwg 
yn “ Nghyfrinach y Beirdd ;” ac yn ei restru fel y pymthegfed a'r olaf 
o'r gogolofnau, neu bymtheg colofn adlaw cerdd dafod. Fe ei gelwir 
Dyrif neu garol, cerdd arwest, cerdd gainc, neu gân deuluaidd, am y 
gellir dadganu y cyfryw bennillion gyda thôn, yr hyn ni ellir ar braidd 
yr un o'r mesurau eraill o'r pedwer ar hugain. Fel hyn y dywed y 
Rheithiadur crybwylledig :— 

“4 Goreu o'r holl fesurau yw dyrif gyda thôn goslef ym mraint a llithrigrwydd, 
gan fod yr acen yn wastad ar y bânau a'r pennillion, ac felly yn fwy pereiddlais nag 
un mesur arall. Y mae dyrif yn oreu gyda thôn o'i bod yn odli yn gyflwyr ddigy- 
nghanedd, am y gellir o hyny arwain y crebwyll a'r dychymyg yn fwy rhywiog, a'r 
ymadroddion, a'r synwyr, yn fŷrach ac yn eglurach. Barned y cywrain awengamp.” 


Dangosir hefyd fod rhywiau pennillion dyrif yn aneirif, ac felly eu 
bod yn darparu rhyddid i'r awen i chwareu yn hoenus mewn amryw- 
iaeth ymron diderfyn. Pe buasai E. P., meddwn, yn gyfarwydd â'r 
“ gyfrinach” hon, gwelsai yn amlwg y gallasai ddefnyddio amrywiaeth 
mawr o fesurau, ac eto bod o fewn terfynau cyfreithlawn “pedwar 
mesur ar hugain cerdd dafod,” a chael y fantais hefyd o odli yn ddigy- 
nghanedd,* gan mai cyfansoddi yr 6edd at wasanaeth cantorion goslef, 
ac addoliad Duw yn gynnulleidfaol. 


* (Mesurau arwest y galwai yr hen awduron y cyfryw fesurau, a mesurau cerdd deulu, 
Cerdd arwest yw yr un a genir ar acen gyttrefn, a chydbwys y bânau cyfatteb ymhob 
nill, er cydgyfniteb bob un o henynt i'r gainc. Am hyny cerdd gaino ei gelwir yn 
ych; ac nid rhaid gorchestion cynghanedd ar y cyfryw gerddi, Gwell gadael y blaen 
yn rhydd i synwyr uniannawl a myfyrdod afieithus, ac ymadroddion serchogion; sef 
gwell diddanwch na orchest ar gerdd arwest a cherdd deuluaidd; a phrif-orchest can- 
iadaeth y cyfryw gerdd yw corfanau cyweirgainc a llithrigion, a'u cadw yn eydgyfatbeb 
ar yr holl bennillion, fal y bo hawdd gwisgo'r gainc amdenynt.”—Jolo Morganwg. 
Gwel Y BRYTHON, 1600, tu dalen ŷ14, 


$ 0 EMYNYDDIAETH. 


Nid 0es gan Edmwnd Prys ond pedwar o fesurau yn y cwbl, sef y 
Mesurau Cyffredin Cymreig, a elwir fynychaf Mesur Salm; y Mesur 
Bŷr Cymreig, ar y Salm li. a lxvii.; y Mesur Hir, ar y Ganfed Salm; 
y Mesur 113 (Old 113tA, Nashville), ar y Salm cxiii. a cxiv. Yr oedd 
Sternhold a Hopkins wedi defnyddio mwy o amrywiaeth mesurau, a 
Marot a Beza fwy na hwythau. Ni anturiodd Edmwnd Prys gyfan- 
soddi ar yr Hen ddegfed a deugain (Old 50th), yr Hen bedwaredd ar 
ol y ganfed ( Old 104th, a Hanoter), yr Hen ddeuddegfed ar ol y cant 
(Old 112th, Gweddi Luther), yr Hen eilfed ar hugain ar ol y cant (044 
lS9nd, neu St. Ambros), yr Hen ganfed a phedair ar hugain ( Old 194ih, 
Navarre), na'r Hen ganfed ac wyth a deugain (Old 148th). Y mesur 
cyntaf a nodwyd yw ei Fesur Cyffredin ef (sef 8, 7; 8, 7), ar ba un y 
cyfansoddodd y Salmau oll namyn y pump a enwyd uchod. Yn iaith 
beirdd Morganwg, “ Dyrif Ban Cyrch” ydyw, “ar y gyhydedd wastad 
a'r un lefn,” bob yn ail braich neu linell, “ac yn frithodl,' h.y., bod 
odliad y pennillicn yn amrywio, ac nid yn unffurf drwy y gân. Mae 
adeilad y pennillion ar y mesur hwn yn goddef rhywfaint o amrywiaeth 
yn yr odl gyrch yn yr ail a'r bedwaredd linell; gellir trefnu yr odl ar y? 
ail, v drydedd, y bedwaredd, neu y bummed sill, fel y byddo yr angen; 
ond y mae yn gyffredin yn fwyaf grymus a pheraidd pan yn disgyn âr 
y brif orphwysfa; yr hon sydd yn fwyaf naturiol ar y bedwaredd sill. 

Mae yn well hefyd ar y drydedd nag ar yr ail neu y bummed; os ar yr 
ail, mae y llostodyn, neu y gweddill o'r ban, i'w glywed braidd yn hir, 

ac os ar y bummed, braidd yn fŷr, mewn cyfartaledd i'r adran flaens/, 

ac felly rywfaint yn wanach. Oanfyddir hyn yn eglurach wrth y pen 

nillion canlynol :— 


Ti a oleui 'nghanwylli; 
Am hyny t| agaraf: 
Tydi a drôl fy nos yn ddydd 


ydd, * yr odl gyrch ar y 
A'm tywyll fydd | goleuaf.*—zxviii. 28. brif orphwysfa. 
Am hyn canmolaf di yn rhwydd, 
O Arglwydd | Dduw y lluoedd: 
Canaf dy glod; a hyn fydd dysg ft yma ar y dryd- 


Ym mysg j yrhhollggenhedloedd.f—adn. 49. — edd a'r ail sill, 
Felly tra f'wyf fì fyw y gwnaf, 
Ao felly 'th folaf | eto; 


A6 yn dy enw di, sydd gu, Io yma ar y 
Y câf ddyrchafu ' nwylo, —lxiii. 4. bummed. 


Os bydd y corfanau yn gywir, ceir bod yr odl gyrch, fel y brifoll 
yn dderchafedig ar yr ail ac ar y bedwaredd sill; ac yn ddisgynedig 
y drydedd ac ar y bummed sill, fel y gwelir uchod; ond y mae Edmwnd 
Prys yn fynych yn amrywio oddiwrth hyn, ac yn syrthio i un 0T 
beiau anafus sydd yn eì waith, sef cam-aceniad, yn enwedig ar y corfan: 
au canol ac olaf yn y llinellau. Os dilynir aceniad prïodol y mem 
wrth ei ddarllen, bydd y brydyddiaeth yn llusgo yn annyben; ac 
e6dwir acen naturiol y geiriau, gwna hyny gorfaniad chwithig, fel y mw 
y naill a'r llall yn peri i'r pennill fod yn anystwyth, ac mor bell a hyny 
yn ddiflas. Gwir y goddefir corfan gwahanol, megys un rhywiog yn 
lle y talgrwn, weithiau yn nechre llinell nou adran, yr hynîa waeir gên 


EMYNYDDIAETH. | 847 


y prydyddion goreu er mwyn amrywiaeth, ac nìd yw hyn yn peri 
nemawr o anfantais i'r darllenydd nac i'r cantor... Yn yr enghreifftiau 
eanlynol, heblaw eu bod yn cynnwys y bai a elwir “ twyll yn y mydr,” 
neu gam-aceniad, gwelir bod y bân cyrch yn aml, yn lle odli, yn cyrchu 
math o draws neu groes-gynghanedd oddiwrth ddiwedd y linell gyntaf 
yn y bân, yn debyg fel y gwneir â'r gair cyrch mewn Englyn Unodl 
Union :— 
Mi orweddais, ac a ais, 
Av mi a godais | Gwedi, —iii. 5. 


Ofnwch, a thewch, &o na phechwch, 
Meddyliwch | ar eich gwely.—iv. 4, 


Mi orweddaf ac a hunaf, 
A hyny | fydd mewn heddwch, —iv. 8 


Deddfau Duw Iôn ydynt union, 
Llawenantgalon | ddiddrwg,—xix. 8. 


Can's aberth nis oeisÌ, 
Nifyni | offrwm poeth.— li. 16. 


Erioed nì cheislodd wneuthur hêdd, 
Nathrugaredd | iddyn gwan.—cix. 16. 


Y nef, ïe, 'r nefoedd uwchlaw, 
Sy yn eiddaw | Duw yr Iôn: 
Â'r ddaear, lle y preswyliant, 
A roes ef iblant | dynion,—cxv. 16. 


Digoned hyn o blith cannoedd o rai cyffelyb. Diïau y buasai yr 
Arehddïaeon yn ymegnïo i ochelyd y beiau a nodwyd pe buasai wedi 
sylwi yn fanylach ar “ ansawdd angen y mesur” hwn, yn ol y rheol 
ganlynol neu ei chyffelyb :— 


“ Da cadw lledwastad acen ar hyn o fesur; eithr nid rhaid eì bod yn rhy wastad, 
gwell amgen ychydig ; a chyd na bo'n gwbl cystal y golofn hon o barth câniadaeth 
a llawer un arall, y mae yn oreu oll er cynnal rhagorgamp synwyr a myfyrdod.” — 
OÔy.y Beirdd, tu dalen 98. [Ffurfir y M. S. o bedwar corfan talgrwn i'r llinell 
gyntaf, my ail, gyda sill ysgafn ychwanegol; a'r un modd am y ddwy linell olaf 
Prpennill] 


Mae yr awdwr yn ei lythyr rhagflaenol yn addef nad yw “yn cadw 
mo'r mesur esmwyth hwn yn gywir ymhob man;” ond yr unig 
enghraifft y cyfeirir ati yw, “nad oes dim yn ein hiaith ni mewn 
synwyr i seinio nac i odli â Duw,” h. y., â'r gair “ Duw,” gan nad yw y 
deuseiniad uw yn dygwydd mewn un gair Cymraeg arall heb gydsain yn 
dilyn; ac am hyny ddarfod iddo “roi diphthongau [deuseiniaid] eraill 
i gyfateb â'r gair hwnw,” oreu ag y medrai. _ Nid oedd eisieu gwneyd 
dim yn well na hyn, gan fod y deuseiniaid yw mewn geiriau unsill, a 
silliau eraill heb fod dan acen, yn odli yn berffaith unllef unsain âg 
uw; a mympwy ofer a'i gwrthodai mewn cân yn y byd, caeth na rhydd, 
am nad yw yn ymddangos felly i'r golwg yn gystalag i'r glust. Odliad 
anmherffaith ydyw $w âg uw, a ddefnyddir ganddo weithiau yn lled 
il. Y mae ganddorai odliadau anmherffaith eraill; ond ar y 
cyfan, y mae wedi bod yn ofalus i gadw odlau cywir. Sylwer ar yr. 
enghreifftiau hyn :— | ' 


918 EMYNYDDIAETH, 


Fy Nâf, fy nerth, fy nawdd, fy Nuw, 
Mwn yw | fyhollymddiried.—zxviii.2. 


Y ddaear crynodd o flaen Duw, 
A'r nef roesamryw | ddefni,—]xvìiii. $. 


Bydd di gysurus yn dy Dduw, 
Di gei bob gwiw | ddymuniad.—xxxvii. 4. 


Ceir diffyg yn odli â diddig, ac addewid âg iechyd, yn cxix. 81, 82; ni 
chad (ni chaed), pan gad (pan gaed), i odli â gwlad, yn cv. 28, $8; 
mynegy â hyny, yn xliv. 1, lle y buasai mynegu yn gywir, ac o ran 8aln 
yn odli yn berffaith ddifai. Yn ciii. 19, y mae peth â breninieth (bren: 
hiniaeth) yn cyfodli; ac y mae rhai geir-dôriadau eraill cyffelyb i'w 
gweled ganddo weithiau. 

Gallesid arfer dull arall o bennill ar y mesur hwn, yn gofyn llai 0 
odlau, sef trwy ddefnyddio “ odl dderchafedig ac un ddisgynedig, wers 
tra gwers,” h. y., peri i'r llinell flaenaf a'r drydedd, a'r ail a'r olaf gyfodli; 
fel hyn : 

Mi gefais dd'od i blith y saint, 
Ar Seion, fryn dewisol; 


Yr wyf yn sŷnu wrth y fraint 
A ddaeth i mi mor rasol. 


Cyfarfyddir âg ambell wall cystrawenol, a rhai geiriau heb fod yny 
dull eywiraf: ymegys enwir yn lle anwir; golwg trawsion, golygon traws 
ion, neu, golwg traws fuasaì yn gywir ; gefyn heiyrn, gefynau heiyrn ; sy'n 
greddf, sy'n reddf, neu yn greddífu; yn gwblol, yn gwbl; ang'reugar, 
angharedig; digasau, caseion, rhai dygas, neu ddygasog: “drygioni 
dygas,” adgas, ffiaidd, (li. 5). Dinesydd yn lle dinasoedd; “ dinesydd” 
yw un yn meddu braint ddinasyddol.  4mrwd ddyfnder, amrwth ddyfn: 
der (yawning deep) Ìxix. 15. 

Y canlynolion ŷnt eiriau Seisonig: cwrs, course; trap, croglath; 
bablwr (babbler), gwâg-siaradwr; oel (oil), olew; scwrs (scourge), ffrewyll; 
yn brae (a prey), ysglyfaeth; sclandrwr (slanderer), enllibiwr ; statudoeld 
(statutes), deddfau, gosodiadau; gwifr (guiver), cawell saethau: nastm 
cenedl.* 

Y mae rhai gwallau argraffyddol wedi cael eu gadael heb eu cywir 
yn yr argraffiadau diweddar oll, hyd y gwelsom ni. Yn xix. ll, yn lle 
yr hoU gam, darllener yr holl gamp; lii. 6, yn lle ddilen, dar. ddybm. 
lv. 20, yn lle cyfaredd, dar. clyfaredd, h. y. cylafaredd neu cyflafaredd. 
Gwel Dr. Davies d. g. cyflafaredd. _ civ. 17, yn lle gwyswydd neu gwyll: 
wydd, dar. glwyswydd: y mae “glwyswydd glŷn” E. P. yn brydferth $ 


* Yn ein nodiad ar y gair ifyrn, yn y rhan gyntaf o'r erthygl hon, dylesid dywedyd 
mai “llunweddiad Cymreig o'r Lladin eburneus (o ebur— ifori)” ydyw celfyrn” Yr kan 
iagon. Tyner ymaith derfyniad y gair Lladin, ac ni saif ond eburn ar ol; ac nid oes ond 
cyfnewidiad bychan yn eisieu cyn gwneuthur hwnw yn ifyrn.” Fel enw gwan yr arfer! 
y gair yn y ffurf yma, heb fod yn lliosog mwy nag unigol. Mae gan y beirdd amryw ffurf 
lau o'r enw cadarn ifori, megys i/r, efri, ifor, y rhaia gymerant yr acen Gymreig, yr hyn 
Sydd ammod o Gymreigiad geiriau estronol, megys y gwelir wrth y geiriau furfafe 
saerafen, testafen, &c. Mae testament, sacrament, a'r cyfryw, yn cadw eu haoen wreidd: 

i ol, ao felly yn parhâu yn estroniaid.—Gwel Dr. Davies, d. g. Eburneus, a Geiriadur D. 
8. Evans, d.g. /very. Hefyd, ““ Llythyraeth y Gymraeg,” gan yr un, 6.d, 70, &c. 


. EMYNYDDIAETH, 9849 


phêrseiniol. Mae eisieu ysbryd yr hen Thomas Jones o'r Amwythig $ 
geryddu'r wasg tua Rhydychen a Chaergrawnt, am adael i'r anafau hyn 
ddïane yn y naill argraffiad ar ol y llall heb eu diwygio. Maent yn 
gywir yn yr hen argraffiadau. 

Mae y cyfansoddiad yn gyffredin yn cydfyned â'r cyfieithiad awdur- 
dodedig, oddieithr ei fod yn alleirio neu yn ymhelaethu ychydig, fel 
math o eglurhâd neu esboniad, ar ambell adnod. Yr oedd yn rhy an- 
hawdd iddo ochelyd hyn yn achlysurol, er ei fod felly yn ddarostyngedig 
i chwanegu rhyw elfenau o'i eiddo ei hun at feddwl y gwreiddiol; ac yr 
oedd troi syniadau adnabyddus y cyfieithiad rhyddieithol ar gynghanedd 
yn orchwyl mwy caeth na phe buasai y bardd yn cynnyrchu rhywbeth 
o'i ddarfelydd ei hun. Efelly pan fyddo Salm ar gân yn swnio yn fwy an- 
farddonol na'r unrhyw mewn rhyddiaith, o herwydd rhyw ddiffyg yn y 
mydr neu yn yr ymadrodd, mae yn syrthio yn ddiflas ar y glust, ac yn 
peri gwrthdarawiad yn y meddwl. Ond, a chymeryd yr holl amgylch- 
iadau i ystyriaeth, y mae y sylw canlynol o eiddo Mr. Charles, gyda 
golwg ar y cyfieithiad, yn dêg a rhesymol :—*' Er bod rhai llinellau yn : 
anystwyth, a rhai geiriau yn annealladwy i'r cyffredin, yn nghyfieithiad 
yr Archdiïacon Prys, eto, a'i olygu i gyd gyda ei gilydd, rhaid i bawb 
deallus ei farnu yn orchestwaith rhagorol, a'i fod yn rhoddi meddwl yr 
Ysbryd Glân allan mor gywir ag a wnawd neu a ellir ei wneyd mewn 
un cyfieithiad. Y mae ei gyfansoddiad yn beraidd ei flas, yn aml yn 
ardderchawg, ac adeiladol.”* 

Gall y nodiadau canlynol, ysgatfydd, fod o beth dyddordeb i rai, ac 
yn eglurhâd ar yr hyn addywedwyd. Mae cyfieithiad E. P. o lxviii. 11, 
“Yr Arglwydd a roddes y gair: mawr oedd myntai y rhai a'i pregethent,” 
yn gwahaniaethu fel hyn: 


Yr Arglwydd Dduw a roddai 'r gair, 
Mawr mintai 'r cantoresau, 


Mae dwy linell yr Archdïacon yn tra rhagori ar bennill Sternhold ar 
yr adnod, sydd mewn rhan yn rhoddi yr un golygiad; ond y mae Tate 
a Brady, yn eu pennillion alleiriadol hwy, yn cynnwys y ddau gyfieith- 
ìad, tra mae y Scotch Version yn cyfateb i'r Bibl Cymraeg. Ceir y 
rheswm am y gwahaniaeth, gyda rhai addysgiadau buddiol, yn Esboniad 
James Hughes ar yr adnod. Cofier mai cantoresau a ddywedir, ac nid 
grregethwresau; cantoresau yn clodfori Duw am lwyddiant a buddugoliaeth 
y gair yn y pregethiad neu y cyhoeddiad o hôno. 

Ystyrir ei alleiriad o xlix. 14, 15, yn dra rhagorol, a chafodd ei gânu 
lawer gwaith gyda theimlad dymunol ar lân y bedd, wrth osod gwedd- 
illion rhai o'r hen bererinion i orphwys yno hyd fore caniad yr udgorn. 

Angeu yw terfyn pob dyn byw, 
I hwn nid yw ond tamaid : 
' Myned sy' raid o'r tŷ i'r bedd, 
Yn rhwym un wêdd a'r defaid. 


Daw dydd i'r cyfion, drannoeth têg, 
Daw im' ychwaneg ystyn: 

Daw im' o'r bedd godiad i fyw, 
Deheulaw Duw a'm derbyn. 


* Trysorfa, Llyfr ll, td, 404. 


850 EMYNYDDIAETH. 


Wrth yr “ ychwaneg ystyn” y meddylir yn ddiamneheu estyniad 66s 
neu fodolaeth mewn tragywyddol ddedwyddwch yn ganlynol ì adgyíod« 
iad y corff y dydd mawr a ddaw. Dyma alleiriad arall teilwng o sylw, 
yn lxxvi. 9, 10. 


I farnu pan gyfododd Duw, 
I gadw yn fyw y gwirion, 
Â'r rhai oedd lonydd yn y tir, 
Yr oeddyn' gywir galon. 


Can's poethder dyn yw dy fawl di; 


Felly gostegi drallod: 
Eu gwrês, i'r da a fâg gref ffydd ; 
I'r drwg, a fydd yn ddyrnod, 


Mae yn gofus genym glywed y diweddar Barch. Richard Humphreys, 
o'r Dyffryn, yn coffâu gyda chymeradwyaeth olygiad E. P. ar cx. T, 
“Efe a ŷf o'r afon ar y ffordd: am hyny y dyrcha efe ei ben,” fel yn 
gosod allan y cysuron oeddent yn cynnal y Gwaredwr ì fynied trwy di 
ddyoddefiadau, nes cael llwyr oruchafiaeth ar ei holl elynion, a chaêl 
derchafu ei ben yn ei ogoneddiad ar ddeheulaw Duw :— | 


O wir frys i'r gyflafan hon, 
Fe ŷf o'r afon nesa' 

A gaffo ar ei ffordd yn rhwydd ; 
A'r Arglwydd a'i derchafa. 


Y mae P. W. yn alleirio yr adnod i'r un ystyr, ond yn bellach oddi- 
wrth lythyren y gwreiddiol :— 


Y'nghariad Duw, fel afon lôn, 
Yn gyson ymgysura; 

Gorehfyga angeu, ac ar frys, 
I nefol lys dyrchafa, 


Gwel hefyd ei sylwad yn y Bibl Teuluaidd, a'r sylw olaf gan Jam 
Hughes ar yr adnod. | 

Edrychir ar y cyfieithiadau canlynol braidd yn ddiffygiôl mewn 
chwaeth, o ran bod yr iaith yn isel, ac felly yn anmhrïodol; dichon 
oedd yn cael ei hystyried yn gwbl felly yn oes yr awdwr :— 


—— ysu fy mhobl, a'u cil droì, 
Un wedd a ohnoi y bara.—xiv. 7. 


Pwy a all ddïano, ac ni ddaw 
Y gaib a'r rhaw i'w guddìo?—lxxxiz, 48, 


Y maleisus tŷn Duw o'r byd, 
Am ei chwŷd o anwiredd, —xciv. 23, 


Ein holl flynyddoedd yw saith deg; 
Dau bump chwaneg, os bydd grym,—xc. 10. 


Mae y geiriad hwn yn dwyn i'n meddwl yr hen arfer o gynghaneddu 
blwyddyn yr Arglwydd mewn Carolau Nadolig a Marwnadau, yr hyn 8 
wneid fynychaf yn ddigon anfarddonol. 

Wedi'r cyfan, synwyd ni yn ddirfawr, beth amser yn ol, wrth welel 
un o bennillion melusaf a mwyaf poblogaidd E. P, yn cael ei godi fel 
enghraifft o ddull beïus emynwyr yn nefnyddiad iaith ffugyrol. 


EMYNYDDIAETH, 951 


GY mae awdwyr emyhau,” medd yr ysgrifenydd hwn, “mor euog a neb o 
gymysgu a bradychu y ffugyrau ysgrythyrol; megys, 
Y rhai a blnwyd yn nhŷ Dduw 
Yn goedwydd byw y tyfant; 
Ac yn nghynteddoedd ein Duw ni 
Y rhai'ny a flodeuant. 


“ Geni a magu mewn tŷ, plânu mewn gwinllan neu ardd. Y mae yn wir fod tŷ mor 

redin yn y dwyrain, a'i fod yn oael ei draws-enwi mewn llawer iawn o amgylch- 
3adau; galwant yr esgid yn dŷ y troed, y faneg yn dŷ y llaw, a'r wisg yn dŷ y corff; 
am hyny, sonir am wisgo â'r tŷ sydd o'r nef; ond nid yw hyn yn ddigon o sail ì ni 
arfer y cyfryw ddull, mwy na “phlìnu mewn tŷ. "—Jeithiadur Athronyddol, H. 
Mughes, Tegai, td. 206, 9ydd arg. 


Mae yn debyg i'r awdwr ysgrifenu y pennill salm oddiar ei gôf, gan 
feddwl mai pennill o hymn o waith rhywun ydoedd ; ond pe cymerasai 
bwyll i droi at gyfieithiad E. P. o'r Salm xcii. 19, gallasai weled fod y 

eithydd wedi cadw yn ffyddlawn at feddwl prydferth yr Ysgrythyr, 
&c iaith ffugyrol y Salmydd, heb ychwanegu at, na thynu oddiwrth, wir 
ystyr, a llawer llai “ gymysgu a bradychu y ffugyrau Ysgrythyrol.” Mae 
yn dra eglur fod “tŷ yr Arglwydd,” fel y cyfeirir ato yma, nid yn unig yn 
eynnwys y deml brïodol, ond yr holl adeiladau perthynol, a'r cynteddau 
0 amgylch. Dywed rhai, er nad oedd y deml ei hun yn adail fawr, bod 
y cyfan a berthynai iddi yn gorchuddio ynghylch 19 oerwauodir. Yr 
oedd cyntedd y Cenhedloedd yn êang, ac fel y cynteddau eraill, heb dô 
arno; a ydyw yn annhebyg, ynte, fod yno goed wedi eu plânu ar ryw 
gŷrau iddo, er prydferthu y lle, a bod y Salmydd yn cyfeirio at y rhai 
byny yn tyfu ac yn blodeuo? Ni ddywedir, mae yn wir, yn hanes y 
êeml, eu bod yno, ac ni ddywedir ychwaith nad oeddynt ; ond gwyddom 
$od yn êin gwlad ni eglwysdai a chapelau â choed tirfion ac îraidd wedi 
eau plânu o'u hamgylch er harddwch ac addurn yn unig. _ Pa fodd bynag, 
yr oedd y gwaith coed yn y deml, yn gedrwydd, palmwydd, ffynidwydd, 
&c olewydd, wedi cerfio arnynt gnapiau a blodau agored, ac addurniadau 
eraill, ac oll wedi eu gwisgo âg aur pur; fel y mae y cyfeiriad yn y 
ffugyr yn y naill ystyr neu y llall yn dra naturiol a barddonol, â'r tros- 
glwyddiad o hôno i'r iaith Gymraeg yr un mor briodol. Mae cyfeiriad 
cyffelyb yn Salm lii. 8.. Addefwn y gallesid cael pennillion o hymnau yn 
eynnwys y bai a nodir uchod ; ond yr ydym yn beiddio dywedyd bod ein 
beirddfeirniaid, wrth drin emynau, yn fynych yn euog o ysgrifenu cryn 
lawer o ffolineb, fel yn y dyfyniad uchod. Yr oedd Edmwnd Prys, wrth 
gyfieithu y Salm, yn gwybod pa beth yr oedd yn ei gylch, ac y mae y 
pennill uchod yn un o'r rhai ystwythaf a mwyaf naturiol yn yr iaith; 
ond nid yw y rhanau eraill o'r Salm mor rwydd, er bod yr ystyr yn 
gylweddol a da. Cymharer yr aralleiriad ar ddiwedd yr ysgrif hon. 

Yn yr argraffiad o'r Salmau Cân yn niwedd y Bibl Teuluaidd (yn 
1770), anturiodd y Parchedig Peter Williams i gyfnewid cryn lawer ar 
gyfansoddiad yr Archddïacon. Mae yn rhoddi ei reswm neu ei esgus- 
awd dros hyny mewn nodyn sydd yn dilyn y “Llythyr at y Darllenydd 
ystyriol.” Mewn cyfeiriad at y llythyr hwnw, dywed fel hyn:— 


“Y mae yr Hysbysiad uchod yn synwyrol, a'r rheswm a roddir &m y mesur yn dda 
ragorol; eto gan)feddwl fod yn bosibl rhwyddhâu rhai manau o brydyddiaeth y Parch- 
edig Mr. Edmund Prys, a gwneuthur y gân yn llithrig, heb newid y mesur, na niweidio'r 


353 EMYNYDDIAETH, 


synwyr, myfì a anturiais gymeryd y gwaith mewn llaw. Nid wyf, yn gyffredin, yn 
anghytuno â'r Arch-dfacon mewn perthynas i feddwl y Psalmydd ; ac yn fynych, yr wyf 
yn gollwng y cyfansoddiad i fyned fel yr oedd, heb amrywio'r mesurau, oddieithr Psalm 
neu ddwy.* Fy amcan yw gwneutnur y Psalmau yn fwy blasus i'w cânu, fel y delo 
dynion i'w caru, ac i garu Ysbryd Crist sy'n anadlu trwyddynt, Canys nid wyf fì yn 
astudio barddoniaeth reolaidd, ond adeiladaeth CrisUuogaidd; ac ar i'r dalent a dder. 
byniais ynnill clôd dau-ddyblyg i Dduw, a diddanwch diddiwedd i'r darllenydd, y 
gweddiïaf tra fyddwyf. —PETER WILLIAMS.” 


Gwelwn wrth y nodyn hwn fod yr amcan yn dda a chanmoladwy; 
ond rhaid addef fod amryw o'r cyfnewidiadau a wnaed yn ymddangos 
yn afreidiol, a chryn nifer o honynt yn waethygiad yn hytrach na 
gwelliant, yr hyn a barodd i lawer feïo P. W. yn drwm am feiddio cyf- 
newid, na cheisio ystwytho dim ar waith Edm. Prys. “Er mwyn pob 
peth, gadawer y Salmau fel ag y maent,” ydoedd dyfarniad Dafydd Ddu 
o Eryri. “Gresyn o'r mwyaf oedd i'r hen Peter Williams eu diwygio 
a newid y prifodlau!!! diwygio gwaith Edmwnd Prys yn wir!!!” meddai 
y diweddar Mr. Ellis Owen, Cefnymeusydd.f._ Mae rhai yn myned mor 
bell a chollfarnu pob ymgais i ddiwygio gwaith neb, pa angen bynag a 
fyddo am welliant, ac yn ei ystyried braidd yn drosedd moesol ; os felly, 
ni ddylasai y Dr. Morgan ddiwygio cyfieithiad W. Salesbury o'r Test- 
ament Newydd, a rhanau eraill o'r Ysgrythyrau, ac mai anweddaidd oedd 
i'r Esgob Parry a'r Dr. Davies gynnyg diwygio dim ar gyfieithiad Dr. 
Morgan. Yr ydym yn tybied fod y beirniaid yn myned braidd yn rhy 
bell. Er fod y nifer mwyaf o'r newidiadau a wnaed yn y Salmau yn 
gwanhâu y brydyddiaeth yn fawr, nid yw yn canlyn fod y cwbl o honynt 
felly. Mae rhai llinellau a phennillion wedi eu haralleirio yn dra man- 
teisiol, lle yr oedd y cyfansoddiad cysefin yn anystwyth ac anhawdd ei 
ddeall; ac y mae amryw o'r diwygiadau hyn wedi derbyn cymeradwyaeth 
mewn arferiad lled gyffredinol o honynt. Cymerwn ein rhyddid i gyf- 
lwyno i sylw y detholion canlynol a dynwyd allan genym er ys mwy ns 
deugain mlynedd yn ol, a barned y darllenydd drosto ei hun; ac er 
mwyn gwneyd y gorchwyl yn esmwyth iddo, rhoddwn y pennillion cysefin 
8 diwygiedig yn gyferbyniol, ac o'u blaen yr adnodau o'r Salmau, ar is 
rai y maent yn seiliedig. 


SALM ì,.4: “Nid felly y bydd yr annwwiol ; ond fel mân âs yr hwn a chwâl y gwyn 
ymaith.” 


EDMWND PRYS. PETER WILLIAMS, 
Nid felly bydd y drwg di-rus, Nid felly mae 'r annuwiol ddyn, 
Ond fel yr Ôs ar gorwynt; Anhydyn ac anhywaith; 
Yr hwn o'r tir &'i chwyth, a'i chwâl, Ond fel mân ôs, anhapus hynt, 
Anwadal fydd ei helynt, A chwyth y corwynt ymaith. 


Mae P. W. yma, dybygem, rywfaint yn nês i'r cyfieithiad awdurdod 
edig; mae y linell olaf gan E. P. yn cyfateb yn dda i gyfieithiad Stern 
hold a Hopkins,—'*'Is driven to and fro.” Yn y 5ed adn. mae “ ffyrdd 


* Newidiodd fesur y xxiv. o'r Mesur Salm i'r Mesur Bŷr Cymreig, a thrwy hyny fei 
gwnaed yn fwy anystwyth nag o'r blaen... Nid ydym wedi canfod iddo newid y mesur y! 
un man arall ond ar y Salm hon. 'f Mewn llythyr a dderbyniodd yr Ysgrifenydd oddi- 
wrtho ychydig fisoedd cyn ei farwolaeth, oddiwrth ba uu y cafwyd rhai awgrymiadau â 
fuant o gynnorthwy yn mharotôad yr erthygl hon. . 


EMYNYDDIAETH. 8358 


ffyddloniaid” yn taraw yn well ar glust y werin na “ffyrdd gwirioniaid,”. 
fel y mae, yn ddigon cywir, ond nid mor ddealladwy i bawb, gan E. P. 


iil. 5: “Mŵ orweddais, ac a gysgaîis, ac a ddeffrôais ; canys yr Arglwydd a'm cynnaliodd.” 


Mi orweddais, ac a gysgais, Gorweddais, cysgais felus hân, 
Ac mi a godais gwedi; Deffrôis yn ddiflin gwedi ; 

Canys yr Arglwydd oedd i'm dal, Canys yr Arglwydd oedd i'm dal, 
I'm cynnal, ao i'm codi, I'm cynnal, ac i'm codi, 


ìv. 8: “Mewn heddwch hefyd, y gorweddaf, ac yr hânaf: canys ti, Arglwydd, & 
wnes $ mi drigo mewn diogelwch.” 


Mi orweddaf ac a bônaf, Gorweddaf, hônaf, Arglwydd hael, 
A hyny fydd mewn heddwch; Gan imi gael dy heddwch : 
Can's ti, Arglwydd, o'th unig air, Tydi rhag brâd pob gelyn blin 
A bair im' ddïogelwch, Dy hun yw 'm diogelwch, 


Yma y mae E. P. yn nês i'r cyfieithiad awdurdodedig, a'i odliad yn 
gywirach, ond y mae P. W. yn cadw gwell aceniad. 


vi. 2: “Trugarhâ wrthyf, Arglwydd ; canys Uesg ydwyf fi: iachâ fi, O Arglwydd ; 
canys fy esgyrn a gystuddiwyd.” 


O Arglwydd, dy drugaredd dod, O trugarhâ, fy Arglwydd, 'r wyf 
Wyf lesg mewn nychdod rhybrudd : Yn curio trwy fy ngofid ; 

O Arglwydd, tyr'd, iachâ fi 'n chwyrn, Mae f' esgyrn briw, a'm cnawd, bob cam, 
Mae f' esgyrn i mewn cystudd. Yn gwaeddi am dy iechyd. 


viii. 2: “ O enau plant bychain a rhai yn sugno y peraist merth, o achos dy elynion, $ 
ostegw y gelyn a'r ymddialydd.” 


Peraist it' nerth o enau plant, Ti beraist nerth o enau plant, 
A rhai a sugnant beunydd, Â'r rhai a sugnant beunydd, 
Rhag d' elynion ; tâwed, am hyn, I ganmol Duw, a dofi dîg 
Y gêlyn a'r dialydd, Y ffyrnig ymddïalydd. 


xi, 4: “ Gorsedd far Arglwydd sydd yn y nefoedd : y mae ei lygaid ef yn gweled, 


amrantau yn profi meibion dynion, 


Yr Arglwydd o'i orseddfa fry Yr Arglwydd o'i orseddfa fry 
. Atytlawdtryeiolwg: At ddynion try ei olwg: 
Gweithredoedd holl hiliogaeth dyn Mae cyflwr pawb o tan y nef 
I'w lygaid ydyn' amlwg. I'w lygaid Ef yn amlwg. 


xxvi. 6: _ “ M$ olchaf fy nwylaw mewn diniweidrwydd ; a'th allor, O Arglwydd, a 
amgylchynaf.” 


Mi olchaf fy nwy law yn lân; Mi olchaf fy nwy law yn rhwydd 
Can's felly byddan' f' Arglwydd: Mewo diniweidrwydd, Arglwydd ; 
Ac a dueddaf tua 'th gôr, Ac felly 'r âf i'th deml yn hy', 
Ac allor dy sancteiddrwydd. At allor dy sancteiddrwydd, 


Yma y mae y ddwy linell flaenaf yn oreu gan P. W., a'r ddwy olaf 
gan E. P. 


xxviiì. l4:  “ Dysgwyl wrth yr Arglwydd: ymwrola, ac efe a nertha dy galon: 
dysgwyl, meddaf, wrth yr Arglwydd.” 


. Disgwyl di ar yr Arglwydd da, Dysgwyl di wrth yr Arglwydd da, 
" Ymwrola dy galon: Ac ymgysurae ynddo: 


Os iddo credi 'n ffyddlon. Am hyny dysgwyl wrtho, 


354 


RMYNYDDIAETH. 


xxx. 4, 5, 7, 8: “Cenwch ŵr Arglwydd, 6 saint ef : a chlod forwch. wrth. gofadwr 


saeth es sancteiddrwydd ef, &c.” 
Cenwch i'r Iôn, chwi ei holl saint, 


A maint yw gwyrthiau 'r Arglwydd : 


A chlodforwch ef gar ei fron, 
Drwy gofion o'i sancteiddrwydd. 


Enyd fechan y sai'n ei ddig, 
O gael ei fodd trig bywyd : 
Heno brydnawn wylofain sydd, 
Y bore ddydd daw iechyd. 


Cauddiaist dy wyneb enyd awr, 
A blinder mawr a gefais. 

Arnat (O Arglwydd) drwy lef ddir, 
Fy Arglwydd i, 'r ymbiliais. 


Cenwch i'r Iôn ei holl saint ef, 
A llawen lef, clodforwch : 

Trwy goffa ei sancteiddrwydd pur, 
A chalon gywir, cenweh, 


Ni phery ei lid ond enyd fr, 
Mae 'n ei foddlonder fywyd: 

Heno brydnawn wylofain sydd, 
Y bore ddydd daw iechyd, 


Cuddiaist dy wyneb enyd awr, 
A blinder mawr a gefais. 

Arnat (O Arglwydd) y rhoes lef, 
A'r Arglwydd nef ymbiliais, 


xxxiii. ll: “ Oynghor yr Arglwydd a saìf yn dragywydd ; meddyliau ei galon 0 


genhedlaeth 4 genhedlaeth.” 


Ond ei gynghor ef oddifry 
A bery 'n drag'wyddoliaeth : 
A'i galon-fryd efe ei hun, 
Uwch pob rbyw un genhedlaeth, 


Cynghor yr Arglwydd yn ddilyth 
A bery byth yn berffaith; 

A holl feddyliau 'i galon wiw 
Barhâ i bob rhyw genhedlaeth. 


xxxiv. l7: “Y rhai cyíawn a lefani ; a'r Arglwydd a glyw, ac a'u gwad o's 


holl drallodau.” 


Hawdd y clybu fy Naf o'r nef 
Leferydd llef y cyfion ; 

A thra bu&ân (o'i rad a'i rodd) 
Y tŷnodd o'u trallodion, 


Hawdd iawn y clyw fy Naf o'r nef, 
Leferydd llef y cyfion; 

Ei weddi gwrendy, ac mevn pryd, 
Fe'i gweryd o'i drallodiop. 


xxxvii. 18, 19: “ Yr Arglwydd a edwyn ddyddiau y rhaî perffaith ; a'u helifeddiih 
hwy fydd yn dragywydd. Nŵs gwaradwyddir hwy yn amser drygfyd ; ac ys and? 


newyn y cânt ddigon.” 


Sef edwyn Duw ddyddiau a gwarth 
Pob rhai o berffaith helynt: 

Ao yn dragywydd Duw a wnaeth 
Dêg etifeddiaeth iddynt. 


Efe a'u ceidw hwynt i gyd 

Na chânt ar ddrygfyd w'radwydd : 
Amser newyn hwynt-hwy a gânt 

O borthiant ddigonolrwydd. 


Fe edwyn Duw flinderau maith 
Y perffaith, a'u holl helynt; 

Ae yn dragywydd Duw a wnaeth 
Dôg etifeddiaeth iddynt. 


Efe a'u ceidw hwynt î gyd 
Na chânt mewn drygfyd w'radwyld: 

Mewn amser newyn hwy gânt ran 
Digonol gan eu Harglwydd. 


ìvii. 2: ““ Galwaf ar Dduw Goruchaf ; ar Dduw a gwblhâ â mi.” 


Ymddiried f' enaid ar Dduw sydd; 
Ar Dduw drwy ffydd y galwaf; 

Ac a gwblhâf* ei air yn iawn, 
Sef cyfiawn yw'r Goruchaf, 


Ymddiried f” enaid ar Dduw sydd; 
Ar Dduw drwy ffydd y galwsf; 

Efe gyflawna 'i air yn iawn, 
Can's cyfiawn yw'r Goruchaf. 


lxviiì. 95: “ Ofnadwy wyt, O Dduw, o'th gysegr : Duw Israel yw efe sydd yn rhii 


merth ŷr bobl, Bendigedig fyddo Duw.” 


Duw, o'th gysegr y'th ofnir di, 
Duw Israel, dodi nerthoedd: 

A chadernid mawr wyd i'th blaid: 
Bendigaid fych oes oesoedd. 


Ofnadwy ydwyt ti a'th arch, 
Teilwng o barch y bobloedd: 

Duw Israel rydd ín' nerth wrth rall; 
Bendigaid yn oes oesoedd, 


* Mae cyfieithiad E, P. yma yn gwahaniaethu oddiwrth bob cyfieithiad arall addselh 


dan ein sylw. ““Cwblhâ â mi,” neu ero/ 4i, fuasai yn cytteno yn well â'r darlleniad 9 J 


Bibl Cymraeg. 


EMYNYDDIAETH. 855 


lxxì. 9, 38: “ N& fwrw f ymaith yn amser henaint : ma wrthod fi pan ballo fy nerth. 


unaf $ tî &r delyn, O Sanct Israel... Fy ngwefusa fyddant hyfryd, pan ganwyf $ tî; 
'm êd yr hwn a waredaist.” 
Nac esgeulusa fi a'm braint | Nac esgenlusa fì a'm braint 
Yn amser henaint truan : Yn amser henaint egwan : 
Er pallu 'm nerth, na wrthod fi; Er pallu'm nerth, cryfhâ fy ffydd, 
Daw edryoh di ar f' oedran, Hyd ddiwedd dydd fy oedran. 
O Sanot Israel, cânaf hyn I ti, Sanot Israel, hyfryd gân 
Ar delyn, &c â'm genau : A ddadgan fy ngwefusau: 
Am íti wared f' enaid ìi, Mawl it am achub f' enaid llon, 
Gŵwnâf iti hyfryd leisiau. O'm calon, ac o'm genau. 
lwryk, 8: “ O'r nefoedd y peraist glywed barn: ofnodd a gostegodd y ddaear.” 
Pan ddaeth o'r nefoedd dy farn di, O'r nefoedd peraist glywed barn, 
Yr wyt yn peri 'i chym'ryd: Duw cadarn wyt trwy 'r hollfyd: 
Y ddaear ofnodd, a'i holl lu Y ddaear ofnodd, a'i holl lu 
Rhoist i ostegu ennyd. Rhoist i ostegu ennyd. 


lxxvii, 11: “ Oofiaf weithredoedd. yr Arglwydd ; ïe, cofiaf dy wyrthiau gyw.” 19. 
nfed sydd yn y môr ; a'th. lwybrau yn y dyfroedd mawrion ; ac nâd, adwaenir 


Cofiaf dy weithredoedd (f” Arglwydd) Dy waith, O Ddaw, 6offâf yn rhwydd, 


A'th wyrthiau hylwydd cofiaf, A'th wyrthiau hylwydd cofiaf. 
Yn eigîon môr mae y ffordd dau, Dy lwybrau ŷnt mewn moroedd fyrdd, 
A'th lwybrau mewn deifr sugnedd; A'th ffyrdd mewn dyfroedd mawrion: 
Acni adwaenir byth mo'th ôl Ni adwaenir fyth mo'th ôl, fy Nuw, 
Yn dy anfeidrol Fawredd, Anfeidrol yw d' arwyddion, 


evi. 48: “ Bendigedig fyddo Arglwydd. Ddwwv Israel erioed ac yn dragywydd : a 
lyweded yr holl bobl, Amen. Molwch yr Arglwydd.” yy 


Duw Israel bendigedig fydd, Bendigaid fyddo'r Arglwydd Dduw; 
Yn dragywydd Jehofah : Duw Israel yw Jehofah 
A d'weded yr holl bobl, Amen: Yn dragywydd; rhoed pawb, Amen, 
' Molweh Dduw llên Gorucha', Amen, a Haleiwiah. 


. «xl«. 13: “ Dy frenhiniaeth di sy frenhiniaeth dragywyddol ; a'th lywodraeth a bery 
"mm oes oesoedd. 


Bmenhiaiaeth dy d'ymas di fry Brenhiniaeth yw 'th frenhiniaeth fry 
A yn wastadol: A beryyn wastadol: . 

A'th lywodraeth o oed i oed, A dy lywodraeth wir ddi lys 
_ Hon a roed yn dragwyddol, A erys yn dragwyddol, 

eì, 0: “ Pob perohen anadl mola«nned yr Arglwydd. Molwch yr Arglwydd.” 
Holl bethau molent un Duw byth, Cydfoled pawb yr Arglwydd byth, 
Sydd ynddynt chwŷth y bywyd: Sydd ynddynt chwŷth y bywyd, 
Bhoent gyd-gerdd foliaut i barhâu ; Mewn newydd gân byth i barhâu : 
rwn ninnau hefyâ, Clodforwn ninnau hefyd. 


Gwelir wrth y dyfynion blaenorol fod E.P. yn fwy gofalus am “y 
yrifodlau ” na P. W., ond mae y corfanau a'r acenion yn fwy cywir gan 
m olaf, yr hyn a bâr fod ei bennillion diwygiedig ef yn darllen yn fwy 
mmwyth a pheraidd na'r rhai cysefin, er bod yr odlau weithiau yn an- 
therffaith. Mae odlau E. P. ymron oll “yn unllef unsain,” ond y mae 
9. W. yn fynych yn rhoddi î i gyfodli âg u neu y, ai âg au, aeth âg aith, 


856 EMYNYDDIAETH. 


a'r cyffelyb. Mae hwn yn ddïau yn fai y dylai cyfansoddwyr ei ochelyd, 
ond y mae yn fwy goddefol na cham-aceniad, os bydd ansoddau eraill 
yn mantoli, fel yn y nifer amlaf o'r enghreifftiau uchod. Gellir defn- 
yddio diwygiadau o'r math yma heb ddim anghyfleusdra; ond y mae 
pwyll yn angenrheidiol yn y detholiad, er gwahaniaethu y gwych oddi- 
wrth y gwael, ac nid fel beirniad byrbwyll mewn rhyw bapyr newydd, 
yr hwn, wedi deall fod rhai geiriau a llinellau mewn emynau wedi eu 
newid er gwaeth, a roddai ei farn benderfynol fod pob cyfnewidiad yn 
waethygiad, er yr addefai nad oedd erioed wedi cymeryd y drafferth o'u 
cymharu, na darllen y cyfansoddiadau y cyfeiriai atynt yn eu cyflwr 
gwreiddiol.—Cyn terfynu, er mwyn tegwch, ychwanegwn ddwy neu dair 
o enghreifftiau o'r cyfnewidiadau anffodus yn argraffiad P. W. o'r Salm- 
au Cân, oeddynt mor dramgwyddus yn enwedig i bobl y Gogledd, aca 


ddrygasant gymeriad y gwaith. 


Diffygiais gan ochain bob nos, Pob nos, pan fyddo pawb mewn hun, 
Mewn gwâl anniddos foddfa: 'Rwyf fì yn flin gan ochain: 

'Rwy'n gwlychu, drwy y cystudd mau, Mae ngwely gwlyb gan ddagrau 'n dyst 
A'm dagrau fy ngorweddfa,—vi. 6. O'm trallod trist aflawen, 

Pan chwilio ef am waed neu drais, Pan ymofyno efe am wa'd, 
Fe gofia lais y truain: ' Y cyfion Ynad, cofia: 

Pan eisteddo ar fainc y frawd, Rhydd gyfiawn dâl i'r llofrudd du, 
Fe glyw y tlawd yn germain,—ix. 12, "R cystuddiol ni anghofia, 

Cloddiodd ef bwll hyd eigion llawr, Cloddiodd ef bwll hyd eigion llawr, 
O fwriad mawr i'r truan: O fwriad mawr i'r truan; 

Ac ef a syrthiodd ymron bawdd, A syrthiodd, ac yn drwsgl 'r aeth 
i'r dyfn i'w glawdd ei hunan.—vii. 15. I'r clawdd a wnaeth ei hunan, 


“'Trwsgl” ddigou, meddwn ni, er y gallasem nodi rhai enghreift 
iau mwy trwsgl na'r rhai hyn, ond nid ŷm yn teimlo tuedd i fynel 
ymlaen gyda'r fath orchwyl anhyfryd. Nid oes modd cyfiawnhâu yT 
amryfuseddau sydd ŷn ein cyfarfod ymron ymhob tudalen, oddieithr y 
gellir ystyried cryn swrn o honynt yn feïau'r wasg yn y gwahanol âr- 
graffiadau, yn oes yr awdwr, ac wedi hyny,'fel y gellir gweled wrth eu 
cymharu. Yr ŷm yn teimlo, modd bynag, fod llawer mwy o naws âc 
ysbryd barddoniaeth yn ei “ Sylwadau” cryno, melusion, ac efengylsid 
ar y Salmau darllen yn y Bibl, nag sydd yn y cyfnewidiadau hyn. 

Yr ydym yn awr yn diweddgloi ein sylwadau ar Salmau Cân yr hj 
barch Archddïacon: os bydd i'r hyn a ysgrifenasom godi awydd yn in 
darllenwyr i'w darllen “ yn ystyriol” eu hunain, bydd yn ddigon o dâl 
am ein trafferth yn mharotôad yr erthygl hon. Yr ŷm yn llwyr argŷ: 
hoeddedig mai po mwyaf yr ymgydnabyddir â hwynt, mwyaf o lawer eî 
hoffir, yn enwedig y rhanau cânadwy o honynt. _ Credwn hefyd y gellid, 
gyda gofal a medr dyladwy, ddwyn ychwaneg o honynt i ansawdd gêl 
adwy, drwy ystwytho ac egluro ychydig ar y farddoniaeth, yr hyn a elli 
wneyd heb niweidio meddwl yr Awdwr. Mae erbyn hyn ddarpariaeth 
dda o dônau cynnulleidfâol cyfaddas iddynt yn y gwahanol gasgliadau 
Cymreig, fel y gellid yn hawdd ddefnyddio mwy o amrywiaeth geiria! 
arnynt, a hyny gyda llawer o hyfrydwch a buddioldeb. Cyflwynir! 
gylw y Salm ganlynol, fel cynllun o'r hyn a ellid ei wneyd. 


RHYNYDDIAETH, 857 


Raru xeìi: “ Peajm $ gynhyrfu y bobl $ gydnabod ac i foliannu Duw yn eî weith- 
.. Diwedd disymwth yr anwir : a dedwyddwch y cyfiawn yn cae molâ Dwv yn 
Dent.” —E .P * 


e 
1 Moliannu 'r Arglwydd da ìawn yw, A holl weithredwyr trais a cham, 
A chyfarch Duw yn benaf; Yn ddinam,|| & wasgerir. 
A chânu i dy enw fawl, ; MUN ” 
A'th ganmawl, y Goruchaf, 10 Ond i fawr fraint ti dderchi'm oorn,$ 
Fel unioorn yn berffaith ; ** , 
8 Y bore soniaf am dy hedd, A chyda gwerthfawr olew îr 
A'th wiredd y nosweithiau ; Mi a daenellir eilwaith, 
$ Ar ddegtant, nabl, a thelyn lwys, . 
A myfyr dwys, bêr odlau. 11 Fy llygaid gwelant yn ei bryd 
Flin adfyd fy ngelynion ; 
4 Sef,* yn dy weithred llawen wyf, A'm clustiau clywant pan ddôl barn 
O dduwiol nwyf: ennynaf: Llaw gadarn ar ddrwg ddynion,t*F 
Yn ngwaith dy ddwylaw, Arglwydd Iôr, 
Yn wastad gorfoleddaf. 12 Blodeua 'r cyfiawn hyd y nen, 
Fel y balmwydden union: 
b Mor fawrion dy weithredoedd ŷnt! Cynnyddu 'n iraidd iawn y bydd, , 
60. Dy helyntnis gŵyr anghall: Fel cedrwydd yn Libanon, tŷ . 
Dy ddwfn feddyliau, dwyfol fryd, R 
Hyn nis gŵyr ynfyd ddeall. 19 Y rhai a blìnwyd yn nhŷ Dduw, 
Yn goedwydd byw y tyfant; 
Ŷ Pan y blodeuo'r anwir ddyn Ao yn nghynteddau ein Duw ni 
Fel y llysieuyn iraidd, Y rhei'ny a flodeuant. 
Gweithredwyr drwg yn gref eu plaid, R 
Pryd hyny rhaid eu diwraidd.f 14 A dwyn eu ffrwyth a wnant o faint 
Yn amser henaint hefyd ; 
Eu blagur oll yn uchel ânt, Yn dirfion, iraidd, byddant hwy, 
Ond hwy a eyrthiant beunydd ; Profadwy yn eu bywyd. 


8 Tithau, O Arglwydd, yn ddi gêl, 


Wyt uchel yn dragywydd. 15 I ddangos nad oes trais na cham 
Yn f' Arglwydd a'm cadernyd; 
9 Wele, d' elynion, Arglwydd Iôn, Ac nad oes ynddo, mewn un wêdd, 
D' elynion a ddyfethir; Dwyll nac anwiredd enbyd, 


yn 


“Tim. — 'f Yni, bywiogrwydd, nwyfiant. — j Diwreiddio. || Yn ddieithriad 
ddilys. $ Ceisi Tyd, yn heblaw cun at eithiad yr awdwr, ddwyn i mewn 


wyd 
rywfaint o ystyr y drofeg, ** derchafu corn.” Af Charles d. g. UNICORN. ** Yn 
hollawl. — j-F Amcanwy 


lleddfu neu dyneru ychydig ar y cyfieithiad cyntefig ar yr 
Bon, ' Fy libenus yneru ychydig y sy yn y 


399 


DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 


Mae pob uu sydd wedi darllen y Rhaglith i Gorff Duwinyddiaeth 
Dr. Lewis yn gwybod am amryw o gynlluniau y mae duwinyddion 
dysgedig wedi eu mabwysiadu i drefnu a gosod ynghyd wirioneddau y 
Bibl. Mae i'r cyfryw gyrff o dduwinyddiaeth eu hanfanteision yn 
gystal a'u manteision.  Cyfaddefwn eu bod yn wir gynnorthwyol i ddal 
gwahanol ranau athrawiaeth y dadguddiad Dwyfol ar unwaith o flâen y 
meddwl, ac i gofio y pethau a berthyn yn fwyaf neillduol i bob rhan yn 
unigol. Ond yma rhaid gochelyd rhag syrthio i'r brofedigaeth o edrych 
ar ddysgeidiaeth yr Efengyl fel yn ddarnau gwahanedig. «Y geiriau 
yr wyf fi yn eu llefaru,” medd Iesu, “ ysbryd ydynt a bywyd ydynt” 
Ac am mai ysbryd ydynt, maent yn cyfansoddi unoliaeth hanfodol, yn 
rhedeg i'w gilydd, yn cymhlethu y naill â'r llall, mewn gair yn un, fel 
y mae y Tad a'r Mab yn Un, ac fel mai Un ydyw y Tri sydd yn tyst. 
iolaethu yn y nef. Nis gellir darnio ysbryd fel y gwneir â matêr. 
Mae hwn yn sylwedd anrhanadwy. Y galluoedd meddyliol a moesol, 
nid gwahanol ranau yr enaid ydynt; ond y maent oll fel eu gilydd yn 
perthyn i'r un ysbryd. Y meddwl, yr holl feddwl, nid darn o hôno, 
gydd yn myfyrio, neu yn cofio, neu yn ymresymu. Ffurf y wireb 
feintonol, “ Fod yr oll yn fwy na'i ran,” yn y cysylltiad hwn ydyw, fod 
yr oll yn y rhan. Perthyna y cyfryw unoliaeth ysbrydol i athrawìaeth 
y grefydd Gristionogol. Ac mae ei threfn yn gydweddol â'i hysbrydol- 
rwydd, sef trefn bywyd. Nid oes dim yn fympwyol yn nhrefn “y 
gwirionedd fel y mae yn yr Iesu.” Onid oes gwahaniaeth mawr 
rhwng y pren yn tyfu yn y goedwig a'r oelfigyn o goel me6wn tŷ? 
Mae trefnusrwydd a chywreinrwydd yr olaf yn ei wneyd yn dra dymunol 
i'r llygad ac yn wir bwrpasol i'w ddybenion. Eto nid yw ond peth 
marw, oddieithr cân belled ag y mae yn dwyn delw meddwl.ei wneuth 
urwr. O'r tu arall, mae y goeden sydd yn tyfu yn yr allt, er mor aflêr, 
o bosibl, ei ffurf, ac eiddil ei gwêdd yn y gauaf, yn beth byw; ac y ma 
dull ei thyfiant, pan yn canghenu ac yn ymwisgo mewn dail, yn arddan- 
gos mwy o gywreinrwydd na dim mewn celfyddyd. Mae trefn bywyd 
ar bethau yn annhraethol ragorach na chynllun celfyddydol. _ Mae y 
blaenaf yn naturiol, yr olaf, fel rheol, yn fympwyol; ac y mae llwydd 
iant celfyddyd yn ymddibynu ar radd ei chydymffurfiad â natur. Y 
gamp ydyw, yn gyntaf, canfod y fíurf fywydol, ac yna, gosod delw y 
naturiol ar y celfyddydol a'r peiriannol. _ I gyflawni y naill a'r llall or 
gorchwylion hyn, rhaid wrth athrylith. Mae yr agerbeiriant a'r llong 
yn esiamplau gogoneddus sydd yn egluro hyn. 

Credwn mai y corff duwinyddiaeth mwyaf llwyddiannus ydyw yr hwn 
sydd yn meddu Person Orist fel canolbwnc, neu sydd yn sefyll ar y Messi 
ah yn ei swyddau Cyfryngol fel ei sylfaen. Canys prif destun geiriau ein 
Harglwydd ei hun yn ei weinidogaeth gyhoeddus ydyw y “ Myfi;” ac 
fel y dywed Bushnell, er ei fod yn llefaru cymaint am dano ei hun, et0 
nid ydys yn teimlo fod dim yn wrthwynebus yn ei ymadroddion, ond 


DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 959 


o'r tu arall, y maent yn disgyn ar ein clyw yn wir hapus, a theimlìr bob 
amser fod y Person sydd yn llefaru yn deilwng i fod yn destun ei eiriau 
ei hun, a'i fod ymhob ystyr ac ymhob peth yn llanw y Mer, y “ Myfi 
Ydwyf,” ïe, y “ Myfi Ydwyf, yr Hwn Ydwyf.” _ Ond tybiwn mai yn hyn 
yn benaf, os nad yn unig, y mae duwinyddion wedi dilyn trefn yr ath- 
rawiaeth fel ei dysgwyd gan yr Athraw mawr. Diau y nodwedd bwys- 
icaf a'r mwyaf hanfodol yn nghydymffurfiad cyfundraethau yr îs-ath- 
rawon â chynllun y Pen dysgawdwr ydyw, bod y Messïah yn ganolbwne. 
Ac y mae yn anmhosibl rhoddi gormod o le i Berson Orist a'i waith 
mewn unrhyw goríf o Dduwinyddiaeth. Dichon y gellir rhoddi rhy 
fach o lei wirioneddau eraill; ond ni chyfyd y cyfryw ddiffyg oddiar 
fod lle uchel ac amlwg yn cael ei roddi i'r Cyfryngwr a gwaith mawr y 
Prynedigaeth. Mewn cyfeiriad at, ac mewn cysylltiad â, Iesu Grist, a 
bwnw wedi ei groeshoelio, mae pob gwirionedd yn y Bibl i'w weled yn 
brïodol yn yr hŷd a'r llêd sydd yn perthyn iddo. Gan hyny nis gall yr 
un gyfundrefn dduwinyddol fod yn rhy debyg i athrawiaeth Orist ei 
hun yn yr arbenigrwydd a roddir i'w Berson ai waith Ef. Eithr 
tueddir nii ofyn, Ai ni ellir ychwanegu at hyn, i ffurfio cyfundrefn 
dduwinyddol yn cyfateb o ran cynllun i drefn y gwirioneddau Dwyfol 
fel y dysgir hwynt y naill ar ol y llall yn ngeiriau yr Arglwydd Iesu? 
Mae y cwestiwn hwn yn tybio, modd bynag, fod yr Iesu yn dysgu ei 
ddysgyblion mewn trefn, fod j'w athrawiaeth ef gynllun. Nid yn hawdd y 
gellir gwadu hyn. “ Y mae genyf eto lawer o bethau i'w dywedyd i chwi,” 
medddai Efe y nos cyn ei farwolaeth, “ond ni ellwch eu dwyn yr awr 
hon.” Dyma awgrym eglur i ddangos fod yr Athraw yn ystyried 
cymhwysder meddyliau ei ddysgyblion wrth eu haddysgu. Cawn fod 
Esaiah gynt yn mynegu gair yr Arglwydd i'r hen genedl “ yn orehyrhyn 
.&r orchymyn, yu llîn ar lîn, ”—nid yn llinellau oroesion a thrawsion, 
ond yn llinellau uniawn a chydredegog. Mae yr un nodwedd yn 
hynodi dysgeidiaeth y Prophwyd mawr ei hun. Nid yn unig y mae 
perffaith gysondeb yn ffŷnu trwy holl ranau ei weinidogaeth, ond mae 
trefn gwirioneddau ei athrawiaeth y fath fel ag i ddangos fod gan ein 
Harglwydd gynllun, wrth yr hwn yr addysgai efe ei ddysgyblion a'r 
bobloedd a ddeuent i'w wrandaw. Mae Neander & Lange yn myned 
ymhellath, gan ddal fod i'w holl fywyd gynllun; er nad ydyw yr 
awdwyr hyn, fel y Germaniaid yn gyffredin, mor lwyddiannus mewn 
dangos allan eu syniadau ag ydynt o barod i daflu awgrymiadau ae 
anturio damcanion. Teimla Ellicott radd o ledneisrwydd wrth gyfeirio 
at y mater hwn, a dywed,—'' Mae cynllun gweinidogaeth yr Iesu yn 
bwnc a ddadleuir yn y rhan amlaf o fywgraffiadau diweddar ein Har- 
glwydd gyda rhyddid tra anweddus. Gyda golwg ar hyn, digon yw 

yw bj syml ac yn fŷr, mai yr unig egwyddor y gall dyn feiddio 
credu fod y Mab Tragywyddol wedi ei ddylanwadu ganddi ydoedd cariad 
at ddyn yn cydweithredu âg ufudd-dod i ewyllys y Tad.” 

Ond y mae y mynychdod gyda pha un y ceir yr ymadrodd, “Fel y 
cyflawnid yr Ysgrythyrau,” yn yr Efengylau ynghyda'r sicrwydd a 
& feddwn fod y diwedd yn hysbysiddo Ef o'r dechreuad, a bod astudiaeth 
ddyíal o'r hanes sanctaidd yn dangos nad damweiniol oedd y dygwydd- 
1 lleìaf yn ei fywyd Ef ar y ddaear, yn rhwym o eru argraff 
arhosel &c argyhoeddiad dwfn fod y Tad yn llafario y wâr Winwydden, 

Z - 


560 DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 


a bod yr Ysbryd yn arwain y Mab, wrth reol, mewn trefn, yn ol 
cynllun tragywyddol rhagderfynedig. Ac os oedd felly i'w fywyd yn 
gyffredinol gynllun, nis gallwn lai na chredu iddo lefaru ei eiriau 
mewn trefp. Hyderwn y llwyddwn, cyn gorphen hyn o ysgrif, ì 
ddangos, nid yn unig fod y cyfryw drefniad rheolaidd a chyson yn 
nodweddu ei weinidogaeth, ond hefyd fod trefn geiriau yr Iesu, fel yr 
adroddir hwynt y naill ar ol y llall yn yr Efengylau, yn cyflwyno ffurt 
o athrawiaeth, neu gorff o Dduwinyddiaeth sydd yn meddu rhagor- 
iaethau neillduol a manteision arbenig. 

Gwir fod rhwystrau dirfawr ar y ffordd i gael gafael yn y gwir gyn- 
llun duwinyddol hwn. — Yn un peth, mae cryn ansicrwydd o ran amser 
ynghylch lle rhai o ymddyddanion ac anerchiadau yr Arglwydd Iesu yn 
yr hanes efengylaidd. Nid ydys yn gallu olrhain yn fanwl olyniad 
amgylchiadau bywyd ein Gwaredwr, a dyweyd, fel y byddai yr hynod 
John Jones o Langollen yn hoff o wneyd, ymha flwyddyn ac ar ba ddydd 
o'r mis y dygwyddai pob ymddyddan, ac y traddodwyd pob pregeth, ac 
y cwrddai â hwn neu arall. Anmhosibl yw penderfynu i ddechreu y 
dydd y ganwyd y Ceidwad i'r byd; ac y mae ansicrwydd mawr mewn 
perthynas ì wir amseriad ei farwolaeth. Dichon mai anfuddiol, os nad 
peryglus, fyddai i ni wybod yn sicr y dyddiau neillduol hyn. O leiaf, 
mae yn ymddangos nad ydyw defodau yr Eglwys Babaidd ar y dyddiau 
Nadolig a Chroglith yn gwneyd dim lles i'r sefydliad truenus hwnw, 
ond yn hytrach y maent yn dyfnhâu y coelgrefyddoldeb sydd, yn un 
peth, wrth ddinystrio ei hysbrydolrwydd yn tueddu gymaint i'w 
gwneuthur yn felldith i'r byd. Nid amser sydd yn mesur ac yn rhoddi 
gwerth ar weithredoedd, ond gweithredoedd sydd yn mesur amser. Yn 
yr Ymgnawdoliad mae i ni weled “ cyflawnder yr amser,” ac yn marw 
olaeth felldigedig y groes “'yr awr” sydd yn ganolbwynti holl oriau 
amser. Gan hyny nid dyddiadau a chyfnodau yr ydym i edrych am 
danynt yn hanesyddiaeth yr Efengylau, ond geiriau a gweithrêdoedd 
Mab y dyn. Mae rhyw ddirgelwch cysegredig yn hongian uwchben yr 
hanes yma sydd yn ein gommedd i drîn ei manylion gyda'r un êofndra 
ag wrth astudio hanesyddiaeth yn gyffredin. Rhaid i ni felly ymfodd- 
loni heb allu penderfynu gyda sicrwydd olyniad ymadroddion yr Iesu, 
y drefn y llefarodd efe ei eiriau y naill ar ol y llall, 

I amcan yr erthygl hon yr ydym yn dilyn cynllun Dr. Robinson yn 
ei “ Gysondeb y Pedair Efengyl,” a gyhoeddwyd yn Gymraeg yn 1855, 
gan ein cydwladwr gweithgar, Mr. Robert Oliver Rees, Dolgellau. 

Rhwystr arall ar y ffordd i ddarganfod gyda sicrwydd drefn “ y gwir 
ionedd fel y mae yn yr Iesu,” ydyw y berthynas agos a hanfodol rhwng 
gwahanol ranau athrawiaeth yr Efengyl. Yr ydys eisoes wedi cyfeirio 
at hyn. Fel y dywedwyd, geiriau yr Iesu, “ysbryd ydynt.” Ac 
oblegid mai ysbryd ydynt, mae y gwirioneddau a gynnwysant yn 
treiddio eu gilydd, fel y mae y deall a'r côf yn y meddwl, neu y serch 
a'r gydwybod yn yr 6naid; fel lle y ceir un gwirionedd, mae un arall 
yn yr ymyl, a thrydydd yn cael ei awgrymu, ac, o bosibl, amryw 0 
ranau eraill yr athrawiaeth heb fod ymhell. Mae yr ymddyddan rhwng 
ein Harglwydd a Nicodemus yn y drydedd o Ioan yn esiampl daraw- 
iadol sydd yn egluro hyn. Y peth cyntaf a ddysgwn yma ydyw yr 
angenrheidrwydd o ailenedigaeth: “ Oddieithr geni dyn drachefn, ni 


DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 861 


ddichon efe weled teyrnas Duw.” _ Yna, mai yr Ysbryd Glân ydyw y 
Gweithredydd yn y cyfnewidiad mawr hwn: “ Oddieithr geni dyn o 
ddwfr ac o'r Ysbryd, ni ddichon efe fyned i mewn i deyrnas Duw;” nc 
yma mae awgrym nid aneglur at yr ordinhâd o Fedydd. _ Dygir ger ein 
bron hefyd yr athrawiaeth o'r angenrheidrwydd am yr Iawn,—' Y mae 
yn rhaid dyrchafu Mab y dyn ;” a bod cadwedigaeth trwy ffydd,—“ Fel 
na choller pwy bynag a gredo ynddo ef, ond caffael o hôno fywyd tra- 

ddol;” ac mai cariad Duw yw ffynnonell yr iachawdwriaeth,— 
“ Oanys felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd efe ei uniganedig 
Fab;” a dyben graslawn dyfodiad y Mab i'r byd,—“'Fel yr achubid y 
byd trwyddo ef.” Ac nid dyma yr oll o'r ddysgeidiaeth a gynnwysir 
yn yr ymddyddan crybwylledig. Edryched y darllenydd drosto ei hun. 
Mae yr un peth yn wir am y geiriau a lefarodd wrth y wraig o Samaria, 
a'r bregeth ar y mynydd, yr anerchiad yn synagog Capernâum y dydd 
eanlynol——i borthiad y miloedd yn y diffeithwch âg ychydig fara a 
physgod,—mewn gair, ei holl ymadroddion. Mewn canlyniad i hyn yr 
ydym yn cael hefyd fod amryw wirioneddau yr athrawiaeth yn cael eu 
hailadrodd, rai o honynt yn bur aml, yn yr Efengylau. Yn wyneb 
hyn yma, wrth geisio chwilio allan drefniad athrawiaethol y gwirionedd 
'fel eì traddodwyd gan yr Hwn yw y Gwirionedd ei hun, rhaid pender- 
fynu, yn gyntaf, beth yw prif athrawiaeth pob ymddyddan, neu anerchiad, 
neu bregeth o eiddo yr Iesu; ac, yn ail, pa un yw y prif gyfeiriad at 
bob pwnc yn ei eiriau Ef. 

A dyma anhawsder arall hefyd, nid mewn un lle ac i un dosbarth y 

rhoes Orist eì feddwl; ond athrawiaethai mewn llawer dull a modd, 
“ ychydig yma ac ychydig acw;” weithiau mewn anerchiadau ffurfiol i 
dorfêydd llïosog; weithiau mewn rhydd-ymddyddan â'i ddysgyblion ; 
bryd arall gan ofyn neu ateb cwestiynau, ac hefyd trwy ddammegion. 
Trefn bywyd ydyw ffurf athrawiaeth yr Hwn oedd yn dysgu dynion 
megys un âg awdurdod ganddo; ei eiriau Ef “bywyd ydynt.” Nid 
cynllun celfyddydol difywyd sydd yma, eithr y naturiol, y bywydol, a'r 
ysbrydol; y wedd uchaf ar gelfyddyd, y cynllun cywreiniaf a pherffeith- 
iaf, a hefyd y mwyaf dirgelaidd. 

Ond er yr anhawsderau hyn, ac eraill, fe ddichon, a ellid eu nodi, 
credwn, nid yn unig fod gan ein Harglwydd gynllun i gyfleu ei feddwl ac 
i addysgu ei ddysgyblion, eithr hefyd fod y cynllun athrawiaethol hwn 
ì fesur yn ganfyddadwy yn yr Efengylau. Nid annyddorol nac an- 
mhwrpasol, cyn myned ymlaen ymhellach. fyddai adgofio i'r darllenydd 
âm rai cyrff o Dduwinyddiaeth sydd eisoes yn hysbys, a gallwn, o 
bosibl, ychwanegu at ei wybodaeth trwy nodi enghreifftiau o ddosran- 
iadau duwinyddol nad ydyw wedi cael y cyfle o'u gweled. Rhydd hyn 
hefyd y cyfleusdra i'r darllenydd gymharu y gwahanol gynlluniau y mae 
duwinyddion wedi eu mabwysiadu i ddosbarthu gwirioneddeu y Bibl, 
â'u gilydd, ac â'r drefn yn ol pa un y mae “meddwl Crist” yn ym- 
ddangos yn yr Efengylau. 

Dechreuwn gyda ein duwinyddion ein hunain. Mae Dr. Lewis yn 
rhanu ei waith ar Dduwinyddiaeth i chwech o ddosbarthiadau :— 

“I. Theologia, yn cynnwys Y Prawf o Fôd Duw, Yr Ysgrythyr yn 
Air Duw, Y Priodoliaethau, Y Drindod, Yr Arfaeth a Gweithredoedd 
Duw. II. Anthropologia, yn traethu ar Ddyn yn ei gyflwr crêadigol, 


$62 DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 


ac ar y Cwymp a'i ganlyniadan. _ III. Christologia, sef yr athrawiaeth 
am Berson Orist a'i swyddau Cyfryngol. IV. Charitologia, neu olwg 
ar fendithion yr iachawdwriaeth, gan ddechre gyda Chyfiawnhâd, ac yn 
gorphen gyda Dedwyddwch Diddiwedd yn y Nef. V. Pneumatologia, 
yn cynnwys traethiad ar Berson a Gwaith yr Ysbryd Glân. _ VI. Nomo- 
logia, yn rhoddi golwg ar y Ddeddf Foesol a'r Gyfraith Seremonïol, ac 
yn mynegu gosodiadau y Testament Newydd wrth ba rai y mae y cyf- 
ran ogion o fendithion yr efengyl yn cael eu llywodraethu.” 

“ Cynllun heb un drychfeddwl llywodraethol” yw hwn, fel y dywed 
prif dduwinydd Cymru; ac y mae yn amlwg fod yr awdwr yn amcanu 
mwy at ddosbarthiad cyflawn o holl gynnwys y Gyfrol ysbrydoledig, 
nag at drefniad rhesymegyddol. 'Têg yw cyfaddef ei fod wedi llwyddo 
yn hyn o amcan. _ “ Fe allai,” medd awdwr parchedig y Rhaglith, “y 
byddai yn anhawdd cael gwell cynllun heb un drychfeddwl llywodr 
aethol na'r un a ddilynwyd gan Dr. Lewis.” _ Ond y mae y diffyg hwn 
a nodir gan Dr. Edwards yn cael ei gyflenwi yn y brâs-linelliad a rydd 
efe o Gorff o Dduwinyddiaeth. Y peth cyntaf i'w wneuthur, yn ol ei 
gynllun ef, ydyw profi fod y fath un â Iesu Grist wedi bod yn y byd; 
ac, yn ail, “dangos fel y mae y ffaith hon yn rhoddi ystyr ac argraff 
Ddwyfol i'r holl Lyfr,” sef y Bibl. “ Yna gellir myned ymlaen at gyn- 
nwys y Llyfr fel y mae yn dangos Orist yn ei dair swydd, a_cheisio 
dwyn i'r golwg y gweitbredoedd sydd yn perthyn i'r swyddau hyny." 
Dyma'r cynllun :— 

“I. Orist fel Prophwyd yn amlygu Duw. O dan y pen hwn. cawn yr 
athrawiaeth am (1.) Y Bôd o Dduw ; (2.) Y Priodoliaethau ; (9.) Y Drin 
dod; (4.) Yr hyn a wnaeth Duw i ddyn fel crêadur—sef, crêu dyn, ym- 
gyfammodi âg ef, a rhoddi deddf iddo; a (5.) Bwriad grasol Duwi 
waredu dyn wedi eì gwymp—y cyfammod gras, etholedigaeth, addewid- 
ion, a rhagarwyddion. II. Orist fel Offeiriad yn gweithredu iachawd- 
wriaeth. Fel Offeiriad y mae Orist yn wir Dduw, yn wir Ddyn, ac yn 
Gyíryngwr rhwng Duw a dynion. Bu fyw yn sanctaidd, marw yn 
aberth, achyflwynodd ei waed yn y sancteiddiolaf. Yr effeithiau o hyn ar 
ddynion ydynt—Cyfiawnhâd, Ailenedigaeth, a Sancteiddhâd, III. Crist 
fel Brenin yn llywodraethu ei eglwys. Efe yw Pen yr eglwys; 
mae pob awdurdod ganddo er mwyn yr eglwys, a'i bresennoldeb sydd 
wastadol yn yr eglwys trwy yr Ysbryd. _ Mae yn gosod i fyny deyrnas 
iddo ei hun, yn darostwng ei elynion, ac Efe yw barnwr pawb. Efleith- 
iau hyn oll fyddant (1.) Tragywyddol ddedwyddwch y saint; (2.) Tragy- 
wyddol fuddugoliaeth y da ar y drwg; a (8.) Thragywyddol ogoniant i! 
Drindod, a Duw oll yn oll.” 

Yr ydym yn gobeithio y cawn fyw ìi weled y dydd pan y bydd y 
Cymry wedi eu hanrhegu â chyfrol helaeth, yn cynnwys y cynlluu hwn 
wedi eì lanw a'i berffeithio, fel ag i fod yn Gorff o Dduwinyddiseh 
hardd ac o gyflawn faintioli. 

Wrth droi i'r iaith nesaf atom, y gwaith cyntaf a nodwn ydyw Dr. 
Hil's Lectures in Divinity. Nid ydyw enw Dr. Hill mor adnabyddus yn 
Nghymru; ond y mae yn bur barchus yn yr Alhan, ae yn anwyl iawn 
gan lawer yn Lloegr. Dywedir fod y Proffeswr Henry Rogers yn hoî 
iawn o'r Darlithiau hyn, ac yr ydym yn cofio clywed Dr. Henry Robert 
Reynolds, o Oheshunt, yn cyfeirio gyda pharchedigaeth mawr at Dr 


ŴUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. y $63 


WB? PMAtholwyd ef yn Llywydd un o Athrofeydd St. Andrew$ fn y 
flwyddyn 1778; ac wrth gymeryd y Gadair Dduwinyddol dywedodd, 
“ O dan fendith ac arweiniad yr Hollalluog, yn nwylaw yr hwn ydwyf, 
âc i'r hwn y rhaid i mi roddi cyfrif, ni fydd yn eisieu nac ymdrech nac 
drchwîliad, na thraul amser na meddwl, o'm tu i, ìi wneuthur fy llafur 
wîr ddefnyddiol i'r efrydwyr mewn duwinyddiaeth yn yr athrofa 
on.” Bu cystal â'i air. Mae ei ddarlithiau yn profi ymroddiad llwyr, 
Mwfuy diflino, a dysgeidiaeth ddofn ac addfed. Rhana ei waith i chwech o 
lyfrau. Y cyntaf sydd yn traethu ar brofion y Grefydd Gristionogol, a'r 
ail sydd yn rhoddi golwg gyffredinol ar y gyfundrefn ysgrythyrol. Ac 
wedi egluro mai crefydd i bechaduriaid ydyw prif bwnc y Bibl—“medd- 
yginïaeth ar gyfer sefyllfa bresennol drygioni moesol, wedi ei darparu 
gau garíad Duw y 'l'ad, wedi ei dwyn i'r byd' gan Iesu Grist, ac yn cael 
ei chymhwyso gan ddylanwadau yr Ysbryd,” mae yr awdwr yn myned 
ymlaen yn ei drydydd llyfr i adolygu yn athrawiaethol a hanesyddol y 
gwirioneddau am bersonau y Mab a'r Ysbryd, ynghyda'u hundeb â 
pherson y Tad; ac yn ei bedwerydd llyfr, traetha am natur, a helaeth- 
er, a chymhwysder meddyginiaeth yr efengyl; ac yn ei bummed llyfr, 
am y cwestiynau sydd yn codi oddiwrth ddaliadau ynghylch y feddyg- 
Waiiaeth hon—sef y pethau sydd ynglŷn wrth iachawdwriaeth—ailened- 
seth, tr6edigaeth, ffydd, cyfiawnhâd, sancteiddhâd, cyfammod gras, 
bedydd, swper yr Arglwydd, a chyflwr dynion ar ol marw. Pwnc ei 
lyfr olaf ydyw llywodraeth eglwysig. Drychfeddwl llywodraethol cyn- 
lun: Dr. Hil ydyw yr iachawdwriaeth, tra mai yr Iachawdwr yn ei 
u cyfryngol ydyw eiddo cynllun Dr. Edwards. 

' testun-lyfr a ddefnyddid yn Athrofa St. Mary cyn dyddiau Dr. 
Hill ydô6edd' Marckti Medulla Theologie, yn yr hwn y cawn y pynciau yn 
y drefn hon :— Duw a'r Drindod, arfaeth Duw, cyflawniad yr arfaeth yn 
ngwaith y grêadigaeth, golwg ar y byd gweledig ac anweledig, rhaglun- 
ìaeth a llywodraeth Duw dros waith ei ddwylaw ; dyn, ei sefyllfa o ddi- 
niweidrwydd, y cwymp, canlyniadau pechod, y cyfammod gras, person, a 
swyddau, a sefyllfa Cyfryngwr y cyfammod, buddiannau y eyfammod, a 
dyledswyddau y rhaì sydd yn cyfranogi o honynt, y sacramentau, yr 
eglwys, a chyflwr terfynol y ddynoliaeth. Dyma gynllun cyffredin y 

O Dduwinyddiaeth, megys eiddo y Catecism Lleiaf, y Cyffes 
Ffydd Ysgotaidd a Chymreig, Wardlaw & Hodge, Dr. Owen yn ei 
Greater Catechism, a Howe yn eì Living Temple—gyda'r gwahaniaeth fod 
yn y gwaith olaf hwn ddrychfeddwl llywodraethol, a bod Duwinyddiaeth 
yn cael eì chyfleu a'i dysgu yn ei gwedd uchanianol, ac nid yn ei 
gwedd fwy athrawiaethol, er fod yn y llyfr hwn yr athrawiaeth buraf, 
a'r profion amlycaf o ymgydnabyddiaeth drwyadl un o'r meddyliau 
dysgleiriaf â gwirioneddau mawrion a dyfnaf yr Ysgrythyrau. Ond tra 
nad oes i'r cynllun cyffredin dan sylw, yr hwn y mae lliaws wedi ei 
fabwysiadu heblaw y rhai a enwyd, yr un drychfeddwl llywodraethol, y 
mae yn arddangos trefn sydd ar ryw olwg yn rhesymegyddol, ac o'i 
dilyn yn fanwl ennillir y fantais o wybodaeth drwyadl yn nghynnwys y 
Bibl. O'r tu arall, mae yn anfantais o'r mwyaf i efrydu y gwirioneddau 
am Dduw a'i brïodoliaethau, a'i arfaeth, a'i ragluniaeth, cyn dyfod at yr 
athrawiaeth am berson Orist a'i waith. “Ni ddichon neb ddyfod at y 
Tad ond trwof fi,” meddai Iesu Grist; ac y mae hwn yn wirionedd 


864 DUWINYDDIAETH YR KXFENGYLAU. 


ymhob cysylltiad. Onid yn ymddangosiad Mab Duw yn y cnawd y mae 
y prawf amlycaf o Fod Duw, a'r mynegiad perffeithiaf o'r prïodoliaethau 
Dwyfol, a'r allwedd oreu sydd yn agor i ddirgelwch cynghor ei ewyllys 
ef? bProfer fod y fath un a Iesu Grist wedi bod yn y byd, ac y mae 
hyn yn cynnwys y prawf o wirionedd yr hanesiaeth efengylaidd; yr ydys 
ar unwaith ar ben y ffordd fawr sydd yn arwain y meddwl yn ddiogel 
trwy ganol tiriogaethau êang a breision duwinyddiaeth; yr ydys yn cael 
gafael ymhen y llinyn sydd yn dal ynghyd holl ranau yr athrawiaeth, 
ac yn sefyll yn y man mwyaf manteisiol i gael yr olwg fwyaf ogoneddus 
ar y gyfundraeth ysgrythyrol. Heblaw hyny, mae y cynllun duwin- 
yddol cyffredin yn agored i'r wrthddadl o'i fod yn rhy hanesyddol yn ei 
drefn; dechreua yn ol yn y tragywyddoldeb diddechre gyda'r Bôd o 
Dduw, a'i briodoliaethau anfeidrol, a'i srfaeth; ac yna daw i lawr at 

greadigaeth, a dyn, a chwymp dyn, ac felly ymlaen hyd y farn ddiwedd- 
af, a chyflwr dynion yn y tregywyddoldeb diddiwedd. Nid dygwydd- 
iadau olynol, megys yn hanes gwlad neu eglwys, sydd yn cyfansoddi 
athrawiaeth Duw, eithr gwirioneddau cyfochrog a chyd-dragywyddol. 
Gwir fod y rhagderfynedig gynghor yn dragywyddol, ac y parotôwyd y 
deyrnas er cyn seiliad y byd; ond yr oedd yr Iawn hefyd yn dragywydd- 
ol, er mai ar y groes yn nghyflawnder yr amser y bu Orist farw, canys 
Efe yw yr Oen a laddwyd er tragywyddoldeb. Mae yr iachawdwriaeth 
fel eì Hawdwr yn dragywyddol bresennol; ac yn gymaint â bod trefn 
fawr cadw o'i dechre i'w diwedd yn a thrwy Grist, a'i fod ef fel Gair yn 
y dechreuad, ac o ganlyniad cyn y dechreuad, mae yn ymddangos yn 
groes hyd yn nôd i'r drefn hanesyddol i olrhain yr arfaeth, a'r cyfam- 
mod gras, a'r grêadigaeth, a rhagluniaeth Duw, cyn ymchwilio i'r 
athrawiaeth am berson a gwaith y Cyfryngwr. A dyma wrthddadl 
arall yn erbyn yr un cynllun o ddosranu gwirioneddau athrawiaeth 
y Bibl, mae yn dechreu yn y pen pellaf oddiwrthym, ac nid gyda'r 
hyn sydd agosaf atom. Rhyw ugain mlynedd yn ol yr oedd nifer 
o gyfeillion, mewn pentref yn Nghwm Rhondda, Sir Forganwg, yn 
arfer ymgynnull ar nos Sabbothau i fwynhâu rhydd-ymddyddan 
ar bynciau duwinyddol. Syrthiodd y drychfeddwl yn eu plith o'r 
dymunoldeb o ffurfio cynllun newydd, gwahanol i eiddo Hyfforddwr 
Mr. Charles, a Chyffes Ffydd y Methodistiaid Cymreig. _ Penderfyn- 
asant yn gyntaf eu bod i ddechreu gyda'r peth agosaf atynt, y peth 
amlycaf i'w weled, a hawddaf i'w amgyffred. A'r gosodiad cyntaf y 
cyttunwyd arno ydoedd, Fod pawb yn bechaduriaid. Nid ydym weli 
llwyddo i gael gwybod y gosodiadau dilynol. Yr oedd y syniad yn un 
gwir hapus ; ac nid oedd y brodyr crybwylledig ymhell o'u lle wrth osod 
i lawr yn gyntaf dim fod pawb yn bechaduriaid. Eto, buasai yn nês 
atynt, pe buasent wedi ystyried ond ychydig, ymlaen hyn, i benderfynu 
fod y fath un a Iesu Grist wedi bod yn y byd. Wrth ddarllen Byw- 
graffiaeth y diweddar John Angell James gan Mr. Dale, tarâwyd ni 
wrth weled fod Dr. Bogue, athraw yr efengylydd anfarwol o Birmingham, 
yn ei Dduwinyddiaeth Athrawiaethol (Dogmatic Theology), yn gosod 
Etholedigaeth tua diwedd cyfres ei ddarlithiau. Wrth gyfeirio st 
“ T'he Theological, Lectures of the late Rev. David Bogus, D.D., edited by tk 
Hev. Joseph Samuel C. F. Frey, New York, published by Lewis Colley,” 
dywed Mr. Dale:—“ Y mae wyth o risiau gwahanol o ddarlithiau. Y 


DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 905 


gyntâf, yr hon sydd ar Dduwinyddiaeth Athrawiaethol, nid yw wedi ei 
threfnu yn rhesymegyddol; yr Arfaeth Ddwyfol ydyw testun darlith 
xxviiì., ac y mae deg a thriugain o ddarlithiau ar y Greadigaeth, yr 
Angelion, Pechod Gwreiddiol, Person Orist, s lliaws o bynciau eraill 
rhwng hon ag ymdriniaeth y Proffeswr ar y pwnc o Etholedigaeth.” 
Ond os yw rhesymeg y trefniad yn ddiffygiol, yr ydym yn barnu fod 
gwir ddoethineb mewn gadael etholedigaeth yn un o'r pynciau diwedd- 
af i'w drîn mewn corff o dduwinyddiaeth, gan mai athrawiaeth sydd yn 
gofyn gwybodaeth glir, a sobrwydd dwys i ymdrin â'i dirgelion ydyw, ac 
yr ydys wrth hyn yn fwy nag a feddylir yn dilyn esiampl yr Athraw 
Mawr. Cyfeiriwyd uchod at Lywydd Athrofa yr Arglwyddes Hunting- 
don yn Cheshunt, yr hwn y mae Prifysgol Edinburgh yn ddiweddar 
wedi ei raddio yn Ddoctor mewn Duwinyddiaeth. _ Mae ei gynllun ef fel 
y canlyn, a dyma y tro cyntaf iddo weled haul a llygad goleuni:— 
“ Rhan I. Profi mai gwir yw y gair ddyfod Orist Iesu i'r byd, a dangos 
dylanwad ei ddyfodiad ar achosion dynol. Rhan II. Y parotôad Dwyfol 
ar gyfer ei ddyfod—prophwydoliaeth. Rhan III. Y parotôad dynol— 
dylanwad sefyllfa ddaearyddol Palestina ar ei hanes wleidyddol, a 
dylanwad ei sefyllfa boliticaidd ar ei hanes lênyddol a chretyddol, ac 
felly ymlaen. Rhan IV. Ffynnonellau Bywgraffiaeth Orist—yn fwyaf 
neillduol y pedair Efengyl. Rhan V. Bywyd ein Harglwydd Iesu 
Grist. Dosran A. Hunanamlygiad Orist—dewis dysgyblion, gwisgo 
y teitlau Messiah, a Mab Duw, a Mab y dyn, ei hawl ì fod yn ddolen 
rhwng nef a daear (Ioan i. 51), ei berthynas â'r hen grêadigaeth —troi 
y dwÍr yn wîn, ymgymeryd â'r swydd uchaf yn y ddwyflywiaeth—yn 
arglwyddiaethu yn, ac yn glanhâu y deml, ac yn ymgyfenwi yn deml ei. 
hun (Ioan ii. 19), yn hôni gwybodaeth Ddwyfol am feddyliau dyn, am- 
modau mynediad i mewn i deyrnas Dduw—ailenedigaeth trwy yr 
Ysbryd Glân, y dychweledigion cyntaf—athrawia$th addoliad Dwyfol a 
gwladgarwch (Ioan iv.), a'r rhag-gysgod o'r groes yn ngwrthodiad Orist 
gan drigolion Nazareth. Dosran B. Gweinidogaeth foreuol Orist yn 
Galilea; ac o dan y pen hwn cawn athrawiaeth maddeuant, edifeirwch, 
y Sabbath, a lliaws o bethau eraill. Dosran C. Athrawiaeth Person 
Orist. Dosran D. Cysondeb yr Efengylau. Dosran E. Teithiau yr 
Iesu tua Jerusalem, Dosran F. Y Pasc olaf. Dosran G. Pethau 
diweddaf ei fywyd. Dosran H. Athrawiaeth yr Iawn. Rhan VI. 
Dyfodiad yr Ysbryd Glân a'i Waith.” Nid ydym yn gallu gwneuthur 
cyfiawnder â'r Proffeswr dysgedig, am na chawsom y fraint o'i wran- 
daw yn myned trwy ei holl gwrs; ond fe wêl y darllenydd mai ei 
ddull ydyw trîn y gwahanol ranau o'r athrawiaeth fel y mae yn cyfarfod 
â hwynt yn hanes bywyd yr Arglwydd Iesu. Y Cyfryngwr ydyw 
ei ganolbwnc yntau, eithr nid yn ei swyddau fel yn nghynllun yr 
Athraw o'r Bala, ond yn hytrach yn ei ddyfodiad i'r byd, a'i hunan- 
amlygiadau tra ar y ddaear. Mae Dr. Edwards yn crynhoi yr holl 
wirionedd o amgylch, ac yn canoli y cwbl yn Mherson mawr hanesydd- 
iaeth, tra mae Dr. Reynolds yn gwneyd Ffaith fawr hanesiaeth gyffred- 
inol yn ganolbwynt. Y mae, modd bynag, gysylltiad annattodol rhwng 
y Person a'r Ffaith; nis gall y naill fod heb y llall. Teilwng hefyd yw 
sylwi fod y duwinydd sydd yn rhoddi y fath le i ffaith fawr cyflawnder 
yr amser yn talu y warogaeth uchaf i'r Person gogoneddus a wnaeth ei 


66 DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 


ymddangosiad yh y byd y pryd hw'aw trwy ddilyn eí weithfedos6dd a'i 
eiriau i'w addysgu ganddynt yn athrawiaeth yr efengyl; yr hyn sydd yn 
eadarnhâu ymhellach yr awgrym fod perthynas agos rhwng y Pêrson 
a'r Ffaith. Ond o'r ddau, gwell genym y Pearson fel canolbwynt; ac ni 
a'i cymerwn ef hefyd fel ein Dysgawdwr. Diau fod nifer fawr o'n dar- 
llenwyr wedi clywed am gyfrol ddaeth allan yn ddiweddar o waith y 
Proffeswr Smeaton, o Edinburgh, ar yr Iawn fel y mae. yr athrawiaeth 
yn oael eì dysgu yn ngeiriau yr Arglwydd Iesu. Yr ydym am gyffred. 
inolì amcan y gyfrol hono, trwy astudio holl ranau yr athrawiaeth, nid 
yn unig ar wahân, ond fel y maent yn cyfansoddi cyfundraeth dduwin- 
yddol berffaith. 

. X ddychwelyd am foment at y cynllun cyffredin mewn Cyrff o Ddaw- 
îmyddiaeth. Yr ydym yn gwneyd hyn i gymeryd y cyfleusdra o ddyfynu 
y sylwadau canlynol gaen Dr. Hill o St. Andrews: “ Yr wyf ymhell 
iawn o gondemnio y cynllun hwn fel yn anmhrïodol ymhob ystyr. 
Mabwysiadwyd ef gan ddynion galluog iawn; y mae yn dra defnyddiol 
at roddi gwybodaeth drwyadl yn holl ranau y gyfundraeth ysgrythyrol; 
ec y mae un llyfr yn yr hwn mae yn ymddangos i'r fath fantais, fel ma 
yr hyn a gyfrifwyf eì anmherffeithrwydd ymron a chael ei anghofio. 
Yr wyf yn cyfeirio at Egwyddorion y Grefydd Gristionogol gan. Calvin 
( Calvin's Institutes of the Christian Religion)—llyfr wedì eì ysgrifenu yn 
Lladin, yr hwn gydd nid yn unig o'r mwyaf eglur, ond: hyawdl, ac yn 
rhoddi yr olwg fwyaf feistrolgar a chynnwysfawr ar bynciau mawr 
duwinyddiaeth. Mae yn gynnwysedig o bedwar o lyfrau. Teitl y 
cyntaf ydyw, Y wybodaeth am Dduw y Orêawdwr; yr ail, Y wybodaeth 
am Dduw y Gwaredwr yn Nghrist; y trydydd, Y wybodaeth am y modd 
i gyraedd gras Orist, y bendithion a gynnysgaedda, a'r effeithîan sydd yn 
ei ddilyn; y pedwerydd, Am y moddion neu y cynno allanol 
trwy ba rai y mae Duw yn ein hennill i gymdeithas â Christ, ao yn ein 
cadw ynddi. Mae yn gofyn llawer o amser i ddarllen y llyfr hwn ys 
ofalus: ond pan mae gan efrydydd hamdden i wneyd hyn yn orchwyl 
iddo, fe gaiff fod ei lafur wedi ei wobrwyo yn helaeth; ac nid-wyf yn 
gwybod am lyfr mwy defnyddiol i glerigwr yn y wlad. Gellir ei brynu 
am ychydig, ac efe yw y corff Duwinyddiaeth goreu.” Mae yu hyfryd- 
wch mawr genym allu cyflwyno i'n darllenwyr y fath dystâolaeth: ucheli 
egwyddorion Oalvin. Llawer o son sydd yn ein plith ayn Galfiniaeth, 
ac yr ydym yn bur hoff o ymffrostio yn ein hiawngrededd; ond nìd ydym 
yn sicr fod prif waith John Calvin i'w weled mor aml ag y gellid dysgwyl 
yn llyfrgelloedd Cymru. Dichon ein bod yn rhy dueddol ì gymeryd 
pethau ar ail law. Dylid myned at lygad y ffynnon. _ Fe dâl y llafur yn 
gan' cymaint. Da hefyd fyddai i'n hefrydwyr o bob dosbarth feddiannu 
eu hunain a chymeryd eu hamdden i ddarllen a myfyrio, yn hytrach nag 
ymollwng o dan ddylanwad cynhyrfiadau yr amseroedd, a syrthio i'r brof 
edigaeth o gydymffurfio â brys y byd. Nis gall dim fod yn fwy baddiol 
a maethol i feddyliau athrawon ein cenedl nag ymdreulio mewn astu 
iaeth fanol a dyfal yn Egwyddorion y Grefydd Gristionogol gan y pêl 
duwinydd o Geneva. Ond fel y dangosa y Llywydd o St. Andrews, yn 
gystal a'r Llywydd o'r Bala, y mae.cynllun y gwaith yn ddiau yn ên 
mherffaith, drychfeddwl llywodraethol yr hwn ydyw athrawiaeth y Drin- 
dod. Heb ychwanegu ar hyn, dymunem gyfeirio ein darìlenwyr aî y 


DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. $$7 


traethawd penigamp ar H«nes Duwinyddiaeth sydd yn rhaglith i Gorff 
Duwinyddiaeth Dr. Lewis. 

Bellach brysiwn at brif amcan ein hysgrif, sef cymeryd golwg ar 
drefn a chysylltiad gwirioneddau athrawiaeth yr efengyl fel yr awgrymir 
ac y dysgir hwynt y naill ar ol y llall yn ngeiriau yr Arglwydd Iesu.. 
Priodol ydyw dechreu trwy brofi fod y fath un â Iesu Grist wedi bod yn 
y byd; dyma'r llwybr mwyaf effeithiol nid yn unig i ddysgu credinwyr, 
ond hefyd i orchfygu anffyddwyr. Dyma dŵr dinas y gwirionedd; ao. 
y mae yn hawddach profi mai “ Gwir yw y gair ddyfod COrist.Iesu i'r 
byd” na Bod Duw. Ac os credir yn ngwirionedd yr Efengylau, yr 
ydys yn rhwym o dderbyn yr holl Fibl. Yr ydym yn awr yn cymeryd: 

yn yn ganiatâol. Mae y geiriau cyntaf a lefarodd yr Iesu yn awgrymu 
ymai efe oedd y Person y dysgwylid am dano gan yr Iuddewon, yn ol 
addewidion a phrophwydoliaethau yr Hen Destament, ao yn yr un 
geiriau mae yn cymeryd arno y teitlau Mab Duw a Mab y dyn. 
“€ Nathanâel a atebodd ac a ddywedodd wrtho ef, Rabbi, ti yw Mab Duw; 
tê yw Brenin Israel. Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho ef, O hor- 
imi ddywedyd i ti, Mi a'th welais di dan y ffigysbren, a 
Mlwyt ti yn credu ? ti a gei weled pethau mwy na'r rhaihyn.. s». * 
Ar ol hyn y gwelwch y nef yn agored, ac angelion Duw yn esgyn ac yn 
disgyn ar Fab y dyn,” Ioan i. 49—51. — Mae yn afreidiol aros i egluro 
cysylltiadau yr ymadroddion hyn. Yr oedd y rhagredegwr yn awr wedi 
cyflawni prif orchwyl ei genadwri. Yr oedd y Messiah yn awr wedi 
amlygu ei hun ac ennill dysgyblion; ac wele, y mae yn awr yn cychwyn 
ar ei:weinidogaeth gyhoeddus. 

Yr athrawiaeth gyntaf a ddysgwyd gan yr Iesu ydoedd Ailenedig- 
aeth. “'Oddieithr geni dyn o ddwfr ac o'r Ysbryd, ni ddichon efe. 
fyned i mewn ìi deyrnas Dduw.—Y mae yn rhaid eich geni chwi. 
drachefn.” Llefarwyd y geiriau hyn wrth Nicodemus, i'r hwn yr oedd 
prïodoldeb arbenig yn yr addysg a gynnwysir ynddynt. Ond y mae 

riodoldeb pellach a mwy cyffredinol yn yr ymadroddion, ar gyfrif eu 
lle yn yr eíengyl fel ymhlith geiriau cyntaf gweinidogaeth gyhoeddus. 
yr lesu. Canys nid oes dim yn amlycach na bod presennoldeb y fath 
un a Iesu Grist yn y byd yn tybio yr angenrheidrwydd am ei ymddang-. 
osiad ar y ddaear. — Rhaid fod rhywbeth allan o'i le mewn dyn cyn y 
buasai y íath oruchwyliaeth yn cael ei chychwyn ag a bortrêadid yn 
rhagarwyddion yr Hen Destament, a bod y byd mewn annhrefn truenns 
cyn y buasai y fath Berson â Mab Duw yn dyfod yn Fab dyn i gyflawni 
gweith yr oruchwyliaeth hono. Y prawf cryfaf o gyflwr syrthiedig y 

dynoliaeth. ydyw dyfodiad Orist Iesu i'r byd. Ac nid oes dim sydd yn 
mynegu yn eglurach natur a dyfnder trueni dyn na chyhoeddi fed yn 
rhaid eì eni drachefn—rhaid ei gyfnewid yn drwyadl a hollol, rhaid 
gosod natur newydd ynddo a'i adgenhedlu. Y cyfryw ydyw cyflwr dyn: 
wrth natur—''yr hyn a aned o'r onawd sydd gnawd,” fel y mae yn 
rhaid ei wneuthur yn grêadur newydd, trwy weithrediad Ysbryd Duw, 
er eì gymhwyso i fyned i deyrnas Duw—"'“ Yr hyn a aned o'r Ysbryd sydd 
ysbryd.” Y gair nesaf a lefarodd yr Iesu, sef wrth y wraig o Samaria, 
8ydd yn dangos fod yr ystâd i'r hwn yr adgenhedlir dyn gan yr Ysbryd 
yn gyflwr arosol: mae yn gyfnewidiad mor drwyadl, fel yr erys ei 
effeithiau. Mae ailenedigaeth y fath waith, ac yn cael ei gyflawni yn y 


8608 DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 


fath fodd, fel nas gellir ei ddadwneyd: “ Pwy bynag a yfo o'r dwfr â 
roddwyf fi iddo, ni sycheda yn dragywydd; eithr y dwfr aroddwyf iddo 
a fydd ynddo yn ffynnon o ddwfr yn tarddu i fywyd tragywyddol.” 

Pan ddychwelodd yr Iesu i Galilea o Judea, trwy Samaria, “o'r pryd 
hwnw y dechreuodd yr Iesu bregethu, a dywedyd, Edifarhêwch; canys 
nesâiodd teyrnas nefoedd.” Yr athrawiaeth yma yw Edifeirwch, yr hon 
sydd yn dilyn yn naturiol y gwirionedd am ailenedigaeth. Gan y rhaid 
ein geni drachefn, ac felly ein bod yn bechaduriaid truenus, llawn o 
bob llygredigaeth, ein dyledswydd amlwg ydyw edifarhâu am ein cam- 
weddau. Wele yr Iesu felly yn pregethu edifeirwch, ac yn gymaint a'i 
fod fel yma yn amlygu ei hun yn bregethwr, ac yn bregethwr edifeirwch, 
y mae yn dwyn ei gredlythyrau (credentials) i brofi ei hawl i'r swydd. 
Gwna hyn yn Synagog Nazareth: “ Ysbryd yr Arglwydd sydd arnaf fi, 
o herwydd iddo fy eneinio i; i bregethu i'r tlodion yr anfonodd fi, i 
iachâu y drylliedig o galon, i bregethu gollyngdod i'r caethion, a cha- 
ffaeliad golwg i'r deillion, ìi ollwng y rhai ysig mewn rhydd-deb;i 
bregethu blwyddyn gymeradwy yr Arglwydd,” Luciv. 18, 19. Ac y mae 
yn cadarnhâu ei awdurdod trwy amryw weithredoedd nerthol, megys y 
ddalfa wyrthiol o bysgod, iachâu dyn âg ysbryd aflan yn Synagog 
Caepernâum, adferu chwegr Pedr, iachâu un gwahanglwyfus, ac eraill. 
Rhydd y geiriau olaf a ddyfynwyd hefyd agoriad ìi ddirgelwch perthynas 
yr Iesu â'r Ysbryd Glân, gyda golwg ar yr hwn gysylltiad y mae genym 
eisoes amryw gyfeiriadau yn yr Efengylau, megys yn nisgyniad yr 
Ysbryd arno ef fel colomen ar ol ei fedydd, a'i arweiniad gan yr Ysbryd 
i'r anialwch i'w demtio, a'i dderbyniad o'r Ysbryd yn ddifesur, ynghyda 
gweithrediad dirgelaidd yr Ysbryd yn ei ymgnawdoliad. Nis gellir 
ammheu, gan hyny, awdurdod Iesu o Nazareth i alw ar blant dynion i 
edifarhâu am eu pechodau; ac fel annogaeth a chymhelliad iddynt 
ymarfer â'r gras o edifeirwch, mae yn cyhoeddi yn y lle nesaf ei 
awdurdod i Faddeu Pechod: “Eithr fel y gwypoch fod gan Fab y 
dyn awdurdod i faddeu pechodau, (yna y dywedodd efe wrth y claf 
o'r parlys), Cyfod, cymer ì fyny dy wely, a dôs i'th dŷ,” Mat. ix.6. 
Nid heb edifeirwch y ceir maddeuant, ond y mae maddeuant yn 
ddieithriad yn dilyn gwir edifeirwch; edifeirwch yn gyntaf, yn 
maddeuant. Gofynid ar yr achlysur o iachâd gwyrthiol y dyn claf 
o'r parlys, a phan ddywedasai yr Iesu, “ Ha fab, cymer gysur, maddeu- 
wyd i ti dy bechodau,” “Pwy yw hwn sydd. yn dywedyd cabledd? 
Pwy a ddichon faddeu pechodau ond Duw yn unig?” Luc v.91. Gwir 
a ddywedent mai hawlfraint y Goruchaf yn unig yw maddeu pechod. 
Gan hyny, naturiol ydyw i ni gael atebiad i'r cwestiwn, “ Pwy yw hwn?" 
yn cynnwys yr athrawiaeth am ei Berson; a dyma ydyw swm ei anerch- 
iad yn Jerusalem ar adeg ei ail basc, ar ol iddo iachâu y dyn claf ar lân 
llŷn Bethesda, sef eì fod yn Fab Duw, ac yn ogyfuwch â'r Tad: “Y mae 
fy Nhad yn gweithio hyd yn hyn, ac yr wyf finnau yn gweithio. Ni 
ddichon y Mab wneuthur dim o hôno ei hunan, eithr yr hyn a welo efe 
y Tad yn eì wneuthur; canys beth bynag y mae efe yn ei wneuthur, hyny 
hefyd y mae y Mab yr un ffunud yn ei wneuthur. Canys y Tad sydd 
yn caru y Mab, ac yn dangos iddo yr hyn oll y mae efe yn ei wneuthur. 
Megys y mae y Tad yn cyfodi y rhai meirw ac yn eu bywhâu; felly 
hefyd y mae y Mab yn bywhâu y rhai a fŷno.. Megys y mae gan y Tad 


DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 360 


fywyd ynddo ei hunan, felly y rhoddes efe i'r Mab hefyd fod ganddo 
fywyd ynddo ei hun; ac a roddes awdurdod iddo i wneuthur barn hefyd, 
o herwydd ei fod yn Fab y dyn,” Ioan v. 17, 19, 27... Y tystiolaethau i 
Ddwyfol Faboliaeth yr Iesu ydynt weinidogaeth Ioan Fedyddiwr, ei 
weithredoedd ei hun, mynegiad y Tad—“' Hwn yw fy anwyl Fab,” a'r 
Ysgrythyrau,—'* Chwychwi a anfonasoch at Ioan, ac efe a ddŷg dystiol- 
aeth i'r gwirionedd. Ond mae genyf fi dystiolaeth fwy nag Ioan; canys 
y gweithredoedd & roddes y Tad i mi i'w gorphen, y gweithredoedd 

yny y rhai yr ydwyf fì yn eu gwneuthur, sydd yn tystiolaethu am danaf 
fi, mai y Tad a'm hanfonodd i. A'r Tad, efe a dystiolaethodd am danaf 
fi. Chwiliwch yr Ysgrythyrau; a hwynt-hwy yw y rhai sydd yn tystiol- 
aethu am danaf fi,” adn. 88, 30, 37, 89... Y mae efe ei hun yn cadarn- 
hân ymhellach yr athrawiaeth hon, tywy fynegu ei arglwyddiaeth ar y 
Sabbath,—' Canys Arglwydd ar y Sabbath hefyd yw Mab y dyn,” Mat. 
xii. 8; a thrwy ordeinio dysgyblion, a rhoddi awdurdod iddynt i iachâu 
clefydau, a bwrw allan gythreuliaid, Marc iii. 14, 15. 

Yr ydym yn awr yn dyfod at y bregeth ar y mynydd, yr hon a dra- 
ddododd ein Harglwydd yn gyntaf i'w ddysgyblion yn unig, yn y ffurf y 
cofnodir hi gan Matthew, ac yna i dorf lïosog a chymysg ar y gwastad- 
edd, wrth droed y mynydd, fel ei darllenwn yn Luc. Yn y cyfansodd- 
iad rhyfeddol a gogoneddus hwn, mae yr Iesu yn traethu ar natur, 
egwyddorion, arferion, a chymeriad, ynghyda dyledswyddau deiliaid ei 
deyrnas—y sefyllfa ysbrydol hono ar bethau ag y daeth Mab Duw i'r 
byd i'w sefydlu, prif wêdd yr hon yw cyfiawnder.“ Gwyn eu byd y rhai 
gydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder, canys hwy addiwellir.. Oni 
bydd eich cyfiawnder yn helaethach na chyfiawnder yr ysgrifenyddion a'r 
Phariseaid, nid ewch i mewn i deyrnas nefoedd. — Yn gyntaf, ceisìwch 
deyrnas Dduw, a'i gyfiawnder ef,” Mat. v. 6, 20, a vi. 838... Cyfyd y 
cwestiwn yn awr, pa fodd i feddu y cyfiawnderhwn? “Y cyfiawn a fydd 
byw trwy ffydd,” meddai un o'r hen brophwydi. Ac un o'r gwirioneddau 
y mae Paul yn pwysleisio fwyaf arno ydyw mai trwy ffydd y cyfiawn- 
hêir dyn. Onid yw yn bur ddyddorol, gan hyny, mai yr athrawiaeth 
nesaf a ddysgir yn ngweinidogaeth yr Iesu ar ol ei bregeth fawr ar y 
mynydd ydyw, Ffydd yn ei natur a'i heffeithiau? “Ni chefais 
gymaint ffydd, naddo yn yr Israel,” Mat. vii. 10. Pa beth y mae efe 
yma yn ei gyfenwi yn ffydd? — Sefyllfa meddwl canwriad Capernâum, 
sef teimlad dwfn o annheilyngdod personol, syniad uchel am Grist, ac 

morphwysiad hollol ar, ac ymddiried llwyr yn, awdurdod a gallu Mab 
uw. “ Arglwydd, nid ydwyf fi deilwng i ddyfod o honot dan fy 
nghronglwyd; eithr yn unig dywed y gair, a'm gwas aiachêir.” Ac fel 
rheswm dros eì ymddiried hyderus yn ngallu Mab Duw, mae y canwriad 
megys yn tŷnu cymhariaeth rhyngddo ef âg efe ei hun, gan ddywedyd, 
«“ Canys dyn ydwyf finnau dan awdurdod ”—eithr er dan awdurdod—** a 
ehenyf filwyr danaf; a dywedaf wrth hwn, Cerdda, ac efe a â; âc wrth 
arall, Tyred, ac efe a ddaw ; ac wrth fy ngwas, Gwna hyn, ac efe a'i gwna :” 
pa faint mwy, gan hyny, y gelli di, Mab y dyn, yr hwn wyt uwchlaw pob 
awdurdod, ac am hyny yn ffynnonell pob gallu, orchymyn, ac fe'i. cyf- 
lawnir, ddywedyd y gair, a bydd, ac iachâu fy ngwas hwn? _ “ A'r Iesu, 
glybu, a ryfeddodd, ac a ddywedodd wrth 1 rhai oedd yn canlyn, 

n wir meddaf i chwi, Ni chefais gymaint ffydd, naddo yn yr Israel, 


970 DWWINYDDIAETH YR HFENGYLAU, 


Ac yr ydwyf yn dywedyd i chwi, y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin, 
ac a eisteddant gydag Abraham, Isaac, a Jacob, yn nheyrnas nefoedd," 
yr hyn sydd yn awgrymu yn eglur mai trwy ffydd y mae myned ì mewn i 
deyrnas Orist, nid ar gyfrif perthynasau naturiol, neu amgylchiadau 
bydol, neu hyd yn nôd weithredoedd bucheddol. Ac y mae gwirionedd 
yr awgrym megys yn cael ei selio yn y gair nesaf, “ Dos ymaith ; sc 
megys y credaist, bydded i ti.” Yn unol â'r egwyddor sydd yn gyn. 
nwysedig yn yr ymadrodd hwn, cawn mai nid unwaith na dwywaith y 
dywedodd yr Iesu wrth rai aiachasid ganddo, “Dy ffydd a'th iachiodd," 
ac y gofynai, “ A wyt ti yn credu?” neu y mynegai, “Yn ol dy ffydd 
bydded iti” Gan mai trwy ffydd fel yma y cyfrenir i'r pechadur gyf- 
iawnder teyrnas Mab Duw, heb weithredoedd y ddeddf—hyny yw, nid 
ar gyfrif haeddiant personol, neu gyrhaeddiadau moesol, onid o ras y mae 
i ni y rhagorfraint hon? ac onid oes yma brawf amlwg o Benarglwydd- 
iaeth Duw? Credodd y canwriad cenedlig, a bu iddo yn ol ei gydd 
“Ond plant y deyrnas a deflir i'r tywyllwch eithaf,” o herwydd eu 
hanghrediniaeth. “Yna y dechreuodd efe edliw i'r dinasoedd yn y rhai y 
gwnaethid y rhan fwyaf o'i weithredoedd nerthol ef, am nad edifarhasent,” 
Mat. xi. 90. Eto nid ydyw rhagoriaeth ffydd y canwriad, ac eraill a 
gredent yn yr Iesu, yn wreiddiol ynddynt eu hunain; yr oeddynt yn 
ddyledus hyd yn nôd am eu ffydd i ffynnonell fawr pob daioni. Ac 08 
gofynir am achos y gwahaniaeth rhwng y credadyn a'r anghredadyn, 
rhaid cyfeirio am eglurhâd at yr un ffynnonell. “ Yr amser hwnw 
atebodd yr Iesu, ao y dywedodd, I ti yr ydwyf yn diolch, O Dad, Ar 
glwydd nef a daear, am i ti guddio y pethau hyn rhag y doethion 
a'r rhai deallus, a'u dadguddio o honot i rai bychain. Iê, O Dad, canys 
felly y rhyngodd bodd iti. » « _Nid edwyn neb y Tad ond y Mab; 
a'r hwn yr ewyllysio y Mab ei ddadguddio iddo,” Mat. xi. 25—97. Mae 
ewyllys Duw yn hanfodol oruchaf, a'i ras yn benarglwyddiaethol. Gall 
wneyd íel y mŷno ymhob peth, ac ar bawb. Cynghor ei ewyllys ei hun 
ydyw deddf ei lywodraeth. Ond er fod awdurdod y Goruchaf yn ddi- 
ammodol, a'i fod ef yn estyn neu yn attal ei drugaredd, fel y mae da yn 
ei olwg, eto nid yw yn ymyru yn y mesur lleiaf â chyfrifoldeb dyn. 
Dyma yr athrawiaeth nesaf sydd yn dyfod o dan ein Bylw. Yr ydym 
eisoes wedi gweled pa fodd y gwnaeth yr Iesu edliw i'r dinasoedd yn 
rhai y cyflawnodd efe y fath a chynifer o weithredoedd nerthol, am 
edifarhasent; yr hyn sydd yn dangos eu bod yn gyfrifol am eu hangred- 
iniaeth. Ac yn y gair nesaf at yr ymadrodd, yn yr hwn y mynega ben- 
arglwyddiaeth gras Duw, y mae yn gwahodd y rhai blinderog a ll 
i ddyfod ato ef, ac yn ychwanegu, “Cymerwch fy iau arnoch, a dy 
genyf,” Mat. xi. 29. Yn yr hanes am dano yn eistedd yn nhŷ Pharisêal, 
'&6 yn oael ei eneinio gan wraig a fuasai yn bechadures, y mae mewn 
dammeg yn dynodi dyn euog yn “ddyledwr,” ac yn dangos, os oes un mwy 
euog nag arall, ac y maddeuir i'r naill fel y llall, y dysgwylir cariad mwy 
yn yr hw» y maddeuwyd fwyaf iddo tuag at yr echwynwr Dwyfol, Lac viL 
86—b0. Cawn ef yn nesaf yn gosod allan fod y rhai nad ydynt gydag 
ef, i'r rhai ni ryngodd bodd i'r Tad ddadguddio “'y pethau hyn,” 
o'i wrthwynebu yn weithredol: “Y neb nid yw gyda mi, a 
erbyn; a'r neb nid yw yn casglu gyda mi, sydd yn gwasgaru,” xi, 28. 
Maen efyd yn amlygu fod cyírifoldeb y rhai sydd yn cablu yn erhyn y? 


DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU, $71 


Ysbryd Glân yn ddifrifol iawn: “ Yr hwn a gablo yn erbyn yr Ysbryd 
Glân ni chaiff faddeuant yn dragywydd; ond y mae yn euog o farn 
dragywydd,” Marc iii. 29; ac yn ymyl y geiriau dwys hyn darllenwn 
ymhellaoh: “Eithr yr ydwyf yn dywedyd wrthych, Mai am bob gair 
segur a ddywedo dynion, y rhoddant hwy gyfrif yn nydd y farn. Canys 
wrth dy eiriau y'th gyfiawnhêir, ac wrth dy eiriau y'ih gondemnir,” 
Mat. xii. 90, 87. Eilwaith pan y gofynodd yr ysgrifenyddion a'r Phar- 
isêaid am arwydd, ac y dywedodd, na roddid iddynt ond arwydd y 
prophwyd Jonas, efe a ragfynegodd am danynt, “Gwŷr Ninefeh a gyt- 
odant yn y farn gyda'r genhedlaeth hon, ac a'i condemniant hi;” a 
brenhines y dehau yr un modd, Mat. xii. 98—45 : ac yn yr un cysylltiad 
y mae yn galw arnynt i wneyd iawn ddefnydd o'u manteision yn 
wyneb y goleuni mawr oedd wedi dyfod i'r byd ynddo Ef. Ae fel prawf 
pellach o gyfrifoldeb dyn, y mae yr Athraw mawr yn cyhoeddi gwaeau 
ar y Pharisêaid, ac eraill, am eu rhagrith aflan, a'u hanghysonderau 
dybryd, Luc xi. $7—64. 

Mae athrawiaeth cyfrifoldeb dyn, a'r farn, yn arwain y meddwl yn 
naturiol at sefyllfa a chyflwr dyíodol dynion mewn byd arall. Dyma 
bwnc nesaf yr efengyl. “Yn y cyfamser, wedi i fyrddiwn o bobl ym- 
gasglu ynghyd,” ac wedi i'r Iesu rybuddio y dyrfa rhag rhagrith y 
Rharisêaid, am y rheswm pwysig, “Nid oes dim cuddiedig a'r nas dad- 
guddir ; na dirgel, a'r nas gwybyddir,” mae yn anerch ei gyfeillion, gan 
ddywedyd, “ Nac ofnwch y rhai sydd yn lladd y corff. * * 
Ofnwch yr hwn, wedi y darffo iddo ladd, sydd âg awdurdod ganddo i 
fwrw i uffern ; ïe, meddaf i chwi, Hwnw a ofnwch.” Eto: “ Pwy bynag 
a'm haddefo i ger bron dynion, Mab y dyn hefyd a'i haddef yntau ger 
bron angelion Duw :” ac i'r gwrthwyneb, A wado a wedir. Ac y mae y 
ddammeg sydd yn canlyn, a lefarodd mewn atebiad i gais un o'r dyrfa a 
ddywedodd wrtho, “ Athraw, dywed wrth fy mrawd am ranu â myfi yr 
etifeddiaeth,” yn dangos ynfydrwydd & diwedd truenus “ yr hwn sydd 
yn trysori iddo ei hun, ao nid yw gyfoethog tuag at Dduw.” Gan gyf. 
eirio drachefn at ei ddysgyblion, y rhai oeddynt eto ond ychydig mewn 
nifer, ychwanega ein Harglwydd i'r un cyfeiriad, “ Nac ofna, braidd 
bychan, canys rhyngodd bodd i'ch Tad roddi i chwi y deyrnas. Gwerth- 
wch yr hyn sydd genych, a rhoddwch elusen: gwnewch i chwi byrsau 
y rhai ni heneiddiant; trysor yn y nefoedd, yr hwn ni dderfydd; lle ni 
ddaw llaidr yn agos, ao ni lygre pryf.” Yna mae yn egluro dammegion y 

haniaeth dirfawr yn nghyflwr dyfodol “y gweision hyny,.y rhai a 
gaiff eu harglwydd, pan ddel, yn neffro,” a'r gwas anffyddlawn, Luc xii. 
Cyflwr dyfodol y rhai a gredant yn Iesu Grist fydd nefoedd, lle mae yn, 
&u haros wlêdd ddanteithlawn, a dedwyddwch digymysg. Eithr tîrir i 
lawr yr anfífrwythlawn, a dyfethir yr anedifeiriol, Lue xii. 1—9, 
Gwedir pawb sydd yn gwadu Mab y dyn, a theflir yr anghrediniol ì 
uffern, y tywyllwch eithaf, lle mae wylofain a rhineian dannedd am byth. 

y &wirioneddau difrifol hyn am gyfritoldeb a sefyllfa ddyfodol 
dyn, a'r cysylltiad sydd rhyngddynt â pherthynas dynion â Mab Duw, 
yn awgrymu i'n hystyriaeth bwysigrwydd annhraethol Gweinidogaeth yr 
Efengyl. Niâ oes dim llai na thynged dragywyddol dyn yn ymddibynu 
ar êi ymddiried yn ei thystiolaeth a'i dderbyniad oredinol o'i chynnwys, 
Dysga íater nesaf dysgeidiaeth yr Athraw fndwr, sdf, yn 6ì bregeth -o 


374 DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 


long idorfeydd lawer a ymgynnullasant i'w wrandaw ar y traeth yn 
ymyl Capernâum, yr hon a draddododd ar ffurf cyfres o ddammegion, y 
gyntaf a'r brif o ba rai yw dammeg yr hauwr. Heb fanylu, mae cenad- 
wri yr efengyl at bawb, ei chynnwys yw gair Duw, gwrthwynebir hi gan 
ddylanwad ac ymdrechion yr ysbryd aflan, mae yn gynnyddol ei he 
ffeithiau ac y mae yn allu ymosodol, gwahardda bob trefn arall o ddyfeis- 
iad dynol at wella'r byd. Effaith brïodol ac amlwg gwrandaw gweini- 
dogaeth yr efengyl ydyw dilyn Orist. Ond wrth ymgymeryd â'r bywyd 
hwn, dylid bwrw y draul ymlaen llaw, fel ag i ystyried gwir agwedd y 
galon, ac ì ymarfogi mewn pryd ar gyfer y daith: “* Y mae ffauau gan y 
llwynogod, a chan ehediaid y nefoedd nythod; ond gan Fab y dyn nid 
oes le ìi roddi ei ben i lawr;” er hyny ni ddylai dim ein rhwystro i gyf. 
lawni dyledswydd mor bwysig yn wyneb galwadau yr efengyl: “ Gâdi'r 
meirw gladdu eu meirw; ond dôs di, a phregetha deyrnas Duw.” Ac 
os dechreuir dilyn yr Iesu, nid oes troi yn ôl i fod, “ Nid oes neb a'r 
sydd yn rhoi ei law ar yr aradr, ac yn edrych ar y pethau sydd o'i ol, 
yn gymhwys i deyrnas Dduw,” Luc ix. 54—09. Gwir nis gall na 
ddêl rhwystrau mawrion ar y ffordd; eithr cymered yr hwn sydd yn 
dilyn yr Iesu gysur, canys y mae yn canlyn yr Hwn, fel y dengys yr 
hanes am dano wedi ei bregeth ddammegol, a dawelodd y môr ac â fwr- 
iodd allan leng o gythreuliaid, ac a drôdd anialwch noethlwm yn fwrdd 
wedi ei hulio â digonedd o ymborth i'r miloedd newynog, er nad oedd 
ei ddetnyddiau at hyn ond pum' torth a dau bysgodyn ; a mwy na hyn 
mae y cyffyrddiad lleiaf âg ef yn ddigonol i dderbyn rhinwedd iachusol 
oddiwrtho, a'i air yn nerthol hyd yn nôd i fywhâu y marw. Nid ydyw 
dilyn Orist i ymyru â pherthynasau naturiol a chysylltiadau prïodol y 
bywyd hwn, os na fyddant yn rhwystrau; os felly rhaid eu tôri a'u ha- 
berthu; rhaid gadael tad a mam a phob peth arall sydd yn anwyl gen- 
ym yn ol y cnawd, os bydd angenrheidrwydd; eithr os na fydd galwad 
am hyny, mae dilyn yr Iesu yn cynnwys ein bod yn gwasanaethu yr 
efengyl yn yr amgylchiadau y gosodwyd ni ynddynt, “ Dos i'th dŷ at yr 
eiddot, a mynega iddynt pa faint a wnaeth yr Arglwydd erot, ac iddo 
drugarhâu wrthyt,” Marc v. 19. Dyma awgrym yn y geiriau hyn 
gyda golwg ar Genadaeth yr Efengyl. A hyn yw y peth nesaf a gawn 
yn yr hanes sanctaidd: “ Ac efe a alwodd y deuddeg, ac a dd 

eu danfon hwynt bob yn ddau a dau; ac a roddes iddynt awdurdod ar 
ysbrydion aflan, i'w bwrw hwynt allan, ac i iachâu pob clefyd a phob 
afiechyd,” Marc vi. a Mat. x. Ac wedi derbyn hyfforddiadau angen- 
rheidiol gan eu Harglwydd, “ Hwy a aethant allan, ac a. b 

ar iddynt edifarhâu.” _ Yr oedd y dysgyblion i gyflawni eu gwaith on 
adol mewn llwyr ymddibyniad ar Ysbryd Duw, ac ar yr un pryd i arfef 
pob doethineb ac amynedd yn eu gallu. Amlygid ar y cyntaf mai st yr 
Iuddewon yn unig yr oedd cenadaeth yr efengyl; eithr fel y mae y? 
hanes yn myned ymlaen, ymddengys yn eglurach fod hon yn genadaeth 
at holl ddynolryw. Yr oeddid eisoes wedi cael y rhagarwydd o iachâi 
gwas y Canwriad ynghyda'r geiriau awgrymiadol a le ar yr ach- 
lysur; ond ar ol hyn yr ydym yn cael yr ymweliad â thueddau Tyrus s 
Sidon, a iachâd merch y wraig o Syrophonesis, a phorthiad pedair mil 
â saith dorth ac ychydig bysgod bychain yn Decapolis, ac wedi hyny 
anfoniad allan y deg-a-thriugain, nes o'r diwedd y cawn y gorchymyn 


DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 373 


cynnwysfawr, “ Ewch allan i'r holl fyd, a phregethwch yr efengyl i bob 
crêadur.” 

Yn ei bregeth o'r llong, yn agos ìi Capernium, mae yr Iesu yn mynegu 
ei hun fel yr Hauwr, yr hwn sydd yn hau yr had da. Efe gan hyny yw 
pen-pregethwr teyrnas nefoedd, a phen-cenadwr yr efengyl. Wrth ddan- 
fon allan yr îs-genadon, yn gyntaf y deuddeg, ac yna y deg-a-thriugain, 
y mae yn dywedyd wrth y blaenaf, “ Y neb sydd yn eich derbyn chwi 
gydd yn fy nerbyn i,” Mat. x. 40; ac wrth yr olaf, “Y neb sydd yn 
eich gwrando chwi, sydd yn fy ngwrandoi; a'r neb sydd yn eich dir- 
mygu chwi, sydd yn fy nirmygu i,” Luc x. 16. Fel yma y mae yr Iesu 
yn gwneyd ei ddysgyblion yn un âg ef ei hun. Wele bwnc arall yn yr 
athrawiaeth yn dyfod i'r golwg, sef Hunanedd Orist a'i bobl. Dadgenir 
yr athrawiaeth yn eglur yn y geiriau a lefarodd yr Iesu wrth ei ddysg- 
yblion ar ol y gyffes ogoneddus a wnaeth Pedr i'w Fessiaeth a'i Ddwyfol 
Fabolaeth, “ Ac yr ydwyf finnau yn dywedyd i ti, mai ti yw Pedr, ac ar 
y graig hon yr adeiladaf fy eglwys; a phyrth uffern nis gorchfygant hi. 
A rhoddaf i ti agoriadau teyrnas nefoedd: a pha beth bynag a rwymech 
ar y ddaear, a fydd yn rhwymedig yn y nefoedd; a pha beth bynag a 
ryddhâech ar y ddaear, a fydd wedi ei ryddhâu yn y nefoedd,” Matt. 
xvi. 18, 19... Cawn y geiriau hyn yn y rhif liosog yn pen. xviii, 18, o'r 
un Efengyl, “ Yn wir meddaf i chwi, pa bethau bynag a rwymoch ar y 
ddaear, fyddant wedi eu rhwymo yn y nef; a pha bethau bynag a 
ryddhâoch ar y ddaear, a fyddant wedi eu ryddhâu yn ynef.” Crist yw 
y sylfaen, yr eglwys ydyw yr oruwchadeiladaeth. Orist yw yr arwein- 
ydd, ei bobl ydynt ganlynwyr iddo ef. Efe yw yr athraw, hwythau 
ydynt ei ddysgyblion. _ Mae efe a'i bobl yn cyfuno i wneuthur un adeil- 
ad, un orymdaith, un dosbarth, ac un gyfeillach; canys yr ydym wedi 
ei gael ef yn eu hanerch fel ei gyfeillion, ac yn wir ar un achlysur mae 
wedi cyfenwi pob un sydd yn gwneuthyr ewyllys y Tad, yn fam, a brawd, 
a chwaeriddo. Ar ol hyn yr ydym yn cael mynegiad eglurach o berth- 
ynas ddirgelaidd yr Iesu a'i ganlynwyr; ond y mae yr awgrymiadau a 
nodwyd yn ddigonol i brofi fod perthynas hanfodol agos rhwng Orist a'i 
bobl, cyffelyb i'r berthynas sydd rhyngddo ef a'r Tad, canys pan y mae 
yn dywedyd, “ Y neb sydd yn eich derbyn chwi, sydd yn fy nerbyn i,” 

mae yn ychwanegu, “ a'r neb sydd yn fy nerbyn i, sydd yn derbyn yr 
În a'm danfonodd i.” Perthynas Duw â'i Fab ydyw cynllun perthyn- 
as y Mab â'i bobl. “Megys y carodd y Tad fi, felly y cerais innau 
chwithau. Fel yr anfonodd y Tad fi, felly yr wyf finnau yn eich dan- 
fon chwi.” Mae perthynas Orist â'i bobl gan hyny y fath fel y maent 
yn un âg Ef, ac o ganlyniad y maent ynddo Ef. 

Mae yr undeb hanfodol hwn sydd rhwng Orist a'i eglwys yn arwain y 
meddwl at ddyfnion bethau yr efengyl. Nid am nad ydym eisoes wedi 
cyffwrdd â dirgeledigaethau mawrion, yn enwedig yn yr athrawiaeth am 
Ddwyfol Fabolaeth yr Iesu, a'i berthynas â'r Tad; ond teimlwn, fel ag 

ydym yn edrych ar gysylltiad y Mab â'i bobl, ein bod yn disgyn yn 
îs ì'r dyfnder. Yn awr tra yr oedd yr Iesu a'i ddysgyblion yn nhueddau 
Cesarea Philippi, darllenwn ar ol yr hanes am gyffes Pedr, “O hyny 
allan y dechreuodd yr Iesu ddangos i'w ddysgyblion fod yn rhaid iddo 

i Jerusalem, a dyoddef llawer gan yr henuriaid, a chyfodi y tryd- 
ydd dydd,” Mat. xvi. a1. Bylwer, RHAID IDDO DDYODDEF, Yr oedd 
A 


374 DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 


yn betho Dduw (adn. 23)... Ac wele Moses ac Elias yn disgyn ato i fyn- 
ydd y gweddnewidiad, “ac a ddywedasant am ei ymadawiad ef, yr hwn 
a gyflawnai ele yn Jerusalem,” Luc ix. 31. Ac wedi eu hymadawiad 
â Cesarea Philippi, mae yr Iesu a'i ddysgyblion yn ymdeithio drachefn 
trwy Galilea, “ac ni fynai efe wybod oneb. Canys yr oedd efe yn 
dysgu ei ddysgyblion, ac yn dywedyd wrthynt, y traddodid Mab y dyn i 
ddwylaw dynion, ac y lladdent ef; ac wedi ei ladd, yr adgyfodai y tryd- 
ydd dydd.” Marc ix. 90, 81. “A bu, pan gyflawnwyd y dyddiau y 
cymerid ef i fyny, yntau a roddes ei fryd ar fyned i Jerusalem,” Luc 
ix. 5l. Yr athrawiaeth a ddysgir yn amlwg yn yr hanes a'r geiriau hyn 
ydyw yr angenrheidrwydd am farwolaeth Orist, a gwirfoddolrwydd ei 
hunanaberthiad. Perthynas Orist â'i bobl a achlysurodd yr angen- 
rheidrwydd hwn, a'r cariad a'i cymhellodd yn nhragywyddoldeb i gy- 
meryd ei bobl ìi undeb âg efe ei hun a wnaeth ei hunan-aberthïad yn 
wirfoddol. Ac i ddangos ymhellach mai hunan-aberthiad—ac o ganlyn- 
iad IAwN, ac nid merthyrdod, ydoedd marwolaeth yr Iesu, adroddir 
hanes am amryw geisiadau i'w ddal a'i ladd ef cyn eì amser, end y rhai 
a droisant allan yn fethiant, Ioan vii. 44; viii. 20; viii. 50. Ond 
dichon mai y mynegiad symlaf a gawn o athrawiaeth yr Iawn, sydd yn 
yr eglurhâd a roddodd efe ar ol dammeg y Bugail da, Ioan x.: “Y 
bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Yr ydwyf yn rhoddi 
fy einioes dros y defaid. Nid oes neb yn ei dwyn oddiarnaf fi; ond 
myfi sydd yn ei dodi hii lawr o honof fy hun. Y mae genyf feddiant 
i'w dodi hii lawr, ac y mae genyf feddiant i'w chymeryd hi drachefn. 
Y gorchymyn hwn a dderbyniais i gan fy nhad.” Yn ngoleuni yr ath- 
rawiaeth hon, mae dau wirionedd arall yn dyfod i'r golwg mewn perth. 
ynas i'r rhai y bu Orist farw drostynt;—yn un peth eu rhyddhâd gwirion- 
eddol, ac yn ail eu diogelwch sicr. “'Os aroswch chwi yn fy ngairi, 
dysgyblion i mi ydych yn wir; a chwi a gewch wybod y gwirionedd, a'r 
gwirionedd a'ch rhyddhâ chwi. Os y Mab gan hyny a'ch rhyddhâ chwi, 
rhyddion fyddwch yn wir.” Yn gymaint a'i farw ef dros y rhai sydd ya 
credu yn ei enw, maent yn rhydd oddiwrth euogrwydd a ehosbedigaeth 
eu pechod. Nid ydynt yn garcharorion mwyach o dan gondemniad, ond 
deiliaid rhyddion yn nheyrnas Dduw. Ac y mae y gwir ryddid hwn yn 
cynnwys hefyd y fendith o fabwysiad. “ Pwy bynag sydd yn gwneath- 
ur pechod, y mae efe yn was ì bechod. Ac nid yw y gwas yn aros yn 
tŷ byth; y mab sydd yn aros byth.” Mae hyn yn ein dwyn at yr 
ail wirionedd a nodwyd, sef diogelwch sicr pobl yr Arglwydd. “Ni 
chyfrgollant byth, ac ni ddŵg neb hwynt allan o'm llaw i. Fy Nhadi, 
yr hwn a'u rhoddes i mi, sydd fwy na phawb; ac nis gall neb eu dwyn 
hwynt allan o law fy Nhadi.” Ac fe'u hadgyfodir hwynt yn y dydd 
diweddaf: “ Myfi yw yr adgyfodiad a'r bywyd; yr hwn sydd yn credu 
ynof fi, er iddo farw, a fydd byw,” Ioan xi. 24, 25. 

Dylid sylwi yn y man hwn fod y rhanau o'r hanes yf 
ydym yn awr yn dyfynu o honynt yn cynnwys adroddiad o eiriau yf 
Iesu yn Judea ar ol ei ddychweliad o Galilea, am y tro diweddaf cyn €i 
farwolaeth. Ac yn y rhan hon o'i weinidogaeth, rhwng gwyl y pebyl 
ac wythnos y dyoddefaint, mae yr Athraw mawr yn eiladrodd prif wir 
ioneddau a gwersi ei eiriau blaenorol; pa raì, modd bynag, wrth gwl 
eu cyfleu mewn cysylltiad â ac yn ngoleuni athrawiâ6th-yr Iawn, a-welif 


DUWINYDDIAETH YR EFENGYLAU. 375 


i well mantais. Er fod holl weinidogaeth yr Iesu yn llawn o'r gwersi 
mwyaf gwerthfawr, dichon nad oes rhan o honi yn fwy ymarferol na'r 
hon y cyfeiriwn ati. Yr Iawn yw y cymhelliad cryfafi weithredoedd 
da! “ Efe a roddes ei hun drosom i'n prynu oddiwrth bob anwiredd, ac 
i'n puro ni iddo ei hun yn bobl brïodol, awyddus i weithredoedd da.” 
Ac felly yr ydym yn cael fel y mae yr Iesu yn rhagfynegu ei farwolaeth, 
yn mynegu yr angenrheidrwydd am ei ymadawiad, ac y byddai ei hunan- 
aberthiad ef yn Iawn dros ei bobl, ei fod yn annog ei ddysgyblion i 
faddeugarwch, ffydd a gostyngeiddrwydd, yn eu dysgu i weddïo, ac yn 
eu cefnogi i fod yn daer mewn gweddi, yn rhoddi gwersi iddynt gyda 
golwg ar fanteision teuluaidd—“'' yr hyn a gysylltodd Duw na wahaned 
dyn; gadewch i blant bychain ddyfod ataf fi,” ac yn eu cymhell i weith- 

ch, ac ìi wneyd iawn ddefnydd o'u talentau yn ngwinllan eu Har- 
glwydd, nid ar gyfrif neu er mwyn y wobr, ond oddiar serch at y gwaith 
a'r teimlad o'u dyledswydd i ymroddi i lafur crefyddol, gan ddilyn felly 
esiampl Mab y dyn yr hwn “'a ddaeth nid i'w wasanaethu, ond i was- 
anaethu;” sylwer ar y geiriau sydd yn dilyn, “ac i roi ei einioes yn 
bridwerth dros lawer,” Marc x. 45. 

Wele ni yn awr wedi dyfod i gyffyrddiad âg athrawiaeth arall, sef 
Helaethder yr Iawn,—*' dros lawer.” Anhawdd, dybygwn, ynngwyneb 
gair fel hwn, ydyw dal yr athrawiaeth o Iawn cyffredinol, ac eto y mae yn 
awgrymu helaethrwydd diderfyn yr aberth a dalwyd ar y groes. Os yw 
yr Iawn gan hyny yn dal perthynas â ac yn sicrhâu breintiau a ben- 
dithion arbenig i bersonau neillduol ac nid i bawb yn ddiwahaniaeth, 
yns y mae Etholedigaeth. Felly y'n dysgir ni, “Nid chwi a'm dewis- 
asoch i, ond myfi a'ch dewisais chwi, ac a'ch ordeiniais chwi, fel yr 
elech ac y dygech ffrwyth, ac yr arosai eich ffrwyth,” Ioan xy, 
16 U . 


'Ŷ ddau brif wirionedd yn athrawiaeth Orist a ddysgodd efe yn ych- 
wanegol i'w ddysgyblion, y rhaì y gellir yn brïodol edrych arnynt fel yr 
olaf yn nghyfres gwirioneddau mawrion yr efengyl, ydynt Person a 

aith yr Ysbryd Glân, ac Eiriolaeth Orist (Ioan xvi. a xvii). Mae y 

laenaf ŷn cynriwy8 gweithrediad allan parhiiol yr Iachawdwriaeth ar y 
ddaear, a'r olaf yn eynnwys dygiad ymlaen ] rhan hono o'r drefn fawr 
Bydd yn pertliyn yn lwyni neillduol i ac sydd yn rhaid ei chyflawni yn y 
nefoedd. “ma ar y ddaear y rhaid argyhoeddi, aileni a sancteiddio; 
yrna ŷ mae yr Ysbryd Glân yn cyflawni ei waith mawr, ac yn cymhwyso 
yr iachawdwriaeth. Y nefoedd yw preswylfod y 'Tad, ac yno mae yr 
orseddfainc; gan hyny yno y rhaid eiriol dros bechaduriaid a dwyn 

mlaen oruchwylion teyrnas Dduw. | o 

Gyda golwg ar eiriau olaf yr Iesu a'i ddywediadau ar ol ei adgyfodiad, 

maent ynghyd a dygwyddiadau ei ddyoddefaint, yn egluro ac yn 

nhâu ei athrawiaeth. Wrth farw profodd eì fod yn Ïawn dros 
bechaduriaid; ac wrth achub y lleidr profodd fod perthynas rhwng yr 
Ïawn â rhai rhagor eraill, ac mai trwy ffydd y mae cyfranogi o haedd- 
iant yr Iawn. Nid yw yn angenrheidiol i amlhau esiamplau. Ac y 
ymae UF gofod ar ben. R | ' | r dd n 

I adgrynhpi yn fyr, fel y canlyn y mae trefn prif wirioneddau ath- 
raWineth. yn tfe fl y dysgwyd Hwynt y naill ar ol y llall gan y Pen- 
athraw; ailenedigaeth, edilairwoh, maddouagi person Crist, teyrnas y 

A 


356 Y SEFYLLFA. 


Mab, ffydd, gras penarglwyddiaethol Duw, cyfrifoldeb dyn, sefyllfa ddy- 
fodol dynion—nefoedd neu uffern, gweinidogaeth yr eíengyl, dilyn yr 
Iesu, cenadaeth yr efengyl yn y byd, hunanedd Orist a'i bobl, yr Iawn, 
bendithion yr Iawn—rhyddid a mabwysiad a diogelwch, dyledswyddau 
crefyddol y rhai sydd yn cyfranogi o'r bendithion hyn, helaethder yr 
Iawn, etholedigaeth, Person a gwaith yr Ysbryd Glan, ac eiriolaeth 
Crist gyda'r Tad dros ei bobl. 

Wrth derfynu a chydnabod anmherffeithrwydd gweithiad allan syniad 
yr ysgrif, nid oes genym ond dadleu dymunoldeb yr amcan oedd genym 
mewn golwg. Hyderwn ein bod wedi llwyddo o leiaf ì argraffu ar 
feddwl y darllenydd, fod dysgeidiaeth ein Harglwydd, os nad ar ffurf 
cynllun celfyddydol, yn meddu trefn wirioneddol; ac hefyd i awgrymu 
golafur meddyliol ag yr ydym ni wedi ei brofi yn wir fuddiol, adeiladol, 
a dyddorol iawn. 


Y SEFYLLFA. 


A nyMA Fesur yr Eglwys Wyddelig wedi ei ddarllen yr ail waith yn 
Nhŷ yr Arglwyddi, a hyny mewn Tŷ o 325, trwy fwyafrif o dri ar ddeg 
ar hugain! Yn sicr y mae hyn yn rhyfedd, yn gymaint felly fel y mae 
yn anhawdd i'r meddwl ystyriol lai na synu at fawredd yr hanesyddiaeth 
gydd yn cael ei ffurfio yn ein dyddiau, ac edrych gydag addoliad ar 
oruwchlywodraeth yr Hwn sydd “ryfedd yn ei gynghor ac ardderchog 
yn ei waith.” Ychydig amser yn ol meddyliem y buasai pethau wedi 
addfedu yn rhyfedd pe buasent wedi cyrhaedd y sefyllfa bresennol 
ymhen ugain mlynedd, neu ddeng mlynedd ar hugain. Ond dyma hi 
wedi dyfod i hyn ymron ar unwaith. Ac er dechreuad yr ymdrafod 
presennol, gynifer o beryglon dinystriol y mae y Mesur hwn wedi myned 
drostynt, nifer o farwolaethau sicr y mae wedi orfyw! Gwrthodid y 
Mesur er addoedi penodiadau i'r Eglwys Wyddelig y llynedd, yn y modd 
mwyaf penderfynol, gan y Weinyddiaeth Doryaidd, am fod corff newydd 
o etholwyr wedi dyfod i fodolaeth, y rhai a ddylasent gael rhoddi eu 
llais ar y pwnc. Dywedid wrthym mewn mil o ffyrdd, a llenwid y 
deyrnas â'r grochlef, mai effaith yr etholiad fyddai dychwelyd y fath 
fwyafrif yn erbyn Mr. Gladstone ag a'i gwnelai yn anmhosibl iddo yngan 
gair mwy am ei Fesur Gwyddelig. Yn lle hyny dychwelwyd cryfach 
mwyafrif o'i blaid nag a ddychwelwyd gydag un Gweinidog, a'r mwyafrif 
hwnw bob un yn ymrwymedig i sefyll o blaid ei wladlywiaeth gyd& 
golwg ar yr Iwerddon a'i Heglwys Brotestanaidd. Yr oedd y nifer yn 
ystod yr etholiad o ddydd i ddydd yn chwyddo mor fawr, ac heblaw hyny, 


The cry is still, they come,— 


Y SEFYLLFA. 977 


nes llenwi hyd yn nôd enaid Mr. Disraeli â dychryn. O'r diwedd pen- 
derfynodd—yn hytrach nag ymgymeryd ei hunan â gwaith y dadgysyllt- 
iad ac “addysgu” ei ddilynwyr fod y du yn wŷyn—roddi ei swydd i fyny 
fel Prifweinidog cyn i'r Senedd newydd ddyfod ynghyd. Ond beth am 
fwyafrif Mr. Gladstone? O yr ydoedd mor fawr, ac mor anghydryw, 
fel mai ymollwng oddiwrth ei gilydd oedd y dynged anocheladwy oedd 
yn eiaros. Olywsom hyd yn nôd am Mr. Lowe, pan ddywedai boneddwr 
wrtho yn un o'r clybiau yn Llundain eu bod yn dyweyd fod y mwyafrif 
yn debyg o fod tua chant, yn dywedyd, “Mae yn bur ddrwg genyf 
glywed.” “O,” ebe y llall, “mae hyny yn profi fod y bobl yn gywir yn 
eich cylch chwi ; hen Dory ydych wedi y cwbl.” “ Nagê,” meddai Mr. 
Lowe, “ ond fe fydd yn rhy fawr; ni fu Gweinidog erioed yn Mhrydain 
8 allai drin mwyafrif mor fawr.” _ Ac os oedd cyfeillion Mr. Gladstone 
yn pryderu wrth faint ei fwyafrif, yr oedd ei elynion yn cynneu i hwyl 
neillduol wrth siarad yn ei gylch, ac yn darogan gyda pherffaith hyder 
mai ei fwyafrif a fyddai craig eiddinystr.  Haerent yn enwedig y byddai 
ei ddilyniad yn myned yn deilchion ar y cwestiwn o ranu yr yspail. 
Ond mae y blaid wedi dal wrth ei gilydd gyda chysondeb anffaeledig, 
ac ni fu ei hunfrydedd ar ddim yn fwy amlwg nag ar y cwestiwn o 
ddefnyddiad yr arian fydd yn ngweddill wedi gwneyd darpariaeth gar- 
edig ar gyfer y rhai sydd yn awr yn dal bywioliaethau eglwysig, &c., yn 
yr Iwerddon. Wedi darllen y Bill y waith gyntaf, yr oedd yn sicr o 
gael eì wrthod ar yr ail ddarlleniad, neu ei gyfnewid yn y pwyllgor i 
fod yn rhywbeth mor gwbl wahanol fel nad adwaenai Mr. Gladstone 
mo'i blentyn ei hun. Ond ofer hollol fu y breuddwydion hyn hefyd. 
Fel y dywedwyd am y gwirionedd, | 
Y dull yr â hwn i dân 
Yw y dull y daw allan, 


felly hefyd am fynediad y Mesur hwn trwy Dŷ y Cyffredin. O'r diwedd, 
wrth weled y mwyafrif mawr, fel byddin dan berffaith ddysgyblaeth, yn 
myned ar ol Mr. Gladstone noswaith ar ol noswaith i lobby y Tŷ yn y 
rhaniadau, aethant i'w ddïystyru fel brute force, ac unreasoning majority, 
fel nerth direswm ag oedd yn dilyn amnaid un dyn. Ni raid i ni fod 
yn hen i gofio yr adeg, canys nid oes ond ychydig fisoedd er hyny, pan 
ymogoneddid yn y ffaith nad allai Mr. Gladstone arwain, ac y siaredid. 
gyda dirmyg dwín am “'leaders that don't lead, & followers that won't 
follow;” ond erbyn hyn, faint y cyfnewid! fe siaredir am dano gyda'r 
dygasedd chwerwaf, fel y gwnaeth Iarll Der y noswaith o flaen yr ail 
ddarlleniad, fel “the severest and most absolute minister that ever 
swayed the destinies of the nation.” Druan o Mr. Gladstone; pa fodd 
y gall eu boddloni? Sut bynag, dyna y Mesur Gwyddelig yn ei gyfan- 
rwydd wedi myned trwy Dŷ y Cyffredin, yn cael ei gefnogi ymhob rhan 
o'r ymdrafod yn ei gylch gyda nerth o fwyafrif na chlybuwyd am ei 
gyffelyb. Beth a ddaw o hôno yn Nhŷ yr Arglwyddi? Yr oedd hwn 
yn gwestiwn mawr a dyrys. COyfodai y blaid Doryeidd a chyfeillion 
Sefydliadau Eglwysig yn eu nerth, a gwnaent eu goreu i gynhyrfu y 
wlad i ddeisebu, &c., er calonogi yr Arglwyddi ìi wrthod y Mesur ar yr 
ail ddarlleniad. 'Tybient fod y nerth a ddangosid yn y modd hwn y fath 
ag nad oedd yn bosibl ei wrthsefyll. Yr oedd y papyrau Rhyddfrydig 


978 Y SEFYLLFA. 


yn gyffredin yn dyfalu beth fyddai canlyniadau gwrthodiad y Mesur gan 
yr Arglwyddi, canys dysgwylid yn gyffredin mai ei wrthod a wneid; ac 
mewn cyfeiriad at y cyfryw ddyfaliadau, y rhai a ystyrid gan y Toryaid 
fel bygythion, “ Pa fodd,” medd y Standard, “y darfu i deimlad y wlad 
ei ddangos ei hun ar ymater? O fewn wythnos, & chydag ychydig 
neu ddim amser i barotôl a chydweithredu, cynnaliwyd dros ddeg ar 
hugain o gyfarfodydd llïosog yn Llundain ac amryw drefydd pwysig yn 
y wlad, yn unig i'r perwyl o gefnogi yr Arglwyddi yn eu penderfyniad i 
daflu allan y Mesur. A all rhywun gyfeirio at gymaint ag un cyfarfod 
yr ochr arall? A gosod o'r neilldu chwarêu-daranau gwasg. y Gweinid- 
ogion, a oes genym unrhyw brawf o gwbl o deimlad cyhoeddus difrifol 
o blaid y Mesur, ac yn cael ei gynhyrfu i ddigofaint gan yr hyn a fwr- 
iadai yr Arglwyddi wneyd?” Fe gynnaliwyd y cyfarfodydd, mae yn 
wir, ac fe agorwyd y llifddorau i roddi gollyngdod rhydd i'r diluw o 
ddigofaint ag oedd wedi hir groni mewn mynwesau pendefigaidd, 

archedig, a gwir barchedig, a hyny yn yr ymadroddion isaf a mwys 
brwmstanaidd ag a allai iaith fforddio. Nid oedd yn anhawdd ychwaith 
cael llawer o bobl iddynt, a chael llawer i lawnodi y deisebau. Ond yn 
nghanol yr holl zêl ferwedig yma, yr oedd y deyrnas yn dawel. Ym- 
ddengys fod y Standard yn perswadio ei enaid mai y rheswm am y 
tawelwch hwnw oedd fod y genedl yn cydymdeimlo â'r Toryaid. Ond. 
ni fu erioed ddyfnach camgymeriad. Yr oedd rhywbeth yn arddunol 
yn nystawrwydd pobl Prydain y dyddiau a aeth heibio, pan yn aros i 
edrych pa dderbyniad a roddai Tŷ yr Arglwyddi i'r gwladlywiaeth y. 
dychwelasid i'r Senedd y fath fwyafrif anghymharol mewn, trefn i'w 
gario allan. Teimlent yn debyg i'r hyn a ddywedai Iarll Granville y 
noswaith o'r blaen oedd ateb Mr. Bright yn y Cyfrin-gynghor pan ofyn- 
wyd beth a wneid os byddai ì Dŷ yr Arglwyddi wrthod y Mesur,—“ Yna 
rhaid i'r Cyfrin-gynghor gyfa?f6d.” Dim ychwaneg. Mae gwendid 
yn gynhyrfus, a brochgar, ae bygythiol; y mae nerth o'r ochr arall yn 
ymorphwys yn ei gryfder, ac yn teimlo y gall fforddio bod yn dawel. 
Os bydd raid iddo yn y pen draw ddangos beth a all, ni fydd ond peth 
dibwys ganddo osod ei droed ar Mr. Gwendid, a pheri dystawrwydd. 
Edrychid ymlaen gyda dyddordeb neillduol at y ddadl yn Nhŷ yr 
Arglwyddi. Ni fu yr ystafell ysblenydd hono yn gyrchfa cymaint 
O sylw er ys llawer o amser, ac ni ddangoswyd mwy o allu ynddi ar 
unrhyw adeg nag a wnaed yn y ddadl hon. Yr oedd yr areithiau yn 
Nhŷ y Cyffredin ar y mater, er ys llawer dydd, wedi colli eu dyddor- 
deb; yr oedd pobpeth ag oedd i'w ddyweyd arno wedi ei ddyweyd, 
&'r pwnc wedi ei hen benderfynu. Yr oedd yn mhawdd i neb 
siarad arno heb deimlo nad oedd ganddo ddim i'w wneyd ond lladd 
y lladdedigion; ac oblegid hyny yr unig atebiad oedd gan y Wein- 
yddiaeth a'i byddin gref i'w roddi i'r gwelliantau lliosog a gynnygid 
oedd cerdded i'r lobby, a chario y mesur yn ei gyfanrwydd. _ Yr oedd y 
Toryaid yr un modd wedi hen wario eu saethau, ac nid oedd parbâu y 
dda3l ymlaen yn ddim ond coll amser. Pan ddaeth y mesur i'r Tŷ 
uchaf, sut bynag, yr oedd yno ddynion newyddion i gymeryd y mater i 
fyny, â safl6ôedd newyddion i wneuthur eu hymosodiadau a'u diffyniadau 

diarnynt; ac er clod i'r Tŷ hwnw y dywedir, yr oedd yno gymaint o 
dalent, a gallu, a thegwch, yn cael eu harddangos yn y ddad! ag oedd yu 


Y SBPYLLFA. 978 


rhoddi math o newydd-deb dymunol i'r holl helynt, heblaw fod y cwest- 
iwn, Beth & wnai yr Arglwyddi o'r Mesur, yn rhoddi pwysigrwydd 
neillduol ar yr ymdrafodaeth i gyd. Gwnaeth Iarll Granville ei ran fel 
arweïnydd y Llywodraeth yn y Tŷ mewn modd teilwng iawn ; gosododd 
yr achos ger bron mewn modd cryno, urddasol, a charedig, gan addaw 
y byddai y Llywodraeth yn bared i ystyried unrhyw welliantau a gyn- 
nygiaì eu Harglwyddiaethau mewn pwyllgor. Yr oedd Iarll Harrowby, 
wrth gynnyg gwrthodiad y Mesur, yn rhoddi i fyny y ddadl ynghylch 
Llw y Ooroniad a Deddf yr Undeb, pynciau ag yr oedd lliaws o'i frodyr 
wedi eu pregethu hyd grygni; perygl y Mesur ganddo ef ydoedd ei fod 
yn gamwri â'r Eglwys, yn cario allan syniadau Mr. Miall, ac yn dde- 
chreuad gofidiau pellach. “ Nid brwydr unigol,” medd efe, “* ond rhyfel 
oedd ar gael ei dechreu.” — Yr oedd rhai o honynt yn cymeryd tir uchel 
iawn, &e, yn iaith y cyfarfodydd mawrion, yn benderfynol o beidio ildio 

dd, na modfedd, na llêd blewyn pen, ond taflu y Mesur allan ar 
unwaith. Yr oedd yn ddrwg genym weled Iarll Derby druan, yn ei 
henaint a'i wendid, yn ymladd mor ddireswm yn erbyn yr anocheladwy. 
Yr oedd ei araeth islaw iddo, ac yn wan o herwydd angherddoldeb ei 
ddygasedd at y Mesur. Yr oedd yn anhawdd peidio teimlo oddiwrth 
ddifrifwch ei ymdeimlad â dynesiad ei ddiwedd, ac i lawer, diammheu 
fod-ei wrthdystiad dan y fath amgylchiadau yn erbyn y Mesur, yn 
gwisgo cysegredigaeth dwfn. Yr araeth oreu o ddigon ar yr ochr yna 
ydoedd yr eiddo Esgob Peterborough. Ond daeth yn amlwg yn lled 
gynar yn y ddadl mai pasio yr ail ddarlleniad a wneid. Gwnaeth araeth 
Esgob Tŷddewi ddifrod enbyd ar lawer iawn o'r ynfydrwydd oedd 
wedi cael ei siarad ar yr ochr Geidwadol, a siarad nes yr oedd y siar- 
adwyr eu hunain o'r diwedd yn credu ynddo. Dygodd efe gymaint o 
oleuni clir gwladweiniaeth ddoeth a chyfiawn i lewyrchu ar y mater, 
nes yr oedd dadleuon y bobl a edrychent ar y pwnc yn ngoleuni budd- 
iannau eu dosbarth, yn ymddangos yn fychain a dibwys. Oeisiai rhai 
o honynt daeru nad oedd y wlad wedi rhoddi ei llais ar y mater, yn gy- 
maint ag nad oedd y mesur hwn wedi ei osod yn ffurfiol o'i blaen. 
Symudai ei Arglwyddiaeth o Dŷddewi yr ynfydrwydd yna o'r ffordd yn 
bur ddiseremoni, a dangosai fod y wlad wedi pasio egwyddor y Mesur 
mewn ffordd nad oedd yn bosibl ei chamgymeryd; ac os byddai i Dŷ yr 
Arglwyddi wrthod y Mesur y pryd hyny, nad oedd y gareg a deflid i 
fyny ì'r awyr ddim yn fwy sicr o ddychwelyd i'r ddaear yn ôl, nag oedd 
y Mesur hwnw o gael ei ddychwelyd iddynt hwythau, pan y gorfodid 
hwy i'w basio mewn ffordd a fyddai yn fwy.o ddiraddiad i'w hurddas 
nag a fyddai yn hawdd iddynt ei oddef. Nid oedd y Mesur yn bobpeth 
a allasai efe ddymuno, ond yr oedd ei basio iddynt yn anocheladwy. 
Darfu i araeth gref Ardalydd Salisbury gario yr un argyhoeddiad yn 
mbellach. Dangosai efe lawer o chwerwder ysbryd yn erbyn y Wei- 
nyddiaeth, a beirniadai yn llym ysbryd y Mesur; yr oedd yn haws i'r 
Arglwyddi oblegid hyny gydymdeimlo âg ef nag â Dr. Thirlwall; ond 
eto yr oedd ei holl bwysau yntau yn myned o blaid yr ail ddarlleniad, 
gan olygu y gellid gwella y Mesur mewn pwyllgor; apha fodd bynag, 
mai ei basio oedd yr unig ffordd i ochel trychineb mwy. Yr oedd 
hyny yn elfen o ddyddordeb arbenig yn y ddadl hon yn Nhŷ yr Ar- 
glwyddi, fe deimlid fod yr areithiau i effeithio ar y rhania?,—peth na 


380 Y SEFYLLFA. 


chawsid y mwynhâd o'i deimlo yn Nhŷ y Cyffredin ar y mater er ys 
llawer iawn o amser. A chymaint oedd effaith areithiau Thirlwall, 
Salisbury, ac eraill, ar eu Harglwyddiaethau, fel tra y cyfrifid ymron hyd 
adeg rhaniad y Tŷ y byddai mwyafrif o tua dwsin o blaid gwrthodiad y 
Mesur, y daeth y mwyafrif o'i blaid fore dydd Sadwrn, fel y dywedasom, 
yn dri ar ddeg ar hugain. Pythefnos cyn hyny yr oedd y cynnulliad 
mawr o Arglwyddi yn Nhŷ y Duc o Marlborough wedi penderfynu ei 
wrthod yn hollol! Darfu i lawer beidio pleidleisio oll. Yr oedd saith 
a deugain o Geidwadwyr oedd yn pleidleisio yn erbyn y Suspensory Bill 
y llynedd, yn y rhaniad hwn o blaid y Llywodraeth, a daeth saith ar 
hugain eraill, na phleidleisiasant y pryd hyny o gwbl, ymlaen eleni i 
chwyddo y mwyafrif. Ni ddarfu i Archesgobion Oanterbury a York, 
nac Esgob Rhydychain, bleidleisio. Esgob Tŷddewi yn unig o blith 
yr Esgobion a anturiodd bleidleisio dros y Mesur. Ond tra yr oedd 
wyth ar hugain o Esgobion y llynedd yn pleidleisio yn erbyn y Suspen- 
sory Bill, ni ddarfu i ychwaneg na phymtheg o honynt bleidleisio eleni 
yn erbyn y Llywodraeth. Nid ydym yn gweled enw Arglwydd Penrhyn 
ar y rhestrau. Mae yn debyg fod synwyr craff ei Arglwyddiaeth yn 
dangos iddo fod gwrthwynebu y Mesur yn wallgofrwydd, er fod ei 
deimlad yn ei lesteirio i roddi ei lais o'i blaid. 

Mae yn hawdd genym ddirnad siomedigaeth ddofn y Toryaid ag 
oedd yn credu yn ddiysgog yn Nhŷ yr Arglwyddi fel y gwrthglawdd 
olaf i gadw y lliíeiriant draw. ““ Beth yw y newydd?” ebai un o hon- 
ynt, fore dydd Sadwrn, wrth ddyfod i fewn i ddarllenfa gyhoeddus nid 
ymhell oddiwrthym. “''Tri ar ddeg ar hugain o fwyafrif o blaid y 
Mesur,” meddai ei gymydog. “Y llyfrgŵn!” meddai yntau, gyda dig- 
ofaint oedd yn dirgrynu ei holl natur. — Buasai yn fil gwell gan y dos- 
barth yma weled y wlad yn fflam, na gweled yr Arglwyddi yn ymostwng 
i weithredu yn rhesymol. Mae rhai Rhyddfrydwyr yn gorfoleddu yn 
fawr yn yr ail ddarlleniad; ond nid ydym ni yn gweled cymaint o achos 
gorfoledd yn y peth, oddieithr yn y ffaith fod yr Arglwyddi wedi bod 
mor ddoeth a gweled y drwg yn dyfod a'i osgoi. _ “ Gallai dyn,” meddai 
y Morning Star, “a fo wedi dadgan ei benderfyniad i'w daflu ei hun 
allan trwy y ffenestr, ac yn lle hyny a drôai ar ei sawdl, gan fyned at 
ei orchwyl mewn modd synwyrol, deilyngu rhyw fath o glod am ei 
ddoethineb a'i hunanlywodraeth. Dyma yn gwbl y math o glod y mae 
gan Dŷ yr Arglwyddi hawliddo am ei bleidlais fore dydd Sadwrn. 
Nid yw ei ddoethineb yn ein taro ond mewn gwrthgyferbyniad i'r cwrs 
ynfyd a fygythid wythnos yn ol. Mae Phylip yn sobr yn ein taro fel 
yn driphlyg sobr pan feddyliwn am Phylip yn feddw; ac y mae barn yr 
Arglwyddi mewn peidio beiddio ewyllys y genedl, wedi ei dadgan yn ol 
y cyfansoddiad, yn ymddangos yn wirioneddol ddofn, pan feddyliom eu 
bod unwaith yn meddwl o ddifrif am eu taflu eu hunain ar draws 
llwybr y bobl.” Yr ydym yn llawenhâu yn hytrach fod egwyddorion 
uniondeb wedi ffynu i'r fath raddau yn marn a theimlad y boblogaeth, 
fel na feiddiai y rhagfarnau dyfnaf ddim ceisio myned ar eu traws. 

Ond beth eto? Yr unig obaith yn awr ydyw, y gwneir gwelliantau 
ar y Mesur mewn pwyllgor, a gyfnewidia ei holl natur. Ond mae 
hyny yn dra annhebyg. Mae y rhai oedd yn pleidleisio dros yr ail 
ddarlleniad wedi derbyn ei egwyddor, a pla gyfnewidiadau bynag a 


NODIADAU LLENYDDOL. 981 


gynnygir, rhaid gadael egwyddor y Mesur heb ei chyffwrdd. Am y 
dosbarth mwyaf penboeth o'r gwrthwynebwyr, y rhai oedd yn ystod yr 
etholiad, ac yn awr yn y cyfarfodydd mawrion a gynnelid i ddeisebu yr 
Arglwyddi, wedi eu gweithio eu hunain, trwy ryw gyfriniaeth ryfedd, 
i gredu mai uchafiaeth y Frenhines neu uchafiaeth y Pab oedd yn y 
chware, ni fydd o fawr wahaniaeth iddynt hwy pa fân gyfnewidiadau a 
ellid dderbyn neu wrthod yn y Mesur. — Ac am unrhyw gyfnewidiadau 
rhesymol a ellid gynnyg, cyhyd ag na byddont yn cyffwrdd âg egwyddor 
y Mesur, nid ydyw eu pasio nac yma nac acw. Y mae yr Eglwys 
Wyddelig ar fyned heibio. “ Ac angel cadarn a gododd faen megys 
maen melin mawr, ac a'i bwriodd i'r môr, gan ddywedyd, Fel hyn gyda 
rhuthr y teflir Babylon y ddinas fawr, ac ni cheir hi mwyach.” Ac 
onid dechreuad y diwedd yw hyn oll? 


NODIADAU LLENYDDOL. 


Cofiant Ga Phregethau y Parch. EvAN HARRIES, Merthyr. Gan THOMAS 
Abertawy: Rosser. 


Yn oedd yn dda iawn genym glywed fod gobaith i ni gael gair o hanes yr 
hen bregethwr gyreiddiol a gafaelgar gan Evan Harries. Ond wrth weled 
blwyddyn ar ol blwyddyn yn llithro ymaith heb ddim tebygolrwydd fod yr 
addewid yn dyfod yn ffaith, yr oeddym braidd yn ofni mai yr un dynged a 
ddaethai i'w goffadwriaeth ef ag a ddaeth i'r eiddo lliaws o'i frodyr a haedd- 
asant beth gwell oddiar ein llaw fel cenedl, sef cael ei adael i ddiflanu yn y 
dystawrwydd mawr. Yr unig sicrwydd a deimlem mewn cysylltiad â'r 
helynt ydoedd, fod yr enw a welsem yn yr hysbysiad am y Cofiant y fath ag 
sydd wedi dysgu ei genedl i ymddiried ynddo. Erbyn hyn dyma y llyfr wedi 
dyfod allan, yn gyfrol fechan ddestlus, gryno, ac o'r mwyaf darllenadwy 
a ddaeth i'n llaw er ys llawer dydd. Y mae pregethu yn ein gwlad erbyn 
hyn wedi cyraedd cyfnod tra gwahanol i'r peth ydoedd yn nyddiau boreuol 

rries. Mae dechreu pregethu bellach yn beth tra wahanol i'r hyn ydoedd 
yn 1814, pan oedd David Parry, tad-yn-nghyfraith Harries, yn pregethu yn 
Cefn-yr-esgair, Llanwrtyd, a phan geisiwyd ganddo yntau ddechreu yr oedfa, 
a “dyweyd tipyn wedi hyny a gaffaiar eifeddwl.” A diammheu fod manteig- 
ion ymgeiswyr am y weinidogaeth yn ein dyddiau ni lawer yn fwy nag ydoedd 
eiddo y dynion ieuainc oedd y pryd hyny yn teimlo ar eu calon gynghori eu 
cydbechaduriaid. Yr ydym yn annhraethol bell oddiwrth edrych yn fach ar 
y manteision pwysig sy6d gan y dyddiau hyn ar y dyddiau gynt, o ran trefn 
& diwylliad. Y pryd hyny yr oedd pethau yn ymffurfio yn ein gwlad, ac o 
angenrheidrwydd yr oedd rhyddid mawr, dan y cyfryw amgylchiadau, yn an- 
hebgorol, rhyddid ag a fuasai mewn dyddiau fel yr eiddom ni yn arwain ymron 
idryblith. Ar yr un pryd, nis gallwn lai na theimlo, a theimlo yn dd«fu, 
íod manteision pwysig y dyddiau gynt, mewn cysylltiad â dechreu pregethu, 


989 NODIADAU LLENYDDOL. 


ag y mae y dyddiau hyn yn ddirfawr ar eu colled o gael eu hamddifadu o 
honynt. Yn un peth, yr oedd y gwresogrwydd ysbryd ag oedd yn meddiannu 
y rhai oedd wedi derbyn y gwirionedd yn y cariad o hono, ynghyda'r teimlad 
difrifol oedd mor fynych yn llanw y cynnulleifâoedd wrth wrando y gair, yn 
rhyfeddol o feithringar i ysbryd pregethu. Meddiennid meddwl y thwr 
gan amcan mawr y weinidogaeth, ac yr oedd hyny ynddo ei hun yr hyffordd- 
lad perffeithiaf yn y gelfyddyd. Yr oedd ganddo nôd i saethu ato, ac ni 
theimlai fod ei holl ymdrech yn werth dim heb i'r ergyd gyrhaedd. Yr oedd 
difrifwch ei amcaniad, wedi hyny, fel yr oedd yn derbyn ei anadl i raddau 
mawr o'r awyrgylch o ddifrifwch oedd o'i amgylch, yn effeithio i dd 
difrifwch eì wrandïiwyr; yr oedd hyny drachefn yn effeithio yn ol ar ei ysbryd 
yntau, nes fod 1 tân, yn enwedig ar brydiau, yn cyrhaedd angherddoldeb ag y 
mae yn anhawdd i lawer o honom yn y dyddiau hyn ei ddychymygu. Heblaw 
hyny, yr oedd y dull cartrefol yr elid ymlaen, yn enwedig gyda'r camrau 
cychwynol yn y gwaith, yn rhyfeddol o fanteisiol i ddyn ieuanc feddiannu ei 
hun a chael ei anadl ato. Yr oedd canfod ei hun ar ben yr ystôl yn Cefn-yr- 
esgair, ar ol dechreu yr oedfa, a gweled, tra y dysgwylid iddo “ ddyweyd 
tipyn a galfai ar eì feddwl,” fod y tŷ, yn groes i'w ddysgwyliad, yn llawn o 
feibion a merched o gymydogaeth y Bont, yn gryn brofedigaeth i Evan Harries 
ieuanc. Ond wedi cânu y pennill o Salm y cafodd y presennoldeb meddwl 
o'i roddi allan,— 


Pe llithrwn ddim, gan faint y llid, 
Fe ddywedid fy ngorchfygu, 

A llawen fyddai fy holl gâs, 
Dal fi o'th ras i fyny,— 


ac yn enwedig wedi i'r gynnulleidfa gael cymaint blâs arno fel ag i “ddyblu 
Jy rhan olaf amryw weithiau,” nid ydym yn sŷnu ei glywed yn dyŵeyd, wedi 
crybwyll mai ei destun ydoedd, “ Pa fodd y dïangwn ni os eegeuluswn iach- 
awdwriaeth gymaint,” “Cefais lawer o bleser y tro hwnw, yn nghanol teiml- 
adau hynod o gymysglyd, wrth geisio dangos cyflawnder a chymhwysder yr 
iachawdwriaeth sydd yn Nghrist, a'r pechod o'i hesgeuluso, a gwelodd yr 
Arglwydd yn dda roddi ei wênau arnom.” Mor wahanol y dyddiau hyn, pan 
y mae gŵr ieuanc, ymron y tro cyntaf yr egyr ei enau yn gyhoeddus, yn gor- 
fod gwneyd hyny yn ngŵydd y gynnulleidfa fawr, oer, feirniadol, ac yn fynych 

mhresennoldeb gweinidog dyeithr, sydd yn fwy o brofedigaeth iddo na'r 
ol gynnulleidfa gyda'u gilydd! Yr oedd hyn oll, yn y dyddiau gynt y diffyg 
manteision yn y pregethwr, a'r dealldwriaeth a'r teimlad da oedd rhyngddo 
â'i frodyr, yn peri ìi ddyn ymdaflu yn ddibetrus ar ei adnoddau ei hun, yn 
gystal ag ar y cymhorth oddiuchod;; a thra yr oedd hyny yn dwyn y nefoedd 
1 gyfranu yr eneiniad, yr ydoedd hefyd yn peri i anian ildio i'r anturiwr êi 
thrysorau mawrion hithau mewn naturiolrwydd a gwreiddioldeb. _ Yr ydym 
gan hyny yn teimlo fod llyfrau o fath hwn yn teilyngu astudiaeth neillduol 


mewn dyddiau fel yr eiddom ni, ac yn awgrymu yn gryf i ni y pwysi 

o gymeryd yr holl ofal sydd o fewn ein gall tra yn ymestyn am ragorìae 
pewyddion ein hunain, i ddal ein gafael yn ddiysgog yn mhethau gwerthfawr 
ein tadau. Gwasgant arnom yn arbenig y pwysigrwydd o feithrin crefydd 
ddofn yn ein hysbrydoedd ein hunain, ac felly i godi yr ardymheredd, y 
lemperature, yn ein heglwysi a'n cynnulleidfâoedd. Ai tybed nad oes ge 
ddynt rywbeth i'w ddyweyd wrthym hefyd ynghylch rhoddi mwy o ryddid 
i'n gwŷr ieuainc gobeithiol, cyn dechreu o honynt ar y gwaith cyhoeddus? 
Ai ni ddylid cael llawer mwy o brofiad o'u gallu mewn cylchoedd llai 
cyhoedd, ac yn enwedig ai ni ellid gyda buddioldeb mawr mewn llawer ardal 
gael cyfarfodydd crefyddol mewn tai annedd, a fyddo, heblaw ateb dybenion 
gwerthfawr eraill, yn gyflêusderau gwerthfawr i feithrin duwioldeb a_doniau 
ein gwŷricuainc? Mewn gwledydd eraill ni roddir mantais o gwbl, ymron, i 


NODIADAU LLENYDDOL. 883 


isuaino yg ar lefaru nes cael o honynt eu hunain wyneb yn wyneb 
Ha gynnulleidfa; y canlyniad ydyw eu bod, pan ddechreuant bregethu, er 
bod yn Athrawon yn y Celfyddydau, ac yn ddysgedig yn holl ddoethineb yr 
ysgolion, yn fechgyn diymadferth mewn traddodi,—weithiau yn methu, ac yn 
ennill y gwarth o fod, fel y gelwir hwynt yn Scotland, yn “ sticket minsisters,” 
neu, yr hyn sydd lawer mwy anffodus, yn prynu y sicrwydd o allu myned 
trwy yr oedfa ar y draul anferth o werthu eu rhyddid am eu hoes, a_daros- 
twng eu hunain i'r slafeidd-dra o ddarllen eu pregethau. Mae yn gwestiwn 
ai nid ydyw ennill eglwysi Crêd yn niwylliad eu gweinidogion y dydd hwn, 
yn el wrth-fantoli gan y golled o fod y gweinidogion hyny yn amdd ifad 
o'r gallu areithyddol sydd yn eisieu ìi wneuthur dim tebyg i gyfiawnder â'u 
cymhwysderau eraill mewn gŷru y gwirionedd adref i ddeall ac i gydwybod 
eu gwrandâwyr. Y mae y diwygiad Methodistaidd yn Nghymru wedi rhoddi 
ei Ìe mewn modd arbenig i'r traddodi y pregethu. oddid mantais 
neillduol i'r dynion ieuaino yn y cyfarfodydd meŵn annedd-dai, &c., i dde- 
chreu anerch cynnulleifaoedd, ac yr oedd yr ymarferiad parhïus a geid yn y 
teithiau a gymerid yn achlysurol gyda yr hen weinidogion, yn enwedig i rai 
â'u bryd ar ragori, yn ateb dyben tra gwerthfawr fel cyflêusdra i ymberffeithio 
yn y gwaith. Y gŵyn a glywir fynychaf am ein pregethwyr ieuainc y dydd- 
iau hyn ydyw, nad oes dim yn eu pregethau sydd yn gafaelyd yn eu gwran- 
diiwyr. Dywedir eu bod yn adrodd pregeth yn hytrach na phregethu, yn 
dyweyd rhywbeth ger bron eu gwrandawyr, yn hytrach na llefaru wrthynt. 
Mae yn wdd genym feddwl na cheid gradd o ddiwygiad yn hyn pe gofelid 
yn fwy meddylgar am roddi i'n gwŷr ieuainc y cyflôusderau goreu wrth dde- 
chreu ymarfer â llefaru yn Ah oeddus. Wedi rhoddi y cyflôusderau hyn 
iddynt yn ddibrin i ddangos beth sydd ynddynt, gadawer iddynt heb gyr- 
haeddyd modfedd o dir newydd ond fel yr ennillant ef â'u oleddyf ac â'u bŵa, 
Gallai darllen llyfr fel hwn hefyd ateb dyben rhyfeddol o werthfawr i'n preg- 
ethŵyr ieuaino trwy eu dwyn ì werthfawrogi y menter a ddangosai ein tadau 
mewn dilyn natur ao ymddiried ynddi, y “glewder” hwnw ynddynt, er llawer 
o anfanteision a llawer o anwybodaeth, “ a feiddiai gydfyned âg anian.”  Ad- 
waenom rai sydd â natur yn gref ynddynt, mewn ymyriaethau eraill, ond wedi 
ll o i'w dirymu yn llwyr yn eu llafur gweinidogaethol, a hyny oblegid eu 
wedi cymeryd eu safon o ragoriaeth rywle y tu allan iddynt eu hunain, yn 
lle gadael iddo ymffurfio yn naturiol o'u mewn. O ymgydnabyddu llawer â'r 
l fechan yma, gallai roddi i'n pregethwyr ieuainc awgrymiadau & 
dai yn anmhosibl rhoddi pris arnynt; ac fe ŵyr pawb sydd yn gwybod 
beth am efrydu, fod awgrymiadau sydd yn dyfod i'r meddwl mewn ffordd 
anuniongyrchol, 1 amcanion hunan-ddiwylliad, yn bethau o'r ffrwythlonrwydd 
m 
Yr ydym wedi aros ar y pethau uchod o herwydd y cyfaddasrwydd neill- 
duol sydd yn y gyfrol i fod o wasanaeth i deyrnas yr Arglwydd Iesu gyda 
golwg ar y dosbarth uchaf o ddarllenwyr yn ein gwlad. Am ein pobl yn 
in, nid yw yn hawdd meddwl am lyfryn y gellid dysgwyl iddo fod yn 
cymeradwy ganddynt. Mae ystori buchedd Harries yn ddyddorol ìawn, 
ond llawer rhy fêr; mae y cofnodion o'i ddywediadau yn drysorau o 
ffraethineb a synwyr ; ac y mae ei bregethau yn llawn o athrylith a difrifwch, 
Mae y llyfr yn rhy fŷr i ni wneyd dyfyniadau meithion o hôno; ond er 
mwyn nifer mawr o'n darllenwyr nad ydynt yn gwybod nemawr am Harries, 
ac “er enghraifft,” chwedl yntau, gadewch ìi ni wneuthur dyfyniad neu ddau. 
Dyma yr olwg a gymerai ar y Maine Law :— 


“ Yr ydym yn cofio ei fod unwaith yn gadeirydd mewn cyfarfod lle y traddodid 
araeth ar y Maine Law, gan un o'i phrif gefnogwyr Cymreig. Dangosodd yr areith- 
iwr fod amcan Dirwest a'r Maine Zaw yr un, ond fod y llwybr i'w gyrhaedd yn 
wahanol. Wedi i'r areithiwr eistedd, cododd Harries ar ei draed. Edrychai yu 
hynod o'r comical ac y bobl, a dywedodd mewn cystal tôn a hwyl eg y «iaradodd 
erioed yr hanesyn digrifol a gauìyn:—'Yr wyf yn cofio fod hen gath gan fy uha, 


984 NODIADAU LLENYDDOL. 


na fu o'i bath erioed am fwyta canwyllau. Pan yn achwyn arni wrth gymydog, 
cynghorai ef i serio trwyn y gath â haiarn poeth, os daliai hi gyda'r canwyllau drs- 
chefn. Felly treiwyd yr experiment. Ond welsoch chwi erioed shwd beth—yr 
oedd y gath yn bwyta canwyllau wedi'n cynddrwg âg erioed. “Fe wedai ti beth 
raid wneyd,” ebe nhad wrth fy mam, “os wyt ti am i'r gath beidio bwyta canwyllau— 
hongian hwy dan y llofft.” — A'r unig ffordd a gafwyd i wella y gath oedd, trwy godi 
y canwyllau allan o'i chyrhaedd. Yn awr, gan fod dirwest yn methu cael genych 
chwi adael yr hen ddioden, y mae fy mrawd am wneyd â hi fel y gwnaeth fy mam 
â'r canwyllau—ei hongian dan y llofft. Ni raid dyweyd wrth y darllenydd fod y 
gynnulleidfa wedi colli pob llywodraeth arni ei hun, a'r chwerthin mawr wedi trydanu 
pob un ond y siaradwr; yr oedd efe mor sobr â phe buasai ar eiliniau. Anghofiwyd 
sylwadau campus yr areithiwr, ac ni chlywid son am ddim y dyddiau canlynol, i 
mewn nac allan, ond am gymhariaeth ddigrifol y cadeirydd.” 


Mewn pregeth ar y testun, “Y dynion hyn ydynt weision y Duw Goruchaf, 
y rhai sydd yn mynegu i chwi ffordd iachawdwriaeth,” dywed, 


“ Cofiwch mai ffordd ydyw, bobl. _ Peidiwch tori dros y caeau, cedwch ar y ffordd. 
Mae rhai yn ceisio gwella y ffordd, ac fel Cristion Buuyan, wedi ei cholli wrth geisio 
ei bŷrbâu. Cedwch ar y ffordd, waith chwi bïau hono. Pan oeddwn i yn cadw ceffyl, 
byddai y bobl yn dweyd wrthyf weithiau, “Gellwch fyned dros dram-road y cwmpeini.' 
“Diolch i chwi,' meddwn innau, “well gen i gadw ar y ffordd.” Yr wyf yn teimlo yn 
fwy ôofn a rhydd ar y ffordd fawr nag un man ond ar yr aelwyd gartref. 'Does un man 
ond gartref y mae genyf fwy o right ynddo.. Dygwyddodd i mi yn ddiweddar weled. 
boneddwr yn ei gerbyd o bedwar, a'r arian yn dysgleirio yn nhaclau'r ceffylau, yn 
dyfod i gyfarfod y donkey cart ar y ffordd fawr. Yr oeddwn yn dysgwyl gweled y 
gŵr a'r donkey yn crynu, ac yn ymwasgu i'r clawdd. Na, nid oedd arno ddim mwy 
o ofn y boneddwr nag oedd ar y boneddwr o'i ofn yntau. Yr oedd yn cadw hanner 
y ffordd heb symud peg. Rhoddwch y vip ar wìr gŵr y donkey. Na, onide mi gâf 
fi whip y llywodraeth ar fy ngwìhr. Mae y ffordd yn rhydd iddo ef fel i finnau. 
Diolch am ffordd iachawdwriaeth! Brysia, bechadur, rhed i'r ffordd : dïanc am dy 
einioes. Cyfrifwn ef yn fraint uchel, wedi dyfod yma trwy lawer o rwystrau, i gael 
sefyll i fyny yn ddirecting post ìi gyfarwyddo rhyw un i ffordd iachawdwriaeth.) 


Cofiant am y diweddar Barch. FouLE EvaANs, Machynlleth, gyda chrynodeb 
o raî o'i bregethau; gan y Parch. J. OGwEN JONES, B.A., Croesoswal]t. Bala: 


Edward Jones. 


DYMA hen weinidog hybarch arall sydd yn ddiweddar wedi ein gadael, ac 
wrth wneyd hyny wedi gwanhâu yn fawr y cysylltiad oedd rhyngom â'r 
dyddiau gynt. Bu ef yn pregethu am dros driugain mlynedd ; yr ydoedd, yn 
tod y fath dymmor maith, wedi cymysgu â nifer mawr o'i frodyr, a gweled 
lawer tro ar fyd. Byddai yn dra dyddorol ei glywed yn myned dros ei adgof- 
ion, yr hyn a wnai mewn cyfeillach gydnaws gyda llawer iawn o fwynhâl. 
Er ei fod yn barhâus yn teimlo fod eisieu i'w frodyr fyned rhagddynt yn 
ngwaith teyrnas Crist, ac weithiau yn ymddangos yn lled fŷr ei amynedd, a 
yn ddigon cwta ei air, wrth weled pethau yn llai trefnus nag y carasai eU 
gweled, eto byddai cofio y dyddiau gynt, a meddwl beth a wnaethai Duw yn 
ei oes, yn peri i'w galon yn fynych ymchwyddo o'i fewn gan ddiolchgarwch, 
ac i'w lygaid yml6ewi gan sirioldeb. Olywsom ef droion yn son am y P 
Simon Lloyd o'r Bala yn galw heibio i'w gartref yn Llanuwchllyn ar for 
Sadwrn yn fuan wedi iddo ddechreu pregethu, ac yn gofyn i'w dad—Êvan 
Foulk “iti”—am iddo ganiatâu i Foulk ddyfod gydag ef ar daith drwy Sir,Dref- 
aldwyn. Heb ychwaneg o seremoni, cychwynasant ill dau yn y fan. Yr ydym 
yn meddwl mai yn Nghoris yr oeddynt i bregethu y noswaith hono, a bort 
Sabbath. Erbyn 2 aethant i Fachynlleth. Am 6 yr oeddynt yn N yhemmaes. 
Ac felly ymlaen, nes erbyn y nos Sabbath canlynol, yr oeddyut wedi pregethu 
mewn pob lle o addoliad oedd gan y Methodistiaid yn Sir Drefaldwyn, A0 
yu niwedd yr hanes gofynai yn gyffredin, gyda thôn o syndod a diolchgarwch, 
“Pwy allai wneyd felly yrŵau ?”. Po buasai rhywun weli ysgrifen y iu hed 


NODIADAU LLENYDDOL. 435 


o'i enau, buasent yn ddyddorcl anghyffredin i'w darllen. Mae y Cofiant hwn 
yn cynnwys cryn lawer o honynt, ond nid ydyw yr hyn a gofnodwyd yma ond 
chydig iawn o'r trysor oedd ganddo ef yn ei gof. Fe gafodd gyflêusderau 
awer, a hyny dros hir ysbaid, i ymgydnabyddu â llawer o'r dynion ag y mae 
Cymru dan ddirfawr rwymau iddynt, a chan ei fod o'r dechreu yn ddyn tra 
sylwgar, yr oedd yn naturiol i'w gronfa o bethau dyddorol am y tadau ym- 
chwyddo i faint a gwerth ag nad allwn lai na gofidio wrth feddwl ei bod erbyn 
hyn wedi ei dwyn oddiarnom. Pa fodd bynag, fel yr ydym yn diolch yn 
gynhes i Mr. Levi am Gofiant dyddorol a difyrus Harries, felly yr ydym hefyd 
yn teimlo yn dra diolchgar i'n cyfaill, Mr. Ogwen Jones, am wneuthur o hôno 
aeth gwerthfawr hwn i goffadwriaeth yr hen bregethwr sylweddol a'r 
cristion glôew a ffyddlawn o Fachynlleth. Yr oedd llawer o debygolrwydd 
rhwng y ddau. Dechreuasant ar eu llafur yn dra thebyg. _ Yr oedd society i 
fod yn Tŷ'nyfedw, Llanuwchllyn, ryw noswaith; aeth Foulk Evans yno, a 
chymhellwyd ef i bregethu am y waith gyntaf. _ “Ei destun oedd Heb, iv. 1. 
Traethodd am oddeutu ugain mynyd, a hyny gyda'r difrifwch mwyaf. Wrth 
derfynu, dywedai wrth frawd arall, yr hwn oedd wedi dyfod i fyny gydag ef 
i'r Llan, “Dyna fi wedi darfod, dywed dithau ychydig” Ar ol hyn ymroddes 
â'i holl egni i ddarllen, myfyrio, a gweddïo. Treuliodd lawer noswaith gyfan 
mewn gweddi a myfyrdo yn llofft y Pandŷ, a chyfansoddodd lawer pregeth 
wrth gerdded gyda ffôs y felin. Ymroddodd i bregethu yn y tai yma 
a thraw ar hyd yr ardal, yr hyn a wnaeth gyda chymeradwyaeth mawr. 
Gwnai hyn hefyd pan ydoedd dan angenrheidrwydd o helpu ei dad gyda'i 
alwedigaeth, a gweithio hefyd ar y fferm. Parhâodd i bregethu fel hyn yn yr 
ardal am ysbaid ugain mlynedd, fel nad oedd odid dŷ yn ardal Llanuwchllyn lle 
ni chlybuwyd ei lais ef yn cymhell pechaduriaid i ddyfod at Grist,  Cyfrifai 
ef ei hun iddo bregethu dros fil o bregethau yn Llanuwchllyn yn ystod yr adeg 
uchod. Hoffai, pan yn cyfeirio at hyn, ofyn y cwestiwn i'r neb y byddai yn 
adrodd yr hanes iddo, “Pa faint, dybygech chwi, a gefais ií o dâl am fy mhoen 
gan ddynion?' Weithiau, cai atebiad, Ugain Punt; gan un, Deg; gan un 
arall, mwy neu lai; ac yna gyda boddhâd amlwg prysurai i ateb ei gwestiwn 
ei hun yn y geiriau, “Chwarter o siwgr i fyned adref  fymam !”” Yn y pethau 
uchod mae ei hanes yn dra ffrwythlawn yn yr addysgiadau y cyfeiriasom atynt 
hanes Evan Harries. Beth bynag am wahaniaeth yr amseroedd, mae yn 
rhaid i bregethwyr ein dyddiau ninnau gael eu cadw yn anfesurol uwchlaw 
ymgymeryd â'u gwaith mewn ffordd professional, neu gyda golwg ar y gyd- 
nabyddiaeth a allo ddyfod yn eu ffordd. Ymrodded ein gwŷr ieuaino, gyda 
hunan-aberthiad y tadau, i farchnata â'r talentau a ymddiriedwyd i'w gofal, 
gan ymlanw ôg amcanion mawrion teyrnas 1 Ceidwad; a phan ddelo yn 
amlwg fod Ysbryd Orist wedi eu cynnysgaeddu â doniau y weinidogaeth, 
gofaled yr eglwysiam roddi iddynt y cyfleusderau mwyaf manteisiol i ddefn- 
yddioldeb. Tra y mae myrddiwn o feirdd wedi canu yn ddigon cymhen, 
wedi cymeryd byd o drafferth i ennill cymeradwyaeth, ac o uchder eu pinaclau 
yn edrych i lawr gyda thosturi ar hen feirdd y dyddiau gynt; eto, fel y mae 
chwaeth y byd yn addfedu a_ beirniadaeth yn dyfod yn wyddor, y mae y beirdd 
cymhen, y naill ar ol y llall, yn diflanu o'r golwg, a Homer a'i frodyr yn 
blodeuo mewn bythol ieuenctyd. Beth bynag all celfyddyd wneyd mewn 
trefnu a thrwsio, natur raid roddi bywyd a grym a gogoniant... Yr un modd 
efo phregethu. Mae llawer bachgen yn gwrando gyda ffroen ddyrchafedig am 
bregethu yr hen frodyr,ac yn teimlo ar ei galon ddiolch fe allai ei fod ef 
gymaint yn fwy diwylliedig, &c., &c., tra yr oedd natur a difrifwch wedi eu 
gwneyd hwy yn nerthoedd, ac yntau gyda'i ddiwylliad a'i gyfan yn cael ei 
adael yn ddim ond cymhendod ac eiddilwch. Hyderwn yn fawr y bydd y rhai 
perthyn iddynt yn gofalu am gyfleusderau i'n pobl ieuainc sydd â'u bryd ar 
nb owasanaeth ; ac y byddant hwythau, gan gofio am y rhai sydd wedi myned 
o'u blaen, yn ffyddlawn i natur, yn gystal ag yn gysegredig i Dduw, 
Ond nid yn amgylchiadau eu hanes, eu hir oes, a'u ffyddlondeb cydwybodol 


386 NODIADAU LLENYDDOL. 


ill a'r 
âc ni dawdd 





ymai or Taf dôr ordd ddi o han, er fod ffordd hono ar lawer cyfri 
yn 


iad yn lymrwydd eu harddull. Yr oedd meddwl yn wasgaredi, 
a. dfymadferth, i'r di annyoddefol. Ymddengys oi fod yn un o yni 
mwyaf sylfaenol eu nad oedd yn werth meddwl o gwbl heb feddwli 


r 
r, ond tân shawingeoedd.” Tân shavings y fath. 
Sed ynei bryrd edd gn prydau ofa fod ynydd (o ddynesu 


bregeth yn darfod.” Ac mor fynych y byddai Foulk Evans yn adgofio ei frodyr 
mni nid Salon onl cfe? A otun fet fodi mawn od 


araeth oedd yn fodr mewn oelu ei 
deimladau yn rhyfeddol o anmherffaith, byddai ei frodyr weithiau yn cael 
mwynhâd nid bychan wrth weled ei ” fyddai rhywun ê 


4 Dowob, John, dywedwob air yn ylw byn,” Yr cedd y ddan hafyd yn 
dra thebyg yn eu synwyr, eu oraffder, eu hadnabyddiaeth o'r natur ddynol a'r 
pgrche id unionsyth â pha un yr amoanent at ea nôd gyda phob per 


Ac am y ffraethineb didrai, yr hmour dwfn a chwartus, ao ar ym 
ddeifol oedd gan Harries, yr oedd ein hen gyfaill anwyl o 
onynt 
chwith genym feddwl ns fydd darllen mawr ar y ddau. 
Y mao Oofiant Folk s, yr un modd a'r eiddo Harries) wedi yti 
enu yn rhagorol, ac yn rhoddi drychfeddwl hynod o gywir am dano. 
Dyma ddarlun a dnabuasem yn y lleusd, eb ddim enw dano :— 


“Yn y pulpud, yr oedd ei ymddangoniad yn ddifrifol a. ig, ac yn rhodll 
argreffar y meddwl eifod yn ŵr Duw rieu chyn fri rr 
milÍ o Belm,ac os byddai rhywun wedi bod yn pregethu o'i flaên, yn enwedig 0 
loedd wedi pregethu yn lled faith, ar ol. i'r gynnelleidfagânu yddwy, Ìinell gyntaf 
rhoddi y ddwy ddiweddaf, dechreuai ar ei deskun yn awta, gan adael i'r gyn! 
eidfa eistedd o un i un mewn syndod, Yr un ru Id ar ol darfod gweddïo ar ol 
bregeth, rhoddai allan bennill o Salm neu Hymn yn union wrth ochr yr Amen, 
gymod amser i roddi fell stop, na rhoddi amser i gyhoeddi na chasglu, os byddi 
eu byny., Clywsom Am dano yn pregethn yn Itoee Place yn Ngh; Llyd 
pool: yr Go34 y Prawd geâd yn pregoibu o'i fad wedi bod yn 1fed faith, ac yr oel 
tau yn ahêsm ìawn er ys theityn y tu ol iâdo yn y pulpod. O'r diwedd, gydì 
y'brogoth wedi'cymedd yr ' Amen, thoês allan y Salm, “O, estyn ei 


NODIADAU LLENYDDOL. 387 


barhâu, &c.' Gadawodd iddynt gânu dwy linell, ac yna deohreuodd ar unwaith, “ Yr 
Epistol at yr Ephesiaid, yr ail bennod, y bummed adnod.—Dyfodiad y geiriau i 
mewn, &c.” _ Yr oedd y gynnulleidfa yn methu gwybod pa beth i'w wneyd, gan fod 
)lawer o honynt heb wybod am yr hen ffasiwn hon; ac felly eisteddent, un ar ol y 
llall; a chyn i'r olaf eistedd, yr oedd yr hen dad wedi myned ymhell heibio i “ ddy, 
fodiad y geiriau íi mewn.” Cafodd oedfa rymus, ond ni bu yn faith ; ac ar ol gweddïoi 
rhoddes allan y pennill, “Os dof fì trwy'r anialwch, &c., ar frys mawr. Cafodd e 
aflonyddu gan ein hanwyl gyfaill, Mr. Lewis, Bank of England, yr hwn a edrychai 
i fyny at y pulpud mewn agwedd bryderus, gan ddywedyd, “ Un gair, syr, os gwelwch 
yn dda. Nos yfory, bydd John Jones, Llanllyfni, yn pregethu yn nghapel Pall Mall,' 
—' Os dof fi trwy'r anialwch '—' Un gair eto, os gwelwch yn dda, syr! Y moddion y 
Sabbath yn y capel, fel a'r fel.' “Os dof fi trwy'r anialwch !' (gyda phenderfyniad 
cryf i fyned rhagddo). “Un gair eto; sylwch, gyfeillion. Y socïefy bore dydd Llun 
i'w ch yn nghapel Bedford street, am'—' Yna mŷnodd y pregethwr y fuddug- 
& rhoddai allan gyda phesychiad cryf a bygythìol— 


Os dof fi trwy 'r anialwch, 
Rhyfeddaf byth dy ras, &c.” 


Y Tveithiadur : sef y gelfyddyd o Ddarllen a Llefaru yn synwyrol ; yngh 
urhâd ar Draŵâgânu. Gen R. HERBERT WILLIAM ddon 
umphreys. 


Nip oes genym ddim yn yr iaith Gymraeg sydd yn deilyngach o'i astudio 
gyda golwg ar Y gelfyddyd o ddarllen a llefaru, na'r gwaith hwn. Nid oes 
un anmheuaeth nad oes dirfawr anfedrusrwydd mewn darllen i'w weled eto 
yn ein plith, a hyny hyd yn nôd ymysg arweinwyr ein cenedl ; pa faint mwy 
raid f. tlodi a'r tywyllwch sydd yn narllen ein llïaws. Mae yn ddrwg 
gbnym ddeall fod rhai o'n hefrydwyr a'n pregethwyr ieuainc yn ddigon ffol i 
edrych braidd yn ddirmygus ar gymeryd trafferth i ddarllen dda, darllen 
“gan osod allan y synwyr, fel y deallont wrth ddarllen,” Neh. viii. 8; a'r un 
modd gyda llefarn, yn rhodresu mai y meddwl, neu y peth a ddywedir, sydd 
yn bwysig, ao nid y llefaru, neu pa fodd y dywedir ef. Mae yn wir fod rhai 
meddylwyr dyfnion wedi bod yn lled amddifad o allu i lefaru eu meddwl yn gy- 
hoeddus, ac a iad yr oedd yn dda iddynt wrth gynnorthwy yr ysgrifell a'r 
argraffwasg îel c gau i ddadgan wrth eu cyd-ddynion y pethau oedd o'u 
mewn. Ondnid ydyw hyny yn un esgusawd dros anwybodaeth ao esgeulusdra 
yn neb. Buasai yn well i'r rhai hyny eu hunain feddu gallu i lefaru eu meddwl, 
yn gystal âg i'w ysgrifenu ; ond am y rhai sydd yn meddwl ymroddi i geisio 
addysgu eraill trwy lefaru, y mae yn ynfydrwydd o'r mwyaf iddynt feddwl 
am ymfoddloni heb berffeithio eu llefariad i'r graddau uchaf 1 byddo yn 
ddichonadwy, fel y byddo iddynt hwy eu hunain yn nerth a hyfrydwch, i'w 
âwyr yn fwynhâd, ac i'r gwirionedd yr amcanant ei ddysgu yn wasan- 

aeth, “ Fel na choller dim.” resyn meddwl fod dim nerth yn cael eì was- 
traffu, yn enwedig mewn cylchoedd lle y mae pob nerth sydd yn gyrhaedd- 
adwy yn rhy wan i gyrhaedd yr amoan. Mewn llawer iawn o ddarllen & 
llefaru cyhoeddus, fe ellid meddwl nad oes dim amcan mewn golwg o gwbl, 
mor drwsgl a lledchwith y mae y rhai sydd yn ymgymeryd â'r gwaith yn 
'danu gydag ef.. Ond y mae i ddarllen rhan o Air yr Arglwydd meŵn cyn- 
nulliad cyhoeddus, er enghraifft, ddyben, a dyben sydd yn annhraethol uwoh 
na llanw cyfran fêr o amser, a chadw 1 fyny ddefod ; dylai yr hwn yr ymddiriedir 
fath orchwyl pwysig iddo feddwl eî fod i ddwyn y rhan o'r Bibl a fyddo yn 
llen ar. 1 pryd i gyffyrddiad bywiol â meddwl a_ chalon ei wrandiwyr, 

Â'r un modd wrth lefaru, dylai amcanu ar fod pob gair â elo allan o'i enau 
cyrhaedd clust, a meddwl, a chalon, y neb fyddo yn gwrandaw arno. 
Uuddiad cryfder pob hyawdledd ydyw llefaru i bwrpae ; ond cofier fod hyny 
yn oynnwys dau beth, yn gyntaf, ïod jy peth & leferir y mwyaf cyfaddas i 
gyrhaedd yr amcan, ac yn ail, fod y du y lleferir ef y mwyaf manteisiol i 
gynnyrchu yr effaith sydd yn brïodol iddo ar y gwrandâwyr. Mae yn achos 


388 NODIADAU LLENYDDOL, 


o lawenydd a diolchgarwch fod y fath ymdrech canmoladwy yn cael eì ddanp0s 
yn ngweinidogaeth Cymru gyda'r anhebgor cyntaf, sef mater pregethu, y 
dyddiau hyn; ond y mae lle i ofni fod yr ail, sef y dull, yn fynych yn cael eì 
esgeuluso yn fawr. Ac eto y mae y ffaith yn aros fod y fath feistr â Demos- 
thenes wedi dyweyd mai y peth cyntaf mewn areithyddiaeth yw traddodi ; mai 
yr ail beth yw traddodi; ac mai traddodi hefyd ydyw y trydydd peth. Yr 
ydym yn teimlo yn sicr, pe byddai i'n pobl ieuainc ddarllen yn feddylgar y 
cyfarwyddiadau a roddir iddynt yn y llyfr hwn gyda golwg ar ddarllen â 
llefaru, y gwelid cyn pen nemawr gyfnewidiad bendithiol iawn yn y pethau 
hyn yn ein gwlad. 
Ond tra yn cydnabod fod yr awdwr yn ysgrifenu yn rhagorol am y pethau 
a gn bwyll wyd, ni allwn roddi canmoliaeth uchel i'w lyfr mewn ystyriaethau 
ì ae ei arddull yn lled bell o feddu y gorphenrwydd a'r clasuroldeb â 
fuasai yn ddymunol mewn llyfr o'r fath. Y mae wedi bod yn dra anghelfydd 
yn nosbarthiad ei faterion, ac o herwydd hyny y mae ailadroddiadau yn an- 
urddo ei ddalenau, ac mae y llyfr, o herwydd y gymysgfa ar ei fater, yn 
llawer gwanach nag y dylasai fod o ran ei effaith eithaf ar feddwl y darllen- 
ydd. Mae yr ysgolheigdod a arddengys yn ddiffygiol, a'i gyfieithiadau yn 
glogyrnaidd ac anghywir. Y mae y corfanau a'r mesur diodl yn cael 
ei marchogaeth y tu hwnt i bob rheswm, ac yn y diwedd, nid ydym ni, er 
darllen y llyfr yn bwyllog a manwl, yn gallu gweled fod damoaniaeth yr awdwr 
yn agos i gywir. Ysgrifena yn ddoniol, a rhwydd, a hyderus, ac ni lysa, feirn- 
iadu yn llymdost ymgeisiadau amryw o wŷr enwog ru yn y mesur 
diod], &c., ond y mae yr enghreifftiau a ddyry i ni o'i waith ei hun yn salach 
na'r cyfan, ac yn peri ini synu peth fod gŵr sydd wedi diwyllio ei glust i'r 
fath raddau mewn darganfod prydferthion y meistriaid, mor ddilywodraeth 
arni yn ei gynnyrchion ei hun. Mae yn ddiammheu y gallai efe gorfanu I 
llinellau a'u darllen mewn ffordd a barai iddynt ymddangos iddo ef yn bla 
verse; ond i ni, ac yr ydym yn meddwl ein bod, yn ystod ein hoes, wedi cael 
cryn brofiad mewn darllen barddoniaeth, nid ydynt ond rhyddiaith, ac hyd 
yn nôd fel rhyddiaith y maent ymhell o fod o'r mwyaf perseiniol. Yr ydym 
mn gwybod y bydd Mr. Williams yn tosturio wrth ein hanwybodaeth ; ond 
yddai i ni ysgrifenu yn amgen i'r hyn a ysgrifenasom, yn honiad o oleuni 
mwy nag sydd eto wedi llewyrchu i'n meddwl, os ydyw wedi oyrhaedd ymhell- 
ach na meddwl y Oorfanydd ei hun. A oes rhyw un o lênorion Cymru yn 
deall ac yn derbyn ei athrawiaeth yn y pethau hyn? Yr ydym yn ofni y gall 
ein cymydog hybarch ddywedyd fel Hegel, “Nid oes dim ond un yn 
Germany yn deall fy athroniaeth i, ac nid ydyw hwnw yn ei deall chwaith !" 


Galargan ar yr achlysur o farwolaeth y diweddar Barchedig Hznny Ras 
Laverpool. Treffynnon: Evans. 


NID oes un enw wrth y cyfansoddiad hwn, ond mae yn amlwg ei fod yn 
gynnyrch meddwl oedd yn dra chydnabyddus â Mr. Rees, ac, fel y rhan fwyaf 
o rai rhagorol y genedl, yn ei edmygu yn ddirfawr. Y fath le uchel a chys 
egredig a ennillodd y gŵr mawr a da hwnw yn mryd pawb a'i hadwaenai! 

e adawodd efe ei argraff yn ddwfn iawn ar ei oes, ao nis gellir meddwl am 
ddim sydd yn fwy o warogaeth i ddaioni na'r parch a'r anwyldeb â pha nai y 
coleddir ei goffadwriaeth. Da genym ddeall fod gobaith i ni gael cyfl6usdersu 
pellach i ymgydnabyddu â'i hanes, ac i barhâu ein cymundeb â'i feddwl 
cyfoethog ac â'i ysbryd grasol. Darllenasom yr alargan Tagorol hon 
hyfrydwch, a diammheu y darllenir hi gan lawer o'n cydwladwyr gyda 
mawr. 





P. M. EYANS, ARGRAFFYDD, TREFFYNNON. 


Y TRAETHODYDD. 


UNOLIAETH DYNOLRYW. 


Y Mae dynoliaeth yn ffaith, ond y mae y dosbarth hwnw o hôni sydd 
yn anfoddlawn i roddi derbyniad i dystiolaeth yr Ysgrythyrau, mewn 
ammheuaeth ac ansicrwydd mawr ynghylch ei dechreuad. Y mae deg 
can' miliwn, medd rhai, deuddeg can' miliwn, medd eraill, mwy na 
hyny, medd eraill, o ddynion o bob math, a maint, a lliw, a llun, ar 
wyneb y ddaear; ac o ba le y daethant? _ Nid oes un anhawsder i ben- 
derfynu o ba le y daeth y rhai sydd yn y byd yn awr. Plant ydynt oll 
i'r rhai oeddent yma o'i blaen, a phlant oeddynt hwy i'r rhai oeddent 
o'u blaen hwythau, ac felly yn ôl i'r pellderau sydd yn myned tu hwnt 
i “wawr hanesyddiaeth.” Ond o ba le y daethant gyntafoll? _ Dad- 
blygiad ydynt, medd rhai, o fodau eraill. Yr oeddent wedi bod yn 
rhywbeth arall cyn dyfod yn ddynion, ac yr oedd y rhywbeth arall 
hwnw wedi bod yn rhywbeth arall na hyny, ac felly yn ôl eto i'r pell- 
derau sydd yn myned ymhellach fyth. Darfu ìi ddim ymddadblygu yn 
fyrdd o bethau difywyd, a darfu i'r myrdd hyny ymddadblygu yn bethau 
byw, ond heb feddu ond ar y grâdd isaf o fywyd ag y gellir dychymygu 
am dano. O'r pryì hwnw allan darfu iddynt, trwy ryw weithrediad 
o eiddo natur, ymwthio yn y blaen mewn gwahanol gyfeiriadau tuag at 
berffeithrwydd. Aeth un yn nghyfeiriad y ceffyl, gan gymeryd yr asyn 
ar ei ffordd, ac arall yn nghyfeiriad dyn, gan gymeryd yr epa yn ei 
ffordd yntau. Nid oes un sail i'r dychymyg hwn yn y nefoedd uchod 
nac ar y ddaear isod. Y mae ei ddysgawdwyr yn cydnabod hyny, ond 
y maent yn dywedyd wrthym y dichon fod sail iddo yn y dyfroedd sydd 

y ddaear. Nid oes un hanes mewn un cyfeiriad am neb o'r 
anghenfilod ag y maent yn sôn am danynt, yn y sefyllfa draws-symudol 
o'r naill grêadur i'r llall, ac nid yw holl ymchwiliadau daeareg wedi 
gallu dyfod o hyd i'r ôl lleiaf o'r fath bethau mewn un man. Ond 
y maent yn dywedyd wrthym nas gallwn brofi nad oes olion o honynt 
yn y creigiau sydd yn ngwaelod y moroedd. Yr ydym gyda'r parod- 
rwydd mwyaf yn addef hyny. Y mae gwaelodion y moroedd yn diriog- 
aethau—pe byddai yn iawn eu galw yn diriogaethau hefyd—anadna- 
byddus i ni. Ar yr un pryd, yr ydym yn gofyn caniatâd i ddywedyd, 
“ wrth fyned heibio,” ei fod yn beth pur ddigrifol ìi seilio athrawiaeth 
&r yr anadnabyddus, ac i alw arnom i'w chredu am y dichon fod profion 
drosti yn gorphwys mewn rhyw fan nas gellir dyfod o hyd iddo yn oes 
oesoedd 


Yr ydym yn ail ofyn y cwestiwn—O ba le y mae dynion wedi dyfod ? 
Yr atebiad mwyaf cyffredinol a geir i'r gofyniad yw, mai crêadigaeth 
1869—4. 4B 


390 UNOLIAETH DYNOLRYW. 


ydynt, a hyny yw yr atebiad a roddir gan y dadguddiad Dwyfol. Hwy 
a gawsant eu crêu yn ddynion ar y cyntaf oll gan y Duw hollalluog. 
Ond y mae cwestiwn arall yn cyfodi, ynghylch pa un y mae llawer o 
ddadleu, a'r cwestiwn hwnw yw,—A ydynt oll wedi disgyn o'r un tad 
ac o'r un fam, neu a ydynt yn gynnyrch gwahanol grêadigaethau? At 
hwn yr ydym yn myned i gyfeirio sylw ein darllenwyr ar hyn o bryd. 
Y mae yr ymchwiliad yn un o bwys mawr, yn benaf oblegid ei effaith 
ar ein ffydd yn y dadguddiad Dwyfol. Nid oes dim ag y mae yr 
Ysgrythyrau yn ei ddysgu yn fwy amlwg na bod holl ddynolryw wedi 
disgyn o Adda ac Efa. Galwyd y wraig “ Efa, am mai hi oedd mam 
pob dyn byw.” Seilir dychymygion am grêadigaethau eraill o ddynion 
ar rai ymadroddion a geir yn mhennodau cyntaf Genesis. Darllenwn 
yn y bennod gyntaf, a'r seithfed adnod ar hugain:—*“'“ Felly Duw a 
grêodd y dyn ar ei ddelw ei hun, ar ddelw Duw y crêodd efe ef, yn 
wryw ac yn fenyw y crêodd efe hwynt.” _ Myn rhai fod hyn yn arwyddo 
amryw wrywod ac amryw fenywod. Ond y mae y gwir ddarlleniad, yn 
ol yr holl feirniaid goreu, yn arwyddo mai yn un gwryw ac un fenyw y 
crêodd efe hwynt. Ac â hyn y cyttuna geiriau y prophwyd Malachi, 
ii. ]5: “Onid un [wraig] a wnaeth efe? A phaham un? I geisi 
hâd duwiol.” — Dywedir fod yn rhaid fod dynion ar y ddaear cyn amser 
Adda, oblegid i Cain gael gwraig yn nhir Nod. Pe buasent yn darllen 
yn fanylach, hwy fuasent yn cael lle i gasglu eì fod wedi ei chael cys 
myned yno. Nid oes dim rhîth o sail i'r dychymygion hyn yn ngeiriau 
yr Ysgrythyr; a phe byddai, nis gallai gael un effaith ymarferol ar 
destun ein hymchwiliad presennol, oblegid dygir ni yn ôl drachefn i'r un 
man gan y dylif cyffredinol. Pa faint bynag oedd nifer trigolion y 
byd cyn y diluw, hwy gawsant eu dyfetha oll yn y trychineb hwnw ond 
Noah a'i deulu: “ A meibion Noah y rhai a ddaeth allan o'r arch, oedd 
Sem, Cham, a Japheth. Y tri hyn oedd feibion Noah; ac o'r rhai hyn yf 
hiliwyd yr hoU ddaear.” | 
Ac y mae athrawiaeth yr Ysgrythyrau yn dysgu yr un peth âl 
hanesiaeth. Dysgant fod holl ddynolryw yn bechadurus a cholledig, 
a'u bod wedi myned felly trwy eu cysylltiad â'r dyn cyntaf: “ Am hyt], 
megys trwy un dyn y daeth pechod i'r byd, a marwolaeth trwy bechod, 
ac felly yr aeth marwolaeth ar bob dyn yn gymaint a phechu o bawb. 
Pe byddai rhai yn y byd heb fod yn blant i Adda, pa beth a fyddsi y 
ewymp iddynthwy? Y mae gwahanol dylwythau y byd erbyn hyn, â 
rhai o'r rhai pellaf oddiwrth, a mwyaf annhebyg i'r naill y llall, 
ymgymysgu llawer â'u gilydd. Y mae pawb sydd yn cydnabod fi 
Adda wedi bod, yn cyttuno i ddywedyd fod y Caucasiad yn fab iddu 
Ond dacw fe yn ymbriodi â Negrôes, yr hon, yn ol fel y mŷn rhai, ni 
oes un berthynas rhyngddi âg Adda a'r cwymp. Y maent yn 
teulu o blant; ac ar ba dir ymaenthwy? _ Yr ydym yn cânu, “ Deuwch 
hil syrthiedig Adda;” ond pe buasai rhyw “hil” arall*yn bod ar y 
ddaear, buasai wedi myned yn orchwyl anhawdd dros ben erbyn hyn! 
ddyfod o hyd i'r “*hil syrthiedig.” 
Gosodir ein hadferiad trwy Iesu Grist wyneb yn wyneb â'n Wes 
yn Adda: “ Oblegid megys yni Adda y mae pawb yn meirw, felly 
yn Nghrist y bywhêir pawb.” Ymgymerodd Mab Duw â natur 6ys: 
'* Gan fod y plant yn gyfranogion o gìg a gwaed, yntau hefyd yr 


UNOLIAETH DYNOLRYW. 801 


modd a fu gyfranog o'r un pethau.” _ Yn ein natur ni y dyoddefodd ac 
y bu farw, y dybenodd gamwedd, ac y dygodd i mewn gyfiawnder tra- 
gywyddol. Ond pa beth a fyddai hyn oll i'r rhai nad ydynt o hil Adda, 
pe byddai rhai o'r cyfryw mewn bodolaeth? A oes rhaid i ni, cyn 
dwyn yr efengyl i wahanol barthau y byd, ymgynghori â rhai o'r bobl 
gydd yn ddysgedig yn y cyfryw bethau, er mwyn cael allan i bwy y 
danfonwyd gair yr iachawdwriaeth hon? Y mae ein Harglwydd Iesu 
wedi ein diogelu rhag pob cyfryw benbleth trwy ddywedyd, “ Ewch a 
dysgwch yr holl genedloedd ;” “Ewch i'r holl fyd a phregethwch yr 
efengyl i bob crêadur.” Y mae gwadu unoliaeth dynolryw yn myned o 
dan seiliau y dadguddiad Dwyfol, ac o dan seiliau holl gyfundrefn yr 
iachawdwriaeth; ac y mae yn ddios genym am lawer sydd yn ei 
wadu, mai yr amcan hwnw sydd, yn benaf, ganddynt mewn golwg. 

Cymerwn ein safle yn y fan yma: Fe ddarfu ìi Dduw yn y dechreuad 
grôu un gŵr ac un wraig, ac o honynt hwy y mae holl drigolion y byd 
wedi disgyn. _— Profi y gosodiad yna yw y gorchwyl ag yr ydym wedi ei 
osod, ar hyn o bryd, i ni ein hunain. Gadawer i ni, yn gyntaf oll, 
daflu golwg ar yr anhawsderau sydd ynglŷn â'r testun hwn, a'r rhaì a 
ddygir fel rhesymau yn erbyn gwirionedd ein gosodiad. 

Un o honynt yw gwasgariad dynolryw dros y rhan fwyaf o lawer o'r 
byd. Gofynir,—“ Os yw holl ddynolryw wedi disgyn o un tad, pa fodd 
y buont yn alluog i ymwasgaru dros holl wyneb y ddaear?” Yn ddiw- 
eddar, mewn cymhariaeth, y darganfyddwyd rhan helaeth iawn o'r byd 
gan Ewropêaid; ond ni chafwyd hyd ì nac ynys na chyfandir heb fod, 
gydag ychydig iawn o eithriadau dibwys, eisoes yn breswyliedig gan 

dynion. Yn y flwyddyn 1492, darfu i Columbus anturio i'r môr mawr 
anadnabyddus tua'r Gorllewin, o dan yr argraff mai hono oedd y ffordd 
fôraf i gyraedd yr India Ddwyreiniol; ond ar ol morio miloedd o fill- 
diroedd, daeth yn annysgwyliadwy ar draws ynysoedd yr India Orllew- 
inol a Chyfandir mawr America, y rhai nis gwyddai neb yn Ewrop o'r 
blaen eu bod mewn bodolaeth; ond cafodd y rhai hyny oll wedi eu 
poblogi gan ddynion; ac ar ol hyny, cafwyd hyd i hen adfeilion mawrion 
ni canolbarth yn profi eu bod wedi eu poblogi felly am oesau lawer. 
i na chan' mlynedd yn ôl, darganfyddwyd yr ynysoedd aneirif braidd 
yn Môr y Deau gan Captain Oook, ac yn eistedd fel brenhines arnynt, 
orynys fawr Australia; ond yr oedd dynion yno ymhob man, a gofynir, 
“ Pa fodd yr aethent yno?” “Yr ydych yn dyweyd mai Adda ac Efa 
yw tad a mam holl ddynion y byd—iddynt hwy gael eu crêu mewn 
rhyw barth o Asia, ac i'w plant ymwasgaru oddiyno dros wyneb yr holl 
ddaear. Ond pa fodd yr oedd hyny yn bosibl? Pa fodd y gallasent 
groesi moroedd mawrion cyn i gwmpas y morwr gael ei ddyfeisio, ac 
mewn oesoedd pan nad oedd neb yn anturio morio ond ar hyd y glên- 
ydd?” I hyn oll yr ydym yn ateb, yn 

1. Y dichon fod dynion yn cymeryd mwy nag a ddylent yn ganiatâol 
wrth ddyweyd fod hyn a'r llall yn anmhosibl yn oesoedd boreuol y byd. 
Y mae rhai dynion yn tybied mai gyda hwy y bydd marw doethineb; 
&c y mae tuedd mewn oesoedd i dybied mai gyda hwy y cafodd doethineb 
ei geni. Y mae llyfr Job yn profi fod gwybodaethau yn y byd er ys 
miloedd o flynyddoedd yn ôl, nas gwyddai preswylwyr y wlad hon hyd 
o fewn ychydig ganrifoedd i'r dydd heddyw ddim oll am danynt. Peth 

2B 


309 UNOLIAETH DYNOLRYW. 


newydd, mewn cymhariaeth, â ni, yw cwmpas y morwr. Ond a yw 
hyny yn profi nad oedd dim cyffelyb iddo wedi bod yn y byd o'r blaen? 
Ni feiddiai yr un llongwr Ewropêaidd, hyd o fewn ychydig ganrifoedd 
yn ôl, anturio allan o olwg y glânau ; ond a yw hyny yn profi fod pawb 
wedi bod felly oddiar ddechreuad y byd ? 

Hysbys i lawer o ddarllenwyr y TRAETHODYDD yw y traddodiad 
ynghylch Madawc ap Owain Gwynedd. Rhoddir y traddodiad hwnw 
gan Carnhuanawc yn “ Hanes Cymru ” fel y canlyn :— 


6“ Madawo ap Owain Gwynedd—1170. Hanes mordaith y pendefig hwn a roddir 
gan Powell, megys yr haera ar awdurdod Gutyn Owain, yr hwn, fel y dywedir, a 
sgrifenodd rhwng 1460 a 1490, ao felly cyn mordaith Columbus, canys Columbus a 
hwyliodd yn 1492, ac a ddychwelodd yn 1493... Hanes Madawc, yn ol yr awdurdod 
uchod, yw y canlynol:— 

“ Madawc, un o feibion Owain Gwynedd, a adawodd y wlad mewn ymryson rhwn 
ei frodyr, ao a ddarparodd longau gyda gwŷr a chynnaliaeth, ac a geisiodd 
dynghedfen ar y moroedd, gan hwyliaw tua'r Gorllewin, a gadael yr Iwerddon 
gymaint tua'r Gogledd, ag y daeth i wlad anhysbys, lle y gwelodd lawer o bethau 
dyeithr. Gadawodd yno y rhan fwyaf o'i ganlynwyr, a dychwelodd i Gymru, ac a 
fynegodd y fath wledydd hyfryd a ffrwythlawn a welodd, heb drigolion; ac ar y tu 
arall, am y fath dir anial ac anffrwythlawn yr oedd ei frodyr yn llofruddio eu gilydd; 
& chan grynhoi cynifer o wŷr a gwragedd ag a oeddynt yn ddymunol o fyw mewn llon- 
yddwch, hwyliodd gyda deg llong tua'r uu gororau, ac ni welwyd ef byth mwyach.” 


Y mae y dychymygion ynghylch yr “Indiaid Cymreig,” ag oeddent 
mor lliosog er ys hanner can' mlynedd yn ol, ac ar ba rai yr ysgrifen- 
wyd cymaint yn y “ Gentleman's Magazine” tua diwedd y ganrif ddiw- 
eddaf, ac yn “' Seren Gomer” yn ei blynyddoedd cyntaf hi, wedi 
diflanu; ond os yw yn wir i'r hanes uchod gael ei ysgrifenu cyn 1490, 
y mae yn profi tu hwnt i bob dadl fod, o leiaf, ddychymyg gan rai yn y 
wlad hon am fodolaeth America cyn iddi gael ei darganfod gan 
Columbus; ac y mae fod Madawc yn desgrifio y wlad fel “heb drigolion," 
yn profi ar unwaith mai nid oddiwrth Columbus y benthyciwyd y des 
grifiad hwnw. 

Y mae un o'r “Trioedd Cymreig” hefyd, mor bell ag y mae yn 
myned, yn rhoddi cadarnhâd i'r hanes. Dyma y darn o hono sydd yn 
perthyn i ni:— 


“'Tri Difancoll Ynys Prydain. .* _* _* _* Y Trydydd, Madawo ab Omis 
Gwynedd, a aeth i'r môr â thri chan' wŷr gydag ef, mewn deg llong, ac ni wyddys i 
ba le ydd aethant.” 


Os yw y triad yma yn wirionedd, y mae yn beth digon posibl i Madawc 
a'i gymdeithion gael eu cludo ar draws Môr y Werydd i dir Amerit; 
ac os oedd hyny yn bosibl iddynt hwy, nid oedd dim yn ei wneuthur 
anmhosibl i eraill fil neu ddwy neu fwy o flynyddoedd cyn hyny. M 
ddichon nad oes llawer o bwys yn yr ystyriaeth yma, ac nid ydym yn 
gosod mwy na mwy o bwys arni ein bunain; ond yr ydym yn hôni êl 
bod yn werth mwy, yn hytrach, na'r haeriad fod yn anmhosibl bod dynion 
o Ewrop neu Asia wedi gallu cyraedd America hyd o fewn y canri 
diweddaf. 
2. Y mae wyneb y ddaear wedi myned trwy lawer iawn o gyfnewil- 
iadau. Y mae y tir a'r môr, mewn llawer o fanau, wedi newid lleoedd 


UNOLIAETH DYNOLRYW. 393 


â'u gilydd. * Y mae moroedd heddyw lle y bu tiroedd, a thiroedd lle y 
bu moroedd. Nid oes achos myned yn ôl i'r oesoedd cyn Adda i 
chwilio am y cyfryw gyfnewidiadau. Y mae Julius Oeesar yn sôn am 
ynysoedd yn yr English Channel, nad ydynt yn awr mewn bod; a bu 
Sicily unwaith yn rhan o gyfandir Italy. Bu amser, a hwnw o fewn 
côf, pan yr ydoedd pobl Browyr yn gallu myned dros y traeth o Ben-y- 
pryf ìi Benbre, a phobl Abertawe yn gallu myned ar eu cyfer ar draws 
y gilfach i Fargam, a phobl Arfon yn gallu myned 


I dir Môn er dŵr Menai, 
Dros y traeth ond aros trai, 


Ond pwy a anturiai wneuthur felly yn awr? Dywed Hamilton Smith 
fod Môn unwaith yn gysylltiedig âg Arfon,t a bod Norwegian Lapland 
wedi cyfodi 1800 o droedfeddi yn ystod y 1200 mlynedd diweddaf.f 
Rhy faith fyddai i ni gyfeirio at y ddegfed ran o'r cyfnewidiadau ag y 
mae yr awdwr enwog hwn ac eraill yn adrodd am danynt fel wedi 
cymeryd lle yn ngwahanol barthau y byd, heb fyned ymhellach yn ôl 
na hanesyddiaeth. Gan fod y fath gyfnewidiadau wedi cymeryd lle, 
nid oes neb a all brofi na bu amser, wedi i ddynion lïosogi ar y ddaear, 
pryd y gallent gyraedd holl barthau preswyliedig y byd ar dir sych. 

8. Ond gadawer fod y rhwystrau sydd ar ffordd ymfudiaeth dynolryw : 
o'r naill barth o'r byd i'r llall wedi bod bob amser fel y maent yn 
bresennol; a chaniatâer ei fod yn anmhosibl i ddynion groesi moroedd 
mawrion cyn dyfeisio cwmpas y morwr; a chaniatâer hefyd nad oedd 
neb wedi cael allan na meddwl am ddim tebyg i hyny tuag at gyn- 
northwyo morwriaeth yn oesoedd boreuol y byd; beth er hyny? Pa 
le y safem pe byddem yn caniatâu hyn oll? Yn y man lle y safwn yn 
awr. Nid yw y cwbl a ellir ei haeru am y pethau hyn ond megys mân 
lŵch y clorianau yn erbyn ein gosodiad; oblegid y mae yn hawdd profi 
y gellir cyraedd pob man a breswylir gan ddynion heb “* groesi moroedd 
mawrion.” Gellid myned o Dreffynnon yr holl ffordd i'r Wladychfa 
Gymreig ar afon Chupat, heb groesi dim ond dau gulfor, y naill rhwng 
Lloegr a Ffrainc yn ugain milldir, a'r llall rhwng Asia ac America yn ddau 
cymaint a hyny, olêd.._ “ Ond hi fyddai yn siwrnai faitriawn; byddai 
eì chyflawni yn orchwyl oes.” — Byddai, yn ddiddadl, ac, fe allai, yn fwy 
na hyny. Ond dealler mai nid am oes dyn yr ydym ni yn ysgrifenu, 
ond am oes y byd. Nid, Pa beth a allai un dyn ei wneuthur yn ystod 
ei oes fêr ef, yw y cwestiwn sydd dan ein sylw; ond, Pa beth a allasai 
dynolryw ei wneuthur mewn oesoedd lawer ? 

Mewn cysylltiad â'r cwestiwn, Pa fodd y darfu i ddynion ymwasgaru 
i holl barthau y byd? y mae un arall yn ymgodi, a hwnw yw—0O ba le y 
darfu iddynt gychwyn? — Y mae yr atebiad i'r olaf yn taflu rhyw gymaint 
o oleuni ar y cyntaf. Y mae gwahanol farnau ynghylch y fan lle y safai 
gardd Eden. Gosodir hi gan rai yn Armenia, a chan eraill ar uchel- 
wastadedd Cashmere, yn India. Nis gwyddom pa mor bell o'i hen 
gartref y darfu i Cain grwydro pan aeth i dir Nod, na pha cân belled y 
darfu î ddynion ymwasgaru ar hyd wyneb y ddaear mewn oesoedd 


* Scriplural. Gaselleer. Art. Asia. "“F Natural. History of (he Human is, 
page ôl. . $ 1bid, page 402. Sgpecŵes . 


394 UNOLIAETH DYNOLRYW. 


dilynol. Ond nid yw hyny nac yma nac acw. _ Darfu i'r dylif ddinystrio 
yr hen fyd, heb adael dim ond dechreuad bychan i fyd newydd. 

Ymhen blynyddoedd, nis gwyddom pa nifer, ar ol y dylif—er bod 
rhai o'n hamseryddion yn eu gwneuthur yn gan' mlynedd, dim mwy na 
dim llai—cawn fod “ yr holl ddaear o un iaith ac o un ymadrodd.” Yr 
oeddent wedi dyfod allan o'r arch mewn man nad oedd yn gysurus nae 
yn gyfaddas i breswylio ynddo; ac fel yr oeddynt yn amlhâu, aethant 
rhagddynt o râdd i râdd, ac oll gyda'u gilydd, i chwilio am gartref 
gwell. “A bu a hwy yn ymdaith o'r dwyrain, gael o honynt wasted- 
edd yn nhir Sinar, ac yno y trigasant. A hwy a ddywedasant wrth eu 
gilydd, Deuwch, gwnawn briddfeini, a llosgwn yn boeth: ac yr oedd 
ganddynt briddfeini yn lle cêryg, a chlai oedd ganddynt yn lle calch. 
A dywedasant, Moeswch, adeiladwn i ni ddinas, a thŵr, â'i nen hyd y 
nefoedd, a gwnawn i ni enw, rhag ein gwasgaru ar hyd wyneb yr 
holl ddaear. A'r Arglwydd a ddisgynodd i weled y ddinas a'r tŵr & 
adeiladai meibion dynion. A dywedodd yr Arglwydd, Wele, y bobl yn 
un, ac un iaith iddynt oll, a dyma eu dechreuad hwynt ar weithio, ac yr 
awrhon nid oes rwystr iddynt am ddim oll a'r a amcanasant ei 
wneuthur. Deuwch, disgynwn, a chymysgwn yno eu hiaith hwy, fel na 
ddeallont iaith eu gilydd. Felly yr Arglwydd a'u gwasgarodd hwynt 
oddiyno ar hyd wyneb yr holl ddaear; a pheidiasant ag adeiladu y 
ddinas.” Oddiyno gan hyny, o wastadedd Sinar, lle, ar ol hyny, y 
safai Babylon, y darfu i ddynolryw ymwasgaru i wahanol barthau y 
byd. Wele hwynt yn awr wedi eu rhanu yn wahanol deuluoedd, ac yn 
siarad gwahanol ieithoedd; y naill deulu yn siarad yr iaith hon, ar 
teula arall yn siarad yr iaith acw, ac felly yn y blaen, nis gwyddom hyd 
at ba nifer; a rhesymol a naturiol yw casglu, ddarfod ì'r gwahanol 
eanghenau yna wneuthur yr un peth ag a wnaethai yr hen deulu 
gwreiddiol o'r blaen, sef, ymdaith mewn gwahanol gyfeiriadau i chwilio 
am gartrefi. Pe buasent oll yn amaethwyr, fel pobl Sir Fôn, yn cadw 
gwartheg a defaid, yn trîn y tir, ac yn byw yn dangnefeddus ymhlith 
eu gilydd, buasai eu gwasgariad yn araf, ond buasai yn rhaid iddynt 
yniledu o râdd i râdd i geisio lle. Ond yr oedd arferion yn ffŷnu yn 
eu plith ag oeddynt yn peri fod eu gwasgariad yn gyflymach na phe ns 
buasai dim yn ei beri ond eisieu lle. Yr oeddynt yn dilyn helwriaeth. 
Cyrhaeddodd Nimrod enwogrwydd yn yr arferiad hwnw. Y mse 
anifeiliaid gwylltion wedi dysgu, neu, o leiaf, wedi arfer, pan fyddont 
yn cael eu herlid mewn un ardal, ffoi i ardal arall; ac nid oes dim am 
dani mwy ond myned ar eu holau. Nid oes neb a all ddychymygu i 4 
bellderau y dichon fod teuluoedd o helwyr wedi dilyn helwriaeth felly 
o fewn cylch ychydig o flynyddoedd. Yr oedd yn naturiol hefyd iddynt 
dŷnu at lânau afonydd, fel y manau mwyaf manteisiol i ddilyn eu 
galwedigaeth ynddynt; oblegid, fel yr asynod gwylltion, byddai yn rhaid 
ì bob anifeiliaid gwylltion eraill ddyfod yno i dôri eu syched. 

Heblaw hyny, yr oedd dynolryw, yn anffodus, wedi dysgu er yn forê 
i ymryson ac i ryfela â'u gilydd. Y mae Nimrod wedi cael y gair, 86, 
fe allai, nid heb achos, ei fod yn heliwr dynion cyn diwedd ei oes, yn 
gystal â gwylltfilod. Cawn hanes rhyfel yn amser Abraham, gydag 
awgrym anghamsyniol fod hono yn ffrwyth rhyfel boreuach. Nid 
oedd ganddynt fyddinoedd mawrion i'w harwain i'r maes, ond, o'r tì 


UNOLIAETH DYNOLRYW. s95 


arall, nid oedd ganddynt fyddinoedd mawrion i'w gwrthwynebu. Yr 
oedd yn naturiol i'r gorchfygedig ffoi cân belled ag y gallent o gyraedd 
y gorchfygwyr. Y mae esiamplau diweddar yn Affrica o lwythau cyfain 
wedi ymfudoi bellderau mawrion oddiar ffordd eu gorthrymwyr. Y 
mae yn ddiammheuol i derfysgoedd, rhyfeloedd, a chwyldrôadau 
wneuthur mwy na dim arall tuag at brysuro gwasgariad dynolryw dros 
wyneb y ddaear. Aeth rhai o wastadedd Sinar tua'r Dwyrain, ac ym- 
ledasant dros Thibet, India, a China. _— Aeth eraill yn íwy i'r Dwyrain- 
ogleddol, tua'r parthau a adwaenir yn awr wrth yr enwau Tartary, 
a Turkistan, ac yn eu blaenau i'r rhanau hyny o Asia sydd yn perthyn 
yn awr i'r ymherodraeth Rwssiaidd. Ar ol i lwyth ymsefydlu mewn 
unrhyw fan, nid hir y byddent cyn cael eu goddiweddyd gan ffrŵd arall 
o ymfudwyr. Byddai y rhai hyny yn ymosod arnynt er mwyn cael 
meddiant o'u cartref, ac yn fynych byddai yr ymosodwyr yn orchfygwyr, 
a'r gorchfygedig yn gorfod ffoi rhag eu blaenau i chwilio am gartret 
arall, ac felly drachefn, ac felly eilwaith. _ Fel yr oeddent yn myned yn 
y blaen yn y cyfeiriad yna, caent yr hinsawdd yn myned yn oer anny- 
oddefol, ond nid oedd help am dani. “ Y mae yn rhaid i hwnw redeg 
ac y byddo” gorchfygwr “yn ei yru.” O râdd i râdd, y mae y tir yn 
cyfyngu arnynt. Ar eu deau, y mae yr hyn a alwn ni y Môr Tawelog, 
ac ar eu haswy, yr hyn a alwn y Môr Rhewllyd. Yn ddisymwth, 
cawsant eu hunain mewn sefyllfa gyffelyb i eiddo meibion Israel gynt, 
ond mai moroedd oeddynt o bob tu iddynt yn lle Piahiroth a Bael- 
sephon; ond, fel yr oedd arnynt hwy, yr oedd môr o'u blaen, a phwy 
a ŵyr nad oedd rhyw Pharaoh yn eu hymlid? Ond nid yw yn fôr 
llydan; deugain milldir, medd rhai; ychydig yn fwy na hyny, medd 
eraill, yw ei lêd heddyw, ac fe ddichon ei fod yn llai na hyny y pryd 
hwnw. Y mae yn rhewi drosto am ran fawr o'r flwyddyn; ac os oedd 
eu ffôoedigaeth hwy yn y gauaf, gallasent ei groesi ar yr iâ. Modd 
bynag, fe ddarfu iddynt ei groesi rywddull, a dyna hwy yn America, wedi 
rhaflaenu Columbus yno filoedd o flynyddoedd. Ac nid oedd achos 
iddynt wneuthur dim yno ond yr un peth ag oeddynt wedi arfer ei 
wneuthur yn Asia, tuag at ymledu, yn nghwrs amser, dros yr holl 
gyfandir mawr, hwnw. 

Y mae amryw bethau yn profi gwirionedd y golygiad hwn; ac un 
o'r rhai hyny yw y tebygolrwydd mawr sydd rhwng trigolion brodorol 
America â phobl Asia; ac yn enwedig rhwng pobl parthau gogleddol y 
cyntaf ac eiddo parthau gogledd-ddwyreiniol yr olaf. Y mae yr un 
arferion a defodau yn ffynu o bob tu i gyfyngfôr Behring, trwy groesi 
pa un yr ydym ni yn credu i America gael ei phoblogi; ac y mae 
arferion yn ffŷnu ymysg amryw lwythau o Indiaid Americanaidd ag y 
mae yn anhawdd cyfrif am danynt heb eu holrhain i darddiad Asiaidd, 
Dywed Humboldt, ar ol nodi allan amryw nodweddau cyffelyb i'w gilydd 
yn ffurf ac ymddangosiad yr Americaniaid a'r Asiaid, na fêdd dynoliaeth 
ddau bobl mwy tebyg i'w gilydd na'r Americaniaid brodorol a Mongol- 
iaid a Malayaid y cyfandir Asiaidd.* Y mae traddodiad ymhlith hen 
frodorion Mexico fod eu tadau wedi dyfod i'r wlad hono o'r Gogledd- 
barth. Ac y mae un awdwr yn dwyn pedwar ar ddeg o resymau dan rif, 
8c ychwaneg heb eu rhifo, i brofi mai hwynt-hwy yw disgynyddion y deg 


* Scripture Gazetleer, Art. Asia, 


396 UNOLIAETH DYKOLRYW., 


llwyth gydd wedi myned ar goll. Y mae traddodiad ymysg un llwyth o 
Indiaid America ddarfod i'w tadau hwy ymfudo ìi America o wlad oedd 
yn cael ei phreswylio gan ddynion drygionus dros ben—iddynt yn eu 
hymdaith groesi llyn cul, bâs, a llawn o ynysoedd—iddynt ddyoddef 
llawer o galedi ar eu taith oddiwrth rew ac eira—ac iddynt fyw nes 
treulio eu traed ymaith wrth gerdded, a'u gyddfau wrth fwyta. _ Y maent 
hefyd yn desgrifio dylif rhag pa un y darfu i'w tadau hwy ddianc i 
fynydd tra uchel; a dywedant i holl drigolion y byd ond hwy eu hunain 
gael eu dinystrio. Nid ydym yn gofyn gan ein darllenwyr i gredu fod 
yr holl draddodiadau yma yn wirionedd, ac nid ydym yn credu hyny 
ein hunain; ond y mae yn rhaid i bawb addef fod eu bodolaeth, eu 
nifer, a'u hamrywiaeth, yn dorchau cedyrn yn y gadwen o resymau sydd 
yn cysylltu trigolion brodorol America â chartref cyntaf y teulu dynol. 

Yn erbyn hyn, dadleuir yr arwyddion anghamsyniol o henafiaeth yn 
America—hen draddodiadau am freniniaethau yn yr oesoedd gynt, hen 
adfeilion cestyll, &c., sydd yn profi bod y cyfandir hwnw wedi ei boblogi 
er yn fore iawn. Tybir nad yw ein golygiad ni yn rhoddi digon o 
amser i'r holl ddadblygiadau a'r cyfnewidiadau y rhai a feddylir yn gyff- 
redinol sydd wedi cymeryd lle yn America. Gadawer i ni edrych yr 
wrthddadl hon yn ei hwyneb, ac ni a gawn weled pa faint sydd ynddi o 
bwys. Yr ydym wedi gweled mai o wastadedd Binar y darfu i ddynol- 
ryw ar ol cymysgu eu hiaith ymwasgaru ar hyd wyneb y ddaear. Nid 
ymhell oddiyno yr oedd Ur y Caldêaid, o ba le yr ymfudodd teulu 
Abraham, ymhen oesoedd ar ol y cymysgiad, tua'r gorllewin. Ond yr 
oedd l]wythau eraill wedi eu hir ragflaenu yn yr un cyfeiriad. Yr oedd 
yr Amoriaid eisoes yn ngwlad Canaan, a'r Aipht wedi ymsefydlu yn 
llywodraeth, a brenin yn teyrnasu yno. Ond yr oedd rhai wedi myned 
tua'r Dwyrain yn llawn mor fore ac y cychwynasai eraill tua'r Gorllewin. 
O ran hyny, y mae amryw bethau yn rhoddi lle i gasglu mai yn nghyf- 
eiriad y Dwyrain y dylifodd y ffrydiau mwyaf nerthol o ddynolryw yn yr 
oesau boreuol. A chan fod rhai llwythau wedi cael amser ìi sefydlu yn 
ngwlad Canaan a'r Aipht mor fore â dyddiau Abraham, rhesymol yw 
casglu bod eraill wedi ymdaenu i bellderau llawn cymaint, os nid mwy, 
tua'r Dwyrain erbyn yr un cyfnod. Nid ydym yn gweled un anhawsder 
i gredu y gallai fod rhai o honynt wedi cyraedd eithaf gogledd-orllewin 
Asia, ac wedi croesi y cyfyngfôr i America cyn i feibion Israel groesi y 
Môr Coch. Ond rhodder iddynt bedwar neu bum' cant o flynyddoedd 
yn ychwaneg. Dyweder na ddarfu iddynt groesi drosodd cyn dyddiau 
Dafydd. Fe âd hyny ddigonedd o amser iddynt, a digonedd dros 
ben, i ymdaenu dros yr holl gyfandir, ac i wneuthur pob peth sg y 
dywedir iddynt ei wneuthur yno yn hir cyn darganfyddiad Columbus. 
Tafler golwg ar rai o helyntion yr hen fyd yn yr ystod hwnw—yr ym- 
herodraethau sydd wedi cyfodi yn olynol, wedi blaguro am oesoedd, 
ac wedi diflanu—y bobloedd sydd wedi cyfodi o iselder a thlodi i oresgyn 
teyrnasoedd, ac i roddi deddfau i genedloedd lawer, ond wedi eu gor- 
threchu yn y diwedd gan bobloedd ag oeddynt yn eu dechreuad mor 
ddistadl â hwythau. Ac onis gallai fod rhyw bethau o'r un fath yn 
myned yn y blaen trwy yr oesoedd maith yn yr hyn a alwn ni “y byd 
newydd?” | | 

Y parthau eraill o'r byd gyda golwg ar ba rai y mae yr anhawsder 


UNOLIAETH DYNOLRYW. 3907 


hwn yn ymgodi, ydynt Australia, New Zealand, ac Ynysoedd Môr y Dê. 
“Pa fodd yr oedd yn bosibl i ddynion gyraedd y parthau yma o un- 
rhyw ganolbwynt ar y ddaear yn y sefyllfa anmherffaith ymha un yr 
oedd morwriaeth yn oesoedd boreuol y byd?” 

Gadawer i ni a'n darllenwyr ddeall ein gilydd. Y cwestiwn sydd o'n 
blaen ydyw,—“ Pa fodd yr oedd yn bosibli ddynion a drigfanent yn 
Asia i gyraedd Australia, New Zealand, a holl Ynysoedd Môr y Dê, 
o dan yr amgylchiadau y cyfeiriwyd atynt?” Os na ellir cael atebiad 
boddhiol i'r cwestiwn hwn, y casgliad a dynir yw, fod trigolion y 
parthau yma wedi disgyn oddiwrth ddynion a grêwyd o bwrpas er 
mwyn eu poblogi. Dealler mai y rhwystr ar eu ffordd ydoedd y môr; 
ac os gellir profi fod yr ynysoedd yma wedi eu poblogi cyn bod dynol- 
ryw wedi dysgu morwriaeth, y mae yn rhaid mai yno y cawsant eu crêu. 
Dyna yr ymresymiad yn noeth ac yn syml, heb y geiriau dyfnion, dyrys, 
dysgedig, athronyddol, &c., ymha rai y mae yn fynych yn cael ei dros- 
glwyddo. A gawn ni edrych arno, ddarllenydd? Ni a welwn ar unwaith 
ei íod yn cyraedd cryn lawer ymhellach nag y mae ei awdwyr wedi 
bwriadu iddo fyned. Os yw y ddadl sydd ynddo dros un grêadigaeth 
wahanol ac ychwanegol o ddynion yn werth dim, y mae yn werth llawn 
cymaint dros gannoedd o grêadigaethau ychwanegol. Y mae yr ynys- 
oedd yma yn gannoedd lawer, yn ymestyn amryw filoedd o filldiroedd 
o'r dwyrain tua'r gorllewin yn y môr mawr, ac aml un o honynt ar ei 
phen ei hun, ymhell iawn oddiwrth bob man arall. — Os oedd angen- 
rheidrwydd am grêu pâr o ddynion er mwyn poblogi yr ynysoedd yma, 
yr oedd llawn cymaint o angenrheidrwydd, o leiaf, am grêu pâr ar gyfer 
pob un o honynt; oblegid y mae llawer mwy o fôr rhwng rhai o honynt 
â'u gilydd, nag sydd rhwng eraill o honynt â chyfandir Asia. Y mae 
fod y trigolion wedi bod yn alluog i groesi o'r naill ynys a'r llall yn 
rhoddi llawn foddlonrwydd i ni y gallesid eu cyraedd hwynt oll o'r 
parth hwnw o'r byd ar yr hwn yr ydym yn edrych fel cartref gwreiddiol 
dynolryw. Edryched ein darllenydd ar y map; neu os gall ddyfod o 
hyd i globe, fel yr hon yr ydym ni yn awr yn cael y pleser o'i throi a'i 
throsi, bydd hyny yn well. Fe gaiff y byd felly o'i flaen yn un darn 
crwn cyfan. Cymerwn ein taith o wastadedd Sinar mewn cyfeiriad 
dehau-ddwyreiniol. Y pentir mwyaf deheuol o Asia yw eiddo Malacca. 
Nid oes pellder mawr i groesi oddiyno i ynys Sumatra; oddiyno 
drachefn i Java; ac felly yn y blaen o ynys i ynys nes cyraedd 
Australia. Neu os cymerir cyfeiriad mwy dwyreiniol o Sumatra, cyr- 
haeddir ynys fawr Borneo; ac oddiyno, gan fyned heibio ì liaws o fân 
ynysoedd, cyrhaeddir ynys fawr arall, neu Papua, New Guinea; ac ar ol 
i ddynion ddyfod yno, nid oedd achos iddynt ond gwneuthur drachefn 
yr hyn yr oeddynt wedi ei wneuthur eisoes, tuag at ymdaenu dros yr 
holl ynysoedd. Yr oedd gwneuthur hyny yn gofyn llawer o oesoedd, 
ond yr oedd ganddynt lawer o oesoedd i'w wneuthur ynddynt. 

Heblaw hyny, y mae profion fod preswylwyr yr ynysoedd yma, yn hir 
eyn darganfyddiad cwmpas y morwr, yn llawer mwy hyddysg mewn 
morwriaeth neg y tybir yn gyffredin eu bod. Ymhell cyn dyddiau 
Columbus, byddent yn ymgymeryd â mordeithiau nad oedd yn llawer 
bŷrach na'i fordaith enwog ef. Rhoddwyd map i Cadben Cook gan un 
o frodorion y Society Islands, ar ba un yr oedd ynysoedd wedi eu gosod 


308 UNOLIAETH DYNOLRYW, 


i lawr o'r Marguesas ìi Feejee, pellder o tua thair mil o filldiroedd. Y mae 
pentir yn Hawaii, un o'r Sandwìch Islands, yn cael eì adwaen wrth yr 
enw, “ Y fan i gychwyn i Tahiti.” A dywed y trigolion y byddid yn 
arfer myned yno gynt ar dymmorau penodol o'r flwyddyn, gan hwylio 
wrth ryw seren neillduol, ac y mae rhwng Hawaii a Tahiti fwy na dwy 
fil o filldiroedd o fôr.*. Yn wir nid yw yn beth anmhosibl, nac an- 
hebygol iawn, chwaith, i America gael ei phoblogi i fesur o'r ynysoedd 
yma. Ceid ymhlith trigolion brodorol y cyfandir hwnw rai yn dwyn 
tebygolrwydd mawr i'r Polynesiaid. Pe buasai rhai o honynt yn ym- 
ollwng i'r môr mawr llydan yn y cyfeiriad hwnw, bernir mai y man y 
buasent yn fwyaf tebyg o daro wrtho fuasai California, ac yn Oalifornia 
yr ydys wedi cael llwythau o ddynion yn dwyn tebygolrwydd neillduol i 
breswylwyr Ynysoedd Môr y Dê.t. Nid ydym yn haeru mai yn y drefn ag 
yr ydym ni wedi ei desgrifio y darfu ìi ddynolryw ymdaenu dros wyneb y 
ddaear. Fe ddichon i hyny gymeryd lle mewn rhyw drefn arall. Ein 
hamcan ni yw profi ei fod yn bosibl iddynt ymdaenu o wastadedd Sinar, 
y fan o ba un y darfu iddynt gychwyn, i bob man o'r byd lle y ceir hwynt 
heddyw; ac yn yr amcan hwnw yr ydym yn teimlo yn hyderus ein bod 
wedi llwyddo. 

Ond nid yw ein gorchwyl wedi ei hanner orphen. Y mae anhawsder 
arall, ac yn ngolwg rhai, un llawer mwy, yn cyfodi ar ffordd y gosodiad 
gyda pha un y darfu i ni gychwyn. Yr anhawsder hwnw yw yr anheb- 
ygolrwydd mawr mewn lliw, mewn ffurf, ac mewn llawer o bethau 
eraill, sydd rhwng dynion â'u gilydd. Dacw ar ein cyfer ddarlun o'r 
Parchedig John Evans, New Inn. Dyma o'n blaen ar y bwrdd ddarlun 
o Jonker Affricaner, mab yr enwog Jager Affricaner. Y maent yn 
annhebyg, rhaid cyfaddef. Pan y darfu i Spurgeon draddodi darlith ar 
y Gorilla, yr oedd un o'r pethau hyny, wedi ei stwffio, ganddo ar yr 
esgynlawr; â dywedir mai y peth cyntaf a wnaeth oedd myned yn union 
syth at weddillion y crêadur, a rhoddi iddo gernod ddwys, gan ddywedyd, 

. Nid wyt ti yn perthynimi.” Y mae yn rhaid bod rhyw debygolrwydd 

rhyngddynt, ac onidê ni buasai achos i'r gŵr parchedig wadu y berthynas. 
Y mae y crêaduriaid hyny yn anghysurus o debyg i ddynion, yn enwed- 
igol ìi rai dynion; a phrin y mae yn ormod dyweyd fod mwy o debygol- 
rwydd ymddangosiadol rhwng y gorilla ac Affricaner, nag sydd rhwng 
Affricaner a John Evans. A yw yn bosibl bod y ddau ddyn yma yn 
frodyr? yn blant yr un tad a'r un fam? Prin y mae achos i ni adgoffa 
i'n darllenwyr mai profi mai felly y mae yw y gorchwyl â pha un yr 
ydym wedi ymgymeryd. 

Rhenir dynolryw gan Blumenbach i bump o ddosbarthiadau, fel y can: 
lyn:—l. Y Caucasiaid; 2. Y Mongoliaid; 8. Yr Ethiopiaid; 4. Y Ma 
layaid; ac yn 5. Yr Americaniaid. Cynnwys y Caucasiaid holl drigolion 
Ewrop, oddieithr y Lapiaid a'r Ffiniaid.. Yn Asia cynnwys y Tyrciaid, 
yr Arabiaid, y Persiaid, y Siberiaid, ynghyda'r dyeithriaid a breswyliant 
yn India, a pharthau eraill o'r cyfandir. Yn Affrica cynnwys Arabiaid 
a dyeithriaid yn y trefedigaethau. Yn America, yr holl boblogaeth, 
oddieithr y Negrôaid a'r Indiaid brodorol; ac yn Australia, y dyeithr 
iaid ar yr holl ynysoedd. Oeir y Mongoliaid yn benaf yn Asia, yn 
cynnwys trigolion China, rhai o drigolian India, preswylwyr canolbarth 

*. Physical History of Man, page 298... Ek. Physical History of Man, page 297. 


UNOLIAETH DYNOLRYW, 399 


y cyfandir, a rhanau o Siberia. Cynnwys yr Ethiopiaid holl drigolion 
Affrica, oddieithr y Oaucasiaid, at ba rai yr ydym wedi cyfeirio. Oeir 
y Malayaid yn yr India Ddwyreiniol—yr ynysoedd cyfagos, ynghyda 
Japan ac Australia. A gwneir i fyny y pummed dosbarth gan drigolion 
brodorol cyfandir America. Y mae eraill yn cyduno o barth i'r pum” 
dosbarth, ond yn amrywio yn eu barn ar y cwestiwn, I ba un o'r pump 
y perthyn rhai o drigolion y byd? Y mae Cuvier yn cyfrif tri dosbarth, 
—y Cauoasiaid, y Mongoliaid, a'r Ethiopiaid. Ond nid yw yn cymeryd 
arno benderfynu i ba un o'r tri y perthyn y Malayaid a'r Polynesiaid.* 
Dosberthir dynolryw drachefn wrth liwiau eu crwyn, megys gwŷn, 
brychwyn, melynddu, a du. Gwneir dosbarthiad arall arnynt yn ol 
ffurf eu penglogau, megys hirgrwn, talgrwn, a rhywbeth heb fod yn 
grwn o fath yn y byd, ac a elwir gan y dosbarthwyr, prognathous.. Yny. 
dosbarth hwn y mae y safn yn ymwthio allan ymhellach ymlaen na 
rhanau eraill y wyneb, a'r talcen yn syrthio ymhellach yn ol. Dynaun 
o hynodion y teulu Negrôaidd. Os bydd i'r rhai hyny o'n darllenwyr 
sydd yn meddu y “ Gwyddoniadur Oymraeg” droi at yr erthygl ragorol 
ar y gair “Dyn,” hwy a gânt esiampl nodedig o'r dosbarth hwn yn y 
darlun a roddir i egluro “y llwyth Ethiopaidd.” Yr ydym yn lled 
dybied fod hwn wedi ei gymeryd oddiwrth negro yn Charlestown, o'r enw 
Grant, am ba un y mae Hamilton Smith yn dywedyd ei fod, er ffurf 
anifeilaidd rhan isaf ei wyneb, yn ddyn ag oedd yn meddu rhai teithi 
rhagorol. Rhenir dynion drachefn i dri dosbarth fel y canlyn:—l. Y 
barfog. Cynnwys y dosbarth hwn y Oaucasiaid oll. 92. Y difarf; yn 
cynnwys y Mongoliaid, y Malayaid, a'r Americaniaid. 9. Y pengwlanog; 
yn cynnwys yr Ethiopiaid. Ond y mae yr holl ddosbarthiadau yma yn 
rhedeg i'w gilydd, fel y mae yn anhawdd gwybod pa le y mae y naill yn 
dybenu a'r llall yn dechreu. Y mae rhai y tu fewn i bob un o'r dos- 
barthiadau yma yn fwy annhebyg i'w gilydd nag y maent i rai sydd y tu 
allan. Ar ol rhanu unwaith, fe deimlir bod eisieu rhanu drachefn; ac 
wrth wneuthur felly, y mae un awdwr yn cael un ar ddeg o wahanol ryw- 
ogaethau o ddynion yn y byd, ac un arall yn cael dim llai na phymtheg. 
Dywed Dr. Pickering, ar ol teithio y rhan fwyaf o'r byd: “Yr wyf wedi 
dyfod o hyd i un ar ddeg o wahanol dylwythau o ddynion; ac er na charwn 
ddyweyd nad oes ychwaneg, rhaid ìi mi gyfaddef, ar ol ymweled â'r fath 
nifer o wledydd y ddaear, nas gwn pa le i fyned i chwilio am danynt.” $ 
Ac ychwanega: “Nid wyf yn gallu gweled un man canol rhwng dywedyd 
fod yn y byd un ar ddeg o wahanol rywogaethau o ddynion, a dywedyd 
nad oes ond un.”î _ Y penderfyniad y mae efe yn dyfod iddo, ar ol ym- 
chwiliad maith a manwl yw, nad oes dim ond un. 

Yr ydym yn mawrhâu gwyddoniaeth â'n holl galon. Carem yn fawr 
pe byddem yn meddu mwy, a mwy o lawer o hôni.. Y mae y byd o dan 
rwymedigaethau mawrion iddi hi. Ond yr ydym yn gofyn ei chaniatâd, 
a chaniatâd ei holl edmygwyr, i ddywedyd gyda phob moesgarwch 
dyledus, nad yw hi eto wedi cyraedd anffaeledigrwydd. Yn y flwyddyn 
18651, cafwyd hyd i amryw weddillion dynol wedi eu gwasgaru yma a 
thraw—troed mewn un man, llaw mewn man arall, &c., yn, ac o amgylch, 


* Ouoted by Dr. Hall. Analyctical Synopsis of the Natural History of Man, 
i-Phydiool Hŵsory of Man, page2.. 4 Ibid, page 910. 7 


400 UNOLIAETH DYNOLRYW. 


dinas Norwich. Casglwyd hwy at eu gilydd, a rhoddwyd hwy yn llaw 
gwyddoniaeth, fel y gallai hi roddi ei barn arnynt. Gwisgodd hithau ei 
spectol, edrychodd yn ddoeth, sylwodd arnynt yn fanwl, darostyngodd 
hwy i'w phrofion, a'r penderfyniad y daeth iddo oedd eu bod yn perthyn 
i ddynes ieuanc, dim llai na deunaw oed, a dim mwy na chwech ar 
hugain. Gwnaeth y polioe yr ymdrechion mwyaf egnïol i gael hyd i'r 
llofrudd, a thuag at hyny yr oedd yn rhaid cael allan pwy oedd yr hon & 
lofruddiasid ; ond darfu iddynt ofalu am gadw o fewn y terfynau a osod- 
asid o'u blaen gan wyddoniaeth. Yr oedd hen wraig tua phymtheg & 
deugain oed wedi myned o'r ddinas nas gwyddid i ba le, ond ni feddyl- 
iodd neb am dani hi, oblegid fod gwyddoniaeth wedi dyweyd yn awdur- 
dodol fod y gweddillion yn perthyn i ddynes ieuanc ; ac felly, ar y pryd, 
y terfynodd y mater mewn dirgelwch. Ond ychydig fisoedd yn ôl, cafwyd 
allan, trwy gyfaddefiad y llofrudd, mai gweddillion yr hen wraig oeddynt, 
wedi y cwbl. A darfu i wyddoniaeth, ar ol ailymgynghori â hì, a gadael 
iddi hithau gael amser i ailystyried y mater, ddyfod i'r penderfyniad y 
gallasai hyny fod yn wirionedd. Yr ydym yn ddigon boddlawn i wydd- 
oniaeth i gymharu lliwiau crwyn, a ffurfiau penglogau, dynolryw. Nid 
oes genym ni un gwrthwynebiad iddi gymeryd yn ei llaw ddau benglog, 
un yn perthyn, neu wedi bod yn perthyn, i Sais, a'r llall i Negro—gosod 
ei llinyn o gyswllt yr ên i gwr uchaf y pen, a dywedyd bod mwy o'r 
' naill y tu blaen i'r llinyn, a mwy o'r llally tu ol. Ond peidied â dog- 
matiso—maddeuer i ni am ddefnyddio gair sydd ymron i gyd yn Saes- 
oneg, y mae yn fwy dealladwy i'n darllenwyr na'r un Cymraeg a allasem 
ei ddyfeisio, na'i gael wedi. ei ddyfeisio yn barod—peidied a haeru ei 
fod yn anmhosibl eu bod wedi disgyn o'r un tad, oblegid nis gall fod yn 
sicr nad ydym ni yn abl ar hyn o bryd i ddangos iddi yr un gwahaniaeth 
rhwng penglogau dau Gymro sydd yn perthyn yn agos i'w gilydd. Ond 
y mae gwyddoniaeth, neu, o'r hyn lleiaf, lawer o'r gwyddonwyr, yn dr& 
dogmatic; ac nid oes neb o honynt yn gymaint felly â'r rhai sydd â'u 
holl galon a'u holl nerth yn ardystio yn erbyn dogmatism crefyddol, a'r 
peth y maent yn ei ddynodi o dan yr enw hwn yw credu yn ngwirionedd 
ac anffaeledigrwydd Gair Duw. 

Na feddylied neb, o herwydd ein bod yn dyweyd fel hyn, fod gwyddon- 
iaeth a ninnau ar wahanol ochrau gyda golwg ar y testun sydd dan ein 
8ylw. Yn y gwrthwyneb; y mae llawer o ddynion mawrion a dysgedig, ar 
ol efrydiaeth faith, ac ymchwiliadau manwl, wedi dyfod i'r penderfyniad 
mai un rhywogaeth yw dynolryw o bob lliw a llân dros wyneb yr holl 
ddaear; nid yn unig am mai hono yw yr unig athrawiaeth sydd yn 
gyson â dysgeidiaeth yr Ysgrythyrau Sanctaidd, ond hefyd am mai yr 
athrawiaeth hono sydd yn fwyaf cyson â ffeithiau gwyddonawl. 

Gadawer i ni edrych ar râi o'r pethau sydd yn gwneuthur gwahaniaeth 
mawr, ac yn mryd rhai, wahaniaeth hanfodol rhwng rhai llwythau o 
ddynion â llwythau eraill. COymerwn yn gyntaf wahaniaeth lliwiau. 
Y .mae preswylwyr gogleddbarth Ewrop yn wynion, a brodorion Affrica 
yn dduon. Y mae llïaws o liwiau eraill Yhwng y ddau, ond dyna y rhai 
pellaf oddiwrth eu gilydd sydd mewn bodolaeth ; a'r cwestiwn yw, Pa 
fodd yr oedd yn bosibl i blant yr un tad a mam fyned i'r fath bellder. 
oddiwrth y naill y llall? Fe allai mai nid anfuddiol yn y fan yma 
fyddai gofyn cwestiwn arall. A oes rhyw ddyn a-ŵyr pa beth ydoedd 


UNOLIAETH DYNOLRYW. : dôl 


lliw ein tad cyntaf? — Neu, i ddyfod gryn lawer yn nês, pa beth ydoedd 
lliw Noah? Nid oes neb a ddywed ei fod yn “ddu fel y frân;” ac nid 
oes digon o sail gan neb i ddywedyd, o'r tu arall, ei fod “ yn wŷn fel yr 
eira yn Salmon.” _ Barn llawer o naturiaethwyr enwog yw mai gwineu, 
neu, yr hyn a elwir yn gyffredin, brunette, ydoedd. Ac felly yr ydym ni 
wedi crwydro cryn dipyn oddiwrth y lliw cyntefig wrth fyned yn wynion; 
' ac nid yw ein brodyr wedi gwneuthur dim ond crwydro rhyw gymaint 
ymhellach mewn cyfeiriad arall wrth fyned yn dduon. Ond pa beth 
' sydd yn peri gwahanol liwiau? Mewn atebiad i hyn dywedir eu bod 
yn cael eu hachosi gan fath o hylif sydd yn gorwedd rhwng y croen 
allanol, y cuticle, â'r gwir groen, yr epidermis. Y mae y croen allanol yn 
drylewyrchol (translucent), ac oblegid hyny yn ymddangos o'r un lliw â'r 
hylif sydd odditano. Y mae yr hylif hwn yn absennol mewn pobl 
wynion; ac mewn eraill y mae yn amrywio yn ei liw, ac o'r amrywiaeth 
hwnw y cyfyd yr amrywiaeth sydd yn eu lliwiau hwy. Yn mrodorion 
Affrica y mae yn ddu; ond nid yw yn ymddangos ar eu genedigaeth. 
Bydd babanod Negrôŷaidd yn cael eu geni yn wŷnion. Dechreuant dduo 
o chwech i ddeg mis oed. Ond ceir rhai enghreifftiau o rai wedi byw a 
marw heb yr hylif lliwiedig, ac felly wedi parhâu yn wynion dros eu 
hoes. Y mae Dr. Winterbottom* yn nodi llawer o enghreifftiau o 
ddynion o'r fath yma â pha rai y darfu iddo ef gyfarfod yn mharthau 
gorllewinol Affrica. Ac y mae Pritchard, Pickering, a llïaws mawr o 
ysgrifenwyr eraill, yn rhoddi esiamplau lawer o Negrôaid gwynion. 
Ond nid yw y rhai hyn ond eithriadau, ac eithriadau anghymhwys i fyw 
mewn hinsoddau poethion. Y mae y croen yn agenu yn ngwrês yr hau), 
ac y mae eu llygaid yn rhy weiniaid i allael mwynhâu ei oleuni. Y mae 
' y ffeithiau hyn yn profi nad yw croen du yn beth hanfodol i Negro; 
ond profant hefyd fod yr hyn sydd yn ei wneuthur yn ddu yn beth 
hanfodol i'w gysur yn y parthau hyny o'r byd lle y mae yn preswylio. 
Rhesymol yw credu fod y Creawdwr mawr wedi rhoddi mewn dynoliaeth 
gymhwysder i gyfaddasu ei hun at y gwahanol amgylchiadau o dan ba 
- rai y byddai yn rhaid iddi fodoli; a phrawf o hyny yw yr amrywiaeth 
lliwiau a geir ymhlith dynion yn ngwahanol barthau y byd. Y mae 
rhai o'r bobl sydd yn dadleu dros yr ochr arall i'r cwestiwn yn dywedyd, 
- gyda doethineb mawr, pe buasai yr Ethiopiaid wedi disgyn o Adda, fod 
_ yn rhaid eu bod yn dduon cyn ymsefydlu yn Affrica, neu, ynte, iddynt 
. fyned yn dduon ar ol ymsefydlu yno. Nid oes genym ddim oll i'w 
ddywedyd yn erbyn hyn; ond yn unig gallwn sylwi ein bod ni, a phawb 
oll, yn ei wybod eisoes, yn llawn cystal ag y gwyddom fod pob peth sydd 
wedi cymeryd lle yn y byd o'i ddechreuad hyd yr awr hon wedi dygwydd 
nai)l ai cyn genedigaeth Nebuchodonosor, neu ar eí ol. Ond y mae 
aelod arall i'r ymresymiad hwn, ac â hono y maent yn ei gloi, sef eu bod 
yn dduon fel y maent yn awr oddiar pan y mae genym ni yr hanes 
cyntaf am danynt. Addefwn hyn eto, ond pwy a all ddywedyd pa bethau 
a gymerasant le yn Affrica yn ystod yr oesau meithion a aethant heibio 
rhwng gwasgariad dynolryw a'r cyfnod ymha un y mae yr hanes hwnw 
yn dechreu? Oeir y Negro anghamsyniol ymhlith cerfluniau yr Aipht; 
: â dywedir bod rhai o honynt hwy mor fore âg amser Joseph. Ond yr 
oedd mwy na phum' cant o flynyddoedd, yn ol y cyfrif cyffredin, ac fe 


* Ouoted in Scripture Gaeetleer, page 105. 


402 UNOLIAETH DYNOLBYW. 


ddichon bod y cyfrif hwnw yn rhy fŷr, wedi myned heibio rhwng y 
gwasgariad â dyddiau Joseph. _ Ac nid oes neb a ddichon brofi fod hyny 
yn amser rhy fychan i'r llwythau oeddynt wedi myned drosodd i Affrica 
i ymgyfaddasu i hinsawdd y wlad hono. Gofynir pa beth sydd wedi 
bod, neu yn bod, yn awr yn hinsawdd Affrica sydd yn gwneuthur ei 
phreswylwyr mor wahanol i ddynion eraill? Yr ydym wedi awgrymu 
mai ei phoethder mawr; ac os nad yw hyny yn ddigon o reswm, addefwn 
yn rhwydd nas gwyddom am ddim arall. Os oes rhai yn tueddu i wasgu 
arnom yn y mater hwn, fe allai y gallant hwy ddywedyd paham y mae 
y moch yno wedi myned yn dduon, y cŵn wedi myned yn noethion, a'r 
defaid wedi colli eu gwlân, ac yn gwisgo blew du.* _ Os dywedant hwy 
pa beth sydd yn hinsawdd Affrica, a hinsoddau cyffelyb eraill, i gyn- 
nyrchu y cyfryw effeithiau ar y crêaduriaid hyn, fe allai y byddwn ninnau 
yn abl i ddywedyd pa beth sydd ynddynt i gynnyrchu effeithiau cyffelyb 
ar ddynion. 

Byddai yn hawdd ysgrifenu llawer ar y rhan yma o'n testun, ond 
gallem ddywedyd ar unwaith fod yr holl ymresymiad yn erbyn unol- 
iaeth dynolryw, sydd yn seiliedig ar wahanol liwiau yn cael ei chwalu 
i'r gwyntoedd gan un ffaith, a'r ffaith hono yw fod dynion ag y gŵyr 
pawb am danynt eu bod yn blant yr un tad, yn amrywio yn eu lliwiau 
yn ol y gwahanol wledydd a'r gwahanol hinsoddau ymha rai y maent 
yn trigfanu. Dyna yr Iuddewon, nid oes neb nad yw yn gwybod eu 
bod hwy oll yn blant i Isaac a Rebecea; ac eto fe'u ceir hwy y dydd 
heddyw yn gwisgo yr holl liwiau sydd yn gwahanu dynion oddiwrth eu 
gilydd. Yn eu hen gartref y maent yn wineuddu; ond wrth ymwasgaru 
ar hyd wyneb y ddaear, y maent yn fuan yn cymeryd yr un lliw â'r 
bobloedd ymysg pa rai y maent yn preswylio. Y ngogleddbarth Ewrop, 


. y maent mor wynion a dynion eraill. Adwaenom Iuddewesau mor 


deced eu gwêdd a “ Morwynion glân Meirionydd,” a llawer Iuddew mor 
wŷn agwridog aneb yn mro Morganwg. Yn neheubarth Ewrop, y maent 


' yn ífelynaidd, tra yn Affrica a pharthau o India y maent yn gwbl dduon. 


”» 


Ar dueddau Malabar yn Hindostan y mae dwy drefedigaeth o Iuddewon. 
Ymae pobl y naill o'r trefedigaethau hyn yn dduon, ac eiddo y llall'yn 
wineuddu. Y rheswm am y gwahaniseth yn eu lliwiau yw fod y cyttaí 
wedi ymsefydlu yn y parthau hyny flynyddoedd lawer o flaen yr olaf. 
Eu bod yn wir Iuddewon sydd tu hwnt i bob ammheuaeth, oblegid y 
maent yn darllen Moses ac yn cadw y deddfau a'r barnedigaethau. 
Ychydig flynyddoedd yn ol cawsom y pleser o weled adysgrif o'r gyfraith 
a gafwyd ymysg Iuddewon duon Malabar. Dywed Esgob Heber fol 
hiliogaeth Ewropêaid sydd wedi ymsefydlu yn India.wedi hollol newid 
eu lliw, ac y mae y Portugïaid, sydd wedi ymsefydlu yn nhiriogaethau 
eu gwlad ar dueddau Affrica, wedi myned mor dduon â'r Negrôaid eu 
hunain. Nid oes ond ychydig dros dri chant o flynyddoedd oddiar pan 
ddechreuodd yr Hispaeniaid a'r Portugiaid ymsefydlu yn neheubarth 
America mewn canlyniad i ddarganfyddiadau Columbus. _ Eu hiliogaeth 
hwy sydd yn awr yn gwneuthur i fyny gorff poblogaeth Brazil, ynghydag 
eiddo yr holl werinlywodraethau sydd o'r tu dehau i gyfyngdìr Darien, 
Ac y maent wedi myned yr un lliw â hen drigolion y gwledydd hyny. 


* Smythe on the Unity of the Human Race. Oucted in Critical and Ezperimenisl 
Commenliary, page 25. 


UNOLIAETH DYNOLBYW. | 408 


Ychydig yn fwy na dau cant o flynyddoedd sydd oddiar pan aeth y 
Mayflower â'i llwyth cyntaf o Brydeiniaid i sefydlu yn ngogleddbarth 
America. Oddiar hyny hyd yn awr y maent wedi cael eu dilyn yno gan 
filiynau, a thrwy yr holl flynyddoedd y mae plant y sefydlwyr cyntaf 
wedi ymgymysgu â'r dyfodiaid diweddaf. Y mae y lliw gwŷn yn parhâu 
i gael eu gyflenwi yno gan ffrŵd nerthol a didôr o ymfudwyr gwynion. 
Ond er hyn oll, y mae gwahaniaeth amlwg rhwng trigolion America ac 
eiddo yr hen wlad. Y mae yn hawdd adwaen un genedigol yno, er ei 
fod yn Gymro o waed coch cyfan, oddiwrth bob Cymro arall. Os yw 
yr hinsawdd yn cynnyrchu y fath effaith, er yr holl gymysgu ag yr 
ydym wedi cyfeirio ato, pa beth fuasai wedi eì wneuthur pe buasai pob 
cysylltiad rhyngom ni â hwy wedi ei dôri ar y pryd y darfu ì ni gyd- 
nabod eu hannibyniaeth? Ac os yw y fath wahaniaeth wedi cymeryd 
lle mewn cân lleied o amser, pa beth a ellid eì ddysgwyl mewn wyth 
cantneu fil o flynyddoedd? Y mae llawer o enghreifftiau o gyfnewidiad 
mawr yn cymeryd lle mewn un genedlaeth. 'Tua hanner cant o flyn- 
yddoedd yn ol, aeth cenadwr allan o Loegr i Berbice.. Ymhen ychydig 
amser, dilynwyd ef yno gan foneddiges ieuanc o'i gartref genedigol. 
Prïodasant a chawsant amryw blant. Y mae dwy o'u merched yn awr 
yn y wlad hon, ac yr ydym yn dra chyfarwydd âg un o honynt. Saeson 
pur oeddynt ei thad a'i mam, ond ganwyd hi yn Berbice, ac y mae ei 
gwallt yn ddu ac yn grych, ei lliw yn dywyll felynaidd, a'i holl edrych- 
iad yn gwisgo gwêdd West Indian. Yr ydym yn gobeithio ein bod 
bellach wedi dyweyd llawn ddigon ynghylch gwahanol liwiau. 

Ond y mae gwrthddadl arall yn cyfodi yn erbyn ein gosodiad, ac ar 
hono y mae ein gwrthwynebwyr yn awr yn gosod mwyaf o bwys. 
Cyfeiria hon yn benaf at y Negro, a chyfyd oddìar y gwahaniaeth sydd 
rhwng ffurf ei gorff ef ac eiddo dynion eraill. Y mae ei drwyn yn fflat, 
eì wefusau a'i ên isaf yn dewion, ei dalcen yn gul, yn grychedig, ac yn 
suddo yn ol, ei fysedd yn bigfeinion, ei goesau yn geimion, a'i sodlau 
yn ymwthio ymhellach yn ol na sodlau cyffredin y byd. “ Yr ydych yn 
Gywedyd mai gwahanol hinsoddau sydd yn cynnyrchu gwahanol liwiau, 
* ond a-ddichon hinsawdd gynnyrchu y íath effeithiau a hyn ar esgyrn 
pobl? Os yw y Negro wedi disgyn o'r un tad a mam a ninnau, dywed- 
wch ì ni o bale y cafodd y ffurfiau nodedig yma sydd yn ei wahaniaethu 
mor fawr oddiwrth ddynion eraill?” Ymddengys yr wrthddadl yma, ar 
yr olwg gyntaf, yn rhywbeth grymus; ond nid ydym yn cael ein dychrynu 
ganddi i fesur yn y byd. Nid yw yr holl ffurfiau yma yn bresennol 
ymhob Negro, ac nid ydynt oll yn absennol chwaith ymhob Cymro. Wrth 

aru esiamplau eithafol o ddwy genedl, dangosir y gwahaniaeth 
rhyngddynt yn llawer mwy nag y mae mewn gwirionedd; ond gellir 
gwneyd yr un peth â dau blwyf yn ymylu ar eu gilydd. Nid yw yr 
hynodion uchod yn werth gwelltyn tuag at brofi fod y Negrôaid yn 
rhywogaeth wahanol o ddynion, os na ellir profi hefyd eu bod yn 
perthyn i bob Negro sydd mewn bod, ac nad ydynt yn perthyn i neb 
arall. Os ceir un Negro heb feddu “ talcen slip” a gwefusau tewion, y 
mae hyny yn profi nad yw talcen slip a gwefusau tewion yn hanfodoli 
fodolaeth Negro—hyny yw, y gall dyn fod yn Negro heb feddu y cyíryw 
dalcen a'r cyfryw wefusau; ac os ceir un Cymro â thalcen slip a 
gwefusau tewion, y mae hyny yn profi y gall dyn feddu y cyfryw dalcen 


g? 


404 UNOLIAETH DYNOLRYW. 


a gwefusau heb fod yn Negeo. Dilyner hyn i'w ganlyniadau anochel- 
adwy, ac fe ddiflana yr wrthddadl felagerdd.. Yr ydym yn adwaen am- 
bell Gymro nad oes eisieu dim ond ychydig liw du tuag at wneyd iddo 
basio fel Negro pur, ac y mae ambell Negro yn bod nad oes eisieu dim 
ond ei wŷnu tuag at ei gymhwyso i gael ei dderbyn fel Caucasiad o radd 
uchel. Nid oes un pwrpas i'r wrthddadl uchod os nad i ddangos fod 
dynion o'r naill ffurf yn perthyn i un rhywogaeth o ddynolryw, a dynion 
o ffurf wahanol yn perthyn i rywogaeth arall; ond wrth ei defnyddio i'r 
amcan hwn, y mae yn tôri ar draws y dosbarthiadau êr mwyn ffurfio pa 
raì y mae yn cael ei chyfodi. Y mae yn gŷru llaweroedd o'r Caucasiaid 
i ddosbarth y Negrôaid, a mwy na mwy o'r Negrôaid i ddosbarth y 
Caucasiaid; mewn gair, cân gynted ag y rhoddir iddi raff, y mae yn 
cyflawni hunanladdiad. 

Addefwn yn rhwydd fod yr hynodion uchod yn llawer mwy cyffredinol 
ymhlith y Negrôaid nag ymhlith un llwyth arall o ddynion ar y ddaear. 
Addefwn eu bod mor gyffredinol fel y mae yn beth anarferol cyfarfod â 
Negro heb eu meddu. Ond y cwbl y mae hyn yn ei brofi yw, eu bod 
hwy tu hwnt i holl lwythau eraill y byd wedi myned trwy yr amgylch- 
iadau gan ba rai y mae y cyfryw hynodion yn cael eu cynnyrchu. 
Ymhlith yr amgylchiadau hyny gellir enwi tlodi, angen, anwybodaeth, 
trais, trueni, a dyoddefaint; ac y mae y pethau hyn wedi disgyn i ran 
preswylwyr Affrica tu hwnt i bawb eraill o bobloedd y byd. Y mae yn 
ffaith adnabyddus i deithwyr, ac adnabyddus hefyd i ddarllenwyr y 
llyfrau ag y mae y teithwyr hyny wedi eu hysgrifenu, mai ymysg y 
llwythau iselaf a mwyaf diraddiedig yn Affrica y mae yr hynodion 
corfforol uchod yn fwyaf amlwg. _ Y rhai mwyaf tebyg i'r bwystfilod yn 
eu ffordd o fyw yw y rhaì mwyaf bwystfilaidd yr olwg arnynt. Yr ydys 
yn cael y llwythau a breswyliant ar dueddau Affrica yn fwy diraddiedig 
na'r rhai a breswyliant y canoldir. Un rheswm, ac fe allai fod hwnw 
yn ddigon, am hyny yw, fod ellyllon y gaethfasnach wedi bod am gan- 
rifoedd ymhlith y cyntaf yn temtio y penaethiaid i ryfel â'u gilydd er 
mwyn cael y carcharorion yn yspail, ac felly yn dinystrio pob annogaeth 
i lafur, yn gwneuthur bywyd tawel a sefydlog yn anmhosibl, ac yn gor- 
fodi y trigolion i fyw fel y gallont ar gynnyrch helwriaeth, a ffrwythau 
& gwreiddiau yr anialwch, yn fynych yn crwydro am ddyddiau heb gael 
dim, a phan y gallont daro crêadur i lawr, y mae nerth angerddol eu 
newyn yn peri iddynt ruthro arno fel bleiddiaid, ei dŷnu yn ddarnau 
oddiwrth eu gilydd, a'i fwyta yn amrwd, gwaed a chwbl, gan bilio yr 
esgyrn nes y byddont fel calch. _ Ar ol gorlenwi eu hunain, gorweddant 
i gysgu, a chysgant yn y blaen nes y byddont yn dechreu teimlo yn 
newynog drachefn. Y mae eu cyflwr hwy yn llawer gwaeth nag eiddo 
y rhai y cawn ddesgrifiad o honynt yn llyfr Job, “ Gan angen a newyn 
unig oeddynt: yn ffoì i'r anialwch, gynt yn ddiffaeth ac yn wyllt: y 
rhai a dôrent yr hoccys mewn brysglwyni, a gwraidd meryw yn fwyd 
iddynt. Hwy a ŷrid ymaith o fysg dynion (gwaeddent ar eu hol hwy 
fel ar ol lleidr), i drigo mewn holltau afonydd, mewn tyllau y ddaear, 
ac yn y creigiau. Hwy a ríient ymhlith perthi: hwy a ymgasglent dan 
ddanadl. Meibion yr ynfyd, a meibion rhai anenwog oeddynt: gwael 
ach na'r ddaear oeddynt.” Y mae byw yn y fath fodd o angenrheid- 
rwydd yn cynnyrchu effaith ar edrychiad y wynebpryd a ffurf y corff. 


UNOLIAETH DYNOLRYW. 405 


Pe byddai hanner dwsin o deuluoedd mwyaf golygus Oymru yn cael eu 
cipio o'u cartref a'u gosod i lawr mewn lle anial, lle y byddent yn gor- 
fod byw yn yr un modd a rhai o lwythau truenus Affrica, meiddiwn 
ddywedyd y byddai rhai o hynodion y Negro yn dechreu ymddangos yn 
eu plith hwy yn y drydedd genedlaeth. Y mae y profion a geir yn 
Affrica o'r cysylltiad sydd rhwng golwg annynol â bywyd truenus yn 
ddigon amlwg ac yn ddigon llïosog i osod y mater hwn tu hwnt 
i bob dadl. Yr ydym wedi dilyn Syr Samuel Beker yn ei hynt 
fythgofiadwy i fyny, y Nile, ac wedi edrych, ac edrych drachefn, 
ar y darluniau a rydd o bersonau perthynol i'r gwahanol lwythau 
ag y darfu iddo fyned heibio iddynt. Yr oedd y gaethfasnach wedi 
bod yn esgyn y Nile am oesoedd cyn iddo ef gychwyn ar ei 
hynt, ac, fel y gallesid dysgwyl, wedi gwneuthur y difrodau gwaethaf 
ymysg y llwythau nesaf i'r Aipht. Y mae darluniau rhai o'r rhai hyny 
yn eu dangos yn bethau truenus. Cymhara efe hwynt i “exaggerated 
slate pencils.” _ Ond fel yr oedd yn treiddio tua'r canoldir, yr oedd 
yn cael y bobl yn myned yn fwyfwy dynol yr olwg arnynt; ac yr 
oedd y llwythau pellaf a gyrhaeddodd, y rhai a breswylient lânau y llŷn 
mawr, 4lbert Nyanza, yn ddynion golygus, yn gwisgo am danynt, ac o 
ran ffurf eu cyrff ac edrychiad eu hwynebpryd, heb fod yn annhebyg 
iawn mewn dim ond lliw i Ewropeaid. Y mae effeithiau cyffelyb yn 
cael eu cynnyrchu gan gyffelyb achosion yn ein gwlad ni ein hunain. 
Aed ein darllenydd i rai o slums a seleri Llundain neu Liverpool, ac 
edryched yn wynebau y plant a fegir yno. Neu os yw yn bregethwr 
Methodistaidd, aed ar ei draed ar brydnawn Sabbath yn yr hâf o gapel 
Pall Mall î Cranmer Street, yn lle “cymeryd car.” Edryched ar y 
plant sydd yn ymdreiglo ac yn pysgota lludw yn y gwteri ar bob llaw 
iddo. Edryched ar y meibion a'r merched sydd yn lolian ar hyd y 
palmant. Astudied eu talcenau, eu trwynau, a'u gwefusau. Yr ydym 
: yn begian ei bardwn am ofyn iddo wneuthur y fath beth; ond yr ydym 
wedi gwneuthur hyny ein hunain, ac wedi dyfod i'r penderfyniad fod 
pedair cenedlaeth o fywyd felly yn llawn ddigon i yrchu y 
“prognathous.” Ceir esiampl nodedig o hyn yn yr Iwerddon. Yr am- 
ser y plânwyd Ulster, ac wedi hyny yn amser y gwrthryfeloedd a 
gymerasant le yn 1641 a 1689, gŷrwyd tyrfaoedd o'r Gwyddelod o 
Armagh a deheubarth Down i'r mynydd-dir sydd yn ymestyn o Ar- 
glwyddiaeth Flews tua'r dwyrain hyd y môr; ac ar yr ochr arall i'r ynys 
gyrwyd y trigolion i Leitrim, Sligo, a Mayo. Yno lle y maent wedi 
bod oddiar hyny byth yn nyfnderau anwybodaeth a thlodi. Ac mewn 
canlyniad y maent wedi myned yn hollol wahanol yn edrychiad eu 
hwynebpryd a ffurf eu cyrff i'r lleill o'u cydwladwyr. Pump a dwy yw 
' eu taldra cyffredin; isel yw eu talcenau, flat yw eu trwynau, mawrion yw 
eu geneuau, anferthol yw eu dannedd, a cheimion yw eu coesau; tray 
mae eu cydwladwyr sydd yn byw o dan amgylchiadau mwy ffafriol, mor 
olygus pobl â neb ar wyneb y ddaear.* 

Ond beth pe byddai y byd yn newid ar rai o'r fath yma? Yr ydym 
yn dysgwyl yr amser pan y bydd goleuni yr efengyl wedi treiddio i 
dywyll-leoedd y ddaear, y rhai sydd yn awr yn llawn o drigfenau traws- 

* Dublêôn Unŵversity Magasŵne, No. xlviii. ” Ouoted Ww Dry. Hal— Natural, History of 


Man, page 63... Man, Prŷmeval, by Dr. Hyw page 28. 


“» 


406 UNOLIAETH DYNOLRYW. 


der. Pan y bydd gorthrymder a thrais wedi peidio o'r byd, pan y bydd 
gogoniant yr Arglwydd, ac o herwydd hyny, y gwareiddiad uchaf yn 
llanw y ddaear, fel y mae y dyfroedd yn tôl y môr. A fydd i'r bobl 
dlodion ag yr ydym wedi bod yn sôn am danynt golli eu hynodion an- 
hardd y pryd hwnw, a gwisgo gwêdd mwy prydferth a dynol? Yr 
ydym heb y petrusder lleiaf yn rhoddi i'r cwestiwn hwn atebiad 
cadarnhaol. Y mae profion fod dirywiad yn haws peth nac adferiad, 
ac y dichon llwyth fyned i lawr yn ngraddfa dynoliaeth mewn llai o 
amser nag y mae yn ei ofyn i ddyfod i fyny; ond y mae esiamplau an- 
nghamsyniol o'r adferiad i'w gweled y dydd heddyw. Y mae genym 
awdurdod Lyell,* yr enwog Dr. Pritchard, ac amryw eraill, ìi ddywedyd 
fod y Negrôaid, y rhai hyd yn ddiweddar, oeddynt yn gaethion yn yr 
Unol Daleithiau, wrth breswylio mewn tai, a byw yn debyg i bobl 
wareiddiedig, yn graddol golli eu hynodion, fod y plant yn llai Negro- 
aidd na'u tadau, a'r ŵyrion yn llai felly na hyny; eu trwynau yn 
myned yn fwy, eu gwefusau yn myned yn llai, eu gwallt yn myned yn 
llaesach; a'u bod, o genedlaeth i genedlaeth, yn ngwêdd eu hwynebau ac 
yn ffur! eu cyrff, yn myned yn fwy tebyg i Eiwropêaid.f 

Yr ydym yn gobeithio ein bod bellach wedi llwyddo i ddangos nad 
yw gwasgariad dynion dros holl barthau y byd adnabyddus, a'r gwahan- 
iaeth sydd rhyngddynt o ran lliwiau eu crwyn a ffurfiad eu cyrff, yn 
werth dim oll fel profion yn erbyn yr athrawiaeth o unoliaeth dynolryw. 
Gadawer i ni cyn terfynu daflu golwg frysiog ar rai o'r rhesymau 
cedyrn sydd yn profi fod yr athrawiaeth hono yn seiliedig ar wirionedd. 

Un o'r rhesymau hyn yw, y tebygolrwydd cyffredinol sydd rhyngddynt. 
Yr ydym wedi nodi y pethau ymha raì y mae dynion yn gwahaniaethu, ac 
yn credu ein bod wedi gwneathur â hwy eithaf cyfiawnder. Yr ydym 
wedi eu gosod i lawr yn ngeiriau y dynion sydd yn eu defnyddio yn ein 
herbyn; ond yr ydym yn cymeryd y rhyddid i ddywedyd nad yw yr holl 
bethau ymha rai y mae dynion yn gwahaniaethu ond megys dim mewn 
cymhariaeth i'r pethau ymha raì y maent yn ymdebygoli. Y mae yn 
awr.o'n blaen yn agos i ddeugain o ddarluniau o ddynion perthynoli 
wahanol lwythau y byd wedi eu casglu gan Hamilton Smith. Y maey 
rhan fwyaf o honynt wedi eu cymeryd oddiwrth ddynion byw. Y mw» 
yma Negrôaid o amrywiol lwythau,—Tartariaid, Chinêaid, Papuaid, 
Australiaid, Ffuegiaid, Patagoniaid, Indiaid Americanaidd, o'r dehau a'r 
gogledd, Esguimaux, &c., &c.. Yr ydym wedi edrych arnynt yn fanwl 
drachefn a thrachefn, ac yr ydym newydd daflu ein llygaid drostynt y 
mynyd hwn, ac yn ein byw nis gallwn lai na gweled llawer o debyg- 
iaethau teuluaidd yn rhedeg trwyddynt oll. Y mae rhai o'r pellaf 
oddiwrth eu gilydd o ran cartref yn fwy tebyg i'r naill y llall na rhai 
nôs, ac y mae rhai o honynt yn dwyn tebygolrwydd neillduol ìi ddynion 
ag yr ydym yn eu hadwaen. Y mae o flaen ein meddwl yn awr Gymro 
nid anenwog,i ba un y mae Te Kewiti, penaeth o New Zealand, yn 
debyg dros ben, ond yn unig mewn lliw ; a chyda'r eithriad hwnw gwnai 
y darlun sydd o'n blaen o frodor o un o'r Moluccas y tro ì arddangos un 
arall a adwaenom yn well na llâwer; Y mae llawer o'r gwahaniaeth 
ymddangosiadol rhyngddynt yn cael ei beri gan eu gwisgoedd a'u 


* Amnalytŷcal Synopsis of Natural His of M. 9, n 
Critical and Experimental Commentary on Gen, Hi yf Man, page b t. Ouoled 


UNOLIAETH DYNOLRYW, 4/07 


“haddurniadau.” le byddent oll weli eu gwisgo yr un fath, hwy 
fyddent yn llawer mwy tebyg nag y maent. Dyma ddarlun o Cusick, 
Indiad Tuscaroraidd. Y mae efe yn bregethwr perthynol i'r Bedydd- 
wyr, yn sefyll ger ein bron yn ei wisg bregethwraidd, ac y mae yn ym- 
ddangos mor respectable â neb yn y Gymanfa Gyffredinol. 

Yn nês i mewn, y mae y tebygolrwydd yn fwy fyth. Yr un yw 
anatomical structure dynolryw ymhob man. Yr un yw nifer eu dannedd, 
a'r un yw eu ffurf. Y mae esgyrn eraill eu cyrff yn ddau gant ao wyth, 
Y mae eu gïau a'u gewynau, a'u teimladon, a'u synwyriadon, a'u cyll- 
dreuliadon, a'u ceuliadon, a'u hamrediadon, a'u hanadliadon, a'u holl 
“iadon” eraill yn gwbl yr un fath ymhlith holl lwythau y byd... Y mae 
ymenydd y mwyaf barbaraidd wedi ei ffurfio o bwrpas i dderbyn gwar- 
eiddiad. Er cymaint y pellder sydd rhwng y gwâr a'r anwâr, nid oes 
un gwahaniaeth canfyddadwy rhwng ymenyddiau y ddau. Y mae 
Sommering yn nodi pymtheg o wahaniaethau dyfyniadol pwysig 
rhwng yr ymenydd dynol ac eiddo yr epa, ac y mae y rhai hyn oll 
yn bresennol yn ymenydd y lleiaf gwrteithiedig o ddynolryw.* — Gellir 
ychwanegu at hyn eu bod oll yn fwy digymhorth yn eu babandod 
nag unrhyw greaduriaid eraill, eu bod yn dyfod i'w llawn faint tua'r un 
oedran, fod tymmor beichiogiad yr un hŷd ymhlith holl lwythau y 
ddaear, eu bod oll yn agored i'r un clefydau, a'u bod oll, fel rheol 
gyffredin, yn byw tua'r un nifer o flynyddoedd. 

Rheswm arall yn yr un cyfeiriad yw y tebygolrwydd sydd rhwng yr 
ieithoedd y maent yn eu siarad. Y mae iaith ei hun—y gallu hwnw 
8ydd yn hynodi dynion i drosglwyddo meddyliau i'w gilydd mewn 
geiriau—yn myned ymhell tuag at brofi eu hunoliaeth.. Y mae crêad- 
uriaid eraill yn gwneuthur seiniau; ac addefwn nas gallwn brofi nad 
ydynt hwy yn deall eu gilydd. Dichon fod gŵyddau yn deall gŵyddau, 
ac epâod yn deall epâod. Ond pa ddyn a ddichoneu deall? Gwelsom 
yn ddiweddar gryn hanner cant o epâod gyda'u gilydd, ac yr oeddynt yn 
gwneuthur sŵn, ac yr oedd y sŵn hwnw yn rhywbeth tebyg i siarad; 
ond buasem yn hêrio Elihu Burritt, pe buasai yn y fan a'r lle, ao yn 
cael eì gynnorthwyo gan Dic Aberdaron, pe buasai efe, druan, yn y 
byd, i gasglu eu “ geiriau” hwy ac i ddysgu eu “ hiaith,” fel ag i fedru 
ei siarad mewn modd dealladwy iddynt hwy. Ond y mae hyn yn beth 
gydd yn cael eì wneuthur gyda golwg ar holl ieithoedd dynion trwy y 
byd. Nid ydys wedi darganfod un llwyth o ddynion hyd y dydd 
heddyw, mewn un parth o'r byd, nad yw Ewropêaid wedi bod yn alluog 
i ddysgu eu hiaith yn y fath fodd ag i fod yn abl i siarad â hwy yn eu 
hiaith eu hunain, i gyfieithu syniad&u Ewropeaidd i'w hiaith hwy, a'u 
syniadau hwy i ieithoedd Ewropêaidd. Y mae yr hyn sydd yn holl 
ieithoedd y byd yn ei wneathur yn bosibl eu cyfieithu i'w gilydd yn 
myned ymhell tuag at brofi eu bod oll yn tarddu o'r un gwreiddyn, 
a bod y llwythau llïosog sydd yn eu siarad yn perthyn oll i'r un teulu. 
Ond y mae peth mwy na hyn o lawer i'w ddywedyd ar y mater yma. 
Ceir yn ieithoedd rhai o'r llwythau pellaf oddiwrth eu gilydd, a mwyaf 
annhebyg i'r naill y llall, brofion anwadadwy eu bod wedi deillio o'r un 
iaith gyntefig. Y mae yr enwog Dr. J. Harris yn dywedyd fod rhai 
o'r profion o blaid unoliaeth dynolryw yn fwyaf cedyrn yn y manau lle 


* Man Primeval, page 204. 
20232 


468 UNOLIARTH DYNOLRYW. 


y mae rhai eraill fwyaf gweiniaid. Fel hyn ceir yr annhebygolrwydd 
mwyaf mewn iaith rhwng llwythau o ddynion am ba rai y mae pawb 
yn addef eu bod wedi tarddu o'r un gwreiddyn, tra y mae ieithoedd a 
giaredir gan lwythau o ddynion sydd bellaf oddiwrth eu gilydd o ran eu 
preswylfêydd, ac o ran ffurfiad eu cyrff, yn dwyn tebygolrwydd i'r naill 
y llall. Ar y Negrôaid y mae y rhai sydd yn dadleu dros amrywiol ryw- 
ogaethau o ddynion yn seilio eu rhesymau cadarnaf; ond ceir profion 
annghamsyniol yn yr ieithoedd Negrôaidd fod perthynas rhyngddynt 
oll â'r teulu Semitaidd.*. Yr ydys wedi gofyn—Pa nifer o eiriau cyf- 
ystyr mewn gwahanol ieithoedd gydd yn angenrheidiol er profi eu bod 
wedi cyfodi o'r un gwreiddyn? Y mae Dr. Young yn ymwneyd at ateb 
y cwestiwn hwn trwy ei gyfrifiad o debygiaethau (calculus of probabili- 
tïes). Dywed nad yw fod un gair yn cael ei ddefnyddio yn yr un ystyr 
mewn dwy iaith yn profi dim yn y byd; ond os ceir dau air felly, fod 
tri chynnyg am un eu bod naill ai o'r un gwreiddyn neu wedi derbyn y 
geiriau oddiwrth eu gilydd. Y mae chwech gair yn rhoddi dros ddau 
cant ar bymtheg ac wyth, yn agos i gan' mil o gynnygion, yn erbyn un 
i'r un pwrpas. Da y gall ychwanegu, fod y “ prawf mewn achosion o'r 
fath yma ymron dyfod i fyny hyd at sicrwydd.”f_ Y mae yn anhawdd 
cael hyd i rifyddwr a ddichon ddywedyd pa nifer o brofion sydd o'n 
plaid, yn ol y cyfrifiad uchod, am bob un sydd yn ein herbyn, pan yr 
ychwanegwn fod cant a thriugain a deg o eiriau a ddefnyddir yn ieith- 
oedd Indiaid America yn cael eu defnyddio yn yr un ystyron yn 
ieithoedd Asia.î Y mae geiriau felly wedi eu gadael yn wasgaredig 
ymhlith ieithoedd y byd megys o bwrpas i fod yn dystion i'r ffaith fod 
holl lwythau dynolryw yn perthyn i'r un teulu. 

Edrychwn, yn olaf, ar y tebygolrwydd meddyliol a moesol sydd 
rhwng holl bobloedd y byd â'r naill a'r llall. Cymharwn y pellaf oddi- 
wrth eu gilydd—y Caucasiaid a'r Negro; ac os gallwn lwyddo i ddangos 
tebygolrwydd teuluaidd rhyngddynt hwy, bydd hyny yn llawn ddigon 
am y lleill ìi gyd. Ar y gwahaniaeth tybiedig rhwng Negrŵaid ac 
Ewropeaid yn y pethau hyn, y mae y rhai a wadant unoliaeth dynolryw 
yn gosod mwyaf o bwys. Fel y canlyn y maent yn dywedyd :—“ Dadl- 
euir mai nid y gwallt a'r croen, mewn modd yn y byd, yw yr unig 
bethau ymha rai y mae y Negro yn gwshaniaethu oddiwrth yr Ewrop 
êad oran ei gorff. Ac y mae y gwahaniaeth rhyngddynt yn fwy fŷth 
yn feddyliol a moesol. Fel bodau rhesymol, y mae y Negrôaid yn 
sefyll ar rîn iselaf y raddfa feddyliol, ac yn ddifesur islaw Ewropêaid yn 
eu cyfaddasrwydd i dderbyn gwybodaeth. Hoônir fod y nodweddau 
yma yn rhai arosol; ac o ganlyniad, ar dir neillduolion corfforol, yn 
gystal ag ar dir iseledd meddyliol, y mae cystal rheswm dros ddosbarthu 
y Negro fel rhywogaeth wahanol, ag sydd dros edrych ar y ceffyl fel 
rhywogaeth wahanol i'r asyn neu y zebra.”|| Gyda'r llawenydd mwyaf 
yr ydym yn eu cyfarfod ar y tir hwn, ac yn hôni, wrth gychwyn, fod 
enghreifftiau lawer i'w cael o Negrôaid yn meddu teithi meddyliol a 
moesol sydd yn eu gosod ymhell goruwch llawer o Eiwropêaid, a bod yr 


* Man. Primeval, es 90 d: 32. tT Ouoted ân. Dr. Hallîs Synopsia—prefized b 
Pickering's Races c fan. I Dr. T. Smyth—guoted ŷn dâêto, e 69. i P 
read by Dr. Hunt— British. Association, Manchester, 1863. ŵn Critical and Mer 
perimental Commentary—Dr. Jamaeson. 


UNOLIAETH DYNOLBYW. 409 


enghreifftiau hyny yn llïosogi fel y mae y cyfathrach rhyngddynt hwy 
â dynion eraill yn ychwanegu, a'r cyfleusderau i gyraedd gwybodaeth 
yn amlhâu ac yn lledu yn eu plith.*. Addefwn yn rhwydd tod Ewropê- 
aid, ar y cyfan, yn rhagori ymhell ar Negrôaid; ond nid yw 
yn dêg eu barnu wrth yr un safon, oblegid nid ydynt wedi derbyn yr 
un manteision. Ac oblegid yr un rheswm, nid yw yn dêg ychwaith, 
i'r pwrpas yma, gymharu yr uchaf ymhlith y Negrôaid â'r rhai uchaf 
ymhlith yr Ewropêaid. Y mae ein gwrthwynebwyr yn haeru fod 
gagendor mawr rhyngddynt, ond y mae hyny yn beth nas gallant ei 
brofi, hyd nes y byddont yn abli ddangos fod yr Ewropêaid iselaf gor- 
uwch y Negro uchaf. Os gallwn ddangos (ac y mae hyny yn beth digon 
hawdd), fod y Negro uchaf goruwch yr Ewropêad iselaf, fod y goreu 
ymhlith y naill yn well na'r gwaethaf ymhlith y llall, y mae ein pwnc 
ni wedi ei brofi; oblegid y mae y dosbarthiadau yn rhedeg i'r naill y 
llall, ac felly yn cael eu difodi—yn peidio â bod yn ddosbarthiadau 
mwy. ŶY mae yn anhawdd, ac, fe allai, yn anmhosibl, cael hyd ì Ew- 
ropêaid ag y byddai yn dêg eu gosod i fyny fel safon wrth ba un i farnu 
galluoedd naturiol y Negrôaid. Y mae yn wir fod yn ein plith ni lawer 
o ddynion anwybodus, ond nis gwyddom am neb nad yw wedi derbyn 
rhyw fesur o argraff oddiwrth ddylanwad gwybodaeth pobl eraill. Ni 
& wyddom pa fath ydynt y dynion yma yn awr, ond nis gwyddom pa 
beth a fyddent pe byddai pawb trwy yr holl wlad mor anwybodus â 
hwy eu hunain. Ond mewn rhanau helaeth o Affrica, felly y mae 
pawb. Mewn llawer o enghreifftiau, ceir yr holl lwyth yn gwbl 
amddifad o'r hyn a alwn ni yn wybodaeth, o'r penaeth hyd yr iselaf yn 
eu plith; ac er hyny, yr ydys yn fynych wedi cyfarfod â dynion yn eu 
mysg hwy yn meddu ar alluoedd meddyliol anghyffredin. 
Fe ddichon y bydd yn rhyw ddyddordeb i'r rhai sydd yn gwadu 
unoliaeth dynolryw, ìi wybod fod ambell un o'r un farn â hwythau 
lith y bobl ar ba rai y maent yn seilio eu rhesymau cryfaf. Ar 
ddiwedd pregeth i gynnulleidfa o Bechuaniaid, cyfarchwyd Mr. Moffat 
gan wneuthurwr gwlaw tra chyfrwys, yr hwn oedd yn oracl y pentref, fel 
y canlyn:—'“Os ydych yn credu mewn gwirionedd mai y Bôd mawr 
hwnw sydd wedi gwneuthur pawb, yna, wrth reswm, rhaid i chwi gredu 
ei fod yn gwellhâu yn ei waith fel yr oedd yn myned yn y blaen, 
Treiodd ei law ar y Bushmen yn gyntaf, ac nid oedd yn eu leicio am eu 
bod mor hyll, a'u hiaith mor debyg i iaith y brogâid. Yna treiodd ei 
law ar yr Hotentotiaid, ond nid oedd y rhai hyny yn ei foddloni chwaith. 
Yna arferodd ei allu a'i soil ar y Bechueniaid, ac yr oeddynt hwy yn 
welliant mawr. Yn ddiweddaf oll, gwnaeth y dyn gwyn; a dyna 
paham,” meddai, gydag ystum fuddugoliaethus, “yr ydych chwi ym 
gymaint doethach nani.f” Yr oedd efe yn falch o'i ddarganfyddiad, ond 


* Cymerir yr hyn a o'r Daily News am Awst 7fed:—“ Mr, Geo. B. Vashon, & 
coloured lawyer Cneely cf ihis cit a just been admitted to practice at the bar of the 
Criminal Court of the District of Columbia. We have now coloured clergymen, doctors, 
lawyers, schoolmasters, printers, and clerks; yet there are still plenty of people who 
insist substantially that the black is not a human being—that he is of the same kind 
with the gorilla; that he must not vote though he may pay taxes; and that in an incred 
ibly short space of time his race will have become extinct. Every day the monkey 
theory is reduced to a still deeper absurdity, and these ethnological sciolists, ìn trying to 
prove the imbecility of the African, seem to be in a fair way of demonstrating their own. 
—New York Trŵune, July 29rd.”. >r Missionary Labours and, Scenery in South Africa, 


page 69. 


410 UNOLIAEI! DYNOLRYW. 


nis gallwn ni lai ne gweled yn ei gywreinrwydd arwyddion anghamgyn- 
iol o'i fod wedi disgyn o'r un teulu â'r philosophyddion. 

Cyferfydd yr Anffyddiwr hefyd â brodyr yn Affrica. Ymresymai un 
gwneuthurwr gwlaw â Mr. Moffat fel y canlyn:—gan gyfeirio â'i fŷs at 
ei gî, gofynai, “Pa beth yw y gwahaniaeth sydd rhyngof fi â'r anifail 
acw? Yr ydych yn dywedyd fy mod yn anfarwol, a phaham nad yw fy 
nghî neu fy ŷch felly? Y maent hwy yn meirw; ac a ydych chwi yn 
gweled eu heneidiau? Pa beth yw y gwahaniaeth rhwng dyn âr 
bwystfil? Dim, ond mai efe yw y rogue mwyaf o'r ddau.”* 

Yn ystod arosiad Mr. Moffat ymhlith y Batlapis, llwyth lliosog o'r 
Bechuaniaid, lle y bu yn llafurio am flynyddoedd lawer, darfu i'r newydd 
cyffrôus un diwrnod gyraedd yr Orsaf, fod byddin nerthol o ddynion a 
elwid Mantees yn dyfod o'r gogledd yn eu cyfeiriad hwy, gan ladd â 

_ dinystrio y ffordd y cerddent. Yn fuan cafwyd allan fod y newydd hwn 
yn wirionedd, a bod y fyddin ddinystriol, yn rhifo miloedd lawer, wedi 
cymeryd meddiant o dref berthynol i lwyth arall ychydig filldiroedd i'r 
gogledd o'r Orsaf. Yn wyneb yr amgylchiad difrifol hwn, galwyd ynghyd 
gyfarfod seneddol o benaethiaid y llwyth i ymgynghori ynghylch y 
mesurau angenrheidiol i'w cymeryd ; ac er fod holl aelodau y senedd yn 
ddynion hollol anwrthiedig, traddodwyd rhai areithiau yn y cyfarfod 
hwnw yn rhagori ymhell mewn hyawdledd ar lawer araeth a draddodir 
yn senedd Prydain Fawr. Enw y brenin ydoedd Mothibi. _ Yr oedd ee 
yn fab ac yn ddilynydd i Molehabangue, yr hwn a ystyrid yn frenin 
mawr, gan ei fod yn ystod ei deyrnasiad wedi ychwanegu at fawredd â 
nerth y deyrnas.  Mothibi, yn rhinwedd ei swydd, ydoedd i agoryd y 
cyfarfod, ac wele yn canlyn ddarn o'i araeth:—“ Ohwi, feibion Mole- 
habangue, y mae y Mantatees yn bobl nerthol a buddugoliaethus. Y 
maent wedi gorthrechu cenedloedd lawer, ac yn awr y maent yn nesâu 
atom ni i'n dinystrio. r ydym wedi cael hysbysrwydd am eu harfer 
ion, eu gweithredoedd, eu harfau, a'u hamcanion. Nis gallwn sefyll 
flaen y Mantatees; rhaid ymgynghori, tŷnu ein casgliadau, a phender 
fynu sefyll... Y mae yr achos yn un mawr. Yr ydych wedi gweled y 
dyddordeb ag y mae y cenadwr yn ei gymeryd yn eich diogelwch. Os 
bydd i bawb o honom ni ymegnïo fel y mae efe wedi gwneuthur, nis gall 
y Mantatees ddyfod ymhellach. Bydded i bob un ddywedyd ei feddwl, 
ac yna mi a lefaraf drachefn.” t 

Y mae rhanau o Affrica a fuont unwaith yn llïosog eu preswylwyr, 
yn awr wedi eu hanrheithio a'u diboblogi gan ryfel. Yr oedd Mr. 
Moffat unwaith yn sefyll ar fryn, ac yn gweled o'i flaen wastadedd êng 
yn llawn o adfeilion. Gofynodd i frodor, yr hwn a eisteddai yn 6i 
ymyl, a oedd efe yn gwybod rhywbeth am hanes y difrod. Neidiodd 
hwnw ar ei draed mewn eiliad, gan ymddangos fel pe buasai wedi êl 
gynhyrfu trwyddo, ac atebodd fel y canlyn:—*“' Myfi, ïe, myfi, a'i gwelâis. 
Yna y preswyliai penaeth mawr tyrfâoedd. 'Teyrnasai yn eu plith fel 
brenin. Efe oedd penaeth y dâ gleision (blue-coloured cattle). îr 
oeddynt mor llïosog a'r niwl tew ar gopa y mynydd, a gorchuddisi êl 
braidd y gwastadedd. Tybiai y byddai i niferi ei ryfelwyr ddychrynu 
ei elynion. Ymffrostiai ei bobl yn eu gwaewffyn, a chwarddent ar lyír 
dra y bobl a ffoisent allan o'u trefydd. Mi a'u lladdaf, ac ar fy mryl 


* Mofats Missionary L«bours, page 80. Tt Missionary Labowrs, page 91. 


UNOLIAETH DYNOLRYW, 411 


y crogaf eu tarianau. Y mae ein llwyth ni yn llwyth oryfelwyr. Pwy 
erioed a oresgynodd ein tadau? Yr oeddynt hwy yn nerthol mewn 
brwydr, Yr ydym ni yn meddiannu yspeiliau yr hen amseroedd. Onid 
yw ein cŵn ni wedi bwyta tarianau eu pendefigion hwy? Fe gaiff 
y gwylltyriaid fwyta lladdedigion ein gelynion. Fel hyn y cânent, ac 
fel hyn y dawnsient, nes iddynt weled ar yr uchelderau aew y gelyn 
yn nesâu. Dystâwyd eu cân mewn nos, a llanwyd eu calon â braw. 
Gwelent gymylau yn cyfodi o'r gwastadedd—mŵg trefydd ar dân. Yr 
oedd terfysg corwynt yn nghalon penaeth y dâ gleision. Oyfodwyd y 
waedd, “Cyfeillion ydynt,' ond gwaeddasant drachefn, “ Gelynion ydynt,' 
nes i'w nesâd agos eu profi yn Matabele. Cipiodd y gwŷr eu harfau, a 
rhuthrasant allan fel pe buasent yn myned i ymlid yr antelope.. Yr oedd 
eu hymosodiad fel llais y fellten, a'u ffŷn fel ysgydwad coedwig mewn, 
ystorm hydrefol. Cyfododd y llewod Matabelaidd waedd marwolaeth, a 
rhuthrasant ar eu hysglyfaeth. Gwaedd buddugoliaeth oedd hono. 
Gosododd ychydig fynydau gannoedd ar y ddaear. Ouriadau eu 
: tarianau oeddynt a?wyddion goruchafiaeth. Ffôdd ein pobl ni gyda'u 
hanifeiliaid i gopa y mynydd draw. Aeth y Matabele i mewn i'r dref 
gydarhuadllew. Yspeiliasant a llosgasant y tai, trywanasant y mamau, 
a thaflasant eu babanod i'r tân. Machludodd yr haul. Gadawodd y 
buddugoliaethwyr y gwastadedd myglyd, ac amgylchynasant odreuon y 
mynydd acw. ULladdasant anifeiliaid; dawnsiasant a chânasant hyd 
dôriad y dydd; esgynasant a lladdasant nes yr oedd eu dwylaw wedi 
blino ar y waewffon.” Yna ymostyngodd a chymerodd i fyny ychydig 
lwch yn eilaw. Chwythodd ef ymaith; a chan ddangos ei gledr llaw. 
noeth, ychwanegodd, “ Dyna y cwbl sydd yn aros yn awr o benaeth 
mawr y dâ gleision.” * 

Y maê yn hen ddywediad, “Gwell angeu na chywilydd;” ac y 
mae yn cael ei ystyried yn rhinwedd mewn dyn i ddewis marwolaeth 
yn hytrach na cholli ei anrhydedd. — Cyfarfu Mr. Moffat â siampl mor 
darawiadol o'r teimlad hwn yn Affrica ag a geir yn holl hanesiaeth 
Groeg a Rhufain. Tra yr oedd ar ymweliad â Moselekatse, brenin 
mawr Matabele, darfu ìi un o uche]swyddogion ei fawrhydi gyflawni 
trosedd ag oedd yn gofyn am farwolaeth. Dygwyd prawf y troseddwr 
yn y blaen yn y modd mwyaf difrifol yn mhresennoldeb y cenadwr, ac 
ar y diwedd dywedodd y brenin wrtho, “ Yr ydych yn ddyn marw, ond 
myfi a wnaf heddyw yr hyn na wnaethum erioed o'r blaen. Yr wyf yn 
erbed eich bywyd er mwyn fy nghyfaill a'm tad,” gan gyfeirio tua'r fan 
lle y safai Mr. Moffat; ““yr wyf yn gwybod fod ei galon yn wylo 
oblegid tywalltiad gwaed, ac er ei fwyn ei yr wyf yn arbed eich bywyd. 
Ond rhaid i chwi gael eich diraddio am eich oes; rhaid i chwi beidio a 
chymdeithasu mwy â phendefigion y tir, na myned i mewn i drefi 
tywysogion y bobl, nac ymgymysgu mwy yn nawns y rhai galluog. 
Ewch at dlodion y maes, a bydded preswylwyr y diffaethwch eich cym- 
deithion.” Gwrandawodd y troseddwr ar ei ddedfryd; ond yn lle dadgan 
diolchgarwch am y drugaredd oedd yn arbed ei fywyd, gwaeddodd â'i 
ddwylaw ymhleth ar ei fynwes, “* O frenin, na chystuddiwch fy nghalon. 
Yr wyf wedi haeddu eich anfoddlonrwydd; gadawer i mi gael fy lladd fel 
rhyfelwr; nis gallaf fyw ymhlith y tlodion.” A chan gyfodi ei law at 


* Missionary Zabours, page 141, 


419 UNOLIAETH DYNOLRYW. 


fodrwy a wisgai ar ei ael, ychwanegodd, “Pa íodd y gallaf fyw gyda 
chŵn y brenin, a gwarthruddo yr arwyddion hyn o anrhydedd â 
ennillais ymhlith gwaewffyn a tharianau y galluog? Nis gallaf fyw! 
Gadawer i mi farw, O Pezoolu!” Ac felly y bu.* 
Ceir.prawf penderfynol fod dynolryw yn un yn y ffaith sydd bellach 
anwadadwy—fod yr un gwirioneddau yn cynnyrchu ar ddynion o 
fob llwyth ac iaith ar wyneb y ddaear yr un effeithiau. _ Yr efengyl yw 

prawf-faen mawr yn y peth hwn. Pan y dygir hi i gyffyrddiad â'r 
Negro, y mae yn cynnyrchu yn ei galon ac ar ei ysbryd ef yr un effeith- 
iau yn hollol ag y mae wedi eu cynnyrchu trwy yr oesoedd ymhlith 
Ewropêaid. Fel ymhlith y Cymry, felly yn eu plith hwythau, y mae 
rhai yn cael eu dwyn ar unwaith i ymdeimlo â'u cyflwr colledig, ac i 
geisio iachawdwriaeth; tra y mae eraill, ar ol ymgyndynu am flynydd- 
oedd, yn cael eu dwyn o'r diwedd i blygu eu gyddfau i iau Orist, ac i 
roddi eu hunain iddo. Bu Mothibi, brenin y Batlapis, at yr hwn yr 
ydym eisoes wedi cyfeirio, am flynyddoedd lawer yn ddigon caredig i'r 
Cenadon, ond yn gwbl ddifater am ei enaid ei hun; ond yn ei hen 
ddyddiau, derbyniodd deyrnas Dduw fel dyn bach, a bu farw gan “' ddys- 
gwyl yn ddystaw am iachawdwriaeth yr Arglwydd.”"t Bu Jager 
Affricaner am hir amser yn ddychryn i'r holl lwythau a'i hamgylchyn- 
ent. Pleserau ei fywyd et oeddynt anrheithio a thywallt gwaed. Din- 
ystriodd Orsaf Genadol y Warm Bath, a buasai yn lladd y Cenadon yn 
ddios oni buasai eu bod wedi dïanc oddiar ei ffordd mewn pryd. Ond 
dofwyd y llew hwn gan efengyl gras. Gwelwyd ef yn eistedd wrth 
draed yr athraw yn ei ddillad ac yn ei iawn bwyll. Dysgodd ddarllen, 
a darllenai y Bibl am oriau bob dydd. Llafuriodd lawer am weddill ei 
oes ìi gadw heddwch rhwng dynion ê'u gilydd. Pan ddeallodd fod ei 
ddiwedd yn nesâu, galwodd ei bobl o'i amgylch, a dywedoddd wrthynt, 
“Nid ydym ni mwy y peth oeddym—yn farbariaid, ond dynion yn 
proffesu ein bod yn cael ein dysgu yn ol yr efengyl. Bydded i ni ym- 
ddwyn felly. Byddwch fyw mewn heddwch â phawb os bydd hyny yn 
bosibl, ac os yn anmhosibl, ymgynghorwch â'r rhai sydd wedi eu gosod 
drosoch cyn ymgymeryd â dim. _ Aroswch gyda'ch gilydd fel yr ydych 
wedi gwneuthur hyd yn hyn; yna pan welo y Cyfarwyddwyr yn dds 
anfon Cenadwr atoch, chwi a fyddwch yn barod i'w dderbyn. Ymddyg- 
wch at unrhyw ddysgawdwr a anfonir atoch fel un wedi ei anfon oddi- 
wrth Dduw, oblegid yr wyf yn gobeithio y bydd iddo Ef eich bendithio 
yn yr ystyr yma pan fyddaf fi wedi myned i'r nefoedd. Yr wyf yn 
teimlo fy mod yn caru Duw, a'i fod Ef wedi gwneuthur llawer drosof fi, 
o'r hyn yr wyf yn hollol annheilwng. Y mae fy mywyd yn yr amser aeth 
heibio wedi ei lychwino â gwaed, ond y mae Iesu Grist wedi maddeu i 
. mi, ac yr wyf yn myned i'r nefoedd. O! ymogelwch rhag syrthio i'r 
drygau i ba rai y darfu i mi yn fynych eich harwain; ond ceiswch 
Dduw, a chwi a'i cewch Ef i'ch cynnorthwyo.” 

Ymhlith carcharorion a gymerwyd oddiwrth y Mantatees, at ymgyrch 
dinystriol pa rai yr ydym wedi cyfeirio eisoes, yr oedd dynes ieuanc o'r 
enw Mameyatsi. _ Bu hon am beth amser yn weinyddesi Mrs. Moffat, 
a dangosodd yn fore barodrwydd i ddysgu darllen, gyda chraffder 


* Missionary Labours, page 147, TtMissionary Labowrs, page 169. T Missionary 
Labours, page 49. 


TRAT A LLANW. | 4138 


anghyffredinol. O'r pryd yr ymunodd â'r eglwys hyd ddydd ei marw- 
olaeth, bu yn llythyr byw o nerth yr efengyl. Priododd, a ganwyd iddi . 
faban. Ar un achlysur, pan ymwelodd y Cenadwr â hi yn ei thŷ, 
cafodd hi yn wylo yn ddwys. “'Pa beth yw achos eich tristwch, fy 
mhlentyn ?” ebe efe. “ A yw y baban yn glaf?” “Na,” ebe hithau, “y 
mae y baban yniach.” “Eich mam yn nghyfraith?” ebe y Cenadwr. 
“Na, na,” ebe hithau, “ond fy mam anwyl fy hun, yr hon a esgorodd 
arnaf!” Yna ymollyngodd i wylo; a chan estyn allan Efengyl Luc 
mewn llaw wedi ei gwlychu gan ddagrau, dywedodd, “Ni chaiff fy mam 
byth weled y gair hwn, na byth glywed y newyddiondayma!” Wylodd 
drachefn a thrachefn, a dywedodd, “O fy mam a'm cyfeillion; y maent 
hwy yn byw mewn tywyllwch paganaidd, a rhaid iddynt farw heb weled 
y goleuni sydd wedi llewyrchu arnaf fi, na phrofi y cariad yr hwn yr wyf 
fi wedi ei brofi!” — Gan ddyrchafu ei llygaid tua'r nefoedd, ocheneidiodd 
weddi, a chlybu y Cenadwr y geiriau, “Fy mam, fy mam!” Ymhen 
ychydig amser ar ol hyn, bu farw. Disgynodd i'r afon heb ofni grym 
ytônau. Rhoddodd ei maban bychan i ofal Tad y trugareddau. A'r 
geiriau diweddaf a glybuwyd yn dyfod dros ei gwefusau oeddynt, “ Fy 
mam!” 

Y mae y Negrôes dlawd hon o “un galon” â holl deulu y ffydd, ac y 
mae hyny yn ddigon i foddloni pob meddwl diragfarn ei bod o “un 
gwa yp 





TRAI A LLANW. 


Mag 'r Duwdod mawr yn bod erioed a byth ; 
Diderfyn yw, diderfyn yw ei fyd. 

Nid oes na chynt nac eto, llai na mwy, 

Na dyfnder, uchder, llêd, na hŷd ychwaith, 
Yn perthyn iddo Ef—tragwyddol yw; 
Anghyfnewidiol Dad pob gwawl yw Ef; 
Haul heb Orllewin, Dwyrain, Gogledd, Dê. 
Tragwyddol fôr heb lanw ac heb drai | 
Yw Duw. Ei orsedd fry a erys byth 

Yn ansigledig, ddigyfnewid oll. 

Nid yw yn bod ac nid yw 'n gwybod dim 
Mewn lle ac amser, fel yr ydym ni; 

Ac eto mesur amser mae fel bŷr 

Edafedd ar ei fŷs, a'i ollwng lawr 

I ni i'w ddringo fyny ato Ef. 

Ac ynddo mae pob peth yn symud, byw, 

A bod, heb fod mewn unrhyw le ei hun ; 
Sefydlog yw, a symud mae pob peth 

O'i gylch ; a phob symudiad sydd yn bod 


414 


TRA A LLANW. 


A ddywed ei fod Ef. Mae meddwl dyn 

Yn hedeg at y digyfnewid Fôd, 

Fel sail holl symudiadau 'r crêad mawr. 

Ac nid yw pob rhyw lanw sydd yn bod 

Ond ymgais serch y meidrol fodau sydd 

I ddringo fyny at ei orsedd fawr, 

Ac arllwys tônau moliant wrth ei draed, 

Fel tôrai Mair y blŵch ar Iesu gynt. 

Hwy a ennillant oll goronau heirdd 

Trwy 'r ymdrech i ymlanw ato Ef; 

A phan y teimlant y terfynau gwrdd 

Osododd Iôr, i'w cadw ganddynt hwy, 

Gadawant eu coronau ger ei fron, 

A chiliant yn eu hôl ar wylaidd drai. 
Terfynol yw y byd a bychan iawn, 

A thrai a llanw yn ei gwbl a gawn. 

Mae 'n grwn—olwyna 'n gyflym ar ei hynt, 

A llawer tro o'i fewn a wneir yn gynt 

Gan rodau llai yn y peirianwaith mawr, 

Sy 'n gwneyd eu gwaith i fyny ac i lawr. 

Drwy 'r troion hyn, rhyw draeth o hyd sy'n llawn, 

Un arall yr un pryd yn wâg a gawn. 

Y byd fel hyn ar gylch tramwyo wna, 

Fel Iesu mawr, o hyd, i wneuthur da. 

Rhy fach i bobpeth yw y byd sy 'n awr, 

I godi 'r naill rhaid tŷnu 'r llall i lawr. 

Pan arno gwawriodd o'r tywyllwch du 

Y cyntaf ddydd, yn fuan hŵyr a fu. 

O hyd, daw 'r dydd godidog yn ei dro, 

A'i lanw aur orlifa fryn a bro; 

A myrdd fywhêir lle rhêd y llifau hyn, 

O'r uchel fynydd hyd waelodion glŷn. 

Ond buan iawn cyrhaedda 'ì uchaf nôd, 

A disgyn wna gan lusgo 'i lachar glod. 


Yn araf i'r Gorllewin pell mae 'n treio, 

A sêr fyrddiynau hyd y traeth sy 'n rhodio. 
Fawreddus drai! fel ymadawiad Iesu— 
Amneidia 'r sêr fod argoel am yforu. 


Nid yw y flwyddyn gron 
Ond trai a llanw mawr, 
Neu fywyd bob yn ail 
Ag angeu 'n llywio 'r llawr; 
Edrychwn ar y dydd yn troi, 
Ac angeu du yn cael ei dôi. 


Mae blod'yn Mawrth yn tyngu 
Uwchben yr eira gwyn, 

Fod gobaith am adferiad 
Gwyrddlesni dôl a bryn,— 


TRAI A LLANW. 415 


Fod llanw bywyd nerthol 
Oll yn ei dônog ddawn, 
Yn dyfod mewn gogoniant 
A sicrwydd llwyddiant llawn. 
Ymgripia 'n dôn gynnyddol 
I fyny 'r llwyni drain, 
A dystaw mae 'n ymdori 
Ar hyd eu pigau main; 
Ar frîg y dderwen gadarn 
Yn dôn fuddugol gref 
Y tŷr, a'i sŵyn a deimlir 
Fel chwâ dros erddi 'r nef. 
Mae bywyd ar y mynydd, 
Ac yn y dyffryn hardd, 
Mae bywyd yn y berllan, 
A bywyd yn yr ardd; 
Prydferthwch ar brydferthwch 
Ymdôna dros y byd, 
A cherdd y wîg ymchwydda 
Yn uwch ac uwch o hyd. 


Dan lwyth o aeron têg 
Mae 'r pren cauadfrig draw, 
A delw 'r haul sydd ar 
Y meusydd ŷd gerllaw; 
Mae 'r flwyddyn aur, dan wenau'r nên, 
A choron bywyd ar ei phen. 


Mae tônau 'r llanw grymus 
Yn araf ac yn wan, 
A gorphwys a llonyddu 
Mae anian ymhob man ; 
Mae gweled y medelwr 
A'i gryman yn ei law, 
Yn d'weyd am ben y llanw, 
A bod y trai gerllaw. 
Awn oddiyma tua glân y môr, 
Hen gadair siglo y galluog Iôr, 


Mae trai; dacw 'r hen “' gâreg ddu,” 

Mae 'r tywod mor wastad â'r ddôl; 
Gadawodd y draethell i ni, 

Awn allan ymhell ar ei ôl; 
Nid yw am fyn'd ymaith yn llwyr 

I rywle o olwg y lân, 
O hyd y mae 'n taflu ei law 

I dd'weyd y daw 'n ôl yn y man. 
Nid yw yn ymddangos am enyd 

Ei fod yn ymsymud o'r fan— 
Mae fel pe 'n ysbïo i'r nefoedd 

Am amnaid i gychwyn i'r lân 


416 


TRAI A LLANW. 


A dyma 'r olwynion mawreddus 
Yn fuan yn dechreu ymdroi, 

A thrwst eu cerddediad yn gwatwar 
Twrf nefoedd a daear yn ffoi. 


Mae 'n d'od i mewn, ni luddias neb ei dônau, 
Ond Hwnw gynt a'i cauodd ef â dorau. 
Anfeidrol ddrych! mae teulu 'r ddaear isod 
Yn gweled ynddo allu mawr y Duwdod. 

Daw at y graig,—preswylwyr mân y cregyn 
Agorant fil o ddôrau 'n awr i'w dderbyn ; 

I arall nid agorent îs y ne'; 

Eu cyfaill mawr a'u bywyd yw efe. 


Mae 'r hen hwylbreni hwythau, 
Dan y dylanwad mawr, 

Yn siglo 'n orfoleddus 
I fyny ac ìi lawr, 

Ar gefn eu mŷg waredwr; 
Ffarwel i Babel mwy 

Am dro. Mae awel rhyddid: 
O dan eu hedyn hwy. 


Y mae perthynas rhyngddo ef â'r nên, 
Ei serch a redodd ar y lleuad wên; 

Ac ar ei ôl y rheda ef o hyd, 

Fel Gwilym ar ol Gwen, o gylch y byd. 
Pan fyddo hi yn cuddio 'i hun â llêni, 
Ac yntau bron a cholli golwg arni, 
Yspïo mae, arafu, ocheneidio, 

A myn'd yn araf ar ei hôl dan wylio. 
Ha, dacw hi; ei galon gryn gan serch, 
Dan wên amneidiol fwyn ei arian-ferch, 
A phan fo 'n rhodio yn ei holl ogoniant, 
Ei ymysgaroedd ef am dani riiant; 

Yn curo 'r muriau mae y carwr mawr, 
Mewn awydd am ei chael i'w freichiau lawr. 


Ac felly mae yn amlwg 
Y carant hwy o hyd, 

Nes dryllio 'r cedyrn rwymau 
Sydd yn eu dal ynghyd. 


Ardderchog lîf! mae yn dy lanw di 

Ryw bwysig genadwri atom ni; | 

Rhyw gŵyn o'r ochrau pell sydd yn y dôn, 
Pan ddaw o hyd i wylo ger ein bron; 

Mae 'r gwledydd draw heb glywed son am Iesu, 
A myrdd o feibion Adda dan y fagddu. 
Adrodda 'r dôn yr hanes ger y lân, 

Ac yna tŷr ei chalon yn y fan. 


WRAI A LLANW, 417 


Mae 'n llifo draw, er dwyn yn ôl yn rhad 

I ni gynnyrchion hyfryd llawer gwlad ; 

Yn llanw yma, gydag amcan mwy, 

Er cludo draw y sôn am Ddwyfol glwy'. 

O dan yr unrhyw ddeddf mae dyn yn awr, 
Hyd dôriad dydd yr adgyfodiad mawr, 

Pan ddaw i'r lân o rwymau angeu 'n rhydd, 
I ddechreu 'r oes anfarwol fawr a fydd. 


Mae 'n brydferth iawn ar draeth y farwol oes ; 
Yn gydstad â'i ogoniant ef nid oes 

A wnaed o glai. Rhyw dôn ar dôn o hyd 
Sydd yn ymchwyddo yn ei nerth a'i fryd; 
Ymleinw 'n raddol ar hyd oriau iach, 

Nes cuddio trwyn hoff graig y bachgen bach. 


Trwy rym ei fryd ymchwydda 'n uwch ei dônau, 
A natur falch felltena yn eu brigau :. 

Ei ddymuniadau cryfion a daranant, 

A'i nerth a welir yn ei holl ogoniant; 


Pan ddaw y flaenaf dôn i wlychu troed 
Uchelfalìch graig yr un ar hugain oed, 
Yn araf wed'yn, a sefydlog iawn, 

Y daw i fyny, yn gyforiog lawn, 


A cheir yn fuan wrth fanylu arno 
Arwyddion trai ar nerth a bywyd ynddo. 


Mae ei wallt yn dechreu britho, 
A'r prydferthwch gynt oedd lawn 
Yn ei wêdd yn dechreu cilio | 
Ymaith yn lladradaidd iawn. 
Oerach yw ei draed o'r hanner 
Na phan oedd yn ugain oed, 
Mae ei gof a'i gam yn fŷrach 
Nag y gwelodd hwynt erioed. 


Ar ei bruddaidd wely marw, 
Oer ei droed ac oer ei law, 
Oer ei wyneb g gan boenus 
Ddirdyniadau brenin braw ; 
Nid oes dôn yn d'od i'r addurn, 
Y mae 'r galon yn rhy wan; 

Oer w hono yn y diwedd, 


iodd bywyd o bob man. 


Wrth edrych ddeg ar hugain, 
Neu lai, o flwyddi 'n ôl, 

Y cawn rhwng gwraig a'i phriod 
Un bach, o gôl i gôl, 


—. .— a” 


418 


TRAI A LLANW. 


Yn neidio yn chwarêugar, 
Dan ofal cynar serch, 

Rhai heb freuddwydio eto 
Am unrhyw dymhestl erch. 


Ymhen blynyddoedd wed'yn 
Ni gawn eu teulu hwy, 
Eu tŷ, eu tân, eu haelwyd, 
A'u bord, yn llawer mwy. 
Mae 'r llanw wedi dyfod 
I mewn yn rhyfedd iawn,— 
Mae 'r annedd ar ymdôri, 
A chadair wâg ni chawn. 


Ond troi mae yr olwyn o hyd 
I fyny, ac hefyd i lawr; 
Mae 'r teulu fu 'n esgyn am dro 
Yn disgyn mor gyflym yn awr; 
Ni cheir yn y babell oedd lawn 
Ond cofion am lawer o'r plant; 
Y delyn oedd siriol eì dawn 
Sy 'n llifo gan alar bob tânt. 


Mae un yn America draw, 
A'r llall—ni ŵyr dewin pa le! 
A phump yn y fynwent gerllaw, 
A thri yn eu galar yn nhre'; 
Mae trai ar ol llanw wrth ddeddfau y rhod 
Ar bob rhyw wrthddrychau gweledig sy 'n bod. 


Yn ôl a blaen mae amgylchiadau 'r byd, 

Yn treio ac yn llanw yn ddidôr, 

O lawnder i dylodi, ac yn ôl 

I lawnder o dylodi mawr drachefn. 

Mae Job ar ben y domen, yn ei dro, 

O hyd, ac yn ei balas gwych a llawn, 

Os cyflym y cynnydda golud un, 

Mae fel cicaion Jonah gynt, a fu 

Am nos, ac yna darfod wnaeth efe, 

Cyn bod yn nawdd rhag nerthol wrês un dydd. 
Fel cymyl nên, rhai 'n agos at y cylch, 

Rhai at y canol, sydd o hyd yn troì,— 

Rhai 'n gwneyd eu tro yn gynt, a rhaì yn hŵy, 
Fel hyny mae plant dynion yn y byd. 

Y teulu unwaith fu dan lwydd di-loes, 

A thônau golud a gobeithion claer 

Yn tôri mewn gogoniant wrth ei draed, 

Sydd heddyw gyda brys yn gwneyd ei ffordd 

I dreulio gweddill oes dan ddirmyg byd, 

Ar dlawd elusen annyngarol blwy'. 


TRAI A LLANW. 419 


Un arall fu yn hir dan lwch y byd, 

Yn tyrio tywell ffordd i oleu haul, 

Sydd heddyw fry yn uchel iawn ei glod 

Ar heulog wyrddion fronydd llwyddiant llawn, 
Yn edrych ar dylodion byd islaw 

Fel rhyw bryfedach gwael, heb gofio dim 

Fod eto drai, a thynu lawr i fod. 

Mae êang etifeddiaeth amser oll 

Yn myned ac yn myned yn ddibaid; 

Ond myned mae ei ddeiliaid ef bob un 

O fewn terfynau—mae yr oll mewn cylch. 

Yr hyn a fu, fydd eto yn eì dro, 

A'r hyn y sydd a fu o'r blaen ryw bryd, 

Ac unrhyw newydd-beth nid oes dan haul, 

Ni fydd dim newydd ac ni bu ychwaith, 

Ond hwnw uwch yr haul a gaed mewn cnawd, 
A'i draiau drud—gan angerdd cryf ei serch, 
A lusgir fry uwch terfyn pell y rhod 

I weled agor plygion newydd byth, 

A didrai ymchwydd cyngor Dwyfol dri. 


Mae cedyrn freniniaethau 'r byd o'r bron 
Yn gweled amser chwyddo 'r uchaf dôn, 

Y naill ar ol y llall, fel nad oes mwy 

Yn aros ond eu hen adfeilion hwy, 

A chofion am eu rhwysg a'u mawredd gynt, 
Y rhai sydd wedi myned gyda 'r gwynt. 
Assyria hen, pa le yn awr mae hi? | 
Ymchwyddodd mewn dylanwad nerth a bri, 
Ar lôewon lênydd y dwyreinfyd mawr, 

Gan lifo 'n rhydd «dros wledydd têg eu gwawr, 
Hyd nes i'r dôn arweiniol fAawra chref. 
I daro draw wrth graig Caersalem dref; 

Yr hyn pan brofodd, cilio wnaeth yn raddol 
Rhag anweledig nerth y ddinas Ddwyfol. 


Caldea auraidd, hithau fu 'n ymgodi 

Ar draethau pell y gwledydd yn ymdôri 

Ei llif uchelfrig gyda thwrf uffernol, 

Fel pan uwch Eden gynt y chwarddai 'r Diâfol, 
Ond fel i'r Sarph mae dail yr Onen wên, 

O'u cyffwrdd, yn rhoi iddi farwol ben, 

Bu felly llestri aur hoff deml Jehofah 

Pan arnynt hwy yn hyí gwnaeth Babylonia. 


Bu Persia hithau yn arianu dro, 

A'i thawel lîf orchuddiedd lawer bro. 
Bu calon fawr yn chwyddo 'r arian fron, 
A llawer fu yn pwyso arni 'n llôn ; 
Dynoliaeth fyth a gâr y galon rydd— 
Fe gofir Oyrus hyd y farn a fydd. 


TRAI A LLANW. 


Ond darfu, ac ni cheir o Persia mwy 
Ond sôn am rym ei chledd ac am ei chlwy'. 


Bu cynnydd cyflym Groeg i'r byd yn fraw, 
Ei llifau chwyrn ymlanwent ar bob llaw. 
Hi lanwodd fyd—y byd adwaenent hwy, 
A'i theyrn a wylodd am ryw fyd oedd fwy. 
Yr oedd ei ddagrau ar uchelfa elod, 

Yn dyweyd fod trai ar ol y llanw 'n bod. 


Daeth Rhufain wed'yn gyda 'i gallu llym, 
Gan luchio tônau o haiarnaidd rym ; 
Malurio cedyrn orseddfeinciau lawer, 

A chladdu eu gogoniant yn y dyfnder. 
Ond erbyn iddi ar ei thraethoedd llawn 
Ymorphwys' a mwynhâu ei hun yn iawn, 
Bu trai ar ei dylanwad êang hi, 

A phrin mae ôl ei ffyrdd yn awr i ni. 


Mae Prydain wedi bod ar ymchwydd hir; 
Bydd raid i deyrn y moroedd golli tir: 

Mae hithau bellach, ar uchelfa 'r cant, 

Yn gwney d yn araf araf am y pant. 

Ac felly gwelir holl deyrnasoedd byd 

Yn gorwedd mewn difodiant prudd ynghyd. 


Ond teyrnas y gâreg a dôrwyd ô'r mynydd, 
Breniniaeth o ryfedd osodiad yr Iôr, 

A ddeil ìi ymlanw ymlaen yn dragywydd, 
Pan ddiffydd yr hanl a phan sycho y môr: 
Yn nghanol anfarwol ddynoliaeth gaa 
Teyrnasa y Brenin ar orsedd fawreddi, 

A'i bywyd a dardd yn ei wêdd fendig ig, 
Yn afon ddidrai o'i dragywyddol ystôr. 


Bydd trai ar ogoniant yr haul ryw ddiwrnod, 
Y lleuad a'r sêr ni lewyrchant eu rhan; 
Pan gyfyd y sant o waelodion ei feddrod, 
Y nefoedd ni bydd i'w oleuo i'r lân; 
Ond gorsedd yr Oen ar y gwagle mawreddus 
Dywallta ddylifau o wawl gogoned ius, 

wneyd plant y gân yn dragywyddol gysurus, 
Drwy êang lywodraeth y nef ymhob man. 


Os â goludoedd daear 
Yn ulw yn y tân, 
Bydd golud iachawdwriaeth 
Dros byth yn destun cân: 
Os lleibia 'r fflam-ddydd olaf 
Holl foroedd mawr y byd, 


MOSES. 491. 


Bydd dyfroedd glôewon Gwŷnfa 
Yn chwyddo 'n uwch o hyd. 


Mae sŵn tragwyddoldeb, mae llêd y gagendor, 
Mae 'r “fonwes” a'r “fflam” yn llefaru 'r un iaith; 
“'Os trai, ni bydd llanw,” yw 'r daran-ymadrodd, 

“ Os llanw dim trai byth ni welir ychwaith.” 

Mae gan ein byd bychan ni ddigon o wagle 

I dreio a llanw a symud ; ond wele! 

'Does gan dragwyddoldeb drwch blewyn yn unlle, 
Tu allan i'w hunan anfeidrol o faith, 


Y mae UN sydd ddigyfnewid, 
Ac yn gwisgo dynol gnawd ; 
Un a ddeil drwy 'stormydd bywyd— 
Deil yn gyfaill ac yn frawd; 
.Ddeil ef ben yr hwn a'i caro, 
Pan yn teimlo 'r farwol loes,— 
Pwysed myrdd eu gobaith eto 
Ar haeddiannau 'r Ddwyfol Groes ! 





MOSES. 


II. 


Wepr ein sylwadau ar yr aberthau o dan gyfraith Moses, ymha rai yr 
ydym yn gobeithio ddarfod i ni lwyddo i ddangos i'r darllenydd y 
rheswm am y gwahanol ddefodau, a'r egwyddorion sylfaenol sydd yn 
cynnal ac yn rhedeg trwy yr aberthau yn eu gwêdd gysgodol, yr ydym 
bellach yn dyfod ymlaen i geisio egluro fel yr oedd yr egwyddorion 
hyny yn cael eu cario allan yn y cymhwysiad ymarferol o honynt at 
wahanol amgylchiadau yn yr addoliad aberthol. 

Dechreuwn gyda'r Cysegriadau. Y cyntaf o'r rhai hyn ydyw cysegr- 
iad neu neillduad y genedl i gyfammod â Duw-yn Sinai. Fe gymerodd 
hyn le ar ol cyhoeddiad y ddeddf foesol, ond cyn adeiladu y tabernacl, 
ac felly cyn cyhoeddi na sefydlu cyfraith yr aberthau. Galwyd Moses 
ac Aaron, Nadab ac Abihu, a'r deg-a-thriugain henuriaid Israel, sef 
eynnrychiolwyr y genedl, i'r mynydd. _ Yr oedd Moses i fyned ei hunan 
at yr Arglwydd, a'r lleill olli “addoli o hirbell.” Yna llefarodd yr 
Arglwydd wrth Moses eiriau a thelerau y cyfammod ag oedd efe ar fedr 
gwblhâu âg Israel. Dichon fod Duw yn llefaru wrth Moses fel y gallai 
eynnrychiolwyr y genedl glywed telerau y cyfammod, er eu bod yn 
gefyll “o hirbell.” Nid yw hyny yn cael ei hysbysu, er fod yn anhawdd 
gweled beth arall oedd dyben eu galw i'r mynydd. — Exod. xxiv. 1—3. 
Wedi hyny, daeth Moses i waered o'r mynydd, ac a fynegodd i'r bobl 

 2pD 


439 MOSES. 


holl eiriau yr Arglwydd, a'i holl farnedigaethau. Ac atebodd yr holl 
bobl, ** yn un air,” “Ni â wnawn yr holl eiriau a lefarodd yr Arglwydd." 
Yna y mae Moses yn ysgrifenu holl eiriau yr Arglwydd mewn llyfr. 
Gellid tybio fod y llyfr hwnw yn cynnwys yr oll a lefarodd yr Arglwydd 
oddiar Sinai; neu yr hyn a geir yn ysgrifenedig yn Exodus, o'r xx. hyd 
yxxiv. Arol hyn, y mae Moses yn cyfodi yn foreu ac yn adeiladu allor 
îslaw y mynydd. Tebygol mai “allor bridd” ydoedd hon, yn ol xx. 34, 
er fod deuddeg colofn o'i hamgylch, yn “ol deuddeg llwyth Israel." 
Wedi adeiladu yr allor, anfonodd Moses “lanciau meibion Israel,' a 
hwy a offrymasant boethoffrymau, ac a aberthasant fustych yn ebyrth 
hêdd i'r Arglwydd. Gyda golwg ar y “llanciau” hyn, y mae yr hanes 
yn fŷr âc yn ddystaw; pwy oeddynt, faint oedd eu nifer, a beth oedd 
eu safle berthynasol â'r genedl, sydd anhysby8, ac o herwydd hyny y 
mae llawer o ddyfalu wedi bod yn eu cylch. Ni gawn fod deg-a-thriugain 
o “henuriaid” yn Israel, pa rai, ar yr amgylchiad hwn, oeddynt wedi 
eu galw gyda Moses i'r mynydd, fel cynnrychiolwyr y bobl. Pa bryd y 
gefydlwyd yr “ henaduriaeth” yma, nid ydym yn gwybod; tebygol ydyw 
ei fod yn hen sefydliad ymysg y genedl er ys oesau, wedi ei sefydlu 
trwy drefniad rhagluniaeth Ddwyfol. Gyda golwg ar y nifer, yr oedd- 
ynt, yn un peth, yn olynwyr “ y deg enaid a thriugain” a ddaethant i 
waered i'r Aipht, sef tadau y;genedl. Ac hefyd, yr oedd eu rhif yn 
arwyddluniol, sef saith deg. Seith yw rhif cyfammod—pedwar y ddaear 
athri y nefoedd wedi dyfod ynghyd; a deg yw rhif perffeithrwydd. 
Felly yr oedd eu nifer yn gyfuniad cyfriniol o'r ddau rif, yr hyn oedd 
yn eu gosod allan fel cynnrychioliad cyfammodol, & chynnrychioliad 
perffaith o'r genedl. Parhiodd yr henaduriaeth, neu y cynghor cyn- 
nrychioliadol hwn, ymysg y genedl trwy yr oesau, o dan yr enw 
Sanhedrim. Yn awr gyda golwg ar y “llanciau” hyn a anfonodd 
Moses i aberthu yr aberthau cyfammodol, yr ydym yn barnu mai hwy 
oedd y gwŷr ieuainc oedd i fod yn olynwyr i'r henuriaid. Yn un peth, 
yr oedd eu tadau ar y pryd wedi eu galw i'r mynydd, i glywed geiriau 
y cyfammod, ac nid ydym yn cael eu bod wedi dychwelyd hyd yn hyn; 
ac felly y llanciau, fel cynnrychiolwyr y genedl, oedd i osod eu dwylaw 
ar ben, ac i ladd, yr aberthau. Ac hefyd, yr oedd yn rhesymol i'r 
genedl ieuanc, trwy ei chynnrychiolwyr, fod â llaw arbenig yn sefydliad 
y cyfammod hwn, gan ei fod yn gyfammod â'r genedl am y dyfodol, ac 

efyd yn gyfammod ammodol, gwahanol i'r cyfammod a wnaethai Duw 
â'r genedl yn Abraham. Felly y dywed Moses ar adeg ail-ddarileniad 
y ddeddf, “ Nid â'n tadau ni y gwnaeth yr Arglwydd y cyfammod hwn, 
ond â nyni, nyni y rhai ydym yn fyw bob un yma heddyw,” Deut. v. $. 
Hefyd, nid oedd yma ond yr hen aberthau patrïarchaidd yn eael eu 
hoffrymu, sef y poethoffrwm a'r aberth hêdd, ac yr oedd -yn hen arferiad 
i'r rhai hyny gael eu hoffrymu gan y penauteuluoedd ; oblegìd nid oedd 
yr urdd offeiriadol wedi ei sefydlu eto. Fel yr awgrymwyd o'r blaen, 
yn nghyhoeddiad deddf yr aberthau—yr hon oedd heb ei chyhoeddi 
pan sefydlwyd y cyfammod—y sefydlwyd y pechaberth. Oyhoeddial 
y ddeddf foesol a ddangosodd bechod mor “' dra phechadurus,” nes bod 
angen am aberth penodol i ddyhuddo, er cyfiawnhâd i'r euog. E0 
yr oedd yr elfen ddyhuddol yn yr hen aberthau, er nad mor amlwg 
gwahaniaethol ag yn yr aberth dros bechod. Dyna oedd dyben tam 


MOSES. 498 


ellu y gwaed yn yr holl aberthau—dyhuddiant pechod. Yn yr amgylch- 
iad hwn, cymerodd Moses waed yr ebyrth aladdesid gan y “llanciau,” 
&c â osododd ei “ hanner ” mewn cawgiau, a'r hanner arall a daenellodd 
efe ar yr allor. Yna cymerodd lyfr y cyfammod ac a'i darllenodd lle y 
clywai y bobl; a hwythau a ddywedasant, “ Ni a wnawn, ac a wrandâwn 
yr hyn oll a lefarodd yr Arglwydd.” Wedi cael yr ymrwymiad hwn o 
du y bobl yr ail waith, cymerodd Moses y gwaed oedd yn y “ cawgiau,” 
ac a'i taenellodd ar y bobl, ac a ddywedodd, “ Wele waed y cyfammod, 
yr hwn a wnaeth yr Arglwydd â chwi, yn ol yr holl eiriau hyn.” Nid 
ydym yn gweled un rheswm i ymwrthod â'r dybiaeth fod gwaed y ddau 
fath o aberthau a ddefnyddid yn yr amgylchiad, yn cael ei daenellu fel 
eu gilydd, naill ai bob yn un, neu trwy ei gymysgu, gan mai yr un 
ystyr yn hollol oedd ìi daenelliad y gwaed ymhob aberth. 

Ond y mae yn naturiol gofyn, Âi yr un ystyr oedd ìi daenelliad y 
gwaed, un hanner ar yr allor, a'r hanner arall ar y bobl? Yr ydym 
wedi dywedyd o'r blaen mai ystyr taenelliad y gwaed yn yr holl aberth- 
au ydoedd dyhuddiant pechod, neu gyfawnhâd; ac un rheswm dros 
ein golygiad ydoedd, mai ar yr allor, ger bron Duw, yr oedd y gwaed 
yn cael ei daenellu—i'r dyben o “ guddio” pechod, ac nid ar yr aberth- 
wr. Ond yn yr amgylchiad hwn, y mae rhan o'r gwaed, ïe, ei “ hanner,” 
yn cael ei daenellu ar y bobl. Yr ydym yn parhâu i feddwl mai yr un 
ystyr sydd i daenelliad y gwaed ar y bobl ag ar yr allor, ond mewn 
agweddiad gwahanol. Yn y taenelliad ar yr allor, yr oedd y genedl yn 
cael ei chodi i gymmod â Duw,—ystyr arferol y taenellu ar yr allor ; ac 
yn y taenelliad ar y bobl, yr oedd hi yn cael ei dwyn i gyfammod âg Ef, 
“ Wele,” medd Moses, am y gwaed a daenellodd efe ar y bobl, * waed 
y cyfgmmod, yr hwn a wnaeth yr Arglwydd â chwi.” Yr oedd Moses 
wedi mynegu i'r bobl “holl eiriau yr Arglwydd” cyn taenellu ar yr 
allor, ac wedi hyny efe a ddarllenodd y llyfr drachefn, ar ol taenellu y 
gwaed ar yr allor, ond cyn taenellu ar y bobl, ac yna, gan adrodd y 
geiriau a ddyfynwyd, efe a daenellodd “'y bobl oll” â'r hanner arall o'r 
gwaed. Exod. xxiv. 8. Dengys hyn yn eglur mai taenelliad y gwaed 
ar y bobl oedd yn eu codi i gyfammod â Duw, wedi eu dwyn i gymmod 
âg ef trwy y taenelliad ar yr allor. Yr un gwaed oedd yn effeithio 
ddau, “ hanner ” i'r naill, a “ hanner” i'r llall, am nad oedd yn bosibl, 

buasid yn tywallt yr holl waed ar yr allor ìi ddechreu, cael dim o 
ôno i daenellu y “bobl oll” ar ol hyny. Felly rhaid ei ranu yn ei 
“*hanner,” fel y byddai i'r ddau daenelliad gael eu gwneyd â'r un gwaed, 
heb ddinystrio ei gyfanrwydd. Yr oedd y gwaed yn cael ei daenellu ar 
yr allor ymhob cymmod; ond unwaith y taenellwyd y bobl, am mai 
un waith o gwbl y gwnaed cyfammod â'r genedl, yn un corff gyda'u 
gilydd ; ac yn yr amgylchiad hwnw, yr oedd yn brïodol gwneyd gwa- 
haniaeth, trwy ddwyn y gwaed i berthynas nôs â'r bobl, na thrwy ei 
daenellu ar yr allor. Dau agweddiad ar yr un drychfeddwl oedd yn 
el eu harddangos yn y ddau daenelliad, sef, cyfammod mewn cymmod. 
n y cymmod yr oeddynt yn cael eu dwyn i heddwch Duw; y cyn 
ammod yr oeddynt yn cael eu dwyn i eglwys a gwasanaeth Duw. Yr 
oedd y naill yn rhan o'r llall, ac yn cael ei effeithio trwy yr un gwaed, 
wedi ei ranu yn ei hanner; ond yr oedd dyben ac effaith y gwaed yn 
wrthddcychol yn y ddau beth fel eu gilydd. Gwir fod y drychfeddwl o 

"y 3 


494 MOSES. 


neillduo neu gysegru yn fwy amlwg yn y cyfammod nac yn y cymmod, 
ac o herwydd hyny, y mae yn ffinio ar y sancteiddhâd. Os goddefir y 
ddulliaith, dyma y plyg uchaf yn y cyfiawnhâd, yr hwn sydd yn ymylu 
ar, neu, yn hytrach, yn ymdoddi i'r sancteiddhâd. Yr un ystyr oedd 
i daenelliad y gwaed yn yr holl gysegriadau, neu yr amgylchiadau 
hyny y cymhwysid y gwaed at y gwrthddrychau eu hunain, ac nid et yr 
allor yn unig. Y mae yr apostol, yn ei lythyr at yr Hebrêaid (pen. ix. 
18—99) yn symio y cwbl i fyny ar yr un egwyddor, ac yn rhoddi yr 
un ystyr ìi daenelliad y bobl â thaenelliad y ““tabernacl a holl lestri y 
gwasanaeth;” ac, fel y dywed efe, fod y “llyfr” hefyd wedi ei daenellu 
â gwaed yn yr un modd. _— Gwir nad oedd eisieu cyfiawnhâu y pethau hyn, 
ac y mae yr un mor wir nad oedd eisieu eu sancteiddio ychwaith, yn yr un 
ystyr ag y mae personau yn sefyll mewn angen am hyny; dim ond eu 
neillduo ì wasanaeth Duw. Pan oedd y tabernacl a holl lestri y gwas- 
anaeth yn cael eu neillduo, yr oeddent yn cael eu taenellu â gwaed ao 
âg olew. Yr oedd yr olew, fel yr ydym wedi dangos, ymhob amgylchiad, 
yn arddangos dylanwadau yr Ysbryd, fel yr oedd y gwaed, ymhob am- 
gylchiad, yn gosod allan haeddiant y Mab, fel Oen Duw. Ac yr 
amgylchiad hwn hefyd, gwaed y pechaberth—drychfeddwl arbenig pa 
un oedd dyhuddiant pechod—a ddefnyddid i daenellu y tabernacl. 
Felly yr oedd y gwaed yn symud melldith pechod oddiar yr adeilad, fel 
rhan o'r ddaear, a gwaith dwylaw dyn, ac olew yr eneiniad yn ei sanct- 
eiddio. Yr un modd pan oedd Aaron a'i feibion yn cael eu cysegru 
i'w swydd; yr oeddynt hwy a'u gwisgoedd yn cael eu heneinio âg olew, 
a'u taenellu â gwaed oddiar yr allor; dyna oedd yn gwneyd eu neill- 
duad yn gyflawn. Yr un peth hefyd ellir ddyweyd am lanhâd y gwas. 
henglwyfus; yr oedd y gwaed a'r olew yn cael eu cymhwyso yn 
yr amgylchiad hwnw. Yr oedd y gwahanglwyf yn arwyddlun o 
bechod yn eì euogrwydd ac yn ei halogrwydd, am ei fod, yn gyffredin, yn 
dyfod ar ddynion fel barn am bechod. O herwydd hyn, yr oedd angen 
am waed i symud ei euogrwydd, ac olew yr eneiniad i symud ei 
halogrwydd. Yr unig amgylchiad arall, hyd yr ydym yn cofio, ymha 
un y cymhwysid y gwaed at y gwrthddrych ei hun, ydoedd ar ddydd y 
cymmod, pan lanhêid y cysegr “oddiwrth aflendid meibion Israel, ac 
oddiwrth eu hanwireddau, yn eu holl bechodau.” Ond y mae yn am- 
lwg mai “cymmod” oedd drychfeddwl mawr y dydd hwn; nid oedd 
yma olew yn cael ei ddefnyddio, am mai unig ddrychfeddwl y dydd hwn 
oedd, “ dydd y cymmod,” neu, fel y gellid darllen, dydd yr iawn. Yr 
oedd y bobl yn cael maddeuant a chymmod â Duw ar hyd y flwyddyn, 
trwy daenelliad y gwaed ar yr allor ger bron Duw; ond fe ystyrid, er 
hyny, fod pechodau y bobl yn glynu wrth yr allor, ac felly wrth y 
cysegr; cael eu “cuddio” yr oeddynt â'r gwaed, ac nid eu “tynu 
ymaith,” a'u “dilêu.” _ Ond yr oedd dydd y cymmod yn ddydd i 
wneyd iawn dros bechodau y flwyddyn gyda eu gilydd, yn yr ystyr ag 
yr oeddynt yn glynu wrth yr allor. Felly yr un ystyr oedd i daenelliad 
y. gwaed yn yr amgylchiad hwn ag oedd i daenelliad y gwaed bob amser 
ar yr allor, ond mewn graddau uwch, a pherffeithiach, sef dyhuddiant 
pechod—iawn i Dduw, a chyfiawnhâd i bechadur. 

. Yn awr, ymae yr ystyriaethau hyn yn ein harwain i'r casgliad, mal 
ystyr wrthddrychol sydd i'r gwaed ymhob amgylchiad yn y trefniant 


., 


ce 


MOSES, 435 
seremonïol: haeddiant $ Dduw dros bechod yw drychfeddwl mawr y 
gwaed. A chan mai dyna ei ystyr yn y cysgod, dyna ei ystyr hefyd yn 
y sylwedd. — O ganlyniad, yr ydym eto yn sefyll at ein hawgrymiad yn 
ein hysgrif flaenorol, nad oes un adnod yn y Bibl, o'i phwyso yn 
nghlorian beirniadaeth dêg, yn prïodoli sancteiddhâd i waed Orist fel 
moddion. Ond rhaidini ofyn i'r darllenydd ymbwyllo yn y fan hon, 
tra caffom gyfle i egluro ychydig ar ein meddwl. Yr ydym yn dal fod 
sancteiddhâd credinwyr yn cael ei brïodoli ì waed Orist fel achos haedd- 
iannol, ond nid fel achos offerynol. Dalier ar y gwahaniaeth yna. 
Haeddiant yw gwaed Orist; ac wrth ei waed yr ydym yn deall ei fywyd, 
neu ei einioes, yr hon a roddodd efe i lawr dros fywyd y byd. Dyna y 
rheswm dros dywallt y gwaed yn yr aberthau cysgodol—*“'O herwydd 
einioes pob enawd sydd yn y gwaed; ac mi a'i rhoddais i chwi ar yr allor, 
i wneuthur cymmod dros eich eneidiau; o herwydd y gwaed hwn a wna 
gymmod dros yr enaid,” Lef. xvii. ll. Dyna egwyddor sylfaenol yr 
aberth—einioes am einioes—einioes y diniwed dros einioes yr euog, 
yn cael ei roddi ar allor Duw i wneuthur cymmod. — Felly yn hollol am 
waed Orist, “ Efe a osododd ei enaid ef yn aberth dros bechod "—*“ Efe 
a dywalltodd ei enaid i farwolaeth "—einioes dros einioes, neu enaid 
dros enaid. Ac y mae lluoedd o adnodau sydd yr un modd yn dangos 
natur drososodol (vicarious) aberth Orist, fel y mae ei waed ef yn brid- 
werth ein prynedigaeth i gyfiawnder Dwyfol. Y awr, os einioes neu 
enaid Orist ydym i ddeall wrth ei waed, pa fodd, gofynwn, y mae ei 
einioes yn yr ystyr yna yn foddion offerynol ein sancteiddhâd? Mae yn 
ddïau fod lliaws o adnodau yn prïodoli sancteiddhâd i waed Orist, fel y mae 
y sancteiddhâd yn effaith ac yn amcan y cyfiawnhâd. Oblegid nid yw y 
ddau beth i'w gwahanu, er eu bod i'w gwahaniaethu ; ac fel y mae y 
ddau yn un o ran cysylltiad anwahanol, y naill yn achos o'r llall—iïe, 
mwy na hyny—y naill yn amcan y llall, yn yr ystyr yna ceir y cwbl yn 
cael ei brïodoli i'r gwaed fel yr achos haeddiannol o'r cyfan. Ond, er 
nad ydynt i'w gwahanu, eto y maent i'w gwahaniaethu. Ac un ffordd 
i'w gwahaniaethu yw edrych ar y cyfiawnhâd yn wrthddrychol (objective), 
a'r sancteiddhâd yn dumewnol (subjectiwe). Yn ol y gwahaniaethiad 
yna, nid ydym yn gweled un sail i ddyweyd fod gwaed Orist yn fodd- 
tom sancteiddhâd fel gwaith tumewnol, gwahaniaethol oddiwrth y cyf- 
iawnhâd. Ffordd arall i'w gwahaniaethu yw edrych ar ein cyfiawn- 
der fel gwaith y Mab, a'n sancteiddiad fel gwaith yr Ysbryd. Nid yw y 
syniad yna yn gwneyd nad yw ein sancteiddhâd, yn gystal â'n cyfiawn- 
hâd, yn dyfod o Grist: “ Yr hwn a wnaethpwyd i ni gan Dduw yn 
gancteiddrwydd,' yn gystal ag yn “gyfiawnder.” Na, y mae ein sanct- 
eiddhâd i ddyfod .o Grist trwy ffydd, nid yn unig fel y mae hyny yn 
effaith sicr y cyfiawnhâd, ond hefyd fel y mae yn tarddu oddiar undeb 
bywiol âg ef, fel undeb y gangen a'r pren, trwy gyfrwng yr hwn undeb 
y mae bywyd y pren yn fywyd y gangen. Ond eto, fe ellir edrych ar y 
sancteiddhâd yn waith yr Ysbryd Glân ynom, a'n cyfiawnder yn waith y 
Mab drosom yn ei ufudd-dod hyd angeu. Ac edrych ar y sancteiddhâd 
yn y wêdd yna,ni cheir un sail i ddyweyd fod yr Ysbryd Glân yn 
taenellu, neu yn tywallt gwaed Crist ar yr enaid aflan fel moddion i'w 
sancteiddio. Gwir y gelwir gwaed Orist yn “' waed y taenelliad;” ond 
y mae genym wrth law ddau reswm dros wrthod y syniad, mai fel 


426 MOSES, 


moddion sancteiddhâd yn llaw yr Ysbryd Glân y gelwir ef felly. Yn 
un peth, yr offeiriad oedd yn taenellu bob amser, ac felly gwaith y 
Mab fel Archoffeiriad Mawr ei eglwys yw taenellu “ gwaed y taenelliad,” 
ac nid ith yr Ysbryd Glân. Peth arall yw yr hyn ydym wedi ei 
grybwyll o'r blaen, mai yr allor oedd yn cael ei thaenellu ac nid yr 
aberthwr. O ganlyniad, nid oes sail i ddyweyd fod yr Ysbryd Glân 
yn taenellu y gwaed ar y credadyn er ei sancteiddio. Gwaith y Mab y 
mae hyny yn ei arddangos. Diau fod yr apostol yn Heb. xii. 34, yn 
cyfeirio at sefydlid cyfammod Sinai, ac at Moses, fel cyfryngwr y cyf- 
ammod hwnw, yn taenellu gwaed y cyfammod, un hanner ar yr allor, 
a'r hanner arall ar y bobl; ac am hyny gelwir y gwaed hwnw “ yr eiddo 
Abel,” am mai gwaed yr aberthau patrïarchaidd ydoedd, cyn sefydlu 
cyfraith yr aberthau. Ac Abel oedd y cyntaf i offrymu y gwaed hwnw. 
Nid yw na ffydd nac aberth Adda yn cael sôn am danynt yn y Bibl, 
am hyny gelwir gwaed yr aberthau patrïarchaidd “ yr eiddo Abel,” yr 
hwn oedd gan Moses i'w daenellu yn sefydliad cyfammod Sinai; felly 
nid oedd dim gwaed pechaberth ganddo ef. Ond mae gan “ Iesu, 
cyfryngwr y cyfammod newydd,” “ waed y taenelliad, yr hwn sydd yn 
dywedyd pethau gwell na'r eiddo Abel.” Gwaed pechaberth yw hwn, a 
hwnw yn sylwedd ac nid yn gysgod. Gwelir yma ddau beth: mai 
“Iesu, cyfryngwr y cyfammod,” sydd yn taenellu y gwaed, ac nid yr 
Ysbryd Glân ; ac hefyd, mai gwaed yn “ dywedyd "—nid gwaed i sanct- 
eiddio—gwaed yn llefaru o blaid a thros y pechadur euog, sydd yn 
crynu fel Israel yn Sinai ydyw. 

Oawn yr Apostol Pedr hefyd (1 Pedr i. 9) yn arfêr yr ymadrodd 
“'taenelliad gwaed Iesu Grist.” Ond y mae un olwg ar yr adnod yn 
ddigon i'n hargyhoeddi mai cyfiawnhâd y mae ef yn olygu wrth hyny; 
canys dywed anmì y credinwyr, “' Etholedigion yn ol rhagwybodaêth Duw 
Dad, trwy Sancteiddiad yr Ysbryd, i ufuddddod a thaenelliad gwaed 
Iesu Grist.” Dyma waith y Tri Pherson yn yr adnod hon, lle y priod- 
olir etholedigaeth i'r Tad, prynedigaeth i'r Mab, a sancteiddiad i'r 
Ysbryd Glân. Ac nid ydyw fod gwaith y Mab yn olaf yn yr adnod yn 
un wrthddâdl yn erbyn ein syniad, canys y mae Paul yn siarad yn yr 
un dull— “ Eithr chwi a olchwyd, chwi a sancteiddiwyd, chwi a gyfiawn. 
hiwyd, yn enw yr Arglwydd Iesu, a thrwy Ysbryd ein Duw ni.” 

Deuwn eto at Heb. ix. 19, 14, lle y cyfarfyddwn â'r gair taenellu. 
Yma y mae yr apostol yn tŷnu casgliad: “Os ydyw gwaed teirw a geifr, 
a lludw anner wedi ei daenellu ar y rhai a halogwyd, yn sancteiddio i 
bureiddiad y cnawd; pa faint mwy y bydd i waed Crist, yr hwn trwy yr 
Ysbryd tragywyddol a'i hoffrymodd ei hun yn ddifai i Dduw, buro eich 
cydwybod chwi oddiwrth weithredoedd meirwon ìi wasanaethu y Duw 
byw?” Wrth y “teirw a geifr” yn yr adnod hon, yr ydym i ddeall yn 
eglur, yr aberthau ar ddydd y cymmod, sef y bustach a'r bŵch gafr, 
ynghyda'r pechaberth cyffredin dros yr offeiriad a'r bobl. Ac yr ydym 
wedi dangos fod y gwaed yn yr holl amgylchiadau hyny yn cael ei 
daenellu gan yr offeiriaid ar yr allor, ac ar y wahanlen, a holl ddodrefn 
y tabernacl, hyd yn nôd—ar ddydd y cymmod—ar yr arch a'r drugar- 
eddfa ; ac felly nis gallai, o ran natur yr aberthau, ac o ran y dull y 
gweinyddid, fod yn arddangosiad o waith yr Ysbryd yn taenellu cred- 
inwyr â gwaed Orist er eu sancteiddio, ond yn hytrach o waith y Mab 


MOSES. 497 


fel Archoffeiriad yn taenellu eì waed ei hun ger bron Duw drosom. 
Y mae yr ymadrodd “lludw anner” yn cyfeirio drachefn at yr “anner 
goch,” dyben pa un oedd glanhâu y rhai fyddent mewn rhyw fodd wedi 
cyffwrdd â chorff marw, a thrwy hyny fyned yn anghymhwys i wasanaeth 
Duw. Yr oedd marwolaeth yn arddangosiad o bechod yn ei euogrwydd 
a'i halo dd; “Canys cyflog pechod yw marwolaeth.” Yr oedd yr 
anner i fod yn goch, o'r un lliw â'r gwaed—arwydd o euogrwydd—ac yn 
berffeithgwbl, heb fod erioed dan yr iau—arwydd o ddiniweidrwydd, 
Yna yr oedd mab yr archoffeiriad, fel cynnorthwywr ac olynydd ei dad, 
i'w lladd o'r tu allan i'r gwersyll, a thaenellu ei gwaed ar gyfer wyneb 
pabell y cyfarfod, ger bron Duw, saith waith—rhif cymmod eto. Yna 
yr oedd yr anner, ei chroen, a'i chîg, a'i biswail, a'r cwbl, i'w llosgi yn 
lludw; ac yr oedd yr offeiriad i daflu coed cedr, ac isop, ac ysgarlad, i'r 
llosgfa. Yna yr oedd y lludw i'w gasglu a'i osod mewn llestr dwfr, 
mewn lle glân, o'r tu allan i'r gwersyll; a hwnw oedd y “dwfr neilldu- 
aeth” i bob un a fyddai wedi cyffwrdd â chorff marw, i ymlanhâu âg ef. 
Yn awr, nis gall fod gwaed yr “anner goch” yn arddangos gwaed Orist 
yn llaw yr Ysbryd i'w daenellu er sancteiddiad credinwyr, oblegid dywedir 
yn bendant (Num. xix. $) mai pechaberth ydoedd—aberth dyhuddol ì 
Dduw, ac o herwydd hyny yr oedd y gwaed yn cael ei daenellu saith 
waith—er cymmod—o flaen pabell y cyfarfod, ger bron Duw, ac nid 
ar yr halogedig er eì lanhâd. Symud yr euogrwydd yr oedd y gwaed; 
a'r “dwfr neillduaeth'' wedi ei wneyd o ludw yr anner, ar ol ei llosgi— 
cofier fod llosgi â thân yr arwyddlun o waith yr Ysbryd—oedd i 
symud yr halogrwydd, yn “sancteiddio i bureiddiad y cnawd.” _ Bellach 
fe welir yn amlwg mai hollol annaturiol a fuasai i'r apostol dŷnu y 
casgliad oddiwrth y.pethau hyn, fod gwaed Orist fel sylwedd yn llawer 
mwy effeithiol ì sancteiddio, gan mai nid sancteiddio oedd ystyr y gwaed 
yn y cysgod. Ac nid oes dim yn ngeiriau yr apostol sydd yn dangos 
ei fod wedi syrthio i'r camgymeriad chwithig yna. Gesyd aberth Orist 
allan yn ei wêdd ddyhuddol i Dduw—“difai i Dduw.” Hefyd, nid yw 
y gair a gyfieithir “puro” (ka9aipe) yn hollol yn golygu purdeb moesol, 
ond yn fynych purdeb cyfreithiol (forensic).. Dyna ei ystyr amlwg yn 
Heb. x. 2, lle y dywedir nad oedd hyd yn nôd yr aberthau ar ddydd y 
cymmod, ond “adgoffa pechod bob blwyddyn,” neu ynte buasent yn 
“peidio â'u hoffrymu, am na buasai gydwybod pechod mwy gan y rhai a 
addolasant wedi eu glanhâu unwaith (âmraÊ xexa0appevovs). _ Beth ond cyf- 
iawnhâd yw glanhâu unwaith trwy dynu ymaith gydwybod pechod? Yr 
un modd yn yr adnod dan sylw, dywedir fod gwaed Orist yn “puro y 
gydwybod.” Beth yw hyny ond puro oddiwrth euogrwydd? A beth 
hefyd yw y “gweithredoedd meirwon” oddiwrth ba rai y mae yn puro 
y gydwybod, ond y gweithredoedd deddfol hyny y mae dyn yn geisio 
osod i fyny yn gyfiawnder iddo ei hun ger bron Duw? Ond “gweith- 

meirwon” ydynt—gan gyfeirio at y cyrff meirwon, cyffwrdd â 
pha rai oedd yn anghymwyso dynion i “wasanaethu y Duw byw.” 

Y mae un adnod arall yn yr epistol hwn y dymunem alw gylw ati, sef 
pen. xiii. 12, lle dywedir fod yr Iesu wedi “dyoddef y tu allan i'r porth, . 
fel y sancteiddiai efe y bobl trwy ei waed ei hun.” Ein hateb i'r wrth- 
ddadl a ellid godi oddiwrth yr adnod hon ydyw, fod yr apostol yn y 
cyd-destun yn cyfeirio at yr “aberthau hyny y dygid eu gwaed i'r cysegr 


428 MOSBS. 


dros bechod, gan yr archoffeiriad,” sef y pechabarth drosto ei hun, a 
thros y genedl fel y cyfryw, yn gystal â'r aberthau ar ddydd y cymmod 
—pob aberth y dygid eì waed ymhellach ymlaen na'r cyntedd—ac o 
herwydd hyny nid oedd ei gîg i'w fwyta, ond i'w losgi y tu allan i'r 
gwersyll. Yn awr pechaberth oedd yr aberthau hyn, a hwnw yn ei 
bwynt uchaf; ac fel yr ydym wedi sylwi, iawn i Dduw, er cyfiawnhâd i'r 
pechadur, oedd unig ddrychfeddwl y pechaberth ; o ganlyniad nis gallai 
yr apostol brïodoli sancteiddiad y bobl i waed Orist, fel yr oedd yn cael 
ei arddangos yn y pechaberth ond yn unig fel achos haeddiannol. Ond 
beth, meddir, am 1 Ioan i. 7: “A gwaed Iesu Grist eì Fab Ef sydd 
yn ein glanhâu ni oddiwrth bob pechod?” Yn un peth, y gair puro 
(xa0api(w) a ddefnyddir yn yr adnod; ac y mae y gair yna yn fynych yn 
golygu purdeb cyfreithiol (forensic), megys yn yr ymadrodd “puro wrth 
y gyfraith”—a “Christ wedi puro ein pechodau trwyddo ef ei hun, &c.” 
Mae yn eglur mai dilêu pechodau trwy eu dyhuddo yw ystyr “'puro 
pechodau.” Ac y mae y geiriau sydd yn canlyn yn profi mai yr ystyr 
yna sydd i'r gair yn yr adnod hon, “Os cyfaddefwn ein pechodau, 
ffyddlawn yw Efe a chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein pechodau, ac y'n 
glanhâo oddiwrth bob anghyfiawnder.” Beth yw glanhâu oddiwrth bob 
anghyfiawnder ond glanhâd cyfreithiol, neu gyfiawnhâd, o'r hwn y mae 
maddeuant yn rhan? Gwir nad yw Ioan yn gwahaniaethu cyfiawnhâd 
a sancteiddhâd fel Paul; ac felly y mae y ddau beth yn gysylltiol yn ei 
feddwl fel achos ac effaith; o ganlyniad nis gall yr adnod hon fod yn 
golygu y gwaed fel moddion sancteiddhâd fel y mae yn wahaniaethol oddi- 
wrth y cyfiawnhâd, ond yn achos haeddiannol o'r ddau gyda'u gilydd. 

Y mae Ioan mewn iaith ffugyrol iawn yn llyfr y Dadguddiad yn dar- 
lunio teulu y nef wedi eu gwisgo yn eu ““gynau gwynion;” a'r rheswm 
fod eu gynau yn wynion ydyw am eu bod wedi eu “golchi a'u cânu yn 
ngwaed yr Oen.” _ Ond os edrychir ymhellach ymlaen yn y llyfr, y mae 
y Difeinydd yn ei esbonio ei hun, ac yn ein hysbysu mai dyna yw y gynau 
gwynion—cyfiawnder y saint. Fel hyn, y mae pob ymchwil a wneir i'r 
pwnc yn ein harwain i'r casgliad, mai yr un ystyr sydd ìi waed “Oen 
Duw” ag oedd i waed Oen y Pasc, sef ystyr wrthddrychol. Yr oedd y 
gwaed yn cael ei daenellu ar “gapan y drŵs ac ar y ddau ystlysbost,” i 
fod yn ddïogelwch rhag yr “angel dinystriol” tra y byddai y bobl yn 
gwledda ar yr oen oddifewn. Ac yr oedd Oen y Pasc, gyda llaw, yn 
grynhoad o ystyr yr holl aberthau, ac hefyd yn cynnwys yr un egwyddor 
â swper yr Arglwydd o dan yr oruchwyliaeth hon; ac fe ddywedodd 
Iesu Grist wrth sefydlu yr ordinhâd hono, beth yw ystyr eì waed Ef o 
dan y testament newydd: “Yr hwn a dywelltir drosoch er maddeuant 
pechodau.” Pan y mae y Bibl yn darlunio yr Ysbryd Glân yn golchi 
credinwyr er eu sancteiddio, dwfr yw y gymhariaeth bob amser, ac nid 
gwaed. “Tywalltaf arnoch ddwfr glân, fel y byddoch lân, &c.” Yr 
oedd “amryw olchiadau” o dan y gyfraith i arwyddo purdeb moesol. 
A bedydd dwfr sydd dan yr efengyl i arwyddo bedydd yr Ysbryd Glân 
fel sancteiddydd—“ golchiad yr adenedigaeth ac adnewyddiad yr Ysbryd 
Glân "—“*'geni o ddwfr ac o'r Ysbryd ”—*“ yr olchfa ddwfr trwy y gair,” 
yw moddion offerynol yr Ysbryd Glân i buro yr eglwys i Grist, yr hwn 
a'i prynodd trwy roddi ei hun drosti. Daeth Iesu Grist “trwy ddwfr 
a gwaed” i osod i fyny drefn iachawdwriaeth ar y ddaear. 


MOSES. 430 


. Ni fuasem fel hyn yn trafferthu y darllenydd gyda y. pwnc hwn oni 
bae ein bod yn gwybod fod hen syniad cyfeiliornus yn ein plith fod yr 
Ysbryd Glân yn taenellu gwaed Orist ar eneidiau y credinwyr fel modd 
ion eu sancteiddhâd, ac nad oes eisieu iddynt ond eistedd yn dawel dan 
yr oruchwyliaeth nes dyfod yn berffaith sanctaidd. Gwir mai yr Ysbryd 
Glân yw sancteiddydd mawr yr eglwys, ac am hyny gelwir y gwaith yn 
“sancteiddiad yr Ysbryd;” ond y moddion offerynol sydd ganddo ì 
ddechreu, ac i ddwyn y “gwaith da” ymlaen, ydyw “ y gwirionedd.” 
“ Sancteiddia hwynt yn dy wirionedd,” medd Iesu Grist, “ dy air sydd 
wirionedd.” Gair Duw ydyw yr “hâd anllygredig” sydd yn cael eì hau 
yn meddwl pechadur gan Ysbryd Duw, er plânu yn ei enaid yr egwyddor 
sanctaidd yn yr ailenedigaeth, a'r “ athrawiaeth sydd yn ol duwioldeb,” 
ac “iachus eiriau ein Harglwydd Iesu Grist” yw moddion mawr dygiad 
y gwaith ymlaen. Yn yr ystyr yma, yr ydym yn barod iawn i addef fod 
yr “ ymadrodd am y groes "—yr hanes, yr athrawiaeth, neu y gwirion- 
edd, am farwolaeth Orist—yn foddion sancteiddhâd, fel pob athrawiaeth 
sydd yn “ngair y gwirionedd.” Ond y mae gwahaniaeth mawr rhwng 
hyn â'r syniad a wrthwynebwn. Yn ol y dybiaeth hono, y mae y cred- 
adyn yn oddefol yn y sancteiddhâd, fel yn y cyfiawnhâd, a'r sancteidd- 
rwydd yn gyfrifedig fel ei gyfiawnder; tra y mae y syniad arall yn golygu, 
er fod y sancteiddhâd o ras, ac o Grist, trwy yr Ysbryd, eto fod y 
credadyn yn weithredol yn ei sancteiddhâd. Y mae “sancteiddiad yr 
Ysbryd i ufudd-dod.” “Gweithiwch allan eich iachawdwriaeth eich 
hunain, canys Duw sydd yn gweithio ynoch.” Y mae “sancteiddio yn 
y gwirionedd” yn cynnwys fod “ Ysbryd y gwirionedd” yn cymhwyso y 
gair at y meddwl—yn cymeryd o eiddo Crist ac yn ei “ fynegu ”—nid ei 
daenellu—i'r meddwl, yn ““ dwyn ar gôf” eiriau Orist, fel tystiolaethau 
i'r enaid eu credu, ac fel testynau i'r meddwl fyfyrio arnynt ddydd a 
nos, yn gystal ag fel gorchymynion i ufuddhâu iddynt. Felly mae y. 
' meddwl yn weithgar, nid yn segur; y mae yna brocess yn cael eì ddwyn 
ymlaen yn y meddwl o “gnoi cîl” mewn myfyrdod yn y gair. Cym- 
deithasiad y meddwl fel hyn â'r gwirionedd yn ngoleu yr Ysbryd yw 
moddion dygiad ymlaen y gwaith o sancteiddhâd. O herwydd hyn, y 
mae y Bibl mor fynych yn cysylltu gwybodaeth â sancteiddhâd— 
““gwybod y gwirionedd,” dysgu y “ gwirionedd megys y mae yn yr Iesu” 
—dyna y modd i ddyfod ar gynnydd mewn sancteiddrwydd. _ Y mae y 
“dyn newydd” i gael ei “adnewyddu mewn gwybodaeth yn ol delw yr 
hwn a'i crêodd.” Nid rhyfedd, gan hyny, fod mor ychydig o gynnydd 
mewn sancteiddrwydd yn ein heglwysi, pan yr ystyriwn mor ychydig o 
“gnoi cîl” sydd ar y gwirionedd, mewn llafur a myfyrdod, a chym- 
deithasu â'r gair, a'r meddwl trwy hyny yn cael ei adael i redeg ar ol 
oferedd. Y gŵr sydd â'i “ewyllys yn nghyfraith yr Arglwydd, ac 
yn myfyrio ynddi ddydd a nos, sydd fel pren wedi ei blânu ar lân afon- 
ydd dyfroedd, yn rhoddi ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen ni wywa.” 

Er ein bod fel hyn wedi cael ein harwain mor bell i chwilio am ystyr 
taenelliad y gwaed, dichon y cofia y darllenydd ein bod wedi cychwyn 
ar yr hynt hon oddiwrth odrau “ mynydd Sinai yn Arabia,” lle y mae 
yr Arglwydd yn gwneyd cyfammod â'r genedl trwy law Moses fel cyf- 
ryngwr. Bellach, yr ydym yn bwriadu dwyn hyn o ysgrif ìi derfyniad 
drwy gynnyg rhyw fath o atebiad i'r gofyniad,— Beth oedd natur a dyben 


“6 MOSES. 


Oyfammod Sinai? Ac er mwyn cael y pwnc yn oleu ger, bron, dylid 
esel ateb yn gyntaf i ofyniad arall—Beth yw cynnwys Cyfammod Sinai? 
Ni a atebwn y gofyniad olaf trwy ddyweyd mai wrth. gyfammod Sinai yr 
dym i ddeall, nid yr hen oruchwyliaeth yn y cyfanswm mewn cyfer- 
byniad i'r newydd; ond y cyfammod â'r genedl yn Sinai mewn cyfer 
byniad i'r cyfammod âg Abraham. Dywed Paul, Gal. iv. 32, fod i 
Abraham ddau fab, un o'r wasanaethferth, sef Hagar, a'r llall o'r wraig 
rydd, sef Sarah; a bod hyn mewn “alegori” yn gosod allan “ddau 
destament,” yn ol ein cyfieithiad ni. Pob parch i'r hen gyfieithwyr, 
ond buasai dau gyfammod yn llawer gwell yn y fan hon, rhag i neb 
feddwl am yr Hen Destament a'r Newydd. Na, wrth y “ddau deesta- 
ment” hyn, oedd yn cael eu ffugyro yn y ddwy wraig, yr ydym i ddeall, 
y ddau gyfammod a wnaeth yr Arglwydd â'r genedl; sef, y cyfammod a 
wnaed â hwy yn Abraham eu tad, a'r cyfammod a wnaed â hwy eu 
hunain yn Sinai. Felly, yr oedd y ddau gyfammod wedi eu “ dodi at” 
eu gilydd, yn ngoruchwyliaeth Moses, ac yn ffurfio dwy elfen oeddynt 
yn cydredeg yn gyfochrog. Y mae yn eglur ddigon fod y ddau gyfam. 
mod yma o natur wahanol. Geilw yr apostol un yn “ addewid,” a'r llall 
yn “ddeddf”—un yn cenedlu i “ ryddid,” a'r llall yn cenedlu i “* gaeth- 
lwed.” Cyfammod â'u “tadau” hwynt oedd y cyntaf, yr hwn yr 
oedd yr Arglwydd yn “ sddaw” bod yn Dduw i Abraham, Isaac, â 
Jacob, ac i'w hâd ar on hôl. Ond cyfammod. â ay din hunain oedd 
cyfammod inai: “Nid â'n u nì y gwnaeth yr wydd cyfam- 
mod hwn, ond â nyni, nyni y rhai ydym yn fyw bob un yma Heddyw,” 
Deut. v. 98. Cyfammod yn rhoddi oedd y cyfammod âg Abraham— 
“eddewid.” Oyfammod yn gofyn oedd cyfammod Sinai—“deddf,” Yr 
oedd holl ragorfreintiau y genedl yn cael eu “rhad roddi” iddi yn yr 
hen gyfammod âg Abraham. Hwnw a'u dygodd o “ dŷ y caethiwed "— 
“pan ddaeth amser addewid,” hwnw oedd rhoddi gwlad 
Canaan iddynt yn etifeddieeth: “Canys os o'r ddeddf y mae yr etifedd- 
iaeth, nid yw mwyach o'r addewid, ond Duw a'i rhadroddodd ìi Abraham 
trwy addewid.” Hwnw oedd yn sicrhâu yr Arglwydd Dduw i'r 
genedl, “ Myfi a fyddaf yn Dduw i ti, ac i'th hâd ar dy ôl di.” Yr oedd 
yr aberthau yn bod hefyd cyn y ddeddf, ac ni wnaeth y ddeddf ddim, 
ond gosod mwy o drefn a rheoleiddiad arnynt. Yr “addewid” oedd yn 
rhadroddi y cwbl i'r genedl, a'r “ddeddf” yn eu gofyn ar sail yr hyn 
oedd yn cael ei roddi iddynt trwy addewid. Yr oedd y bobl yn sefyll 
mewn perthynas gyfammodol â Duw, yn ol y cyfammod grag ag Aber 
ham, pan sefydlwyd cyfammod Sinai; ac nid oedd y “ddeddf oedd 
bedwar cant a deg ar hugain o flynyddoedd gwedi, yn ei ddirymu i 
wneuthur yr addewid yn ofer.” Na, yr oedd y cyfammod hwnw wedi 
ei gadarnhâu a'i selio, fel nad oedd yn bosibl ei “ ddirymu na dodi ato.” 
“Cyd na byddo ond ammod (testament) dyn, wedi y cadarnhâer, nid yw 
neb yn ei ddirymu neu yn rhoddi ato;” pa faint mwy cyfammod Duw? 
Ond rhoddwyd y ddeddf yn “ ychwaneg "—nid “ato,” fel i'w gadarnhâu 
neu ei berffeithio, ac nid yn ei le fel i'w ddirymu—ond yn “*ychwaneg,” 
gydag ef, i wasanaethu arno, fel yr oedd Hagar jn llawforwyn i Sarah. 
Dyben rhoddiad y ddeddí yn ychwaneg gyda'r addewid, oedd “o 
herwydd troseddau.” Yn un peth, i ddwyn y bobl i “ adnabod pechod” 
—“Nid adnabâm i bechod ond wrth y ddeddf "—i ddangos beth sydd 


MOSES, 481 


bechod, ì egluro y drwg aiWwydus sydd mêwn pêchôd, &â4 i'w dwyd 
hwythau i deimlo eu bod yn bechaduriaid cohdemniedig—“ Y 'ddeddf a 
ddaeth i mewn fel yr amlhâi y câmwedd "—'“fel y byddai pechod (rwy 
y gorchymyn yn dra phechadurus "—a thrwy hyny, eu dwyn ì ymwrth- 
od â phob hunan-gyfiawnder ger bron Duw, i'r hwn y mhe dyn mor 
dueddol, a'u “cydgau i'r ffydd ”—i drefn gras—yr hon oedd wedi eí 
“rhagefengylu ìi Abraham,” ac i'w pherffaith ddadguddio yn yr Hâd, i'r 
hwn y gwnaêthpwyd yr addewidion. “Y ddeddf gan hyny oêdd eu 
hathraw at Grist, fel eu cyfiawnhêid trwy ffydd ;” canys yr oedd yn eu 
“F cydgau dân bechod, fel y rhoddid yr addewid trwy ffydd Iesu Grist i'r 
rhai sydd yn credu.” Dyben'arall oedd i'r ddeddf, sef ìi fod yn rhiôol 
bywyd a buchedd i'r rhai oedd wedi eu symud oddi dan “felldith y 
ddeddf,” a'u dwyn dân “insel cyfiawnder y ffydd,” ac i “rbdìo llwybrau 
ffydd Abrahhm.” Yr oedd ar y rhai hyn ei8ieu rheol allanol i gerdded 
wrthi mewn frefn i addoli,i ufuddhâu, ac ìi wasanaethu Duw yn ol eì 
feddwl. Dyna mewn geif ddau ddyben y ddeddf, eu hargyhoeddi nad 
oedd yn bosibl ufuddhâu i Dduw am fywyd, ac i fod yn rheol i wasan- 
aethu Duw oddiar fywyd. | 

Yr oêdd.y ddau beth yna yn amlwg yn rhoddiad y ddeddf foesol âr 
Sinai, deddf nad oedd mewn un modd yn brïodol i Israel yn unig, ond 
gydd hefyd yn perthyn ibob dyn fel erêadur, a than felldith yr hon .y 
mae pob dyn o herwydd ei throseddu yn y cyfammod gweithredoedd, 
Bu dau roddiad ar y ddeddf foesol yn Sinai. Y cyntaf, pan eì llefarwyd 
oddiar y mynydd, o ganol tân, a chwmwl, a thywyllwch, a sain udgorn, a 
llef geiriau, fel nad allai y bobl oddef yr hyn a orchymynasid, ac yr oedd 
hyd yn nôd Moses “yn ofni ac yn crynu.” Dyma yr hyn a eilw yr 
apostol yn '* weinidogaeth angeu,” ac yn “ weinidogaeth damnedigaeth.” 
Gweinidogaeth yn “lladd” ydoedd hon; ni fedrai Moses ei hunan ei 

. Argraffwyd geiriau y weinidogaeth hon â bŷs Duw, môwn , 
llythyrenau ar lechau cêryg. Ond tôrodd Moses y llechau hyn,'a 
dichon fod hyny yn cael ei oruwchreoli i fod yn arddangosiad fod y 
ddeddf yn y cyíamniod gweithredoedd, fel ammod bywyd dyn, wêdi cael 
ei thôri gan y cynnrychiolwr ei hun. 

Ar ol hyny ysgrifenwyd y ddeddf â bŷs Duw ar lechau eraill, a 
dyna y pryd, mae yn debyg, y “trefnwyd hi trwy angelion yn llâw 
cyfryngwr.” Nid oedd Moses yn “gyfryngwr” yn y rhoddiad cyntaf, 
ond cynnrychiolydd y bobl; yn fwy tebyg i Adda nag i Grist. Y 
dychryn a ddaeth ar y bobl trwy gyhoeddiad y ddeddf, a wnaeth iddynt 
deimlo yr angen am gyfryngwr i sefyll rhyngddynt â Duw: “ Llefared 
Moses wrthym, a ni a wrandâwn ;” ac ni lefarodd yr Arglwydd wrthynt 
mwyach ond trwy Moses fel cyfryngwr. Fel mai dyben rhoddiad 
cyntaf y ddeddf oedd i'w “lladd,” a'u dwyn i deimlo yr angen am gyf- 
ryngwr; felly dyben rhoddiad y ddeddf yn “llaw c gwr” oedd i fod 
yn rheol bywyd i'r genedl fel pobl briodol i Dduw. — Yr oedd y rhoddiad 
cyntaf o'r ddeddf yn arddangosiad o hôni fel deddf dôredig yn llaw 
cynnrychiolwr, yn farwolaeth i bechadur euog; a'r ail roddiâd yn 
arddangosiad o hôni yn llaw cyfryngwr fel rheol bywyd i gredinwyr, 
Er fod y ddeddf wedi cael ìawn dros ein peclodau fel ammod bywyd, 
nid yw hyny wedi ein rhyddhâu oddiwrthi fel rheol bywyd. Felly “nid 
yw y ddeddf yn erbyn addewidion Duw,” ac nid ydyw “yn gwneuthur 


433 MOSES. 


ddeddf yn ddirym trwy.ffydd” ychwaith, ond y mae yn hytrach 
sr cadarnhâu y ddeddf.” Yr oedd cyfammod Sinai yn cynnwys hofyd 
ddwy ddeddf arall, yn seiliedig o ran eu hawdurdod ar y ddeddf foesol, 
gef, y seremonïol, a'r farnol; y naill i lywodraethu y genedl fel eglwys, 
a'r llall i'w llywodraethu fel gwladwriaeth. Yr oedd y seremonïol yn 
geiliedig yn benaf ar y lech gyntaf, a'r farnol yr un modd yn seiliedig 
ar yr ail lech. 

Yn awr, wrth gymeryd golwg ar gyfammod Sinai yn ei berthynas â'r 
ddeddf geremoniol, cyfammod eglwysig ydoedd. Hwn oedd yn corffori 
y genedl yn eglwys weledig i Dduw ar y ddaear, fel ei “ drysor 
priodol,” ac yn rheol eu haddoliad a'u gwasanaeth crefyddol iddo 
fel eu Duw. Y mae y cyfammod eglwysig yn angenrheidiol, yn ein 
dyddiau ni, i gorffori eglwys i Grist ar y ddaear, ac yn fanteisiol 
hefyd i ddadblygu bywyd crefydd, ac attal buchedd benrhydd a 
direol. Ac y mae yn angenrheidiol cadw rheolau yr eglwys mewn 
treín i gadw aelodaeth eglwysig. Ar yr ammod hwnw y ceir mwynhâu 
manteision a breintiau yr eglwys. Ond nid oes neb, gobeithio, yn 
tybied fod cadw rheolau eglwys, ynddo ei hun, yn ddigon i sicrhâu 
bywyd tragywyddol. Na, y mae lle i ofni fod miloedd a fu byw yn 
ddiargyhoedd i fyny â'r rheolau eglwysig mwyaf manwl, a thrwy 
hyny wedi sicrhâu iddynt eu hunain freintiau yr eglwys am eu hoes, 
heb sicrhâu nefoedd iddynt eu hunain yn y diwedd. Oyfammod â 
Duw yn Nghrist trwy ffydd sydd yn cadw i fywyd tragywyddol, er 
fod y cyfammod eglwysig yn angenrheidiol i broffesu Crist, ac o 
wasanaeth mawr i ddadblygu y bywyd crefyddol. Felly yr oedd cyf. 
ammod Sinai yn angenrheidiol i gorffori y genedl yn eglwys weledig i 
Dduw ar y ddaear, a'i “neillduo iddo ei hun,” o blith holl genedloedd y 
byd; ac yr oedd yn angenrheidiol iddynt hwythau gadw ei holl reolau 
mewn trefn i fwynhâu breintiau yr eglwys Iuddewig. Ond gellid meddwl 
fod llawer o honynt wedi cadw y rheolau hyn yn ddiargyhoedd, a thrwy 
hyny wedi mwynhâu manteision a breintiau yr eglwys, ond heb eu 
cadw trwy ras yr addewid i fywyd tragywyddol. Fe aeth miloedd 
o honynt i feddwl mai ar yr ammod iddynt gadw yn allanol y rheolau 
hyn, yr oeddynt i gael bywyd, yr hyn oedd yn eu gwneyd yn blant y 
“cnawd,” ac nid plant yr “addewid”—plant y “ wasanaethwraig,” ac 
nid plant y “wraig rydd.” ŶY rhaì oedd o ffydd yn yr addewid, y 
rhai hyny oedd gwir blant Abraham. Er mai “gweithredoedd” sydd 
yn sicrhâu lle yn yr eglwys weledig, “ffydd” sydd yn dwyn i'r eglwys 
ddirgeledig, ac yn sicrhâu y nefoedd yn y diwedd. 

Drachefn, wrth gymeryd golwg ar gyfammod Sinai yn ei berthynas 
â'r ddeddf farnol, cyfammod gwladol ydoedd. Yr Arglwydd oedd Brenin 
gwladol y genedl, yn gystal a'i Duw, neu wrthddrych ei haddoliad; ac 
yr oedd ufudd-dod i Dduw fel eu Brenin o dan y ddeddf farnol yn 
gicrhâu iddynt fendithion a dedwyddwch tymmorol yn y byd hwn, ac an- 
ufudd-dod yn dwyn arnynt geryddon a chosbau. _ Yr oedd gwlad Canaan 
wedi ei rhoddi yn etifeddiaeth i'r genedl trwy addewid ddiammodol, yn 
nghyfammod Abraham; ond yr oedd eu cysur yn y wlad yn ammodol ar 
eu hufudd-dod i'w Brenin: “' Os byddwch ewyllysgar, ac ufudd, daioni y 
tir a fwytewch.” Yr oedd heddwch y wlad, ei ffrwythlonder, gwlaw o'r 
nefoedd, en diogelwch rhag plâau a heintiau, oll yn dybynu ar eu 


EMYNYDDIAETH. 433 


hufudd-dod ìi Dduw o dan gyfammod Sinai. Oddiyma y caed sail i 
ddyweyd, fod yr Hen Destament yn addaw bendithion tymmorol, ond. 
y Testament Newydd yn addaw bendithion tragywyddol. Trwp- y 
tymmorol y mae Duw yn codi meddwl dyn at y tragywyddol. 

Dyna y ddwy wêdd sydd ar gyfammod Sinai; cyfammod eglwyslg yn 
ei berthynas â'r ddeddf seremonïol, a chyfammod gwladol yn ei berth- 
ynas â'r ddeddf farnol.. Ac er mor agos oedd y berthynas rhwng yr 
eglwys a'r wladwriaeth, fel mai yr un a'r unrhyw oedd eu Duw a'u 
Brenin, eto nid ydym yn cael fod y naill yn ymyraeth ond ychydig, os 
dim, â'r llall. Y mae yn wir fod y ddeddf farnol yn cosbi â chosbau 
tymmorol “ bob trosedd ac anufudd-dod” o'r ddeddf foesol. Yr oedd 
hyny yn fanteisiol i argraffu y syniad o ddrwg pechod ar feddyliau y 
bobl. Ond nid ydym yn cael fod y farnol yn dwyn unrhyw gosb am 
drosedd, neu anufudd-dod i'r seremonïol. Er enghraifft, pe buasai dyn 
yn gwrthod dyfod âg aberth yn ol gofyn y gyfraith, neu aberthu mewn. 
lle anmhrïodol, neu fwyta unrhyw ran waharddedig o'r aberth, neu 
beidio talu degwm, ueu unrhyw drosedd o'r gyfraith seremonïol, nid 
ydym yn cael fod y ddeddf farnol yn gafael ynddo, ac yn ei gosbi fel 
troseddwr. Na, yr oedd troseddau o'r natur yna i gael eu cosbi yn eu 
gwêdd eglwysig, trwy weinyddiad gonest o'r ddysgyblaeth eglwysig, 
gef, “*tôri yr enaid hwnw ymaith o fysg ei bobl.” | | 

Wel, dyna; gadâwn ar hyn, y tro yma... Bydd. y TRAETHODYDD byw, 
yn hir, mae yn ddiammheu, ac yn iach hefyd; ac os bydd yr ysgrifen- 
ydd felly yr un modd, gall y darllenydd ddysgwyl am bennod eto ar y 
Gŵyliau dan gyfraith Moses. Bydded wych. | 





EMYNYDDIAETH. 


YI.—EMYNYDDIAETH Y 0YMRY, O AMSER EDMWND PRYS HYD Y DIWYGIAD. 
METHODISTAIDD. | | 


SyrwAsox o'r blaen (Cyf. xxiii. tu dal. 156—158) fod llai o'r elfen fardd-' 
onol yn y Testament Newydd nag sydd yn yr Hen, a bod gwsalianiaeth. 
mawr rhyngddynt yn hyn. Un achos o'r gwahaniaeth hwn yw, fod llai 
o'r elfen brophwydol hefyd yn y Newydd nag yn yr Hen. Byddai y' 
prophwydi yn fynych yn derbyn yr hyn a draddodid ganddynt mewn 
gweledigaethau, a byddent yn llefaru yn aml dan deimladau tra chyn-' 
hyrfiol a chyffrôus, ac am bethau yn y dyfodol pell; a chan nad oedd. 
prophwydoliaeth wedi ei hamcanu i fod yn eglur a di-lên fel hanesiaeth, ' 
yr oedd yn cael ei gwisgo mewn arddull farddonol a ffugyrol.. Ond dan 

yr efengyl, y mae yr hyn oedd eto ymhell, ac a ganfyddid yn aneglur gan* 
y gweledyddion gynt, wedi ei ddwyn yn agos, ac yn nôd i ddysgyblion 


484 EMYNYDDIAETH. 


yr Arglwydd Iesu yn weledig fel yn y dydd goleu. Y mae dylanwadau 
yr efengyl yn llawer mwy cyson, syml, ac aruchel, nag awgrymiadau 
oriog a dysbeidiol prophwydoliaeth, fel y mae mewn -cymhariaeth yn 
llefaru wrthym yn eglur, heb ddammeg na ffugyr, ac felly yn fwy 
decchafedig ac effeithiol. Yn y ffeithiau rhyfeddol a osodir allan yn yr 
efengyl, a'r gwirioneddau gogoneddus, a'r gobeithion gwynfydedig, sydd 
yn anwahanol gysylltiedig â hwynt, ac yn sylfaenedig arnynt, y mae 
defnyddiau wedi eu trysori yn ddiamdlawd, y fath ag y gall darfelydd 
sancteiddiedig eu gweithio a i ddelweddau barddonol o'r ansawdd 
godidocaf. Ond gadâwyd hyn i'w gyflawni gan yr eglwys ei hun yn 
rhediad oesoedd, drwy waith ei phlant mwyaf doniol ac athrylithgar, 
yn hytrach na bod iddo gael ei wneuthur gan brophwydi ac apostolion 
ar ddalenau ysbrydoliaeth, oll ac yn gwbl ar unwaith, fel na byddai 
byth achos am ddim yn ychwaneg; ac yn fwy felly o gymaint nad 
oedd y pethau eu hunain wedi eu bwriadu i ryw un wlad neu bobl 
neillduol, ond i fod yn etifeddiaeth gyffredinol i holl ddynolryw. _ Gwell 
ydoedd fod y defnyddiau hyn i ganiadaeth gysegredig wedi eu gadael 
gan ddynion ysbrydoledig yn eu symledd cyntefig, gan mwyaf, i'w defn- 
yddio yn ysbryd rhydd, ymdaenol, ac êang, yr efengyl, gan y bobl 

ob oes a hinsawdd, ac i ymagor, fel hadau blodau mewn natur, i 

b math ac amrywiaeth ffurfiau o brydferthwch a dymunoldeb. Y mae 
oes yr efengyl wedi gwneyd cyfnod newydd i brydyddiaeth yn gystalag 
i hanesyddiaeth. Oaniadau ardderchocaf yr oesau diweddar ydynt 
mewn gwirìonedd wedì tŷnu eu hysbrydoliaeth o'r Testament Newydd; 
er y gallwn eto anwesu y gobaith, a draethwyd gan un a feddai hawl i 
lefaru ar y fath destun (nid amgen y diweddar Broffeswr Wilson), “y 
daw amser, pryd y bydd prydyddiaeth Gristionogol yn llawer iawn 
dyfnach a mwy dyrchafedig na dim eto a adnabuwyd erioed ymhlith 
dynion ; fel yr ymwelir â ni â chodiad haul o'r uchelder, ac yr ymdaena 
ei lewyrch yn ehangach ehangach dros y ddaear, y bydd i enaid y byd, 
mewn gweledigaethau o bethau dyfodol, yn ddiau ganfod golygfeydd 
mwy gogoneddus nag a ddygwyd eto i'w sylw a'i ystyriaeth.” 

Y mae hyn oll i'w gael yn ei le priodol; ac yma hefyd, fel y mae yn 
gymhwys, y mae ysgrythyrau y Testament Newydd yn dwyn arnynt 
argraff o berffeithrwydd cyfatebol. Ynddynt hwy y mae sylweddau 
_ bywiol yn cymeryd lle gweledigaethau prophwydol; ac arddangosiadau 
goleu, dysglaer, o bethau nefol ar unwaith yn cymeryd lle, ac yn esgyn 
uwchlaw yr ehediadau barddonol gynt. Megys yr oedd Orist ynddo ei 
hun yn annhraethadwy fwy na Moses, felly trwyddo ef y daeth y fath 
amlygiadau cyflawn o ras a gwirionedd, fel nad oedd raid iddo ef, fel y 
doddfeod dwr gynt, guddio anmherffeithrwydd eì athrawiaeth eglur gyda 
phynciau cynhyrfiol cân ô farddoniaeth brophwydoliaethol; ac nid 
xiôwn gweledigaethau pêr-lesmeiriol, oeddynt yn gorchuddio yn gymaint 
ag yn amlygu y gwirionedd, ond mewn perffaith eglurdeb ymadrodd, y 

osodwyd. allan gan yr apostolion i'r eglwys ddirgeledigaethau ei 
dayenau Un llyfr yn unig, sef y Dadguddiad, a roddwyd yn weledig- 
aethol.* | 
' Mae yr ystyriaethau hyn yn dangos y dylai yr eglwys Gristionogol 
goledd a meithrin eaniadaeth gysegredig, a gofain am roddi iddi y cyf 
* Gwel Dr, Fairbairn on Proplŵey, pp. 181—]188. 


EMYNYDDIAETH. 435 


eiriad prïodol er adeiladaeth, cysur, a dyddanwch y saint ar eu pererin- 
dod ysbrydol. Yr hyn sydd ei eisieu yn fawr yw teimlad crefyddus, 
addolgar, gyda gorchwylodd duwiol, yn ngwasanaeth Duw, yn cyfodi 
oddiar adnabyddiaeth o'r gwirionedd, a chariad ato, ac nid oddiar 
ddychymygion a thraddodiadau dilesâd. Y mae caniadaeth yr eglwys, 
pan yn cael eì dwyn ymlaen “yn weddaidd ac mewn trefn,” yn un o'r 
moddion mwyaf effeithiol i feithrin y cyfryw deimlad; ac yn wir ì hyn 
ein hannogir gan yr apostol pan y dywed, “ Preswylied gair Orist ynoch 
yn helaeth ymhob doethineb ; gan ddysgu a rhybuddio bawb eich gilydd 
mewn salmau, a hymnau, ac odlau ysbrydol, gan gânu trwy ras yn eich 
calonau i'r Arglwydd. A'pha beth bynag a wneloch, ar air neu ar 
weithred, gwnewch bob peth yn enw yr Arglwydd Iesu, gan ddiolch i 
Dduw a'r Tad trwyddo Ef,” Col. iii. 16, 17. Gallwn gasglu hefyd fod: 
rhyddid i bobl yr Arglwydd dan yr efengyl i ddefnyddio, yn neillduol 
a chyhoeddus, emynau o gyfansoddiad dynol; ac o ganlyniad, ei fôd yn 
orchwyl canmoladwy i unrhyw gristion y tueddir ei feddwl ato, i gyfan- 
soddi y cyfryw ganiadau, ond gofalu am fod yr athrawiaeth ynddynt yn 
bur, y syniadau yn unol â'r Ysgrythyrau, ac yn cael eu gosod allan 
mewn geirîau cymeradwy—geirìiau gwirionedd. Gwelsom yn ein hym- 
chwiliadau blaenorol fod Pen yr eglwys wedi cyfodi a donio rhyw rai 
o'i blant i gyflawni hyn o waith angenrheidiol, gyda mwy neu Ìaì O 
lwyddiant, nerth, a dylanwad, mewn gwahanol wledydd trwy yroesoedd 
hyd yma; ac y mae yr Ysbryd yn ngweddill ganddo, fel y gallwn ddys- 
gwyl yn hyderus, ac edrych ymlaen yn obeithiol, am bethau llawer mwy. 
nag a welwyd eto. | | MAH 

Mae enwau y rhai a lafuriasant ìi ddwyn caniadaeth grefyddol i gyr- 
aedd ein cenedl fechan a neillduedig ni yn Nghymru, yn' deilwng o 
goffadwriaeth barchus. Hyn a'n tueddodd i fanylu mor helaeth am 
yr archddiacon Prys, am mai efe oedd. y cyntaf i dôri'r iâ8, yr hyn a 
wnaeth drwy ei gyfieithiad o'r Salmau.* Ychydig emynau a gyfan- 
soddodd efe. O'r emynau sydd yn dilyn y Salman Cân, ymddengys 
mai y rhai canlynol yn unig sydd o'i gyfieithiad neu ei gyfansoddiâd 
ef, sef, Cân St. Ambros, neu Te Deum, Oân y Tri Llanc, Cân Zecharias, 
Cân Mair Forwyn, Câm Simêon (ddwy ffordd), Gweddi yr Arglwydd, 
Credo yr Apostolion, Y Dengair Deddf, a'r pedair Mawlwersi terfynol. 
Cyflêid hwynt yn yr argraffiadau cyntaf o flaen y Salmau Oân, ond yn 
yr ad o'r Llyfr Gweddi Cyffredin, dan olygiad y Parchedig Elis 
Wynn, o Lasynys, awdwr y “ Bardd Oŵsg,” yn 1710, ychwanegwyd at 
eu nifer, a threínwyd hwynt i ddilyn y Salmau, fel y maent yn bresen- 
nol.t _ Diammheu genym mai yr emyn gyntaf'o ddim gwerth a'olod- 


, 


wyd allan yn Gymraeg oedd - 
Cax ST, AMBROS, XRU, TE DBUM.Î 

1 Tydi, O Dduw, a folwn ni; 2 Arrat Ti holl angelion nef 

Addefwn di yn Arglwydd: A ro'nt eu llef heb dewi: ,. 

Y ddaesr oll, dragwyddol Dad, Y nefoedd hefyd oddiar hyn, 

Gwna it addoliad hylwydd. A'r nerthoedd sy ^n y rheini. ] 

* Mae yn hyfrydwch genym gyfeirio y darllenydd at erthygl dra rhagorol ar ““Gyf- 
ansoddiad yn ln, d> E4 Prys,” yn NGWAITH GwAL o'n 


eT) 


£ ALUTWR ME N, Cyf. L., 

tudal, 54l, _ f Gwel y TRANTHODYDD, Cyf. vi., tu dal, 822, f Am hanêes.yr emyn: 

hon, gwel y TRANTEODEDD, Cyf, xxiit,, tu dal, 889 a 590, u nenn SF 
2 GYSXT 1.. tw ex] na “SS, ye TE 


486 EMYNYDDIAETH. 


8 Cerubin a Seraphin sydd * 
Yn llefain bennydd arnat, 


Sanct, Sanet, Sanct, Iôr y lluoedd glân ; 


Fel hyn y galwan' arnat. 


& Nefoedd a daear sydd yn llawn 
O 'th wir-ddawn &'th ogoniant : 
Yr Apostolion, hyfryd gôr, 
A ro'nt iV ragor foliant, 


5. Moliannus rif prophwydi sy' 
I'th foli o'r dechreuad : 
Merthyron glân, ardderchog lu, 
Sydd i'th foliannu 'n wastad. 


6 Dy eglwys wir gatholig lân, 
, _ Hon sydd ar dân 4 trwy 'r hollfyd, 
O Arglwydd, a'th addoìla di, 
Yn Un ac yn Dri hefyd. 


7 Y Tad, anfeidrol fawr, mewn hedd, 
Gwir Fab gogonedd unig, 
A hefyd y Glân Ysbryd pur, 
: Sydd ini 'n gysur diddig, 


8 Ti wyt, O Grist, yr unig Sant, 
Frenin gogoniant grasol: 
Wyt hefyd i'r tragwyddol Dad 
Yn wir Fab rhad tragwyddol. 


9 Pan gym'raist arnat wared dyn 
O feddiant gelyn anfwyn, 
- Diystyr genyt ti ni bu 
Dy eni o fry y forwyn. 


10 Pan sethraist angeu, teyrnas nef, 


I bob ffydd gref, agoraist: 
Yn ngogoniant yr hael-Dad byw, 
Ar ddŷau Duw, eisteddaist, 


11 Oredu yr ŷm, â disigl ffydd, 


Mai Ti fydd Barnwr arnom: 
Am hyn, i'n cymhorth, rhag pob braw, 
Bid dy ddeheulaw drosom, 


12 Dy bobl di ŷm, O Dduw ein nerth, 
Prid werth dy waed saneteiddiol: 
Pâr gael ein cyfrif gyda 'th saint, 
Mewn nefol fraint dragwyddol. 


13 Cadw dy bobl, O Arglwydd da, 
Bendithia d' etifeddiaeth : 
Dyreha hwynt byth, gwna iddynt fod 
Dan gysgod dy lywodraeth. 


14 Clodforwn di, o ddydd i ddydd, 

Mawr fydd dy enw bythoedd: 

Teilynga i'n cadw heddyw 'n gu 
Rhag pechu, O Dduw 'r lluoedd, 


15 O Arglwydd, wrthym trugarhâ; 

Trugaredd gwna â'r eiddot: 
Tywyned in' dy serch ar lêd, 
Bydd ein hymddiried ynot. 


16 Mewn dim nid ymddiriedais î, 
Ond ynot ti, O Arglwydd : 
Nâd byth im' g'wilydd achos hyn, 
O Dduw, na derbyn gw'radwydd. 


RHAN O GAN ZACHARIAS. Luc i. 68, 74, 78, ?9, 


7 Hwn sy dros Israel, Arglwydd Dduw, 


Bendigaid yw 'n 068 oesoedd: 
Ymwelodd ef â ni mor gu, 
Pan ddaeth i brynu 'i bobloedd. 


9 Cawn felly, wedi ein rho'i ar lêd 
Oddiwrth gaethiwed gelyn, 
. Heb ofn, ei wasanaethu ef, 
Heb un llaw gref i'n herbyn. 


9 O ferion î trugaredd Duw Dad, 
A'i ymwelediad tyner, 
Tywynodd arnom, ymhob man, 
Yr Haulgan o'r uchelder; 


_ & I roddi llewyrch dysglaer glod 


I'r rhai sy 'n nghysgod angeu; 
Ac îawn gyfeirio 'n traed i'w ôl, 
Ar hyd heddychol lwybrau, 


'* Er mwyn symud y gwall o gam-aceniad, gwnaed peth cyfnewidiad yma, ac mewn 

rhai llinelleu eraill, a hyderir ddarfod gwneyd hyny he mi wldlo'r ystyr. 'Anturiwyd' 

cyfieithu geiriau, *“ Arglwydd Dduw Sabbaoth,” fel y gwelir yn y drydedd linell o'r 
ydd pennill, gan ei bod felly yn fwy dealladwy, ac yn darllen beth yn yst 

tt H, y., ar daen, neu, ar led, fel yn Salm civ. 2,— 


” 66 Rhydd yn eì gylch yr wybr ar dôn 
Yn llydan, elllên wastad.” 


Mae awdurdod E. P. dros swnio y gair yn hir; ond y mae Puw yn ei Eiriadur vn ei nodi 
m fŷr, tân, er y.dengys ei fod o ran ei darddiad o'r un gwreiddyn a'r gair Yn (ufel), 
ywedir ““tanu gwair” yn iaith gyffredin rhai ardaloedd am daenu gwasr ; ao yn y ddî- 
areb, « Hawdd tanu crinwellt,” mae y prifair, er ei seinio yr un modd, yn arwyddo 
tanio, neu losgi. Rhaid, dybygem, fod y gair yn ei ddau ystyr yn gwahaniaethu mewn 
sain oddiwrth fannu, tantio neu dynhâu llinyn.  Efelly, yr ŷm yn casglu fod E. P, yn 
gynn Yn roddi y sain hir i'r gair uchod yn y froddeg “ar dân,” fel y mae y froddeg 
tyr, “ar daen.” : O'r un gwreiddair y daw llydan, llydanw,  .$ rion, defn 
ynau ; neu ynte l/4os20g o môr (merion), yn arwyddo brasder, Salm xxxvi, 


EMYNYDDIA:TI. 


CAN SIMEON AR IESU YN EI FREICHIAU. 


1 Wrth d' air, câf bellach, Arglwydd cu, 
Ymadu yn heddychlon ; 
Canys i'm golwg i y daeth 
Dy iachawdwriaeth dirion. 


4487 


LUO ii. 29—382. 


2 Hon a ddarperaist yn ddi-ddrwg 
Yn ngolwg pawb o'r hollfyd ; 
Yn oleu i'r byd, i Israel blant 
Yn fawr ogoniant hyfryd. 


ALLEIRIAD O WEDDI YR ARGLWYDD. MâT. vi. 9—l2. 


' 1 Ein Tad o'r nef, ein Duw a'n Rhì, 
Dy enw di sancteiddier: 

Dy deyrnas hylwydd doed i'n plith, 
Trwy rad dy fendith dyner, 


2 Ar y ddaear boed â' ewyllys gref, 
Fel yn y nef, heb ballu: 
Ein bara heddyw dyro 'n rhydd, 
Dawn beunydd, i'n diwallu. 


9 Ein holl ddyledion maddeu Di, 
Fel yr ŷm ni yn erfyn, 
Gan roi maddeuant i bob rhai 
A wnêl ar fai i'n herbyn, 


4 I brofedigaeth byth na'n dŵg, 
Ond rhag pob drwg ein gwared ; 
Can's Ti bïau 'r deyrnas, nerth, a'r mawl, 
Byth yn dragwyddawl drwydded. 


Y DENGAIR DEDDF. EX. xx. 

[Cenid y Dengair ar dôn o gyfansoddiad Goudimel, a elwid gynt Audi 
Israel, oddiwrth eiriau cyntaf yr emyn (Clyw, O Israel); ond yn awr 
gelwir hi yn gyffredin Beza, neu Hen Dôn y Deg Gorchymyn. Gellir 
ei chyfaddasu yn hawdd i'r mesur hwn. Gwel “ Llyfr Tônau Cyn- 


nulleidfâol,” rhif 12.] | 


l Duw a lefarodd y ddeddf hon 
Ar g'oedd ger bron y dyrfa, 


Gan dd'weyd, Myfi yw 'th Dduw, dy Iôr, 


A 'th dŷnodd o'r cyfyngdra. 


2 Duwiau eraill ger fy mron i 
Na fid i ti eu gwneuthur; 
Cerfiedig ddelw i ti dy hun 
Na wna, na llun crêadur. 


9 Na llun dim arall chwaith y sy 
Yn nefoedd fry i'w addoli; 
Nac yn y ddaear isod faith, 
Na 'r dŵr, na'r gwaith sy ynddi. 
4& Nid ŷnt ond pethau diìesâd ; 
Na wna ymgrymiad iddynt; 
Ac na addola 'r fath beth gwael ; 
'D oes borth i'w gael oddiwrthynt. 


6 Can's mi yw 'r Arglwydd Nâf, dy Bôr,* 


A'th gadarn Iôr haelionus; 
A myfì hefyd (cofia, clyw), 
Yw d' Arglwydd Dduw eiddigus. 


6 Wyf yn ymwel'd â phechod cant 
O dadau 'r plant anynad, 
I'r drydedd a'r bedwaredd oes 
O'r rhai nid oes diwygiad : 
Ŷ Yn trugarhâu wrth blant a hîl, 
Hyd fil o genedlaethau, 
Y rhai a'm carant i yn gu, 
A gadwant fy nghyfreithiau. 


8 Na chymer enw Duw yn swrth, 
Yn ofer wrth ymbyncio; 
Can's nid dieuog gan Dduw Nôr 
Yn ofer a'i cymero. 


9 Sancteiddia byth y Sabbath maith :f 
Gwnai dy holl waith prïodol 
O fewn chwe' dydd; a'r seithfed yw 
Sabbath dy Dduw 'n benodol. 


10 Na wna 'r dydd hwnw waith trwy serch, 
Na 'th fab, na 'th ferch, na 'th weision, 
Na 'th forwyn, na'th anifail syrth,|| 
O fewn dy byrth yn gyfion. 


11 Can's mewn chwe' dydd y gwnaeth Duw 
Nef, daear, môr, ac sy' ynddynt; [lôr 
Sancteiddiodd Ef y seithfed dydd, 
A'i fendith sydd i'r eiddynt. 


12 Rho barch, anrhydedd, ar bob cam 
I'th dad a'th fam yn berffaith, 
Fel y b'o iti einioes hir 
I fyw ar dir dy ymdaith. 


19 Naladd. Na wna odineb chwith, 
Na lladrad byth anfoddog. - 
Na ddŵg gam dyst, er bâr na brŷn,$ 
Yn erbyn dy gymydog. 


14 Ac na chwennycha byth mo 'i dŷ, 
Na 'i wraig sy gu i'w fynwes, 
Na 'i was, na 'i ŷch, na 'i forwyn wên, 
Na 'i asen sy'n ei loches. 


O Arglwydd, wrthym trugarhâ, 
A gwna ŵn' gadw 'th ddeddfau ; 
Ac ysgrifena Di'r ddeddf hon, 
Yn ewon en calonau. 
* Arglwydd. ** Yn anfoesol, fLllawn. — ||Ufudd, gostyngedig, gwasanaeth. 
gâr. — $ Er llid na gŵg. kg 


2E 


438 EMYNYDDIAETH. 


Yr ydym yn awr wedi cyflwyno i'r darllenydd y rhanau mwyaf 
cyfaddas o emynau yr Archddiacon y gallasom eu dethol, wedi ystwytho 
ambell linell yn gynnil, ac egluro rhai hen eiriau godidog a welir 

ddynt, er eu gwneyd yn fwy darllenadwy, blasus, a buddiol; a chyda 

yn yr ydym yn canu yn iach i'r hen salmydd Cymreig clodfawr, wedi 
cael llawer o hyfrydwch o bryd i bryd trwy ymgyfarwyddo â'i waith. 

Yn nesaf ato ef yn rhestr emynwyr Cymreig y cawn enw 


ROwLAND VAUGHAN, YSW., 


o Gaer Gai, yn Mhenllyn. Gan fod rhyw gymaint o'i hanes wedi ei 
roddi o'r blaen yn y TRAETHODYDD, (Llyfr ìv., tu dal. 410—4]13,* a'r 
viii., tu dal. 170,) ac mai fel emynydd y mae a fynom ni âg ef, nid oes 
achos manylu yma ar helyntion a helbulon eì oes. Nis gallasom gael 
amser ei enedigaeth na'i farwolaeth. Yr oedd yn ŵr ieuanc tua diwedd 
oes Edmwnd Prys. Oafodd ei addysg, fel y mae efe ei hun yn awgrymu, 
dan ofal y Parch. Robert Lloyd, Ficery Waen, cyfieithydd y “ Llwybr 
Hyffordd i'r Nefoedd.” — Yr ydym yn cael ei fod yntau wedi cyfieithu 
“Yr Ymarfer o Dduwioldeb,” o waith yr Esgob Bailey, yn 1690, ond 
ni argraffwyd y llyfr hyd 1690. Ymddengys oddiwrth y cyfieithiad hwn 
ei tod ef o leiaf yn Gymreigydd da. Am ei gydnabyddiaeth â'r iaith, 
dywed ei hun fel hyn: “Fe allai y tybia llawer i mi gymeryd mwy o 
ryddid yn ysgrifenu yr iaith hon, nag yr oedd tadogaeth y geìriau yn 
caniatâu. Eithr deall, mai wrth fwrw fy serch ar gywyddau Cymraeg 
y cefais i y gyfarwyddyd wan sy genyf; ac yr wyf yn gobeithio i mi arfer 
y geiriau sathredig a arferodd hen athrawon o'm blaen i, ac na chyfeil- 
iornais o athrawiaeth Dr. Davies, yn nghyfieithiad y Bibl.” Ac am 
wblhâd y gorchwyl hwn a gymerasai arno, y mae ei athraw parchedig 
bert Lloyd yn rhoddi y ganmoliaeth ganlynol: “ Dyma ŵr boneddig 
yn treulio ei amser yn weddol ac yn ganmoladwy, gan wneuthur gwas- 
anaeth i Dduw, daioni i'w wlad, a llesâd mawr iddo ei hun, drwy gyf- 
ieithu y llyfr godidog hwnw. Pe cymerai foneddigion ieuainc ein 
gwlad ni ryw gyffelyb orchwyl-waith duwiol a buddiol i dreulio eu 
hamser arno, ni byddai anllywodraeth a rhysedd yn cael cymaint 
rhwysg, na gwir grefydd uniawngrêd yn cael cyn lleied bri a chymer- 
iad; ac ni byddai ocraeth yn ysu ac yn bwyta y naill ddarn o'u tiroedd, 
na thafarndai a mŵg tybacco yn yfed y darn arall. "ft. Yn 1658, y mae 
pump o fân lyfrau crefyddol, o'i gyfieithiad ef, yn cael eu rhestru yn 
“ Llyfryddiaeth y Cymry,” ond ni buom mor ffodus a gweled yr un o 
honynt. Ymddengys ei fod yn bleidiwr gwresog dros y brenin a'r 
Eglwys, trwy yr hyn y tynodd arno ei hun lawer o helbulon. Yr ydym 
yn cael, modd bynag, ei fod yn feddiannol ar gryn arabedd, a'i fod yn 
íardd medrus. Fe gyfrifir yr emynau canlynol iddo ef fel eu cyfieith- 
ydd, sef, Veni Creator, fel ei gelwir (ddwy ffordd), a Galarnad Pechadur. 
Am y ddwy flaenaf, nid oes genym dystiolaeth ond yr hyn a ddywedir 
yn y Gwyddoniadur, dan y penawd, “ Hymnyddiaeth Gymreig,” ond 
mae yr olaf i'w gweled yn niwedd “ Yr Ymarfer o Dduwioldeb,” 
ynghyda rhai pethau eraill o'i gyfansoddiad ef. . Y mae prydyddiaeth 


* Gwel hefyd Traethodau Llênyddol Dr. Edwarda. Rhaglith i'r “Llwybr 
Hyffordd i'r Nefoedd,” yn 1629, i . Ua 'r " 


EMYNYDDIAETII. | 439 


Rowland Vaughan ar y cyfan yn bur ystwyth, a'r syniadau yn cael eu 
gosod allan yn rymus, yn oleu, a chyda grâdd o eneiniad. Wrth. 
ddarllen ei emynau, nis gallwn lai na pharchu ei goffadwriaeth, er 
maint y gallwn fod yn gwahaniaethu oddiwrtho yn ein golygiadau ar 
faterion eglwysig a gwleidyddol. Ystyriwn eì fod yn ei ddydd yn ŵr 
boneddig gonest a ffyddlawn i'r hyn a gredai ef ei fod yn wirionedd: 
“* Proffesu yr enw o gristion yr wyf,” medd efe, “a deisyf gwneathur 
daioni i'm gwlad heb na bustl na chwerwder.” Er hyny, yr oedd 
dadleuon, ymrysonau, a therfysgoedd gwladol, dros ran fawr o'i oes, yn 
peri ei bod yn dra, os nad yn rhy, anhawdd i un o'i dymher fywiog a 
brwdfrydig ef, ymgadw ar lwybr doethineb a barn bob amser, a bod heb 
lithro ar air, ac ar weithred hefyd, yn fynych, er dymuno gwneyd yr 
hyn ydoedd yn ei le, ac a ystyriai yn ddyledswydd arno. Tebygol iddo 
gael gorphen ei ddyddiau mewn heddwch, wedi ei adferu i'w etifedd- 
iaeth (yr hon a gollasai yn amser y rhyfel gwladol), ac ail-adeiladu plâs 
Caer Gai yn echŵydd ei oes, wedi ei losgi yn amser y rhyfel.” 

Gosodir yma yr emyn gyntaf a nodwyd, gyda'r cyfieithiad Saesoneg 
yn gyferbyniol, er mwyn dangos rhagoriaeth y cyfieithiad Cymraeg, er 
bod y mesur Cymreig yn fŷrach na'r un Seisonig. Gelwir yr Emyn 
wrth ei geiriau cyntaf:yn Lladin :— 


VENI OREATOR SPIRITUS. 


1 Tyrd, Ysbryd Glân, i'n c'lonau ni, 
A dod d' oleuni nefol: 


Come, Holy Ghost, our souls inspire, 
And lighten with celestial fire; 


Tydi wyt Ysbryd Críst, dy ddawn 
Sy fawr iawn a rhagorol. 


2 Llawenydd, bywyd, cariad pur, 
Ydynt dy eglur ddoniau : 
Dod eli 'n llygaid, fel i'th saint, 
Ao enaint i'n hwynebau. 


9 Gwasgara Di_'n gelynion trwch, 
A heddwch dyro ini: 
Os T'wysog ini fydd Duw Nêr, 
Pob peth fydd er daioni. 


4 Dysg in' adnabod y Duw Dad, 

Y gwir Fab rhad, a Thithau, 

Yn un tragwyddol Dduw i fod, 
Yr hynod Dri Phersonau. 


D Fel y molianner, ymhob oes, 
Y Dnw a roes drugaredd, 
Y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân; 
Da dadgan ei anrhydedd. 


Thou the Anointing Spirit art, 
Who do'st Thy seven-fold gifts impart. 


Thy blessed unction from above, 
Is comfort, life, and fire of love: 

Enable with perpetual light 

The dulness of our blinded sight. 


Anoint and cheer our soiled face 

With the abundanoe of Thy grace; 

Keep far our foes; give peaoe at home; 
Where Thou art guide, no ill can come. 


Teach us to Know the Father, Son, 
And Thee of both, to be but One; 
'That, through the ages all along, 
This may be our endless song, 


“ Praise to Thy Eternal merit, 
Father, Son, and Holy Spirit.” 


Amnon. (Ordination Service). 1662." 


Mae y nesaf ar yr un testun, ond yn feithach. Y mae dyfyniad, a 
phigion, o hôni yn amryw o'n casgliadau Hymnau, ond gosodir hi yma 


yn llawn, ac yn ei ffurf gysefin. 


Mae y cyfieithiad Saesoneg o honi yn 


llawer hŷn nag amseriad yr un flaenorol, ac i'w weled yn dilyn Salmau 


Sternhold a Hopkins:— 


* «< This translation of Vens Creafor (by an unknown hand) was first introduoed into the 
Office for the Ordination of Priests upon the revision of the Liturgy of the Chnrch of 
England, in 1662,”"—Siŷr R. Palmer's * Book of Praise,” pp. 106, 491. 

| | AE? 


440 


EMYNYDDIAETH, 


“ COME, HOLY GHOST, ETERNAL GOD, &c.” 
1 Tyr'd, Ysbryd Glân, dragwyddol Dduw, 9 Gŷr ein gelynion yn eu hol; 


Yr unrhyw â'r Tad nefol; 
Yr unrhyw befyd â'r Mab riad, 
Duw oariad tangnefeddol, 
2 Llewyrcha 'n clonau ni â'th ras, 
Fel byddo 'n gâs in' bechu; 
Ac ini mewn sancteiddrwydd rhydd, 
Bob dydd, dy wasanaethu. 
8 Y Diddanydd wyt Ti yn wir 
Ymhob rhyw hir orthrymder; 
Dy holl ddaioni Di, a'th glod, 
A thafod ni adrodder. 
4 Y Ffynnon i'r llawenydd glân, 
Y glôewlwys Dân cariadol, 
Ac i'r Eneiniad, mawr ei lôs, 
Sy 'n rhoddi gwrês ysbrydol. 
5 Dy ddoniau Di ŷnt aml a dwys, 
Y rhai i'th eglwys rhoddi: 
Yn ngh'lonau pur, dy ddeddf di-lys 
Tydi â'th fŷs 'sgrifeni. 
6 Tydi addewaist ddysgu, Iôn, 
Dy weision i lefaru ; 
Fel ymhob man y caffo 'n rhwydd 
Yr Arglwydd ei foliannu. 


7 O Ysbryd Glân, i'n c'lonau ni 
Y gwir oleuni danfon; 
A hefyd zêl, tra f'om ni byw, 
I garu Duw yn ffyddlon, 
8 Ein gwendid nertha Di, O Dduw, 
(Mawr ydyw ein breuolder) ; 


I ddiafol, byd, na chwaith i'r onawd, 


Na fyddom wawd un amser. 


Bydd Di heddychol â ni: 
Gwna i bob dyn ein caru 'n bur, 
(* Mael eglur a fydd hyoy). 
10 Ein T'wysog wyt, O Arglwydd mau, 
Rhag maglau pob rhyw bechod; 
A rhag llithro oddiwrthyt mwy, 
Cynuorthwy bydd in' parod. 
11 Dod fesur mawr o'th ras yn rhwydd, 
O Arglwydd Dduw goruchaf: 
Diddanwch ini felly bydd 
Yn y brawd-ddydd diweddaf. 


12 I ffoi ymbleidiau cecraeth câs, 
Dod ini ras, Dduw nefol; 
Dy gariad, a thangnefedd mâd, 
Ymhob rhyw wlad Gristnogol. 
13 Attolwg iti, dyro rad, 
Y Tad i ni adnabod , 
A'r Arglwydd Iesu, ei Fab hael ; 
Ac yn y nef cael canfod, 
l4 A chyffesu, â pherffaith ffydd, 
Dydi bob dydd yn ddiïau : 
Ysbryd y Tad a'r Mab wyt Ti, 
Un Duw, ond Tri Phersonau. 
15 I'r Tad, i'r Mab, i'r Ysbryd Da, 
Un gogŷd a gogyfuwch, (nef, 
Bid moliant: Hwn yw 'r gwir Dduw 
Ei enw Ef bendithiwch. - 
16 A bid i'n hunig Arglwydd Dduw 
Fod gwiw ganddo roi 'n hylwydd, 
I bob rhyw gristìon yn y byd 
Ei Ysbryd yn dragywydd, 


GALARNAD PECHADUR. 


1 Na thro dy wyneb, Arglwydd Glân, 
Oddiwrth un truan agwedd, 
Y sydd o flaen Dy borth yn awr, 
Mewn cystudd mawr yn gorwedd. 


2 Yr wyf yn gorwedd wrth dy ddôr, 
Attolwg egor imi; 
Er bod fy muchedd yn ddi-rôl,t 
'R wy' 'n edifeiriol, gweli. 
ô Na alw monof fi ger bron, 
I roddi union gyfrif: 
Yr wy' 'n cydnabod, fy Nuw hael, 
Y bywyd gwael oedd genyf. 
4 Nid rhaid i mi addef ychwaith 
Bob anwir waith fu rydost: 
Y sut a'r modd yr oedd fy nghlwyf, 
Ac fel yr wyf, Ti wyddost. 


6 Ti wyddost sydd yn awr, Dduw cu, 
A'r hyn a fu yn fanwl; 
Ti wyddost hefyd beth a ddaw ; 
Mae ar dy law Di 'r cwbwl, 


6 Ti wnaethost nefoedd yn un man, 
A daear dan wybrenau : 


_ * Budd neu lesiant. 
Nab, iii. 19, 


F Afreolaidd, di-reol, 


Ti wyddost beth fydd wedi hyn, 
A pheth oedd cyn y dechrau. 
Ŷ Ac felly fy holl feïau ìi 
Byth rhagot Ti ni chuddiwyd; 
Ond Ti a'u gwyddost hwynt ìi gyd, 
Y lle a'r pryd y gwnaethpwyd. 
8 Trwy ddeigr hallt y dôf, am hyn, 
I erfyn a dymuno; 
Megys y bachgen a wnai ddrwg, 
Yn ofni gŵg i'w guro, 
9 Felly y deuaf at Dy borth, 
I ddysgwyl cymhorth ddigon ; 
Sef Dy drugaredd i lanhâu 
Fy holl welïau I. budron. 
10 Y peth a geisiaf sy rodd wŷch, 
Nid rhaid mo 'i mynych enwi: 
Tydi a'i gwyddost, fy Nuw gwŷn, 
Cyn darfod gofyn iti, 
11 Trugaredd, f' Arglwydd, heb ddim mwy, 
Yw'r cwbl yr wy'n ei geisio: 
Trugaredd yw fy newis lwydd ; 
Trugaredd, f' Arglwydd, dyro. 
iClwyfau, briwiau. Edr, Eea.i.60; 


EMYNYDDIAETH. . 441 


Yr ŷm wedi methu cael allan pwy oedd awdwr yr emyn ganlynol. 
Cyfieithiad ydyw o'r “ Gloria in Excelsis,” am yr hon y traethasom yn 
fŷr o'r blaen yn y TRAETHODYDD (Llyfr xxiii., tu dal. 388). 


YE EMYN OSODEDIG I'W CHANU AR OL Y (YMUN, 
1 I Dduw gogoniant byth a f'o, Oen Duw, Fab Nêr, sy 'n tŷnu i gyd 
Sy fry'n y goruchafion: Bechodau 'r byd yn ddiddig. 
Bid ar y ddae'r tangnefedd rhad 5 Ti sy'n dilê , 
: Ma , y 'n dilêu pechodau 'r byd, 
Ewyllys mâd i ddynion; Maddeu i ni gyd ein beïau : 


2 Tydi, O Dduw, a folwn ni, Dilêu pechodau 'r wyt, Dduw Rhi, 
Bendithiwn Di 'n dragywydd: . Crist, derbyn Di 'n gweddïau, 
Addolwn, gogoneddwn byth 6 Ti, 'rhwn w , 
- R yt ar ddeheulaw 'r Tad 
Dy enw dilyth dedwydd, Y gwir Fab rhad sancteiddiol, 
I Ti diolchwn, Dduw, bob awr, Ti, 'r hwn wyt unig Arglwydd Dduw, 
Am dan dy fawr ogoniant; Ein gweddi clyw 'n dosturiol 
O nefol Dad, Iôr Frenin cu, _  Ŷ Ti'n unig, sanctaidd Grist, bob pryd 
Duw, Hollalluog feddiant, Gyda a Glân Ysbryd b aelaf, pryt, 
4 Duw, Arglwydd Iesu Grist, Fab rhad, Wyt yn ngogoniant y Duw Dad, 
Unig y Tad anedig; Yn wastad, y Goruchaf, Amen. 


Yr emynydd poblogaidd nesaf sydd yn dyfod yn ein ffordd yw 
Y PARcHEDIG ELIS WYNN, 


o Lasynys, awdwr enwog Y Bardd Owsg. Yr oedd efe yn fardd 
diledryw, fel y mae amryw ganiadau, salmau, ac emynau, o'i gyfan- 
goddiad yn dangos. Yr emyn fwyaf adnabyddus o'i eiddo yw hono ar 
yr Adgyfodiad, sydd yn dilyn yr emynau blaenorol; a chan nad oes yr 
un emyn ar y testun ymhlith y rhai sydd yn gysylltiedig â Salmau 
Sternhold a Hopkins yn Saesoneg, yr ŷm yn tybied ei bod yn wreiddiol 
Gymreig, ac nid yn gyfieithiad. Ymddangosodd yn gyntaf ymhlith yr 
Emynau yn niwedd y Llyfr Gweddi Cyffredin unplŷg a roddwyd allan 
dan olygiad yr awdwr yn 1710, ac y mae i'w gweled ymhlith ei ganiad- 
au ef a gyhoeddwyd gan ei fab yn 1755, yn y llyfr aelwir, Prif Addysg 
y Cristion, tu dal. 189, lle y dywedir ei bod “wedi ei chymeryd o am- 
ryw fanau o'r Ysgrythyr Lân.” Yr ydym yn ei chael hefyd mewn 
llyfryn bychan a elwir Llaw-lyfr y Llafurwr, argraffedig yn Nulyn, yn 
1747, gydag un neu ddwy o ganiadau eraill, dan yr enw “Hymn Gan- 
hebrwng, neu Wylnos, o waith Mr. E. W., 1710, a gynghaneddwyd o 
amryw wersi o'r Ysgrythyr Lân, &c.” Gwelwn wrth hyn ei bod yn 
cael ei hystyried yn gyfansoddiad gwreiddiol, ac yn cael eî gwerthfawr- 
ogi, yn yr oes hono. Mae barddoniaeth Elis Wynn yn hynod mewn 
grymusder a phwysfawredd. 


| EMYN (OYNHEBRWNG, NEU WYLNOS. 
1 Myfi yw 'r Adgyfodiad mawr, 8 Yn wir, yn wir, medd Gwin ei bun, 
Myfì yw Gwawr y bywyd ; [Dduw,* Pob cyfryw ddyn sy 'n gwrando 
Caiff pawb a'm crêd, medd f' Arglwydd Fy ngair, gan greâu 'r Tad a'm rhoes, 


Er trengu, fyw mewn eilfyd. . Mae didranc einioes ganddo. 
2 A'rsawlsy'n byw mewn ufudd grêd. 4 A wnêl ei oreu 'n ufuddhbâu, 
I mi, caiff drwydded nefol, Trwy ffydd i'm geiriau hyfryd, 
Na allo 'r angeu, brenin braw, Ni ddaw i farn, ond trwodd aeth 
, Ddrwg iddaw yn dragwyddol. O angeu caeth i fywyd. 


* « Arglwydd cry',” yn y copïau eraill: cafodd ei newid er gwell i'r argraffiadau yn y 
Llyfr Gweddi Cyffredin, fo allai, gan yr awdwr ei hun. 


442 


5 Mi wn, medd Job, o'r oynfyd cudd, 
Mai byw'm Gwareydd hawddgar ; 
Mi wn y daw fy Mhrynwr drud 
Ar ddiwedd byd i'r ddaear, 


6 Ac er fy mod i 'n awr mewn poen, 
Ac wedi 'nghroen, i'r pryfed 
Ddyfetha hefyd fy nghorff hwn, 
Er hyny gwn caf weled 


T Y Duw anfeidrol yn fy nghnawd, 
Ar ddydd gollyngdawd seintiau; 
A'm llygaid i fy hun a'i gwêl 
Ar dirion uchelderau, 
8 Ac medd Sant Ioan, fuasai 'n nôs, 
A'i ben ar fynwes IESU, 
O wŷnfydedig entryob nef, 
Mi glywais lef yn traethu, 


EMYNYDDIAETH, 


9 'Sgrifena, O hyn allan mai . 
Gwŷnfyd y rhai fu feirw 
Yn ffydd yr Arglwydd, gwŷn eu byd, 
O'r glân ddiwedd-bryd hwnw, 


10 Felly dywed yr Ysbryd Glân; 


Can's maent yn diddan orphwys 
Oddiwrth eu llafur, mewn rhyddhâd 
Dedwyddol 'stâd Paradwys. 


11 Na fyddwn anobeithiol drist 


Am neb yn NGHRIST â hunant, 
Medd Peul, o'r corff maent gydag Ef 
Yn nghartref y gogoniant. 


12 Os mynwn,* fel na ddŷg ond hôn 


Ysbryd ein dyn at seintiau; 
Mewn enyd bach cawn ninnau hôu 
A'n dŵg i'r un trigfanau. 


SALM CXLVIll, O GYNGHANEDDIAD YB UN AWDWR. (M, l48).f 


1 O molwch yr Arglwydd, 
O'r nef wên Ìawen lu ; 
Clodforwch E' 'n un swydd 
Holl fro 'r uchder fry ; 
Angelion glân 
Moliennwch Ef, 
Holl luoedd nef, 
O fawr i fân. 


2 Chwi haul a lloer er llês, 
Y.sêr a'r goleu i gyd, 
A nef y nefoedd nôs, 

Rhowch oll i Dduw 'n un fryd 
Dda fawl ddi-fêth : 

Ffurfafen draw, 

Cymylau gwlaw, 
Gwnewch yr un peth. 


3 Rhoent oll i'r Arglwydd nef 
Eu glân Grêawdwr glod: 
Drwy ei orchymyn Ef 
Y maent fel hyn yn bod, 
: Trwy ddeddf ddi-dôn ;t 
O hir na bŷr, 
Yr un nî thŷr 
Mo'r gyfraith hon. 


4 Holl bethau 'r ddaear ddwys 
Clodforwch Dduw 'n ben gwaith ; 
Chwi ddreigiau garwle gŵys,|| 
A'r holl ddyfnderau maith; 
A'u rhoes mawrhânt; 
Tân, cenllysg, ôd, 
Tartb, gwynt pob nôd,$ 
Ei air a wnânt. 


5 Mynyddoedd, bryniau oll, 
Coed ffrwyth, a'r cedrwydd cyd, 
Gwylltfilod yn dd-goll, 
Holl anifeiliaid byd, 


Dewch at fawl Duw; 
Pob amryw bry', 
Holl adar fry, 
Hyfrydaf ryw. 


6 Brenhinoedd daear gron, 
A'r bobloedd oll ynghyd, 
Pob tywysog sydd ar hon, 
Holl awyddwyr, barnwyr byd, 
Pob llano, gwell yw, 
Pob morwyn glau, 
Pob hen, pob iau, 
Addolwch Dduw. 


7 Can's tra rhagorol yw 
Ei unig enw Ef; 
Ei ardderchogrwydd gwiw 

Sy 'mhell uwch dae'r a nef ; 
Can's codi y bydd 

Gorn grym a pharch 

I'w bobl, a'u harch** 
A glyw bob dydd. 


8 Dadseinied ei holl saint 
Ar led ei lawn-glod glân; 
Dadganant eì fawr fraint 
Blant Israel, fawr a mân; 
A phawb a nes 
I wneyd a bair 
Ef yn ei Air, 
' I'w lwyddfawr lês. 


9 Trôwn oll i'r Tri yn Un 
Sy 'n tystiolaethu fry, 
Y Tad, &'r Mab, cyttun 
A'r Ysbryd, gariad cry); 
Fel 'r oedd erioed, 
Mae yr awr hon, 
O bob gwir fron 
Byth felly boed. 


*““Oscredwn.” P.W. Dichon fod y darlleniad felly yn fwy esmwyth a dealladwy. 
'F Rhoddwn y Salm hon wedi ei chymharu âg amryw gopïau, a lle yr oeddent yn gwa- 
haniaethu, dilynasom y darlleniad a dybygem yn oreu. ? Deddf annhôredig, gadarn, 
gyfan. || Dwfn, gorddwfn, anoddyn, $ Pwynt, neu gyfeiriad, _ ** Gweddi, deisyfiad. 


EMYNYDDIAETH, 449 


Afraid i ni yma ymhelaethu ar hanes bywyd ac athrylith yr awdwr, 
gan fod Adgofiant rhagorol am dano, ac mor gyflawn ag a ellid gael, 
yn rhagflaenu yr argraffiadau prydferth a chywir o Weledigaethau y 
Bardd Cwsg, gyda nodiadau eglurhaol, dan olygiad y Parch. D. Silvan 
Evans, gan W. Spurrell, Caerfyrddin. Gwel hefyd Y TRAETHODYDD, 
Llyfr vii., tu dal. 820—8390. — Prif gyfnodau ei oes oeddent fel y canlyn. 
Ganwyd Elis Wynn yn y Lasynys, plasdŷ yn agos i Harlech, yn swydd 
Feirionydd, yn 1671. Pa le y cafodd ei ddysgeidiaeth nid ydys yn 
gwybod; ond yn unig ei fod yn ŵr dysgedig, ac iddo, wedi derbyn 
urddau eglwysig, gael perigloraieth Llanfair, gerllaw Harlech, at yr hyn 
y chwanegwyd Llandanwg a Llanbedr, yn yr un gymydogaeth. Priododd 
yn 1702, a bu iddo bump o blant, tri mab a dwy ferch. Treuliodd ei 
oes yn ei fro enedigol, ac ar ei dreftadaeth ei hun. Bu farw yn mis 
Gorphenaf, 1734, yn 69 mlwydd oed, a chladdwyd ef yn eglwys Llan- 
fair, dan fwrdd y cymundeb. Y mae ffenestr liwìedig hardd wedi ei 
gosod yn yr eglwys hono er côf am dano, gan ei orŵyr, y Parchedig 
J. Wynn, Llandrillo. 

Wedi rhoddi brâs-olygiad fel hyn ar yr Emynau adnabyddus henaf 
yn ein hiaith, a rhoddi y cyfrif goreu a fedrasom gael am danynt, ac 
am eu hawdwyr, awn rhagom bellach i loffa pa ddefnyddiau buddiol 
bynag a allwn bigo i fyny ar y maes diarffordd a lled annjwylledig 
gydd o'n blaen. Dylasem cyn hyn, ar ryw ystyriaeth, fod wedi coffâu 


Y PaAn0mHEDIG RByYs PRICHARD, M.A,* 


Ficer enwog Llanymddyfri, yn swydd Gaerfyrddin. Ganwyd ef yn y 
dref hono yn neu oddeutu y flwyddyn 1579, o deulu parchus a chyf- 
oethog. Tybir iddo gael ei addysg yn Ysgol Ieithiadurol Aberhonddu, 
nes ei anfon, yn 1597, pan oedd tua deunaw oed,i Goleg yr Iesu, yn 
Rhydychen, i ymbarotôi i waith y weinidogaeth. Urddwyd ef yn 
offeiriad yn Wittham, Essex, gan John, Is-esgob Oolchester, Ebrill 
25ain, 1602; graddwyd ef yn B.A. yn mis Mehefin canlynol; ac yn 
mis Awst, yn yr un flwyddyn, rhoddwyd iddo fywioliaeth Llanymddyfri, 
h.y., ficeriaeth Llandingad, ynghyda chapeliaeth blwyfol Llanfair-ar-y- 
Bryn. Trefyn mhlwyf Llandingad yw Llanymddyfri, ac o herwydd 
hyny y gelwir ef yn Ficer Llanymddyfri, a'i farddoniaeth, gan y cyffredin, 
yn Llyfr y Ficer. Preswyliai mewn plasdŷ o'i eiddo ei hun yn Llan- 
ymddyfri, a elwid “Y Neuadd Newydd,” i'r hwn y perthynai tyddyn 
helaeth a elwid “ Tir y Neuadd,” a dwy felin. Yr oedd hefyd yn 
berchen amryw diroedd heblaw hyny, digon i beri iddo gael ei gyfrif 
ymhlith boneddigion penaf y gymydogaeth. Yr oedd yn Ynad Hedd- 
wch dros swydd Gaerfyrddin yn 1610. Yn Hydref, 1618, cylwynwyd 
iddo fywioliaeth Llanedi, yn yr un swydd, gan y brenin Iago I., drwy 
ddylanwad Iarll Essex, i'r hwn yr oedd wedi ei benodi yn Gaplan. 

u " "3-6>vddïoldeb vn fawr, gan i'w weinidogaeth fod yn 


Mdd cerv fed 


444 EMYNYDDIAETH. 


dwyn iddo ragor o gyfoeth ac enwogrwydd, nid oedd yn rhwystr iddo i 
ofalu am ei blwyfydd, a'u gwasanaethu fel o'r blaen. Cafodd gangell- 
wriaeth Tŷddewi hefyd, yn 1020. Yr oedd efe yn flaenorol i hyn wedi 
cymeryd y râdd o Athraw y Celfyddydau. _ Yr oedd y derchafiadau hyn 
cael eu cyflwyno iddo fel cydnabyddiaeth o'i ffyddlondeb yn nghyf- 
wniad ei ddyledswyddau gweinidogaethol, ac nid i foddio ei uchelgais 
ei hun; ac yr oedd yntau yn eu derbyn fel manteision i ddefnyddioldeb 
helaethach. 

Ymddengys iddo brïodi yn fuan wedi iddo ymsefydlu yn Llanym- 
ddyfri: enw ei wraig-oedd Gwenllian; a bu iddynt un mab o'r enw 
Samuel, ond ni chawsant nemawr o gysur oddiwrtho, er maint o 
gynghorion da a roddodd ei dad iddo, ac a weddïodd drosto. Er ei fod 
wedi eì ddwyn i fyny i'r weinidogaeth, dygwyd ef ymaith gyda ffrwd 
gref llygredigaeth ei oes, a daeth yn gynnar i ddiwedd truenus. 

Cafodd y Ficer duwiol lawer o brofedigaethau tua diwedd ei oes oddi- 
wrth derfysgoedd gwladwriaethol ac eglwysig yr amseroedd hyny. Yr 
oedd efe yn bleidiwr ffyddlawn i'r brenin Charles I., i gynnorthwyo yr 
hwn y cyfranodd yn helaeth, ac y cafodd ar ol hyny ei drethu yn drwm. 
Ond cymerodd ei Dad nefol ef i dangnefedd o ganol (er nad o flaen) y 
drygfyd, a chyn gweled eithaf y trychineb oedd ar ddisgyn ar y blaid yr 
oedd efe, yn gydwybodol, y mae yn ddiammheu genym, yn teimlo yn 
ddyled arno i ymlŷnu wrthi. Gwnaeth ei ewyllys, Rhag. 9, 1644, a. 
thybir iddo farw cyn pen y flwyddyn ar ôl hyny, yn 65 mlwydd oed. 
Claddwyd ef yn eglwys Llandingad, ond ni roddwyd un gâreg na chof. 
adail o un math i ddangos man ei fedd, nsc amser ei farwolaeth. 

Yr oedd y Ficer yn gristion dysglaer yn ei ddydd; yn weinidog 
llafurus, haelionus, a chymwynasgar; yn bregethwr efengylaidd, goleu, 
ac effeithiol; yn dra ymdrechgar ìi wrthsefyll anfoesoldeb ei oes, ac i 
daenu gwybodaeth grefyddol ymhlith y werin. _ Nid oes ond un bregeth 
iddo wedi ei chadw: collwyd y cwbl o'i ysgrifeniadau, ond ei ganiadau, 
drwy iddynt syrthio i ddwylaw rhai na wyddent eu gwerth. Argraffwyd 
ei ganiadau dan yr enw “Canwyll y Cymru,” ar ôl marwolaeth yr 
awdwr, gan y Parchedig Stephen Hughes, yn 1072. Casglwyd ychwan- 
eg o honynt gan y Parchedig Griffith Jones, Llanddowror. Yr argraffiad 
llawnaf a goreu o honynt a ddaeth allan yn Llanymddyfri yn 1841, 
gyda nodau eglurhâol gwerthfawr, a bywgraffiad o'r awdwr, gan y 
diweddar Barchedig Rice Rees, B.D., o Goleg Dewi Sant, ac a ail- 
argraffwyd yn 1858. Yr oedd Rhys Prichard yn ddïau yn wir fardd, 
ond ychydig o'i ganau sydd yn cyfranogi o ansawdd brïodol yr emyn. 
Mae eu harddull yn gyffredin yn eu gwneyd yn anghyfaddas i arferiad 
cynnulleidfâol, mewn oes fwy goleuedig a helaethach ei manteision. 
Yr oeddent yn fuddiol yn yr oes hono, a byddent yn cael eu canu yn yr 
eglwys, ac yr oedd y ganiadaeth yn tŷnu llawer o ieuenctyd a phobl i 
adael eu campau ac oferedd, a dyfod i wrandaw yr efengyl. Dichon y 
cenid y carolau fynychaf, gan eu bod yn feithion, gan un person, neu 
gan ychydig nifer gyda'u gilydd, a'r gynnulleidfa yn gwrandaw, ond oll 
yn cyduno i ganu y salmau a'r odlau mawl mwyaf hysbys a hawdd eu 
defnyddio. Yr oedd effeithiau daionus ei ganiadau, a'r gymeradwyaeth 
a dderbynient, yn annogaeth iddoi fyned ymlaen i gyfansoddi. Tebygol, 
medd ei fywgraffydd, fod ei Garolau Nadolig ymhlith y rhai blaenaf. 


— EMYNYDDIAETH. 445 


Amseriad un o'r rhaì boreuaf yw 1616. Yr oedd hyny cyn cyhoeddi 
Salmau ac Emynau yr Archddiacon Prys. Am yr arddull ymha un y 
gwisgodd ei ganiadau, dywed ef ei hun fel hyn :— 


& Am wel'd dyfn-waith enwog Salsbri 
Gan y diddysg heb ei hoffi, 
Cym'rais fesur bŷr cyn blaened, 
Hawdd i'w gofio, hawdd i'w 'styried, 


Er mwyn helpu 'r annysgedig, 
Sydd heb ddeall ond ychydig, 
Y cynnullais hyn mor gyson: 
Mae gan eraill well athrawon,” 


Ac mewn.man arall dywed :— 


“Ni cheisiais ddim cywreinwaith, 
Ond mesur esmwyth perffaith, 
Hawdd ei ddysgu ar fŷr dro, 
Gan bawb a'i clywo deirgwaith,” 


Yn y pennill cyntaf, cyfeiria yn ddiammheu at y Salmau ar y mesurau 
caethion, gan W. Middleton, a gyhoeddwyd gan Thomas Salisbury; 
ond wrth ochelyd arddull anystwyth, ddyeithr, ac anmhoblogaidd y rhai 
hyny, syrthia yntau yn fynych i'r eithafedd arall o arfer iaith aflerw, a 
rhy gyffredin ac isel. Ped arferasai efe Gymraeg fwy pur a destlus, 
buasai ei gyfansoddiadau erbyn hyn yn fwy defnyddiol a chymeradwy. 
Y rhanau coethaf a mwyaf chwaethus, y rhai hyny sydd yn dal eu 
ffordd. Mae llawer o'n prydyddion crefyddol, ar ei ôl ef, a than ragor- 
ach manteision, wedi methu yn hyn; a da fyddai i'n prydyddion 
presennol gymeryd yr awgrym at eu hystyriaeth. A ydynt hwy yn 
ysgrifenu, nid yn unig i'w hoes eu hunain, ond hefyd er addysg cenedl- 
aethau dyfodol? Pa fodd yr edrychir ar eu gwaith ymhen dau cant a 
hanner o flynyddoedd eto? A yw eu cynnyrchion yn meddu elfenau 
defnyddioldeb a pharhâd?. 

Er yr anfanteision hyn, mae y daioni a wnaeth caniadau y Ficer yn 
yr amser a aeth heibio i ddwyn y werin gyffredin i ddysgu darllen, ac i 
droi oddiwrth wagedd a drygioni at bethau crefydd a bywyd tragywydd- 
ol, yn ein rhwymo i'w gwerthfawrogi, yn eu lle prïodol yn Jlênyddiaeth 
ein gwlad. Addysgiadol yw eu hansawdd gyffredin, yn cynnwys 
eynghorion, gocheliadau, a rhybuddion, ac annogaethau i ddiwygiad, a 
cheir ynddynt yn fynych bennillion a llinellau hynod o darawiadol. Ei 
fesur mwyaf cyffredin yw “ Mesur hen y Wlad,” fel ei gelwid yn Mor- 
ganwg (8 ac 8, 4 llinell, corfan rhywiog); a rhai dyrifau ar “Gadael 
Tir,” neu “Hen Dôn Deheubarth;” “Triban Oyrch;” “ Cyhydedd 
Gyrch,” (M.S.); “Anhawdd Ymadael” (llau, 4 llinell); a “ Mesur 
Glân y Môr,” fel eì gelwid gynt yn Morganwg (M.N. 7 a 6)* Yn 
y detholiad canlynol ceisir gosod ger bron rai rhanau sydd yn dyfod 
yn nesaf at ansawdd emynau. 

Mae y gân “Ar Ddammeg y Mab Afradlawn,” Rhif. clxvi., Canwyll 
y Cymry, i'w gweled hefyd yn gyflawnach yn niwedd Yr Ymarfer o 
Dduwioldeb, gan Rowland Vaughan, dan yr enw “Carol Triban,t o 


* Eos Ceiriog; Iolo Morganwg, &c. '*F Sef, Triban Cyrch, 


440 EMYNYDDIAETH. 
Destun Duwiol.” Mae hyn yn peri i ni betruso ynghylch awduriaeth 
y gân. Gosodwn hi yma yn gyflawn fel y mae gan Rowland Vaughan; 
nodwn hefyd y pennillion a adâwyd allan yn Llyfr y Ficer, fel y gallo y 
darllenydd ffurfio barn i bwy yn fwyaf tebyg y perthyna yr awduriaeth. 
Mae yn emyn bur dda, a gellir eì galw,— 

CYFFES A GWEDDI PECHADUR EDIFEIRIOL, 


1 Myfì sy'n dechreu 'r awrhon, 
Yn ail i'r Mab Afradlon, 
Trwy nerth Iesu, y Ma? rhad, 
Af at fy Nhad yn union. 


9 Mi bechais, mi gyffesaf, 
O flaen y nefoedd uchaf; 
I'm galw mwy nid teilwng fì 
Yn fab i ti 'r Goruchaf. 


8 Mi dôrais bob gorchymyn 
A roddaist im' i'w ganlyn; 
Llawn o bechod wyf erioed, 
O fawd fy nhroed i'm coryn. 


4 Mewn pechod darfu 'm geni, 
'Rwyf yn ymdroi mewn d'rysni, 
Mal y ddafad yn y llwyn 
Yn nghanol twyn* mieri. 


D Myfi â fôm mor ddiffaith, 
(Heb wneuthur pris o'th gyfraith, ) 
A myned, fel yr hwch neu 'r cî, 
Ynghyda 'm brynti ganwaith. 


6 Mi wn im' bechu yn oestad,t 
Na haeddwn gaffael cênad, 
O ran fy ffiaidd fywyd drwg,?* 
I godi 'ngolwg atad. 


7 Ond eto 'r wyf yn gwybod 
Y modd'i gael gollyngdod: 
Er bod cyfiawnder it, Dduw 'r hedd, 
Mae mwy trugaredd ynod, 


8 Mi wn ddiddanwch hawddgar, 
Llawenydd mawr digymhar, 
. Fod maddeuant am bob tro, 
I'r neb a fo 'n edifar. 


9 'Rwy'n edifeiriol bellach, 
Attolwg iti eiriach ; || 
Dywed, Grist, un gair o'th ras, 
Ac fe â dy was yn holl-iach, 


10 'Rwy'n meddwl gadael pechu, 
Yn llwythog yn trafaelu, 
Er mwyn caffael esmwythâd, 
Yn dyfod atad, Iesu, 


11 I ddiolch am gael meddu 
Dy ddoniau i'm dyddanu; 
Yn enwedig, fy Nuw Nêr, 
Am amser edifaru, 


*Twmpath, *F Yn wastadol. 


12 A hefyd, fy Nuw cyfion, 
I ddiolch am y moddion,— 
O nad eled byth o'm gŵydd 
Mo'th garedigrwydd tirion. 


19 Er bod fy anniweirdra$ 
Mor goch &'r' scarìad cocha', 
Tydi ddichon, fy Nuw gwŷn,** 
Fy rhoi mor wŷn a'r eira. 


14 O cladd, yr wyf yn erfyn, 
Yn medd dy Grist, Anwylddyn ;-f 
Cladd, O eladd, nas gallont hwy 
Fyth godi mwy i'm herbyn. 


15 Duw, crêa im' lân galon, 
I fod i'th garu 'n ffyddlon; 
Adnewydda ddull fy mryd, 
O'm mewn, â'th Ysbryd union, 


16 Dod imi bur amynedd, 
Tra byddwy'n dwyn fy muchedd, 
Yn fy mywyd ar bob cam 
I feddwl am fy niwedd, 


17 Dysg imi heddyw fedru 
I fyw trwy lawn hyderu, 
Fel pe byddai siŵr fy ngwêôdd 
O fyn'd i'r bedd yfory, 

18 Na roddwyf bwys na hyder 
Mewn da na dyn a fager, 
Nac mewn dim, ond ynot ti, 
Un Duw a thri, bob amser. 


19 Dod imi ras i edrych 
A gwneuthur & orch mynych, 
A gorchymyn, y Duw gwŷn, 
I'm wneyd yr hyn a fŷnych. 

20 Dod ras im' i ddiystyru 
Y byd, a gallael trechu 

_ Y enawd brwnt, a gochel gwall, 
' Rhag cael o'r fall fy maglu. 


21 Dod imi'n hyn o fywyd 
Ddïogel obaith hyfryd, 
Bywiol ffydd i fyn'd i'r daith, 
A chariad p ' 

22 A thyred, N 
Fel dynajd 
Tyred ch 
I gael dy 

Gecs6s Ola. 


T Neu, Fuchedd Da:;v*:* an, - 


ll Arbed. $ Drygioni, afreolacth.. ** Sanctaidd. FFY Dyn CristIe4. 3 ..^ 
“I Wel, dyma. Can. y Cymry. - |||| Ar frys, yn fuan, $$ “Bydd yn . 
pethau hyn mewn amser i ddyfod.” 


EMYNYDDIAETII, 447 


Nid yw y gân hon yn yr hen argraffiadau o Ganwyll y Cymry; yn 
niwedd argraffiad Rhys Thomas, yn 1770, y dygwyd hi i mewn gyntaf. 
Y pennillion a adïiwyd allan yw y 10, 11,12, 19, 20, a'r âl, y rhai 
ŷnt yn ymddangos yn rhanau hanfodol o honi. _ Yr oedd y Ficer o Lan- 
'ymddyfri a'r Yswain o Gaer Gai yn cydoesi, ac yn ysgrifenu prydydd- 
iaeth ar yr un amser. _ Dichon i'r Ficer gopïo y gân yn dalfyriedig i'w 
thaenu ymysg ei blwyfolion, fel y gwnelai â'i ganiadau ei hun, a thrwy 
ei chael yn ei lawysgrifen ef, ymhen mwy na chan' mlynedd gwedi, i Rys 
Thomas dybied mai efe oedd ei hawdwr. COymharer hon â “ Galarnad 
Pechadur,” rhif xx., Canwyll y Cymry, ac fe ganfyddir fod cryn wahan- 
iaeth yn arddull y ddwy gân, a bod hon yn ymddangos yn nês i arddull 
emyn flaenorol R. V. ar yrun testun; td. 440, uchod. Beth bynag yw 
barn y darllenydd, yr ŷm ni yn bersonol, oddiar yr ystyriaethau hyn, 
yn tueddu i gyfrif eì hawduriaeth i Rowland Vaughan. 

Mae yr emynau isod wedi eu cymeryd o waith diammheuol y Ficer, 
a gellid eu canu ar dônau cyfaddas er hyfrydwch ac adeiladaeth. Maent 
yn syml, yn brydferth, a sylweddol; ac nid ydynt yn amddifad o ysbryd . 
gwir farddoniaeth. Dyfyniadau ydynt o ganiadau meithach: ï tair 
gyntaf allan o rhif ii., “ Cynghor i wrandaw ac i ddarllen gair Duw. 
Dywedir mewn nodiad ar waelod td. 20—“ Cyfansoddwyd y gân hon, 
wrth bob tebygolrwydd, yn fuan gwedi'r flwyddyn 16930, pan argraffwyd 
y Bibl Cymraeg y tro cyntaf mewn maintioli bychan at wasanaeth y 
bobl gyffredin; yr unig Fiblau Oymreig cyn hyny oeddynt y rhai 
mawrion unplŷg a arferid mewn eglwysydd, pris y rhai oedd uwchlaw 
cyraedd y werin; ond am fod y llyfr sanctaidd i'w gael am bris isel, y 
mae yma annogaeth daer i'w brynu a'i ddarllen.” 


l. BUDDIOLDEB Y GAIR, 2. EFFEITHIOLDEB Y GAIR. 


l Bwyd i'r enaid, bara'r bywyd, 1 Heb y gair nis gellir 'nabod 


Gras i'r corff, a maeth i'r ysbryd, 
Lamp i'r troed, a ffrwyn i'r genau, 
Yw gair Duw, yr Ysgrythyrau. 


2 Llaeth i fagu 'r gwan ysbrydol, 
Gwîn i lôni 'r trist cystuddiol, 
Manna í borthi 'r gwael newynllyd, 
Ydyw 'r gair, efengyl hyfryd. 


9 Drych yw 'r gair sydd yn dynoethi 
Ein holl frychau a'n holl frynti; 
Ao yn erchi ini eu gwella, 

Tra fo'r dydd a'r goleu 'n para. 


4 Hwn yw 'r hâd sy'n adzenedlu 
Plant i Dduw, a brodyr Iesu, 
Teulu 'r nef, yn demlau 'r Ysbryd, 
Gwir drigolion tir y bywyd. 


5 [Clod, anrhydedd, diolch, moliant, 
Byth i Frenin y Gogoniant, 
Am ei air yn llusern gymhwys, 
I'n goleu? i Baradwys ] 


Duw, na'ì natur, na'i lân Hanfod, 


Na'i Fab Crist, na'r sanctaidd Ysbryd, 


Na rhinweddau 'r Drindod hyfryd. 


2 Heb. y gair ni ddichon un-dyn 
'Nabod 'wyllys Duw, na'i ganiyn, 
. Na gwir ddysgu ffordd add 
Nes i'r gair ro'i iddo oleuni. 


9 Heb y 'Sgrythyr ni ddealla | 
Un-dyn byth ei gwymp yn Adda, 
Na'i drueni, na'i ymwared 
Trwy Fab Duw o'r fath gaethiwed. 


4 Heb y gair nid yw Duw 'n arfer 
Troi un enaid oii ddiffeithder ; 
Ond trwy 'r gair mae'n arferedig. . 

. Droi eneidiau fo cadwedig. 


5 Mae yn cynnwys ynddo 'u helaeth 
Faint sy' raid i iachawdwriaeth ; 
Chwilia hwn, a chais e'n astud, 
Ynddo mae 'r tragwyddol fywyd, 


448 


$., cYNGHOR I WRANDAW, DARLLEN, â 


CHWILIO YR YSGRYTHYRAU. 


) Crist sy'n erchi it lafurio 
Am y gair â'th draed a'th ddwylo, 
Mwy nag am y bwyd a a dderfydd, 
chwenaychi fyw 'n dragywydd. 


2 gul y Dar dyn tach un fues 


3 Dyfal chwilin 'r Ysgrythyrau, 
Di anr ys ddeilio, 
Dilyn arch y gair yn ddeddfo 
Hyn a'th wna di 'n ddoeth ragorol. 
4 Gwna fe'n ben cynghorwr iti, 
Gwna fe'n athraw i'th reoli, 
Fe rydd lwyddiant a dyddanwch, 
Rhydd it lawer o ddedwyddwch. 


5 Duwrorasaa i'r 
I'w adnabod a'i was'nsethu; 
Crist a'u nertho bawb i ddarllain 
Llyfyr Duw 'n hiaith eu hunain. 


5. GWEDDI AR DDECHRE ADDOLIAD.f 


1 Duw trugarog, Tad goleuni, 
Rhoddwr gras a phob daioni, 
Gwel dy blant sydd yn ymgynnull 
T'th addoli yn dy bebyll. 


2 O bendithia ein cyfarfod, 
Cyfarwydda ein myfyrdod; 
A dod awydd yn ein calon 
T'th addoli di yn ffyddlon. 


$ Gwna ni 'n addas ac yn weddaidd 
I glodfori d' enw sanctaidd ; 
Gwna ni 'n barod a gofalus, 
Bawb i wrandaw d' air yn barchus, 


4 Duw, bendithia ein pregethwr, 


Yn mhob deall, gras, a chryfdwr, 


I bregethu gair y bywyd, 

Yn ngoleuni pur dy Ysbryd. 
5 O bendithia ef a ninbau, 

A sancteiddia ein calonau; 

Dyro ras a medr ini 

Yn gymeradwy dy addoli. 


EMYSYDDIAETH. 


4. GWEDDI FOREUOL * 


1 Duw trugarog, Tad tosturi, 
Er mwyn Crist, rho bardwn imi 
Am fy meiau oll, a'm pechod, 
Sy' mewn rhif yn fwy na'r tywod. 


2 Dysg fi gadw d' orchymynion, 


3 Cyfarwydda, â'th lÂn LM 
Gais a gyaithro, po 


4 N&d i wagodd y byd yma, 
Megys llwydrew a ddiflana, 
Beri im' golli gwir lawenydd 
A mawr fraint y byd na dderfydd. 


5 Gwna fi 'n barod i gael gorphwys, 
Gyda Christ, yn nglân Baradwys, 
I'th foliannu trwy lawenydd, 

Mewn dedwyddwch yn dragy wydd. 


6. YMDDIRIED YN RHAGLUNIAETH DUW.Î 


1 Duw ni attal un daioni, 
Oddiwrth neb a fo'n ei, ei ofni; 
Bwrw d' ofal ar yr Arglwy 
Ac fe 'th bortha mewn helaethrwydd 


9 Llygaid pob crêadur bywiol 
Sydd yn dysgwyl ar Dduw nefol, 
Am roi maeth ac ymborth iddynt, 
Yntau 'n hael yn rhanu rhyngddynt. 


$ Mae e'n porthi plant y gigfran, 
Oni phortha 'i blant ei hunan? 
Mae 'n gofalu am ddyn a'i enaid 
Mwy nag am ei holl grêaduriaid. 


4 Fe roes iti gorff a-bywyd, 
Anadl, einioes, cryfder, iechyd, 
Deall, 'rheswm, oof, a chyfri', 
Oni rydd ef fara iti? 


5 Duw sy'n d'wedyd wrthyt, (craffa 
& Lleda 'th safn, a mi a dianwa, 
Cymer boen mewn galwad union, 
Mi fendithia' d' holl orchwylion.” 


T. Y SARPH BRES.|| 


1 Y sawl a frathwyd gan y ddraig, 


Dewch at Grist Iesu, Hâd y Wraig; 
Dewch ao edrychwch arno 'n brudd, 


A chalon friw, a llygad ffydd. 


* Allan o xxxviii., Canwyll y C 
rhif clvi, yM yn 


ll Cynnullgân ( Genip Jocx viii, viìii,, cl., & iv. 


2 Efe yw 'r ddysglaer Sarph o brôs, 
A ladd y gwenwyn, ddofa 'r gwrôs:: 
O dewch, edrychwch arno mwy, 
Nes llwyr iachâu eich dwfn glwy'. 


' Talfyriad o rhif lxxxii. : Pigion o 


RMYNYDDIAETH. 449 


3 Yn gryno mae yn Nghrist ei hun, 4 Efe offrymai ar y groes, 


Oll ag sy' raid i gadw dyn : Pan ydoedd chwerwa', lyma'i loes, 
Gwael yw y gwaith, a thlawd, a thrist, Ei enaid gwŷn, a'i waed i gyd, 
O geisio bywyd ond trwy Grist. Yn aberth dros bechodau 'r byd. 


8. IACHAWDWRIAETH TRWY GRIST,* 


1 Trugaredd Duw yn Nghrist ei hun, ô Mae holl allweddau uffern drist 
Sy' ganmil mwy na phechod dyn; Yn llaw ein Prynwr, Iesu Grist; 


Lle yr amlhâodd pechod cas, Mae' r sarph dan sawdl Hâd y Wraig, 
Yn rhagor yr amlhïodd gras. Mae'r Oen yn drech na'r llew na'r ddraig. 
2 Paham y collodd Orist ei waed Î 4 Yn awr yw 'r amser goreu i maes, 


Ei offrwm wnaeth yn aberth rhad, Yn awr yw dydd ao amser gras, —_. 
Yn iawn i Dduw dros anwir ddyn, Dychwelwn oll yn Nghrist at Dduw. 
Oedd wedi llwyr ddinystrio 'i hun. Cawn ynddo ef ein cadw 'n fyw, 


9. YSBRYD DUW SY'N GWEITHIO FFYDD TRWY Y GAIR.|[ 


1 Er codwm Adda, nid oes un 2 Nis gall y gair tu faes ei hun 
All droi at Dduw o'i waith ei hun : Byth weithio ffydd yn enaid dyn; 
Nid oes a wna, o'r aflan ryw, Ond Ysbryd Duw, ynghyda'r gair, 
Ddaioni byth heb Ysbryd Duw. Sy'n gweithio ffydd, ple byna'i ceir, 


10, UNIG GEIDWAD DYN.Î 


1 Crist ei hun sydd oll yn oll, Gwaed ei groes, yn Dduw a dyn, 
I gadw dyn rhag myn'd ar goll; Wnaeth y ddwy-blaid ddîg yn un. 
Neb, na dim, ond Crist ei hun, 4 Y mae ynddo Ef yn llawn 
Dichon gadw enaid dyn. Bob rhyw haeddiant, gras, a dawn, 
2 Dyma 'r gair a wnaed yn gnawd, Pob cyflawnder ynddo 'i hun, 
Iesu Grist, ein Duw a'n Brawd ; Ag sy raid i gadw dyn. 


Rhaid oedd iddo 'n Dduw a dyn 


Ye yr : : 6 Crist a'n gwna yn blant i Dduw, 
Weithio 'r gwaith cyn cedwid un. Crist a'n ceidw byth yn fyw, 
9 Gwaed yr Oen sydd yn iachâu, Crist, heb neb ond Crist ei hun, 


Ac yn achub rhag y gwae; Ydyw unig Geidwad dyn, 


ll. OEN DUW A GOLBUNI'R BYD.|| 


1 Crist yw 'r Oen difrychau i gyd, _ Ac heb gredu ynddo Ef, 
Dyna 'i Rwrdd bechodau'r byd, Nid â enaid byth i'r nef, 
Ac a ddofai lid ei Dad 

f 8 oa. 4 Beth yw dyn heb gymhorth Crist, 

A'i fywyd gwŷn a'i werthfawr waed. Onid caethwas Satan drist Î 

2 Crist yw gwir Oleuni 'r byd, Ond trwy rîn eì werthfawr waed, 
Crist yw 'n bywyd oll i gyd; Fe gaiff Satan dan ei draed. 
Hebddo, ni chawn weled Duw; 5 Fe roes Crist â'i werthfawr waed, 
Trwyddo, ni gawn ynddo fyw. Bridwerth trosom ni i'w Dad, 

8 Fe â pawb i uffern drist, Pan ddyoddefodd farwol loes, 
Ond a gredo 'n Iesu Grist; Am ein beïau, ar y groes. 


12. MAWL AM GARIAD (RIST AT Y BYD.$ 


1. Rhyfeddwn fawr gariad Mab Duw at y byd, 
Pan ddaeth ef o'r nefoedd i 'n prynu mor ddrud; 
Myfyriwn i gofio am gariad Mab Duw, 
A'i foli 'n wastadol tra byddom ni byw. 


*oO ân o clxxxiv., clxxxiii., &v. EF Pigion o clxxxii, a cl. Pennillion a 
bânau Oym rhif vii, ao viii, | Etto o rhif xv, $Cynnullgân o if Vv. | 


450 EMYNYDDIAETH. 


2 Cyflawnodd y gyfraith, boddlonodd ei Dad, 
Fe brynodd ein pardwn, fe'i seliodd â'i waed ; 
Fe 'n dygodd ni eilwaith i heddwch â Duw: 
Moliannwn yr Iesu tra byddom ni byw. 


8 Fe ddŷg ar y croesbren ein pechod bob un; 
Fe 'n golchodd o'n beïau â'i wir waed ei hun; 
Fe 'n gwnaeth yn frenhinol offeiriaid* ìi Dduw: 
Moliannwn yr Iesu tra byddom ni byw. 


4 Fe ddofodd lidiogrwydd a digder eì Dad; 
Fe 'n gwnaeth yn blant iddo trwy fabwys a rhad; 
Fe rôdd i ni gyfran o deyrnas ein Duw: 
Moliannwn yr Iesu tra byddom ni byw. 


5 Gogoniant, a gallu, a diolch bob pryd, —_. 

A fyddo i'r glân-Drindod, o'n prynu mor ddrud; 
- A mawr-glod, a moliant, i'n Prynwr a'n Pen, 

A d'weded pob cristion yn wastad—Amen, 


1$. ANNOGAETH I DDYFOD ÂAT GBIST,* 


1 Dewch bawb sy drwmìlwythog, dan bechod a bai, 
Dewch at eich Iachawdwr, sy'n gwahodd pob rhai, 
I laesu 'ch trwm.lwythau, a'ch blinder i gyd ; 
Efe a'ch dadflina, dewch ato mewn pryd. 


2 Dewch bawb at Grist Iesu, sy'n gwahawdd mor fwyn, 
Gan dywallt eich calon, a gwneuthnr eich cŵyn ; 
Ond dangos eich dolur, yn fawr ac yn fach, 

A deisyf ei gymhorth, fe 'ch gwna chwi 'u holl iach, 


8 Chwâl ymaith eich ofnau, eich dagrau fe'u sych, 
Cyweiria 'ch archollion, mae 'n Feddyg mor wych ; 
Fe 'ch gylch o'ch pechodau â'i waed bob yr un, 

A gesyd byth ynoch ei Ysbryd ei hun. 


4 Fe'ch dŵg chwi dracbefn ì ffafor â Dow ; - 
Fe 'ch ceidw mewn cariad tr& fyddoch chwi byw ; 
Fe 'ch gwna ohwi yn feibion a merched i'w Dad, 
A chydetifeddion o'i deyrnas yn rhad. 


14, Yn ANGEN AM WAREDWB.Î 


1 Mae pawb mewn tywyllwch wrth natur, yn byw 
Yn nglŷn cysgod angau, heb nabod o Dduw ;: 
Mae 'n rhaid ì Grist Iesu 'n goleuo â'i ras, 

A'n tŷnu o'r tywyllwch, cyn deler i maes. 


2. Mae'r fall wedi 'n clwyfo a'n brathu bob rhai, 
Mae 'n harcholl yn rhedeg bob amser heb drai ; 
Ni ddichon up meddyg dan haul ein hiachâu, 
Nes delo Crist atom â'i waed i'n glanhâu. 


9 Pe chwilit ti 'r nefoedd a'r ddaear ynghyd, 
A'r awyr a'r moroedd, byd ddiwedd y byd, 
Ni ellit ti ganfod, tra fyddit ti byw, 

Un ceidwad i'th enaid ond unig Fab Duw. 


4 Nac ymgais am Geidwad heblaw Crist eì hun, 
Mae 'n Geidwad galluog, yn Dduw ac yn ddyn; 
Nid oes iachawdwriaeth, nac enw tan nef, 

I gael mewn neb arall, ond sydd ynddo Ef. 


* Cymh. Dad. i. 5, 6, a1 Pedr ii. 5, 9. FPennillion dethol o rhif xi. fel amryw 
o'r rhai blaenorol, ar gynllun Casgliad o Salmau a Hymnau, gun y Ber 
M.A, gynt dT ad eirchion, Swydd y Fflint. AilArg, 1881,td.129, jf 
, ŷ | 


EMYNYDDIAETH, 451 


15. IACHAWDWRIAETH YN UNIG YN NGHBIST.* 


1 Ymafael yn dy Brynwr 4 Ni ddichon un-dŷn haeddu 
Yn dŷn â llaw dy ffydd ; Trugaredd ar law Duw; 
O myni gael dy gadw, Ni bu 'rioed arpo ddyled 
Dal d'afael ynddo 'n brudd ; I neb o ddynol ryw : 
Na choll dy afael arno, Mae pawb yn rhwym i'w addoli 
Nes caffech rym a gras A'i foli âg uchel lef, 
Oddiwrtho i gadw d'enaid, Heb ddyled arno er hyny, 
A bydd byth iddo'n was. Pawb yn ei ddyled ef. 
2 Na ymddiried i'th weithredoedd, 5 Mae 'n rhaid i Grist ail grêu 
' Na'th ddysg, na 'th ddâ, na 'th ryw ; Pechadur ar ei lân, 
Ni all dim gadw d'enaid A'i droi 'n grêadur newydd, 
Ond ffydd yn un Mab Duw: Ar ddelw Duw ei hun; 
Os rhoi d' ymddiried ynddo, AA newid eì feddyliau, 
Ni chollir d'enaid byth; Ei rân,t ei rym, a'i ryw, 
Heb Grist os ceisi ei gadw, Cyn gallo dyn feddiannu, 
Ei golli wnai dros byth. Na gweled teyrnas Dduw. 

8 Ni chedwir neb yn ddïau, 6 Anmhosibl yw, gan h 
Ohynhyd ddiwedd byd, I unrhyw fatho ddyn” 
Ond y rhai gadwo 'r Iesu, Feddiannu teyrnas nefoedd 

Mae pryniad dyn mor ddrud: Trwy 'i rym a'i allu ei hun, 
Ni fŷn y Barnwr cyfiawn, Na dïanc o law Satan, 

Yn iawn am bechod dyn, Na safn yr angau glâs, 
Ddim llai nag angau gwerthfawr, Na dïal Duw a'i felldith, 

A gwaed Mab Duw ei hun. Heb gymhorth Crist a'i ras, 


Yn y cynnullganau (centoes) rhagflaenol, alleiriwyd rhai llinellau, ac 
i'r dyben hwn defnyddiwyd yn fynych y geiriau eglurhiiol ar odre'r dail; 
& thraws-gyflêwyd amryw bennillion, er mwyn i'r syniadau ddilyn eu 
gilydd yn fwy cyson. Mae caniadau y Ficer agos oll yn feithion, yn ol 
arfer emynwyr Cymreig a Seisonig yr oes hono, a'r rhai Lladinaidd yr 
oesau blaenorol. Am y prïodoldeb o ddethol, talfyru, ac aralleirio 
rhanau o emynau nas gellid yn gyflêus eu defnyddio yn gyfain o herwydd 
eu meithder, neu anghyfaddasrwydd eu rhanau eraill i'r amcan penodol, 
gallem gyfeirio at rai cynlluniau ysgrythyrol. Yn ei sylwad ar Salm 
cviii., dywed Peter Williams fel hyn :—'* Y Salm hon a gyfansoddwyd o 
Salm lvii.alx. Y mae yr adnodau cyntaf o'r Salmau hyny wedi eu 
gadael allan yma, oblegid, ysgatfydd, nad oedd yr achwyniadau a gyn- 
nwysir yno yn addas i amgylchiadau mwy cysurus; lle gwelwn nad yw 
yn anweddus gyweirio Salm neu hymn, allan o amryw ranau o'r 
Ysgrythyr, ar achosion neillduol.” Cyweiriadau o'r fath yn gymhwys 
a amcanwyd yn y detholion uchod o ganau y Ficer Prichard. Mae eu 
cynnwysiad oll yn ysgrythyrol, ac nid oes ynddynt un syniad nad yw 
idd ei gael yn ei Waith, a hyd y gellid yn ei eiriau ef ei hun. Mae eu 
teilyngdod yn gynnwysedig yn eu tlysni, eu symledd, a'u hagosrwydd 
atom, yn ein hymyl, yn taraw ar gyflwr a sefyllfa pawb yn gyffredinol. 
Nid yw efe byth yn ehedeg yn uchel. Ymhoffai mewn trin a thrafod 
pethau cyffredin a gwladaidd, a thŷnu addysgiadau buddiol oddiwrthynt, 
Mae yr athrawiaeth ganddo yn oleu, iachus, & phur, ond anfynych y 
mae y farddoniaeth yn wresog, tanbaid, a chynhyrfiol, y fath ag a 
anadlwyd, gan mlynedd yn ddiweddarach, yn yr un gymydogaeth, o 


*Rhif xii. l, 2, 7,18, 15, 21... -FGwêdd, granygre ; visage. 


452 EBMYNYDDIAETH. 


giliau Pantycelyn. Yr oedd Rhys Prichard yn cydoesi â'r rhai diwedd- 
araf o gyfieithwyr y Bibl.»  Gogleddwyr oeddent hwy, gwŷr dysgedig, 
a thra chyfarwydd yn yr iaith Gymraeg; nid oedd efe yn dyfod i fyny 
â hwy fel beirniad yn iaith ei wlad, ac ni fuasai cyfieithiad o'r Ysgryth- 
yrau dan ei law ef yn debyg o ddal ei dir; ond fel pregethwr y gair y 
rhagorodd efe yn ei oes, ac yn hyny yr oedd efe, fel Ioan Fedyddiwr, 
yn ““ganwyll yn llosgi ac yn goleuo.” Tebygol mai efe oedd y pregeth- 
wr poblogaidd cyntaf yn Nghymru, ac na bu i'r tân a gynneuodd trwy 
ei weinidogaeth ef lwyr ddiffodd hyd amser Griffith Jones, Llanddowror, 
pryd y tôrodd allan yn fflamau goddeithiol trwy Howel Harris, Daniel 
Rowlands, a'u cydweithwyr, pregethwyr tanllyd y Diwygiad Method- 
istaidd, a lewyrchodd yn gyntaf yn y Deheubarth, ac oddiyno a dreidd- 
iodd i ardaloedd tywyll Powys a Gwynedd. Dywedir iddo gael ei erlyn 
yn y Llŷs Eglwysig, o herwydd ei ymdrech a'i ffyddlondeb i bregethu 
yr efengyl.t. Gwnaeth ddaioni yn ei ddydd, ac y mae ei goffadwriaeth 
yn fendigedig. 

Ysgrifenwyd y gân neu yr emyn ganlynol ar “ Fyrdra Oes Dyn” gan 
y Parch. JoHN MoBGAN, M.A., awdwr “Myfyrdodau Bucheddol ar y 
Pedwar Peth Diweddaf, sef Angau, Barn, Nef, ac Uffern,” llyfryn 
bychan o 22 tu dalen, a argraffwyd yn Llundain yn 1714, ac ar ol hyny 
yn 1745. Yn ei lythyr cyflwyniad, dyddiedig, Matchin yn Essex, y 6 
o Fai, 1714, mae yr awdwr yn cyflwyno ei lyfryn i Blwyfolion Llanfyllin, 
yn Sir Drefaldwyn, lle y buasai yn flaenorol yn gweinidogaethu fel 
curad, megys rhyw gydnabod am eu cariad tuag ato, pan oedd yn pre- 
. swylio yn eu mysg. Ymddengys fod yr awdwr yn ŵr dysgedig a difrifol, 
yn Gymreigydd da, ac yn ddeallus yn rheolau barddoniaeth, fel y gwelir 
wrth yr englynion a'r caniadau yn niwedd y llyfr, yr olaf o ba reì sydd 
ar farwolaeth yr enwog Edward Llwyd, Ceidwad y Muszum yn Rhydychen. 
Yn y “Myfyrdodau,” mae ei iaith yn eglur a phur, a'i frawddegau yn 
nodedig o fŷr-eiriog a chryno. Ond prin y mae ei dôn yn ddigon 
efengylaidd; y mae weithiau yn tueddu i fod yn ddeddfol, yn ystyr 
anghymeradwy y gair. Gydag ychydig gyfnewidiad mewn brawddeg neu 
ddwy, gallai llyfryn J. M. wneyd traethodyn crefyddol pur dda. Gosodwn 
y gân soniedig fel cynllun o farddoniaeth grefyddol yr oes. Mae ei 
gynghaneddiad yn ystwyth, a'i odlau yn gywir, ond golwg bruddglwyfus 
a gymer ar dywyllwch “glŷn cysgod angeu,” ac nid yw yn anturio 
dywedyd fel y Salmydd,—“Nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti gyda mi; 
dy wialen a'th ffôn a'm cysurant,” nac yn codi ei olwg, fel Paul, at “yr 
Hwn a ddiddymodd angeu, ac â ddŷg fywyd ac anllygredigaeth i oleuni 
trwy'r efengyl.” Cip-drem o obaith trwy y niwl yn unig a geir yn y 
pennill olaf. 


AB FYRDRA EINIOES DYN. 


1 Pob gobaith hiroes ymaith tŷr 9. I'r wlad o'r dref, i'r sych o'r alaith, 
O'th fywyd bŷr anwadal; Er cym'ryd taith rhag angau, 
Nid oes ond edau ungorn frau, Ni ddiengi 'mraint y tecaf tír, 
Nad eill barhâu, 'n ei gynnal, Na than yr awyr oreu. 
2 Gwneyd iddo fabiaeths mawr ni wiw; 4 Ni ddeil ei law, nid â'n ddi-lwydd, 
A bŷred yw ei bara: Er nerth, na swydd, na synwyr: 
E dawdd, wrth ei gofleidio 'n awr, Am Hywel Dda ple holi 'n awr? 
Yn gynt i lawr, fel eira. Neu wyrthian 'r cawr gan Arthur? 


* Hanes Crefydd yn Nghymru D. Peter, td. 524—526. Canwyll y Cymry 
td, ô09, arg. 1868. T Moethau, mi wythusder, porthi â moethau. Tf Canwyll y ; 


EMYNYDDIAETH. â5$ 


5 Ei mesur cylchau 'r wybr dô, 7 Mae angeu 'n rhodio o'u hôl bob pryd, 
A thaith a thro pob seren, Tan fesur hŷd ein camrau ; 
Mae'r holl fyfyrdod yn y man, A phob rhyw enyd fach, heb fêth, 
A'r orchest, dan dywarchen. Yn difa peth o'n dyddiau. 
6 Tra'r ŷm yn chwareu 'n hŷ' ddi-rus, 8 Dedwydd y sawl a roddo eì fryd 
Uwch ben twyllodrus waelod, A'i serch ar fyd tragwyddol: 
Mae 'r ddaear yn malurio i lawr, E gaiff, pan ffaelo bydol ffun, 
A'r bedd bob awr yn barod. Am fêroes un anfarwol. 


_ Dystaw iawn ydoedd llais cân a moliant ymhlith yr Anghydffurfwyr 
a'r Ymneillduwyr yn Nghymru yn yr yspaid hwn. Nis gwyddom yn 
iawn pa fodd i gyfrif am hyn. Fe ddichon fod rhai yn eu mysg yn 
ammheu .y prïodoldeb o ganu mewn addoliad, a gwyddom y bu hyny yn 
destun dadl am gryn amser yn Lloegr, ac mai trwy anhawsdra mawr y 
llwyddwyd i ddwyn i mewn ganiadaeth gysegredig i rai o'r eglwysi 
Ymneillduol.* Neu, o herwydd erlidigaethau a chyfyngder eu ham- 
gylchiadau, eu bod yn ymfoddloni yn y Salmau Cân, a chaniadau y 
Ficer, heb deimlo, dros ryw hyd, nemawr o duedd at gyfansoddi 
emynau. Mae yn amlwg mai trwy eu hymdrechion hwy yn benaf y 
dygwyd allan Ganwyll y Cymry, ec y taenwyd y llyfr yn y wlad, yn yr 
ysbaid dan sylw. Yr oedd rhai ymhlith yr Anghydffurfwyr Oymreig 
yn alluog i ysgrifenu barddoniaeth, pe derbyniasent gefnogaeth ddigonol. 
Gallwn enwi | 


MonaAN LLwypD . 


yn flaenaf. Mab, y mae yn debygol, oedd efe i Huw Llwyd, o Gynfal, 
yn Swydd Feirionydd. Galwyd ef trwy weinidogaeth Walter Oradoc yn 
Ngwrecsam, tebygol, pan oedd efe yn ŵr ieuanc yno yn yr ysgol, a bu 
yn gweinidogaethu yno ar ol ymadawiad Mr. Cradoc. Yr oedd yn ŵr 
ogynneddfau cryfion, dwys fyfyrdod, a symlrwydd duwiol; ond er bod 
llawer o wreiddiolder yn ei syniadau, y mae yn fynych yn anhawdd i'w 
ddeall, ac o duedd ddirgeledig a chyfriniol. Yr oedd yn bregethwr 
ymroddgar a llafurus, a theithiodd lawer yn achos yr efengyl trwy y 
Gogledd a'r Deheubarth. Bu farw o gylch y fl. 1660, a chladdwyd 
ef yn mynwent yr Ymneillduwyr gerllaw Gwrecsam. 

Yr oedd efe yn ysgrifenydd Cymreig medrus. Cyhoeddodd gryn 
nifer o lyfrau bychain yn yriaith. Dyma restr o honynt :— 


. Llyfr y tri Aderyn. 1659. Hwn yw yr helaethaf o'i lyfrau. 
. Gair o'r Gair, neu Sôn am Sŵn. 1656. 

Yr Ymroddíad. 16057. 

. Y Dysgybl a'i Athraw o Newydd. 1607. 

. Cyfarwyddyd i'r Cymry. 1607. 

. Gwyddor Uchod. 1657. 

. Gwaedd yn Nghymru, &c., ynghyda “Llythyr at y Cymry cariadus,” a “Hanes ei 
Fywyd Ysbrydol, a ysgrifenwyd ganddo ei huu.” 1727; ond nis gwyddom ai 
ail argraffiad ydoedd hwn. | 


“7 O I> O 4D i 


Argraffwyd y rhai cyntaf oll yn Llundain ; ac y mae rhif 9, 4, 5, a Ô, 
ar yr un plygiad (24 mo.), ac yr oeddent yn cael eu cydrwymo. Ail- 
argraffwyd hwynt yn y Mwythig hefyd yn 1765. Math o gân neu 


* Gwel Brown's Encyclopedia of Rel. Knowledge. d. g. Psalmody.. Buck s Theologicat 
Dict. â. g. Singing. Sunday at Home, Fwyn 1869, pp. 472, A79. 
ï | 


454 EMYNYDDIAETH. 


bryddest yw rhif 6, “ Gwyddor uchod,” a'r llythyrenau Ll. G. M. wrthi. 
Pa beth bynag yw arwyddocâd y llythyrenau hyn, mae ieithwedd a 
chynnwysiad y gân yn ein tueddu i brïodoli ei hawdwriaeth i Morgan 
Llwyd. Ymddengys ei fod ef yn dal rhyw ffurf o sywedgoel (astrolcgy), 
sef, bod gan y sêr a'r planedau ryw ddylanwad ar ddyn tra yn ei gyflwr 
natur, ond wedi ei ddychwelyd trwy ras, ei fod yn cael ei gyfodi uwch- 
law y dylanwadau hyny. Dodwn yma ychydig bennillion fel cynllun 
yn unig o'i gynghaneddiad, a chyfeiriwn y darllenydd at Dosb. 6, o'i 
Gyfarwyddyd $'r Cymry, fel cynllun o areithyddiaeth effro a thanllyd y 
pregethwr. 


AM ADNABOD DUW. 


l Tad yw Duw, y byd cenedlodd ; 6 Beth yw Duw? medd llawer enaid; 
Duw yw 'r Mab, y cyfan prynodd; Mae adnabod Duw 'n angenrhaid: | 
Ysbryd Duw [yw ein sancteiddydd, Neb nis cenfydd ar a lygrir; 

Ein cynnorthwy, a'n dyddanydd). Pawb a'i cenfydd ar a gedwir. 

2 Nid yw Duw ddim ar a welir: Ŷ Cariad dystaw ydyw 'r Arglwydd, 
Duw drwy cwbl a ganfyddir: Pur, annhraethol, dirgel, dedwydd ; 
Ar y ddaear nid oes arall ; Duw, heb gâs, heb sŵn, heb dristwch, 
Yn y nef mae uwch pob deall, Dinewidiad, heb dywyllwch, 

$ Sôn am helynt, sôn am dynged, 8 Calon byd yw Duw ei hunan; 

Sôn am adar, bwystfil, pryfed, O'i ewyllys y daeth allan : 
Sôn am ddyddiau, gynt neu gwedi, Yr oedd Duw cyn gwneuthur unlle, 
Sôn am Dduw yw 'r sŵn o ddifri'. Oll yn oll yn llenwi pob lle. 

4 Rhyfedd yw, ac agos atom ; 9 Ni wnaeth Duw mo 'r byd o hir-bell, 
Rhyfedd yw yn gwylio drosom; Fel rhyw saer yn gwneuthur pabell; 
Rhyfedd! pwy a all ei wadu? Oad o hô6no, mae 'r byd trwyddo, 
Rhyfedd nad yw pawb i'w garu. Ac yn unig sefyll ynddo, , 

D Rhyfedd oedd cyn bod y bydoedd; 10 Ond mae Ysbryd Duw mewn dynion, 
Rhyfedd pan ddarfyddo 'r oesoedd : Yn dadguddio rhyfeddodion : 
Rhyfedd ei anrhydedd cyntaf, Lle bo hwn, a'r dyn i'w garu, 
Rhyfedd fydd ei glod diweddaf. Mae fe 'n eglur ddangos Iesu. 


Dyma ychydig ddyferion o fêl a dynwyd allan o ysgerbwd y llew 
marw sywedgoel, a hyny, gobeithiwn, heb ddim adflas arno; o leiaf gall 
y dogn hwn wasanaethu i barotôi y cylla a'r chwaeth i dderbyn y dysgl- 
eidiau bychain o fwyd blasus sy genym yn awr i'w gosod ger bron. 
Nid ŷm yn sicr o'r cogydd, ond anturiwn i enwi un oedd yn llafurio 
ymysg yr Ymneillduwyr, ac wedi cyhoeddi amryw lyfrau crefyddol 
bychain o fewn y chwarter cyntaf o'r ddeunawfed ganrif; 8ef, 


Y PARcHEDIG THOMAS BADDY, 


awdwr “Hymnau Sacramentaidd 'Scrythyrol, &c.,” argraffedig yn 
Llundain yn 1703. Methodd arnom gael gafael ar y llyfr, ond gwelsom 
gynt gynghaneddiad yr awdwr ar Ganiad Solomon, argraffedig yn 
Nghaerlleon yn 1725. Yr oedd ei nodiadau eglurhiol ar yr adnodau, 
o un i un, yn bur dda; ond yr oedd y cyfansoddiad prydyddol yn salw 
ac anfoddhdol. Yr ŷm yn dyfynu yr emynau canlynol o lyfr bychan o 
waith Birkitt, a elwir “ Cymhorth i'r Cristion, a Chyfarwyddyd i'r Gŵr 
Ieuanc,” argraffedig yn y Mwythig, gan Thomas Jones, yn 1704. 
Dywed y cyfieithydd, yn ei lythyr “At y Cymry Anwyl,” iddo adael 


EMYNYDDIAETH. 455 


allan yr hymnau oedd yn y llyfr Saesoneg, a gosod yn eu lle hwynt rai 
a gafodd yn barod i'w law, o waith gweinidog parchedig, enw yr hwn 
oedd gydnabyddus yn eglwys Dduw, trwy Gymru a Lloegr. Nid ŷm 
yn gwybod am un ysgrifenydd hymnau yn y blynyddoedd hyn ond T. B., 
y mae nodwedd ysgrythyrol yr hymnau yn ein tueddu i'w prïodoli iddo 
ef; ond os ŷm yn camsynied, bydd yn dda genym gael ein cywiro. Mae 
braidd yn sŷn genym nad yw yr emynau hyn wedi cael lle mewn un 
casgliad hymnau perthynol i un enwad crefyddol yn Nghymru, er y 
cynnwysant ugeiniau o rai heb fod yn agos cystal. | 


1. AR DDYDD YR ARGLWYDD, 


1 Rhoddaist, O Dduw, neillduol ddydd 


I fod yr arwydd hyfryd, 
O ragorfreintiau uchel iawn : 


Mawr ydyw 'r ddawn i'r hollfyd.* 


2 Dy Sabbath sanctaidd arwydd yw 
Dy fod yn Dduw i'th bobl, 


A'th fod yn gwâ'dd pob Cristion da 


I gael gorphwysfa nefol. 


9 Ti wneist y nef a'r ddaear faith,— 
Clodforwn waith dy fysedd: 


Gorphwysaist ar y seithfed dydd,— 


Mor ddedwydd yw dy orsedd. 


4 Mae'r haul, a'r lloer, a'r nefoedd lân, 


Yn dadgan dy fawrhydi:t 


Anfeidrol yw doethineb Duw, 
Rhyfeddol yw 'th ddaioni. 


6 D'wedodd y gair, a gwnaeth y byd, 
A'i gyfan olud ynddo; 
Crêodd y cwbl trwy fawr nerth,— 
Mor brydferth y mae 'n gweithio, 


6 Erbyn y Sabbath y gwnaeth ddyn, 
Yn derfyn ei weithredoedd ; 
Tywysog têg ar bob peth byw, 
Ond gwas i Dduw y lluoedd. 


. Ŷ Mae pob crêadur yn ei ryw, 


Yn ffyddlawn i'w feddiannydd ; 
Dangoswn ni ffyddlondeb rhwydd 
I'r Arglwydd yn dragywydd, 


2. . CREADIGAETH A (HWYMP DYN. 


1 Gwnaeth Duw ein corff o'r pridd a'r llaid,5 Collodd ei holl ogoniant gwych, 


Anadlodd enaid bywiol; 
Ar ol eî ddelw bur ei hun 
Y crêodd ddyn yn hollol, 


2 Gosododd ef yn ddigon dwys 
Mewn gardd baradwys hyfryd ; 
A rhoddodd genad i bob pen 
I fwyta o bren y bywyd. 


$ Gwaharddodd hefyd, dan fawr sên, 
I brofi pren gwybodaeth, 
Rhag i ni golli ein holl fraint, 
A myn'd tan haint marwolaeth. 


4 Gwrandiwodd Adda, yn ddi-drais, 
Ar lais y sarph uffernol; 
Gan geisio bod i Dduw yn ail, 
Aeth yn anifail marwol. 


Drwg oedd ei ddrych drwy bechod; 
Syrthiodd tan felldith cyfraith Duw, 
Mor glwyfus yw 'r gydwybod. 


6 Collodd gyfeillach gyda'i Dduw, 
Collodd bob rhyw hyfrydwch; 
Collodd bur ddelw Duw, fel ffol, 
Collodd dragwyddol heddwch. 


T Ammheuodd sicrwydd cyfraith lân, 
Credodd i Satan gyfrwys; 
Fe'i gŷrwyd allan yn ddioed, 
O ganol coed Paradwys, 


8 Gosododd Duw gerubiaid pur, 
A chleddyf dysglaer, tanllyd, 
I gadw allan ddynol lwyth, 
Rhag bwyta ffrwyth y bywyd. 


8. CADWEDIGAETH DYN TRWY GRIST, 
( O flaen y Sacrament. ) 


1 Rhyfeddol, O rhyfeddol yw 
Mawr gariad Duw s'i rinwedd ! 
Tosturiodd wrth ein cyflwr gwael, 
Yn ol ei hael drugaredd. || 


“Ex, xxxi. l3. — fHeb.iv.ll. 


wedi eu cymeryd o'r hen lyfr a nodwyd ed 
F 


2 Pan oeddem bawb yn ddrwg ein bri, 
Ac mewn trueni caled, 
ŷn agos marw yn ein gwaed, 
Yna y caed ymwared.$ 


f Salm xix. 1,—Mae y cyfeiriadau ysgrythyrol 


| TIjt.iii, 4,0, — $ Ezec. xvi. 


456 RMYNYDDIAETH, 


8 Danfonodd y Goruchaf Dad, 


5 Collodd ei werthfawr waed ei hun, 


O'i gariad rhad i'r ddaear, I brynu dyn o bechod ; 
Ei anwyl Fab, ond mawr y rhôdd, Trwy fyned dan farwolaeth gaeth, 
Efe a'n trôdd o garchar. | Efe a wnaeth ein cymmod.*t 
4 Cymerodd arno natur dyn, 6 Rhoddwn i'r Iesu glod a mawl, 
Dyoddefodd wŷn, ysywaeth, Rhodded y sawl a brynodd ; 
A rhoddodd berffaith iawn í Dduw Rhoddwn ogoniant yn lle 'r groes, 
Tros ddynol ryw ar unwaith.* A hyny yu oes oesoedd. 
4, MAWR GARIAD OBEST. 
(Ar ol y Sacrament.) 
1 O pa fath ydyw 'r cariad mwyn, Nes i rydd ras yr Ysbryd Glân, 
r hwn sy 'n dwyn y galon, I'r gorlan ein dychwelyd. 
Allan o'r hen elynol frad, 


I fynwes y tad Tirion!T 


5 Lladdodd y Tad aberthau hôdd, 


Gwnaeth ini wlêdd freninol; 


9 Pa gariad ydyw hwn a wnaeth Gosodoud ni ymhlith y plant, 
Y gweision caeth yn! rhyddion! I gaffael mwyniant nefol.** 
Gweision i Satan yn blant Duw! . . 
Ond tyner yw 'r arwyddion.|| 6 Digonodd ni âg ymborth des 
8 Dyeithriaid a phell oeddem gynt, Diwallodd ni â dyfroedd byw, 
Ond drwg oedd helynt dynion; Mor hyfryd ydyw 'r swper !fi' 
Yr awrhon etifeddion Duw ; 
. PS T Byth fendigedig fyddo 'r Oen 
Mewn gobaith byw o'r goron.$ yaa boen marwolaeth ; 
4 Meibion afradlawn fuom oll, Ac a bwrcasodd i'w holl saint 
Defaid cyfrgoll hefyd, Ragorfraint iachawdwriaeth. 


Terfynwn y waith hon gyda dwy emyn sacramentaidd o gyfansoddiad 
gweinidog Ymneillduol arall; sef, 
Y PARCcHEDIG DAFYDD LEWYS, 
awdwr “ Caniadau Nefol, a rhai Hymnau Ysbrydol,” acgraffedig yn y 
Mwythig, gan Tho. Durston, 1740.îî 


1 AR SWPER YR ARGLWYDD. 
1 Pabell ein Duw sy gyda ni, 8 Mae ichwi groesaw, a mawr lwydd, 


Ei drigfa sy yn Sion ; 
Arlwyodd fwrdd i ni o'i ddawn, 


Gan ein gwir Arglwydd tirion; 


Bwytêwch, ac yfwch wîn a llaeth, 


Sy gyflawn o fendithion. Yfwch yn helaeth ddigon. 
32 Yn y mynydd hwn gwnaeth ini wlêdd, 4. Coffiwn ein Prynwr hoff a wnaeth 
O aberth hôdd arbenig ; Yn helaeth ryfoddodau ; 
Gwlêdd pasgedigion breision in', Ymlawenhâwn yn ei ŵydd, 
A gôlew wîn puredig. Ef yw ein Harglwydd ninnau. 


2. AR OL SWPER YR ARGLWYDD, 


1 Y gwaredigion, dewch yn nôs, 
A gawsoch lôs ysbrydol; 


Molwch ein Prynwr, Tywysog hêdld, 


O dyma 'r wlêdd i'w ganmol. 


2 Bendigaid yw yr hwn a ddaeth 
Ag iachawdwriaeth union ; 
Ao ini, ddynion, 'wyllys da; 
Hosanna y' ngoruchafiou. 


*1l Tim.ii. 6; Heb. ix. 26. 


9 Ein Harglwydd Iôr, i'n caru 'n rhodd, 


O'i wirfodd a fu farw; 


Ein gwir Oeu Paso yw 'n haberth hôêdd; 


O dewch i'r wlêdd, fe 'n ceidw, 


4 Ei gywir gnawd sy fwyd yn wir, 


Gwaed yr Oen pur sy ddïod ; 


Mewn modd ysbrydol y mae 'n rhaid 


Eu derbyn ; paid a'u gwrthod. 


Col.i.20—92. — f2 Ioan vi. 19, — jjIoan vii 


85, 96. — $ Ephesiaid ii. 18... **Luo xv. 28, 24... Ioan vi. ôl. îf 


iwn y cawn adeg eto i ddwyn ger bron 


fon am y gweinidog hwn, ac befyd sal 


Thomas Baddy, yr hyn nis goddef ein gofod i ni wneyd yn bresennol. 


457 MU 


TONYREFAIL. 


Y Mat Tônyrefail yn ardal, yn sefyll ar y terfyn rhwng Bro a Blaenau 
Morganwg. Anmddiffynir hi agos o bob cyfeiriad gan gylch crwn o 
fynyddoedd a bryniau. I'r dwyrain cawn fynydd y Glyn. Wrth edrych 
ar yr haul yn codi dros ei goryn, llawer gwaith y buom yn meddwl pe 
buasem ar ben y mynydd, y gallasem gyda'r hawsder mwyaf ymaflyd 
ynddo, a'i groesawu ben bore gyda chusan ar ei wyneb siriol. Ychydig 
i fyny ìi gyfeiriad y gogledd y mae Craig y Ddinas, yr hon o ran ei 
huchder a'i hysgythredd, sydd yn dynwared mynyddoedd uchel a moel- 
ion y gogledd. I'r gogledd-orllewin y mae y Ddysgwylfa, a mynydd- 
oedd mawrion a meithion Glynogwr, y rhai sydd gyfoethog o drysorau 
nad oes dyn byw yn gwybod eu pen draw. [I'r dehau terfynir hi gan 
fynydd y Rhiw a Garthmaelwg. — Ar ddiwrnod hafaidd a chlir, byddai 
yn anhawdd i ddyn gael golwg brydferthach, ac anadlu awyr iachach, . 
nag a geir ar gopa Garthmaelwg. Y mae yn ardal brydferth, yn cyn- 

nwys ynddi beth o'r ddaear oreu, yn gystal â rhai o'r amaethwyr goreu, 
yn Sir Forganwg. Cynnwysai hyd yn ddiweddar tua phum' cant o 
drigolion, y rhaì oeddynt, gân mwyaf, yn amaethwyr, ac o ran eu crefydd 
yn Fethodistiaid. Yn bresennol, y mae y gymydogaeth yn gyflym yn 
gwisgo diwyg newydd, ac yn cynnyddu yn fawr yn ei phoblogaeth. Y 
mae bellach wedi ei hanrhydeddu â dwy gledrffordd—un yn perthyn yn 
hollol i'r gymydogaeth, yn rhedeg drwy ei chanol ar hyd lân Lai, a'r 
llall, er yn perthyn i Gwmrhondda, yn rhoi gorsaf o fewn dwy filldir 
i'r pentref, yr hyn sydd. yn fantais a chyfleusdra nid bychan. Yn 
bresennol, y mae ei thrysorau tanddaearol yn dechreu cael eu dadblygu, 
ac yn addaw dyfodol llwyddiannus i'r lle. Saif y pentref yn, nghanol y 
gymydogaeth, a'r capel yn nghanol y pentref, yn adeilad hardd a phryd- 
ferth, wedi ei adeiladu a'i helaethu bellach y drydedd waith, ac yn 
gôfgolofn o chwaeth dda yr adeiladwyr, yn gystal ag o haelioni yr eglwys 
a'r ardal. Y mae nifer yr aelodau eglwysig wedi bod yn hytrach yn 
fychwn bob amser. Nid yw yr eglwys yn bresennol ond prin cant, er 
ei bod yn fwy nag y bu erioed o'r blaen. Eto, wrth edrych ar ei hanes, 
cawn ei bod ar ei chynnydd o'r dechreuad hyd yr awr hon. A chan ei 
bod yn tŷnu ar ei chan' mlwydd oed, bydd yn hawdd i chwi weled ei fod 
yn gynnydd graddol iawn. Ond serch hyny, y mae rhywbeth pur 
ddymunol a thra gobeithiol mewn peth yn myned ar ei gynnydd, pa 
mor raddol bynag. Graddol iawn i'n golwg ni y mae y wawr yn tori, 
a'r haul yn codi, a graddol iawn y mae y dderwen yn tyfu; ond er mcr 
raddol, y mae yn parhâu i gynnyddu am ganrifoedd, ac yn y diwedd yn 
rhifo ei blynyddoedd wrth y miloedd. Felly,ni obeithiwn, am achos ac 
eglwys Methodistiaid Tonyrefail—fod, ac y bydd, ei chynnydd fel 
cynnydd y dderwen, a'i chodiad fel codiad yr haul, yn parhâu yn ei 
lewyrch tra safo y ddaear. Er nas gallwn mewn un modd gyhuddo ein 
tadau o fod yn ddeddfol a chul yn cadw drws derbyniad i'r eglwys, eto 
hwyrach na buont mor gymhelliadol ag y dylasent ar eu gwrandiwyri 
ddyfod yn aelodau eglwysig, nac mor ofalus ag y buasai ddymunol i roi 


458 TONYREFAIL. 


help llaw i'r gwan a'r ofnus i groesi y terfyn o'r byd i'r eglwys. Yr 
ydym yn credu, yn gystal ac yn gobeithio, fod aml un o'n gwrandâwyr 
yn Iuddew yn y dirgel, ac yn gwybod am enwaediad y galon, er na buont 
erioed ar enw crefydd, a bod eu dienwaediad wedi ei gyfrif iddynt yn 
enwaediad. Nid ydym yn gwybod am un enghraifft gryfach nag a geir 
yn y lle hwn o'r eglwys yn fechan, a dylanwad crefydd yn fawr. Ym. 
ddengys i ni fod y fath beth yn bod weithiau a bod nifer yr eglwys yn 
fychan oblegid fod crefydd yn uchel ynddi; ac, o'r tu arall, fod nifer 
llawer eglwys yn llïosog oblegid fod crefydd yn isel ynddi. Lle byddo 
cretydd yn isel, gwelir yn aml weinidog ac eglwys yn ymddarostwng i 
wneyd aelodaeth eglwysig yn amcan—crefydd neu beidio. _ Nid oes fawr 
ofal am brydferthwch ymarweddiad, mwy nag am gyfnewidiad calon. 
Am ddysgyblaeth eglwysig, nid oes braidd sôn am dani. _ Unwaith y 
daw yr enwau i lyfr yr eglwys, byddant yn sicr o fod yno hyd ddydd eu 
marwolaeth, a thêg a da os na byddant yn cael eu rhifo, am rai blyn- 
yddoedd wedi iddynt fyned i ffordd yr holl ddaear, er mwyn cynnal i 
fyny ymddangosiad o eglwys fawr a lliosog. Ond heblaw y pethau yna, 
lle y byddo crefydd yn isel, nid oes dim yn awyrgylch gymdeithasol yr 
eglwys yn anghydnaws ac annymunol, heb sôn am annyoddefol, i ddyn 
dan lywodraeth ysbryd balch, cnawdol, a bydol. Ond odid na bydd 
llawer o bethau y cnawd yn llithro i'r gyfrinach, yn gystal â'r ysbryd 
cnawdol ymha un y trinir pethau yr ysbryd, nes gwneyd y lle yn 
fagwriaethol i lygredigaeth calon, ac yn hollol gydnaws âg elfen ac 
ysbryd plant y cnawd. Ond lle byddo gwir grefydd yn uchel, yr eglwys 
wedi ei bendithio â dynion amlwg mewn crefydd, dynion o burdeb calon 
yn gystal â sancteiddrwydd ymarweddiad, a gras mawr arnynt, bydd y 
cyfryw ddynion, yn ddiorchest, ïe, yn ddiarwybod a diamcan, yn crêu 
awyrgylch bur a sanctaidd o'u cwmpas. Fel y mae y llysieuyn per- 
aroglaidd, o angenrhaid, yn perarogli pob cyfeiriad o'i amgylch, felly 
y mae dynion gwir dduwiol, ac yn enwedig dynion mawr mewn gras a 
sancteiddrwydd, y mae eu perarogl sanctaidd yn ymwasgaru o'u cwmpas 
i bob cyfeiriad. Bydd presennoldeb y fath ddynion yn rhoddi naws â 
thôn mor ysbrydol a sanctaidd i gylch cymdeithasol yr eglwys, nes ei 
gwneuthur yn lle gwrthodedig ac annymunol, os nad annyoddefol, i 
. ddynion cnawdol a digrefydd, a hyny nid yn gymaint am eu bod yn cau 
allan bethau y cnawd, ond yn hytrach ysbryd y cnawd. Y mae pob 
ysbryd yn ceisio ei elfen, a phob bywyd yn ceisio ei ymborth. Lle 
byddo gwir ras a sancteiddrwydd yn elfenau cryf a llywodraethol mewn 
eglwys, bydd hyny yn gwneuthur dysgyblaeth eglwysig agos yn ddi- 
angenrhaid. Bydd dynion cnawdol a diras yn cadw draw; ac os bydd 
ambell un o'r cyfryw wedi llithro i aelodaeth eglwysig, buan y gwelir 
hwynt yn dechreu gwyro, yn canlyn o hirbell, &c yn y diwedd yn cefnu 
yn hollol. Ac nid rhyfedd, oblegid nid ydynt yn cael dim pleser 
mewn pethau sanctaidd, na dim ymborth yn mhethau yr ysbryd. Felly 
y mae yr hyn a dybir yn brawf fod crefydd yn isol, yn tarddu weithiau 
oddiar y ffaith fod crefydd yn uchel. Bâom unwaith yn sylwi ar ddwy 
gymydogaeth lle yr oedd dau weinidog wedi bod yn cydoesi am flyn- 
yddoedd lawer. Ystyrid un wedi bod yn llwyddiannus iawn, wedi 
ennill nid yn unig yr holl gymydogaeth i wrandaw, ond yr holl wran- 
dâwyr yn aelodau, a'i eglwys yn rhifo wrth y cannoedd. — Ystyrid y llall 


TONYREFAIL. 469 


yn hytrach yn aflwyddiannus, oblegid er ei fod wedi ennill y bobli 
wrandaw, a diwreiddio hen arferion llygredig y cynoesau, nid oedd nifer 
ei eglwys ond bychan, rhyw ychydig o ugeiniau. Ond wrth agosâu yn 
agosach, a chymeryd sylw manylach, bu raid ì ni ddyfod i'r penderfyn- 
iad fod yr eglwys fechan â llawer mwy o ddylanwad crefyddol o'i 
: chwmpas na'r eglwys fawr, oedd yn rhifo ei haelodau wrth y cannoedd. 
Yn yr eglwys fawr byddai yn arferiad cyffredin gweinidog a phobl i 
fynychu tafarndai ar y Sabbath, ac nid yn unig cymeryd rhan yn yr 
yfed, ond hefyd ymhob yniddyddan a ddygwyddai ar y pryd—pris y ffair 
a phris y farchnad, neu unrhyw gynhwrf cymdeithasol neu wladol. Am 
gyfeddach, dïotta, a meddwi tipyn yn awr a phryd arall, nid oedd yn 
werth sylw, yn enwedig gan fod y gweinidog ei hun yn esgeulus y 
ffordd hono. Os byddid yn dyfod i'r cymun, a rhyw geiniog at yr achos, 
byddai hyny yn ddigon i ddïogelu eu haelodaeth mewn bywyd, a sicr- 
hâu claddedigaeth saint iddynt ar eu marwolaeth. Ond am yr 
eglwys fechan, yr oedd ei safon yn bur, ei chymdeithas yn sanctaidd, a'i 
hymarweddiad yn anrhydeddus i'r efengyl, yn gystal ag yn halen y 
ddaear. Ei gweinidog wedi gosod ei wyneb yn gryf yn erbyn llygred- 
igaethau yr oes. Ei gymeriad duwiol yn cael eì deimlo—pob cydwybod 
yn argyhoeddedig ei fod yn ddyn Duw. Meddai ar ddigon o wroldeb 
duwiol ac amynedd sanctaidd i barhâu mewn gweddi a gweinidogaeth 
y gair, gan ddysgwyl yn dawel wrth Dduw am y cynnydd, yn hytrach 
nag ymddarostwng i ddefnyddio moddion cnawdol, i gynnyddu yr eglwys. 
Yr oedd ganddo fwy o ymddiried mewn eglwys bur nag mewn eglwys 
fawr; ac yn hyn nid oedd yn cael ei siomi; oblegid cawsom fod ugeiniau 
yr eglwys fechan yn dwyn mwy o ffrwyth at bob achos da, na channoedd . 
yr eglwys fawr. Ac er nad ydym am gyfiawnhâu eglwys fechan Tônyr- 
efail ymhob peth, eto yr ydym yn meddwl ei bod hithau yn meddu yr 
anrhydedd o fod yn fechan, yn hytrach am fod crefydd yn uchel ynddi, 
na bod crefydd yn isel ynddi. Ond rhag i ni roddi argraff gamsyniol 
am ei bychandra, hwyrach y dylem ddwyn ar gof nad yw nifer aelodau 
eglwysi gweledig mewn un modd yn safon i benderfynu nifer y dynion sydd 
yn cael eu hennill at grefydd drwyddynt. Buom yn ddiweddar yn galw . 
i gof hanes y dynion ieuainc y cawsom y fraint o dyfu i fyny yn eu mysg, 
a derbyn addysg grefyddol gyda hwy dan aden eglwys fechan 'Tônyrefail. 
Y maent wedi eu gwasgaru i bedwar bân y byd, rhai yn amaethwyr, rhai 
yn fasnachwyr, rhai yn weithwyr, a rhai mewn swyddi anrhydeddus. Ond 
nid bychan oedd ein llawenydd eu cael, agos yn ddieithriad, yn gyflawn 
aelodau dan faner y Gwaredwr, ac amryw o honynt yn weinidogion yr 
efengyl. Yr ydym yn meddwl fod ein llinynau wedi disgyn yn hyfryd o 
ran amser, yn gystal ag o ran lle. Yr ydoedd yn adeg cychwyniad y 
cynhyrfiad dirwestol; a derbyniodd yr Ysgol Sabbothol adnewyddiad 
mawr. Yr oedd ysbryd gwrando wedi disgyn ar yr holl gymydogaeth, 
ac ysbryd magu ei phlant yn grefyddol wedi disgyn ar yr eglwys. Y 
mae yn gof genym ein bod yn ugeiniau yn eistedd ar y meinciau yn 
society y plant yn adrodd ein hadnodau, a chael ein holi, ein hegwyddori, 
yn gystal a'n cynghori. _ Yr oedd hefyd yn adeg pryd yr oedd ein han- 
wyl a'n henwog weinidog yn addfedrwydd a gogoniant uchaf ei fywyd. 
Yr oedd purdeb duwiol ei chwaeth, gwreiddiolder ei feddwl, cyflawnder , 
ei adnoddau, newydd-deb ei ysbryd, a'i dymher fagwriaethol, yn ei : 


400 TONYREFAIL. 


wneuthur yn fraint o'r radd uchaf cael aros dan ei gysgod, ac ymborthi 
ar gynnyrchion toreithiog ei gymdeithas. Yr oedd y canu hefyd yn 
ei lawn ogoniant, yn ganu â'r ysbryd ac â'r deall hefyd. Hen ac 
ieuanc yn cydweithio dan ddylanwad y teimladau goreu at eu gilydd. 
Gyda pha ddylanwad y clywsom y geiriau hyny yn cael eu canu 
lawer tro:— 


Pa beth yw 'r cynhwrf mawr sy 'n bod 
Y dyddiau rhyfedd hyn ? 


A oes rhyw u gwerth y gwaed 
A brynwyd ar y Eryn î 


Yr oedd y wêdd bryderus ac oedd ar wyneb êin tadau a'n mamau duwiol, 
yr ofn a'r gobaith, y llawenydd a'r pryder oedd yn ymlinellu ar eu 
gwynebau, ac yn ymdreiglo yn ffrydiau o ddagrau dros eu gruddiau, yn 
gadael argraff ar ein calonau nad anghofir byth genym. — Fel y crybwyll- 
asom, nid aeth eu llafur yn ofer, ac ni chafodd eu gobaith ei siomi, 
oblegid fel y gwelir heddyw, nid oedd dim llai yn nghynhwrf y dyddiau 
hyny na “chasglu gwerth y gwaed a brynwyd ar y bryn.” 

Cafodd yr achos ei ddechreuad trwy offerynoligeth teulu anrhydeddus 
y Collena. Ond gan fod hanes gweddol o fanol am hyn wedi ymddan- 
gos yn Methodistiaeth Cymru, nid ydym yn bwriadu cerdded yr un 
llwybr nac adrodd yr un pethau, ond rhyw nodiad bŷr o'r prif ffeithiau. 
Er ys can' mlynedd namyn pump, yr oedd Mr. a Mrs. Pritchard, Coll- 
ena, yn mlodau ac ireidd-dra eu bywyd; ond er eu bod wedi derbyn 
addysg a gwrteithiad yn ol eu gradd a'u sefyllfa anrhydeddus yn y byd, 
eto ymddengys eu bod yn hollol ddyeithr i syniadau a theimladau cref- 
yddol. Yr oedd Mrs. Pritchard yn foneddiges hoff iawn o wychder a 
nwyfiant, a Mr. Pritchard yn hoff ac ymroddedig ìi bleserau bonedd- 
igion yr oes hono. Ond rywfodd, tueddwyd hwynt megys yn rhaglun- 
iaethol i fyned i wrando Mr. Jones, Llangan, yn pregethu wrth gapel 
Llanbedr, a bu yr oedfa yn fendithiol er argyhoeddiad a dychweliad 
iddynt ill dau. Arweiniodd hyn hwynt i helaethach cydnabyddiaeth â 
Mr. Jones a'r tadau Methodistaidd. _ Nid yn hir y buont cyn trefnu i gael 
pregethu i'r gymydogaeth, a thrôwyd cegin y palas yn gapel, a'r settle yn 
bulpud, a mawr y tŷru a fu yno ìi wrando yr efengyl. Bendithiwyd y wein- 
idogaeth i argyhoeddi a dychwelyd llawer, ac felly y dechreuwyd ac y 
sefydlwyd achos ac eglwys y Methodistiaid yn y lle, yr hyn a fu yn 
fendith anmhrisiadwy i'r gymydogaeth. Os oedd Mab Duw yn bodd- 
loni mewn llawer ardal ar y bythod a'r ysguboriau, cymerodd yma 
feddiant o'r palas a'r teulu anrhydeddusaf yn yr holl wlad. Nid llawer 
yn wir o'r fath rai a alwyd, eto fe alwyd rhai, ac yn eu plith perchenog- 
ion y Collena. Bu i'r teulu parchedig naw o blant, sef dau o feibion a 
8aith o ferched; a chymerodd mab Duw feddiant o'r teulu yn gyfan- 
gwbl. Codwyd y ddau fab i'r offeiriadaeth, ond glynodd y merched yn 
ddieithriad wrth y Methodistiaid. Bu farw Mr. Pritchard yn wyth a 
deugain mlwydd oed, ond cafodd Mrs. Pritchard weled yr oedran 
anrhydeddus o chwech a phedwar ugain o flynyddau. _ Yr oedd wedi ei 
chynnysgaethu â chynneddfau cryfion, ac wedi cael amaethiad da mewn 
addysg fydol yn ei dyddiau boreuaf; a phan ddygwyd hi dan ddylanwad 
yr efengyl, rhoddodd ei bryd ar bethau crefydd, a chyrhaeddodd fesur 


TONYREFAIL. | 461 


helaeth o wybodaeth, yn gystal a phrofiad dwfn o wirioneddau yr 
efengyl. Bu nid yn unig yn gristion cyson a ffyddlawn, ond yn “ Fam 
yn Israel.” Gellir dyweyd yr un peth am amryw o'i merched, a hyny 
nid oblegid iddynt gael oes anrhydeddus, ond yn hytrach am eu bod 
wedi eu bendithio â holl rinweddau mammaeth ysbrydol yn Sion. Yr 
oedd tynerwch mam yn eu mynwesau, a gofal a phryder mam ar eu 
calonau; beunydd yn gwylied a beunydd yn darparu rhyw ddaioni i 
Israel. Yr oedd eu gofal yn cyraedd yr amgylchiadol yn gystal a'r 
ysbrydol. Yr oedd eu bywyd yn esiampl o burdeb i'w ddilyn, a'u car- 
edigrwydd dïarebol yn hoelio ymlyniad pawb wrthynt, ac yn crêu y parch. 
dyfnaf tuag atynt. Yr oedd eu tynerwch yn olew parhâus yn dyferu i 
archollion briwedig, a'u caredigrwydd yn ymgeledd parhâus ar fwrdd yr 
anghenus. Cafod yr ysgrifenydd lawer o adnabyddiaeth â phedair o 
honynt, tair o ba rai sydd wedi gorphen eu gyrfa trwy lawenydd, ac un 
yn aros hyd y ddydd heddyw. Cyrhaeddodd Mrs. Morris yr henaint 
têg o bedwar ugain mlwydd oed, triugain a chwech o ba rai a dreuliodd 
yn ngwasanaeth ei Harglwydd. Ymddengys ei bod yn rhagori ar 
dduwiolion yn ysbrydolrwydd ei meddwl a gwresogrwydd ei hysbryd yn 
gwasanaethu yr Arglwydd. Unig ofal ei bywyd oedd byw yn dduwiol, 
ac yr oedd iddi fronau yn llawn o laeth ysbrydoli faethu babanod yn 
Sion. Cysegrodd ei holl fywyd i lafurio yn ngwybodaeth ein Harglwydd 
Iesu Grist, a pharhâodd hyd y diwedd i feddiannu ysbryd yr hen . 
Fethodistiaid, ac ì gynnyddu yn ysbrydolrwydd ei meddwl; yn dirf ac 
yn iraidd, yn ffrwytho yn ei henaint, ymadawodd â'r byd gan dystio ryw 
dair awr cyn tŷnu yr anadl olaf, “ Y mae yr afon yn gref iawn, ond y 
mae yr afael yn gryfach, a'r Graig yn gadarn.” 

Cafodd Mrs. Thomas ddeg a phedwar ugain o flynyddau. Nid oedd 
o dymher mor wresog a'i chwaer Mrs. Morris, ond oblegid hyny nid 
wyf yn ei thybied yn llai duwiol. Gellid meddwl fod rhai oblegid rhyw 
dymher naturiol yn byw mwy yn y profiad melus o bethau crefydd, a'r 
lleill yn fwy yn ngofal pethau crefydd. Un yn byw beunydd i ym- 
borthi ar ddanteithion crefydd, a'r llall yn byw beunydd i wasanaethu 
crefydd. Un fel Mair, yn anghofio pob peth, ac yn eistedd wrth draed 
yr Athraw, yn derbyn o'i eiriau; a'r llall fel Martha, yn drafferthus 
ynghylch llawer o bethau. _ Da iawn yw hyny: y mae yr Arglwydd yn 
ddoethach na gwneyd pawb yr un peth. Ac yr oedd rhywbeth felly yn 
y ddwy chwaer hyn. Os nad oedd Mrs. Thomas mor wresog ei hys- 
bryd, yr oedd yn llawn mor ffrwythlawn ei bywyd. Gwneuthur 
daioni, a rhoddi a chyfranu, yn fwyd a dïod iddi. “ Yn hyn y gogon- 
eddwyd fy Nhad, ar ddwyn o honoch ffrwyth lawer.” | 

Ond er mor uchel oedd rhinweddau y ddwy chwaer uchod, yr oedd 
eu chwaer ieuengaf, Deborah, yn rhagori arnynt oll. Bendithiwyd 
hithau â'r henaint têg o ddwy a phedwar ugain o flynyddau. Yr oedd 
yn un o'r rhai hyny sydd yn grynhôad byw o'r rhagoriaethau sydd yn 
gwneyd cymeriad crefyddol yn gyflawn. Cynnysgaethwyd hi â dynol- 
iaeth ag oedd yn fantais fawr i ras arddangos ei hun ynddi—ei rinwedd- 
au a'i brydferthwch. _ Yr oedd yn naturiol yn feddiannol i radd uchel ar 
y rhagoriaethau canlynol:—l. Cynneddfau cryfion. 2. Gwylder a 
thynerwch benywaidd. 8. Tlysni meddwl, neu allu cryf i weled a 
gwerthfawrogi y tlŵs a'r prydferth. Yr oedd ei dynsawd naturiol yn 


462 TONYREFAIL. 


hynod o diŵs, a'i chwaeth yn ei gwisgiad yn perffeithio eì phrydferth- 
wch. Gallai wisgo gyda thlysni anarferol, eto pob peth yn hardd ac yn 
weddus. Hwyrach fod hyn mewn rhan am fod ei gradd a'i bonedd yn 
galw am hyny; oblegid hyd yn nôd yn y teimlad mwyaf Puritanaidd, 
gweddus i bawb fyned yn ôl eu gradd a'u sefyllfa. Yr oedd yn dra 
hoff o'r blodau. Blodau yn yr ardd wedi eu trefnu a'u perffeithio gan 
ddetholiad a gwrteithiad; a blodau ar y cloddiau a'r caeau, yn eu 
gwêdd gynhenid a naturiol, heb ôl llaw neb na dim arnynt ond y 
Crêwr mawr ei hunan. Byddai yn hawdd gweled wrth wêdd ei gwyneb 
nad oedd y blodau yn y bregeth yn dïanc yn ddisylw. Os byddai rhyw 
erthygl diysach nag arall wedì ymddangos yn y cyfnodolion, megys, 
«“ Pythefnos yn Llanwrtyd,” a'r cyffelyb, byddai ei llygad hi yn sicr o fod 
wedi syrthio arni, a'i chalon wedi ei mwynhâu. A byddai yn gwneyd 
i'r tlŵs, fel pob peth arall, droi yn deyrnged o ogoniant i Dduw am ei 
ddaioni. Pryd y sylwai rhywun fod daioni Duw yn rhyfedd tuag atom 
mewn rhagluniaeth, yn darparu haul i'n goleuo, a bara ìi dôri ein newyn, 
a dwfr i dôri ein syched, a llîn a gwlân i gludo a chuddio ein noethni, 
“ie,” chwanegai hithau, “'A blodau i'n difyru.” Ond rhag i chwi dybied 
mai ar hyn yr oedd yn byw, gan esgeuluso pethau trymach a gwerth- 
fawrocach, gweddus ìi ni ddwyn ar gof mai pethau gwir grefydd oedd ei 
bwyd a'i diod bob dydd. Y Bibl oedd ei chartref. Oddiar ddalenau 
hwn yr oedd yn sugno ei chynnaliaeth parhaus, ac yn tŷnu ei chysuron 
gylweddol. Byddai hefyd yn ymborthi llawer ar fwyd cryf duwinydd- 
iaeth iachus yr hen Buritaniaid. Yr oedd hefyd yn darllen, yn deall, 
ac yn gwerthfawrogi erthyglau galluocaf a meithaf y TRAETHODYDD. 
Na, nid ar y tlŵs, ond ar y sylwedd yr oedd hi yn byw. At hyn 
yr oedd yn berchen ar y galon fawr doddedig. Anaml y gwelwyd wedi 
cydgyfarfod gynneddfau mor gryfion, a natur mor lawn o dynerwch 
benywaidd. Fel rheol, ymddengys pan y ceir gafael ar y fenyw wryw- 
aidd ei chynneddfau, “a masculine woman,” fel y dywed y Sais, y mae 
yn fasculine drwyddi, heb ganddi na'r tynerwch, na'r prydferthwch, 
na'r gŵylder sydd yn gwneuthur ei rhyw mor anwyl a dewisol. Y mae 
yn anhawdd gwybod lle y dosbarth hwn mewn cymdeithas. Nid ydynt 
na gwryw na benyw. Yn aml y maent yn amddifad o gallder gwryw- 
aidd, ac yn amddifad o swynion benywaidd, Heb fedru cadw o fewn 
y terfynau sydd yn gweddu i'w rhyw, ac yn chwithig yn ceisio llanw 
cylchoedd a chyflawni gwaith gwrywaidd. Ond nid oedd perygl am 
wrthddrych ein sylwadau, oblegid yr oedd yn orlawn o swynion. ei 
rhyw. Yr oedd diniweidrwydd a thynerwch ei chalon yn ei gwneyd 
yn anwyl gan bawb. 

Cafodd ei dwyn i fyny dan aden crefydd, a chafodd holl fanteision 
addysg a gwrteithiad yn ol ei rhyw a'i bonedd. Ond ymddengys iddi 
dyfu ìi fyny yn ddynes ieuanc cyn i bethau gwir grefydd gael iawn 
afael arni. Fe ellid meddwl fod llywodraeth deuluaidd a'i chysylltiad 
allanol â chrefydd yn dechreu myned yn gaethiwed, a hithau yn pen- 
derfynu tôri y llyffetheiriau i gael ymroddi i bleserau a dullweddau 
gwâg a balchaidd yr oes ymysg ei chydradd. Pan yn yr agwedd 
beryglus hyn o feddwl, aeth ar ei thro i Gastellnedd i ymweled â'i 
chwaer, yr hon oedd yn trigiannu yno, ac a fu felly hyd ei bedd. Yr 
oedd ei chwâer yn aelod cyflawn gyda'r Methodistiaid, ac aethant ill 


TONYREFAIL. 468 


dwy i.wrandaw y Parch. Watkin Williams, yr hwn oedd ar daith breg- 
ethwrol trwy y wlad, ac yn rymus iawn yn ei weinidogaeth. Trôdd 
yr oedfa yn fendith am byth i Miss Deborah Pritchard. Gorchfygwyd 
hi yn llwyr. Cafodd gyfnewidiad trwyadl. Aeth pleserau a gwychder 
gwâg y byd fel dyrnaid o ôs o flaen y gwynt, ac aeth Mab Duw â'i 
serch a'i chalon yn gyfangwbl iddo ei hun. _ Penderfynodd yr oedfa hon 
yn ddiammheuol gyfeiriad dyfodol eì bywyd am amser ac i dragywyddol- 
deb. Mor bwysig y foment sydd yn penderfynu ein cyfeiriad am byth! 
O'r awr hono allan rhoddodd ei holl fryd ar bethau crefydd. Defnydd- 
iai ei holl amser a'i holl fanteision i gynnyddu yn ngwybodaeth ein 
Harglwydd Iesu Grist, a gwasanaethu ei achos. Ac o bawb o'i rhyw a 
adwaenom, cynnyddodd yn helaethach na hwynt oll. Hwyrach y 
gwelsom rai mor brofiadol a hithau, pe buasai ond ei chwaer Mrs. 
Morris, yr hon oedd yn nodedig am ddyfnder ei phrofiad, mawredd ei 
ffydd, ac ysbrydolrwydd ei meddwl; ond byddai Deborah yn ei churo o 
ddigon yn ei gwybodaeth oleu ac êang o athrawiaethau gras a threfn yr 
efengyl. Gwelsom eraill mor gryfed eu cynneddfau, ac mor oleu eu 
deall, ond byddai y naill yn pallu o ddiffyg y galon dyner hono sydd yn 
dyferu fel yr olew a'r myrr dyferol. Byddai y llall yn pallu o ddiffyg 
gwrteithiad a chaboliad.. Ond ynddi hi darparodd natur ac amgylch- 
iadau hapus bob mantais i ras i ddangos ei ragoriaethau, ac ni phetrus- 
wn ddyweyd mai ynddi hi y gwelsom y ddynes dduwiolaf, a'r cristion 
glôewaf a phrydferthaf a welsom erioed. 

Yr oedd ei gradd a'i sefyllfa, fel pethau eraill, yn ffafriol. Dyma hi 
yn dyfod allan o fysg bonedd y byd, gan ddewis tlodion, mewn cyfer- 
byniad, oblegid fod Duw wedi eu gwneyd yn gyfoethogion mewn ffydd. 
Y mae amgylchiadau fel hyn yn rhoddi mantais i ras i ddangos ei hun. 
Ni fu troion blin y byd yn ôl o wneyd eu rhan i ddwyn i berffeithrwydd 
waith gras ar ei chalon.  Prïodwyd hi â T. Thomas, Ysw., Pentwyn, a 
chawsant ferch fechan, unig blentyn ei thad a'i mam. Dywedir eì bod 
yn un o'r pethau tlysaf ac anwylaf a welodd llygad erioed, fel angeles 
mewn cnawd yn rhodio y ddaear. A hawdd gwybod fod ei mam yn 
meddwl yn fawr o hôni, a phob llinyn o'i serchiadau wedi dirwyn gan- 
waith ar ganwaith am dani. Yr oedd wedi meddwl mil a mwy o 
feddyliau, a thŷnu llu o gynlluniau am ddyfodol ei bywyd. Ond yn 
ddisymwth dyna'r nefoedd fawr yn ei chipio o'i mynwes, ac yn ei 
rhoddi ar ddeheulaw Gwaredwr yn nghanol y nefoedd, i flodeuo byth 
yn mharadwys gogoniant. A diammheu am dymmor y buasai yn 
anhawdd i'w mam allu dyweyd pa un fwyaf y sugndyniad a deimlai 
oddiwrth ei merch fach yn ymyl Gwaredwr, ai yntau oddiwrth y Gwar- 
edwr mawr ei hun. Ond hyn oedd yn fanteisiol, yr oeddynt bellach yn 
tŷnu yn yr un cyfeiriad ac i'r un lle.. Dywedir fod y môr yn codi yn 
uwch o lawer pan fydd yr haul a'r lloer yn tŷnu yn y llinell uniawn yn 
yr un cyfeiriad; a thra thebyg i'r amgylchiadau hyn gael eu dylanwad 
ar ei chalon i nefoleiddio ei thymher a sugno ei serchiadau ar y pethau 
sydd uchod. Claddodd ei phrïod eilwaith, a gadâwyd hi yn weddw heb 
na phlentyn na phrïod i ymddiried ynddynt, ond yr Arglwydd yn unig. 

Gwasanaethodd ei hoes yn athrawes ffyddlawn ac effeithiol yn yr 
Ysgol Sabbothol. Ennillai galon ei dosbarth, a gwnaeth ei haddysg, 
ei'chynghor, a'i theimlad da, argraff annileadwy ar galonau cannoedd o 


404 TONYREFAIT, 


ferched ieuainc. Yr oedd ei chalon yn pryderu am lwyddiant crefydd, 
a'i henaid. yn dyheu am achubiaeth ei chyd-ddynion. Ac er ei bod yn 
' dra hoff o'r prydferth a'r tlŵs, eto os ca'i fara'r bywyd â naws y nefoedd 
yn y weinidogaeth, byddai wrth fodd ei chalon yn gwledda. Yr oedd 
dyfnder ei theimlad yn achos gwir grefydd yn gyfryw, fel y gallai 
fforddio bod heb gant o'r ail bethau, os gwelai amcan mawr yr efengyl 
yn cael ei gyraedd: achubiaeth yr annuwiol, ymgeleddu Sïon, a 
gogoneddu gras Duw. _ Yr oedd y pethau hyn yn fwyd a dïod i'w henaid. 
Yr oedd ehangder ei chydymdeimlad a dyfalwch ei gweddi yn ymledu 
cyfled â'r holl waith a'r holl weision. Nid gweddïo«dros ei dewisolion, 
a chydymdeimlo â'i chyfeillion, a gadael y lleill i ymdaraw fel y gallent; 
ond byddai y llwydaf a'r gwanaf yn sicr o gael rhan yn ei thaerion ym- 
biliau ger bron yr orsedd, ac ochenaid o gydymdeimlad yn y capel. Ac 
os byddai y pregethwr yn ymwybodol fod ganddo rywbeth gwerth ei 
osod gerbron ei wrandâwyr, byddai ei phresennoldeb yn help mawri 
gael cwrdd da. Mawr oedd ei gofal am Sion. Yr oedd llwyddiant 
achos Mab Duw goruwch ei llawenydd penaf. Byddai yn gwylio holl 
gymudiadau yr achos, a holl argoelion crefydd, yn ei hawydd am weled 
rhyw arwydd fod amcan mawr yr efengyl yn cael ei gyraedd. Aflwydd 
Sïon oedd ei gofid penaf, a llwyddiant Sion oedd ei gorfoledd uchaf. 
Byddai weithiau yn methu deall paham na fyddai pawb yn rhedeg at 
Waredwr, gan faint y tegwch fyddai yn ei weled ynddo. Bryd arall yn 
gruddfan wrth weled ei chyd-ddynion yn cefnu ar iachawdwriaeth. Yr 
oedd yn tosturio wrth yr uchelradd, y rhai yn nallineb eu calonau, oedd 
yn meddwl y byddai yn ddarostyngiad arnynt i ddyfod dros drothwy 
capel i wrando pregeth gan Ymneillduwr, er yn cael ei thraddodi yn 
ysbryd a bywyd yr efengyl. 

Yr oedd yn drysor anmhrisiadwy yn y cyfaríod eglwysig. Yr oedd 
ganddi beth newydd yn ei phrofiad bob amser. Yr oedd yn casglu 
manna o'r newydd bob dydd. Yr oedd yn byw mor agos aí yr 
Arglwydd Iesu, ac yn ymgodi mor uchel uwchlaw y byd, nes yr oedd ei 
phrofiad yn disgyn bob tro fel gwlith Dwyfol o entrych y nefoedd ar 
deimlad yr eglwys. Pethau rhyfedd yw pethau gwir grefydd, nid ydynt 
byth yn myned yn hen a diflas wrth aros ynddynt. Ysbryd a bywyd 
' ydynt, ac y mae prydferthwch ac ìrder y bywyd hwnw yn dragywydd ar 
y dynion sydd ddydd a nos yn myfyrio ynddynt. Mor ddiorchest a 
naturiol y byddai ei phrofiad yn dyfod allan, fel y tarddiad yn llygad y 
ffynnon, mor hardd, mor newydd, mor lôew, ac yn ildio dwfr hâf a 
egauaf. Gallem wneyd ein llw fod cyflawnder môr tu cefn yn rhywle, ac 
y tarddai i fywyd tragywyddol. Yr oedd ganddi adnabyddiaeth ddofn o 
holl blygiau trueni calon dyn syrthiedig, a phrofiad uchel a goleu o 
oruchafiaeth drwyadl gras ar holl ddrwg ysbrydol ei natur. Er 
cymaint yr amlhâodd pechod, gallai ddyweyd yn ddifloesgni, “ Rhagor 
amlhaodd gras.” Yr oedd yn dyst byw o gymhwysder a rhinwedd trefn 
gras ar gyfer holl anghenion ysbrydol dyn colledig. 

Am eì bywyd, nid yn unig yr oedd yn ddiargyhoedd, ond yn fywyd o 
wasanaeth drwyddo i'r Arglwydd Iesu. Nid oedd dim a allaì na dim a 
feddai, yn ormod i Fab Duw. Yr oedd yn anhawdd gwybod pa un 
fwyaf wrth ci bodd fyddai pan yn eistedd i wledda, ai ynte pan yu sefyll 
i wasanaethu. Yr oedd yn byw ar freision yr efengyl, yn un o'r cristion- 


TONYREFAIL, 405 


_ bgìon hyny sydd yn hytrach yn Galfinaidd eu barn, ond yn Arminaidd 
eu bywyd. A phwy ond y rhai sydd yn byw ar ymborth iachus gwir 
grefydd a all fforddio gwneyd gwaith crefydd. Dyma'r dynion sydd yn 
gallu pob peth trwy Grist yr hwn sydd yn eu nerthu. weithio allan 
yn ymarforol egwyddorion crefydd Mab Duw, rhaid yw ymborthi beu- 
nydd ar y gwirionedd fel y mae yn yr Iesu. Yr oedd ei ffydd bob 
amser megys angor yr enaid, yn myned i mewn hyd at yr hyn gydd o'r 
tu fewn i'r llên, yn angori yn nianwadalwch cynghor Duw, yn holl- 
ddigonolrwydd Iawn y groes, ac addewidion a llwon y digyfnewid a'r 
digelwyddog. — Dyma y porfêydd gwelltog, lle yr oedd ei henaid yn 
pori, a'r dyfroedd tawel, yn ymyl pa rai y byddai yn gorwedd ac yn 
gorphwys, gan ddisychedu ei henaid. Llawer gwaith y gwelsom hi yn 
tŷnu dwfr mewn llawenydd o ffynnonau iachawdwriaeth, nes y byddai 
ei phïol yn rhedeg drosodd gan lawenydd. Nid oedd dim os ganddi 
nad oedd crefydd yn wirionedd, a bod teyrnas Iesu Grist i lanw y byd. 
Yr oedd mor sier â'r prophwyd y byddai y fechan yn fil, a'r wael yn 
genedl gref. Nis gwelsom neb erioed yn rhoddi mwy o werth ar Iawn 
y groes yn sail bywyd i'r euog, ac eto yr oedd wedi arwain bywyd mor 
ddiargyhoedd a rhinweddol, fel y gallem feddwl, os oedd neb a allai 
fforddio gwneyd heb iawn yn sail ei gymeradwyaeth, y gallai hi wneyd 
hyny. Ond nid oedd ganddi ond golwg wael ar ei phethau goreu fel 
sylfaen cymeradwyaeth ger bron Duw. _— Ni wna dim y tro ond cyfiawn- 
der Mab Duw i'r euog, a gwaith ei Ysbryd yn crêu o newydd yn Nghrist 
Iesu, ac yn sancteiddio yr aflan, gan ei addurno â delw eì Fab Ef. O 
na welem ein heglwysi yn cael eu haddurno â llawer o'i chyffelyb! 
Ond pe caem un yn mhob eglwys o'r fath yma, byddai yn gaffaeliad 
mawr. Unofil ydoedd. Cafodd eglwys fechan Tonyrefail eì bendithio 
âg amryw o wragedd duwiol iawn, ond hon a ragorodd arnynt oll. 

Am y chwaer sydd yn aros, y mae hithau yn gristion glôew ac yn 
llawn o rinweddau y teulu. Y maent wedi bod bob amser yn uchel eu 
cymeriad am eu rhinweddau dynol, yn gystal a'u bod wedi eu haddurno 
â gras ysbrydol. Y maent yn swp o dynerwch, calon lawn o haelioni, 
a chydymdeimlad hyd yr eithaf â'r tlawd a'r anghenus: “Ac iddynt air 
da gan bawb, a chan y gwirionedd ei hun.” _ Nid oeddynt un amser yn 
fwy parod ac wrth eu bodd na phan yn gwasanaethu gweinidogion yr 
Arglwydd. Cyfrifent ef yr anrhydedd mwyaf a allasai y Nefoedd osod 
arnynt. Y mae eu tŷ wedi bod yn agored iddynt bob amser er ys 
pedwar ugain a phymtheg o flynyddau, a phob peth a feddent at eu 
gwasanaeth yn rhodd ac yn rhad. A bydd eu coffadwriaeth yn anwyl. 
ac yn fendigedig gan yr holl gymydogaeth. 

Yr oedd hefyd deulu pendefigaidd arall yn perthyn i'r ardal yn byw 
yn Garth Hall. Yr oedd y teulu hwn, fel pawb o bendefigion yr oes 
hono, yn hollol ddyeithr i syniadau a theimladau crefyddol, oddieithr 
fod yr hen foneddiges yn myned unwaith bob tri mis i'r eglwys i ddor- 
byn ei chymun. Edrychent gyda diystyrwch ar y Methodistiaid, a 
chredent y byddai yn ddarostyngiad mawr ar bobl o'u gradd a'u sefyllfa 
hwy i wneyd eu hymddangosiad yn eu cynnulliadau crefyddol. Ond 
pa fodd bynag, byddai rhai o'r plant yn dianc yn lladradaidd yn awr a 
phryd arall i'r capel. Hwyrach fod dylanwad teulu pendefigaidd y 
Collena yn sugndyniad iddynt, ac yn cymeryd ymaith ryw gymaint o 


466 TONYREFAIL. 


warth y capel o'u teimlad. O lithro i'r capel a gwrando yr efengyl yn 
cael ei chyhoeddi yn ei hysbryd a'i phurdeb, llithrodd gwirioneddau yr 
efengyl yn ddystaw a dwfn i'w cydwybodau ac i'w calonau. _ Cyn bo hir, 
dyma ddau o'r meibion, Herbert a Fred., yn bwrw eu coelbren yn 
gyflawn aelodau yn y capel. Derbyniodd eu chwaer argraffiadau dwys- 
ion iawn, ac er na chyflwynodd ei hun yn gyflawn aelod ar y pryd, ni 
chafodd lonyddwch i'w meddwl hyd nes bwrw ei choelbren ymysg yr 
Ymneillduwyr mewn blynyddoedd diweddarach. Ond trôdd allan yn 
erlidigaeth ofnadwy yn y teulu. Edrychent arno y darostyngiad mwyaf 
fod eu meibion wedi ymgysylltu â'r Methodistiaid. Os oedd y Method- 
istiaid yn ddirmygus yn eu golwg o'r blaen, yr oeddynt yn fil mwy felly 
yn awr. Nid arbedwyd dim dichonadwy i dôri y cysylltiad; casineb, 
gawd, dirmyg, a bygythion. Offeiriaid, cydfoneddigion, hen gym- 

eithion a pherthynasau, mewn cydymgais benderfynol i ennill y 
gamp. Ac un ofnadwy yw erlidigaeth deuluaidd, tad a mam yn erlid, 
brodyr a. phawb; nid oedd gorphwys i'w cnawd na'u hysbryd ddydd na 
nos. Ond y cyfryw oedd gafael y gwirionedd arnynt, fel y bu pob ym- 
osodiad yn ofer, a chawsant fodd i lynu yn eu proffes hyd y diwedd. 
Yr oedd Herbert wedi ei fwriadu i'r India; achan ei fod wedi ei ddwyn 
ì fyny i hyny, ufuddhiodd i'w rïeni, a chymerodd ei daith i'r India bell; 
ac aeth ei grefydd gydag ef bob cam, a phrofodd ei hun yn abl dal pwys 
& gwres y dydd... Byddai yn parhâu i ohebu â'r eglwys trwy ei blaenor, 
Dafydd Evan. Dywedai ei fod yn teimlo ei syched yn angerddol am 
foddion gras, a'i fod yn gwneyd defnydd o bob moddion o fewn ei 
gyraedd; ac na fyddai 50 neu 60 milldir ond bychan yn ei olwg i 
' gael pregeth bob Sabbath o'r fath a arferai wrando gan y Methodistiaid 
ar Donyrefail. Ond druan o Fred., dyma efe bellach wrtho ei hun, heb 
neb o fewn y teulu i'w gysuro a'i gefnogi! Rhaid dwyn baich yr 
erlidigaeth o hyn allan ei hun. Ac ni bu'r gelyn yn ôl o gymeryd 
mantais ar ei unigrwydd. Adnewyddwyd yr erlidigaeth, ac aeth yn 
boeth ofnadwy, fel y penderfynodd gyflogi ei hun yn was i amaethwr. 
Aeth mor bell a gwneyd prawf o hyny; ond gan fod ei iechyd yn eiddil, 
ac yntau gwedi ei fagu yn dyner a moethus, buan y deallodd mai cloddio 
nis gallai, a chardota oedd gywilyddus ganddo. Penderfynodd ddy- 
chwelyd, a hawdd yw gwybod mai gorchwyl caled oedd hwnw. Ond 
cafodd nerth i'w gyflawni. Penderfynodd lynu wrth dŷ ei dad a'i fam, 
& glynu wrth ei grefydd doed a ddelai. Felly y bu; cadwodd y ddau 
'. benderfyniad hyd y diwedd. Casglodd ddigon o nerth i godi addoliad 
teuluaidd gyda'r tylwyth. Byddai ei frawd oedd wedi ei ddwyn i fyny 
i'r gyfraith yn aflonyddu arno, gan ddwyn cyfrol o'r gyfraith yn agored i 
ystafell y gwasanaeth teuluaidd, a darllen â holl nerth ei lais nes byddaru 
y cwbl o'r gwasanaeth. Cyfarchai Fred. ef yn llariaidd a thawel, “ Fy 
mrawd, y mae hyn a hyn o ystafelloedd yn y tŷ, a chymerwch chwithau 
eich dewis; os yw hon yn fwy dewisol genych, ni gymerwn ni ryw un 
arall." A thrwy ei addfwynder a'i ymlyniad diysgog, efe a orfu o'r 
. diwedd. Ni bu iddo hir flynyddau, a bu farw yn fuddugoliaethus yn 
mhalas ei dad a'i fam, a: chafodd “fynediad helaeth,” yn ngŵydd ei 
berthynasau, “i dragywyddol deyrnas ein Harglwydd Iesu Grist.” 
Ymhen tymmor ar ol hyn, daeth tro ei fam erlidigaethus i farw. A daw 

. tro pob un i farw; nid yw yr erlidiwr yn abl dianc ei dro mwy na'r 


TONYREFAIL, 467 


erlidiedig. Mae yr annuwiol yn gorfod marw gystal a'r duwiol. A 
phan y teimlodd fod marw yn ymyl, tôrodd allan gan waeddi, “ O am 
grefydd Fred. yn awr, O am grefydd Fred. yn awr.” _ Pa un a gafodd 
drugaredd ai peidio, yr oedd yn rhy ddiweddar am grefydd Fred. Na, 
nid crefydd am unwaith bob tri mis yn y cymun, na chrefydd gwely 
angeu chwaith oedd hono. Crefydd yn mlodau ei ddyddiau oedd 
crefydd Fred., crefydd “yn dewis dyoddef adfyd gyda phobl Dduw o 
flaen mwyniant pechod dros amser; gan farnu yn fwy golud ddirmyg 
Orist na thrysorau yr Aipht.” 

Mewn blynyddoedd diweddarach, ennillwyd pendefig arall, yr hwn 
oedd yn preswylio yn yr un palasdŷ â'r teulu uchod. Yr oedd y bon- 
eddwr hwn wedi cyraedd addfedrwydd blynyddoedd, yn feddiannol ar 
gynneddfau cryfion, yn bur gyfarwydd â'r gyfraith, yn ustus heddwch, 
ac yn aelod yn yr Eglwys Sefydledig. Yr oedd yntau hefyd yn ymrodd- 
edig i bleserau boneddigion yr oes, megys hela a chyfarfod â'u gilydd i 
wledda ar ddiwedd y dydd. Ond tueddwyd ef rywfodd i fynychu yr 
oedfâon yn y capel ìi wrando y pregethu. (Oyn bo hir, dechreuodd 
fynychu y cyfarfodydd gweddi yn yr wythnos, ac aeth yn fwy o destun 
gyndod a siarad. Llawer yn cellwair, a rhai yn dystaw obeithio y goreu. 
Yn ffodus, yr oedd teulu o amaethwyr tra chrefyddol yn ei ymyl, ac ym- 
ddangosai yntau fel âm ymwasgu mwy atynt, a gwneyd mwy o honynt, 
yn enwedig pen y teulu. Rhyw ddiwrnod yr oedd yn ei ddilyn yn ôl 
a gwrthol dros y caeau, fel dyn â chanddo rywbeth y teimlai yn awyddus 
i'w ddyweyd, ond heb wybod pa íodd. O'r diwedd ebai, ““ Evan, yr wyf 
mewn trallod meddwl am waith yr Ysbryd Glân. Yr wyf wedi teimlo 
rhywbeth pur ddyeithr yn ymaflyd ynof trwy y pregethu a'r gweddïo yn 
y capel. Yr wyf yn eu clywed yn sôn llawer am waith yr Ysbryd Glân, 
ac yn gosod pwys mawr ar hyny; ond nid wyfyn gwybod yn y byd beth 
all. hyny fod.” Meddai ymhellach, “Yr wyf wedi bod yn: darllen. y 
gweddïau gosodedig ddwy waith bob dydd er ys tro, ac yr wyf yn myned 
o gylch y gymydogaeth yn gyson i ymweled â'r cleifion a'r tlodion, ond 
yr wyf yn ofni yn fy nghalon fod hyn yn rhy fach i bwyso arno; ac am 
waith yr Ysbryd Glân, nid wyf yn gallu dirnad beth yw hyny.” Ond:er 
_ nas gwyddai ddim am dano fel athrawiaeth a phwnc, ymddengys ei fod 

eisoes, megys yn ddiarwybod iddo, yn dechreu profi eì waith sanctaidd 
yn trîn ei ysbryd. Dechreuodd Evan ei hyfforddi goreu byth y medrai. 
Nid oedd heb deimlo yr anhawsderau yn fawr. Teimlai gryn ŵylder 
ger bron ei radd a'i fonedd; gwyddai hefyd ei fod yn ŵr cryf ei gyn- 
neddfau, uchel ei ddysg, a helaeth ei wybodaeth, ac ofnai gymeryd 
gormod o ryddid arno ar y naill law, ond teimlai y pwys am fod yn 
onest ar y llaw arall. Deallodd yn fuan fod ganddo un fantais bwysig, 
yr oedd yr ymofynydd yn wir bryderus. Yr oedd ei ddifrifwch allân o'r 
cwestiwn. A dysgodd ef goreu y medrai yn fanylach am drefn Duw trwy 
ei Lân Ysbryd i gadw a sancteiddio pechadur yn Nghrist Iesu. 

Ryw noswaith, dyma ef yn ymostwng fel plentyn i geisio ei le yn yr 
eglwys. Yr oedd ei ddifrifwch a'i ddiniweidrwydd plentynaidd a dirodres 
yn amlwg; a chafodd ei dderbyn gyda phob dyledus barch, tynerwch, a 
gonestrwydd. Yr oedd ei weled yn peri syndod, llawenydd, a pheth* 
dychryn. Nid oedd yr eglwys heb wybod pwy oedd ei hen gymdeithion, 
: &'pheth oedd ei hen arferion. Nid oeddynt heb dybied y gallai adeg ei 


488 TONYREFAIL, 


blentynrwydd fyned heibio, ac obleid ei sefyllfa, y gallai ddyfod yn 
ddyn anhawdd ei drîn a'i lywodraethu. Ac, yn wir, nid bendith bob 
amser yw pendefig mewn eglwys. Ond pa fodd bynag, eu gobeithion 
ac nid eu hofnau gafodd eu sylweddoli, a'r gelyn a gafodd ei siomi. 
Heb roi trafferth i neb ìi ddyweyd wrtho, heb sôn am osod deddf arno, 
gadawodd ei hen arferion, a chefnodd ar ei hen gyfeillion. Rhoddodd 
brofion boddhâol o gyfnewidiad cyflwr a chalon. Ymddygodd yn syn- 
wyrol, a llawn mor grefyddol ag y gellid dysgwyl i ddyn wedi tyfu i fyny 
hyd ei flynyddoedd diweddaf yn ddyeithr i bethau gwir grefydd. Y mae 
yn gof genym y noswaith gyntaf galw y llyfr wedi iddo ddyfod i'r eglwys. 
Gofynai beth oeddynt yn ei ddysgwyl iddo ef ei roddi, pryd yr atebwyd 
nad oedd deddf ar neb, ond pob un yn rhoddi y peth a welai yn dda. 
Gofynai eilwaith beth oedd y mwyaf yn ei roddi, gan hysbysu ei fod yn 
dymuno rhoddi dau cymaint â'r mwyaf. Y mae yn gof genym fod 30p. 
yn tŷr o glirio rhyw swm perthynol i'r achos; drannoeth dyma note a 
chegues am y swm, gan hysbysu ei fod yn dymuno yn ostyngedig ei 
roddi; ac ni bu yn llai caredig, o leiaf, i'r tlodion, pan oedd dan ras na 
phan oedd dan ddeddf. Treuliodd ddiwedd ei oes yn Bristol gyda'i 
ferch, a chymerodd ei le yn Highbury Chapel gyda y Parch. D. Thomas, 
ond nid anghofiodd Donyrefail yn y fan hono. Byddai yn gohebu â'r 
Parch. W. Evans, gan ddanfon dau 5p., un at yr achos, ac un i Mrs. 
Thomas i'w ranu rhwng y tlodion. 

Gair am Mr. Noah Morgan, oblegid yr oedd yntau yn perthyn i'r 
bendefigaeth. Yr oedd, fel y dywedir, yn ddyn ôd, yn gystal a'i fod yn 
ddyn duwiol, ac yn dduwiol iawn,—yn ddyn tâl, tenau, yn sefyll yn sŷth, 
rywbeth uwchlaw dwy lath o uchder, a'i droed yn ystwyth s chyflym. 
Byddai yr olwg arno bob amser yn hardd ac yn lanwedd iawn, yn 
enwedig pan fyddai ei het wellt wên a'i hymylon llydain ar ei ben. Yr 
oedd yn gwneyd defnydd aml iawn o'r dŵr oer ar ei gnawd. _ Peth cyff. 
redin oedd ei weled yn plygu i olchi ei wynebpryd a'i ddwylaw lle 
bynag y ca'i ffrŵd o ddŵr rhedegog. Yr oedd yn hoff iawn o'r gwenyn. 
Yr oedd yn ddywediad cyffredin, er fod eì frawd yn cadw llu mawr o 
anifeiliaid, ac yn enwedig o ddefaid, fod stock Noah lawer iawn yn llïos- 
ocach. Yr oedd ganddo ugeiniau, os nid cannoedd, o lestri drwy y 
gymydogaeth—ar hyd y perthi, y eloddiau, a'r coedydd, ymhob man. 
Yr oedd wedi cyraedd y fath adnabyddiaeth o honynt, a hwythau o 
hôno yntau, fel y byddai yn gallu eu trîn gyda phleser yn gyflêus â 
diberygl. Teimlid yn ffodus iawn os byddai Mr. Noah Morgan gerllaw 
pan fyddai y gwenyn yn codi. Ni byddent yn ffoi rhagddo, nac yn 
chwerwi wrtho, heb son am ei frathu, ond yn addfwyn ac ufudd bob 
amser yn cymeryd y llestr os byddai Noah gerllaw. 

Yr oedd yn ddyn digyfeillach iawn â'i berthynasau. Nid oedd byth 
yn gallu siarad gair â'i frawd oedd yn cydfyw âg ef. Ond yr oedd yn 
dwyn y zêl mwyaf drostynt, a'r gofal mwyaf am danynt. Byddai ei 
deimladau yn angerddol ar eu claddedigaeth. Dywedai mai yr unig 
beth oedd yn rhoi tawelwch i fôr tymhestlog ei deimladau, oedd darllen 
gair Duw yn noeth. 

Yr oedd yn ôd yn ei gwbl. Y mae yn gof genym ei fod yn dyweyd 
wrth fy mam nas gwyddai yn y byd pa olwg oedd ar Noah—ei fod er ys 
mwy na deugain mlynedd heb edrych ei wynebpryd naturiol mewn 


ROBERT DAFYDD, BRYNENGAN. 469 


drych. Ond nid oedd diwrnod yn myned heibio heb iddo edrych 
agwedd ysbrydol ei feddwl yn nrych yr Ysgrythyrau. 

” Byddai yn barod iawn ar ei adnod bob amser. _ Rywdro, pan oedd y 
capel yn orlawn o bobl, fel yr oedd yn bur anhawdd i neb fyned i mewn, 
dyma Noah i'r drŵs, yn ddyn tâl, o'i ysgwydd i fyny yn uwch na'r cyff- 
redin, ac ebai, “A hi a ddaeth yn y dyrfa or tu ol; canys hi a ddywed- 
asai, Os câf yn unig gyffwrdd â'i wisg ef, iach fyddaf.” _ A chyda'r gair, 
dyna'r dyrfa yn rhanu i roddi ffordd i Noah i fyned i'w eisteddle. 

Yr oedd wedi benthyca esboniad Matthew Henry gan Mr. Evans, a 
phan yn dychwelyd un o'r cyfrolau, taflodd gini i'r bwrdd, ond ni fŷnai 
Mr. Evans er dim ei derbyn, gan ei fod yn llawn dâl ganddo fod y 
llyfr yn cael ei ddarllen a'i werthíawrogi, a'i ddychwelyd yn lân ac am- 
gerol. Ond, ebai Noah, “ Na ato Duw i mi gymeryd llawr dyrnu Ornan 
y Jebusiad, ond am ei lawn werth; ” a ffordd â fe fel dyn gwyllt. 

Rhyw dro aeth Mr. Evans ar eì draws yn annysgwyliadwy mewn lle 
anial, ac adnabu wrth wêdd ei wyneb ei fod wedi bod mewn ymdrech. 
â'r angel; a chan lithro heibio, ebai Noah, “Noah a'r arch, a'r arch a 
Noah; ac os na chollir yr arch ni chollir byth mo Noah.” Ymddengys 
ei fod wedi cael y fath sicrwydd am ei ddïogelwch fel y teimlai ei fod 
mor ddiïogel â threfn Duw. 

Ymwelwyd âg ef gan amryw o'i frodyr crefyddol un o'r nosweithiau 
diweddaf y bu byw. Wedi aros cryn amser yn ei gyfeillach, aethant i 
ffarwelio âg ef; ond, ebai wrthynt, “ Oni ellwch chwi wylied un awr gyda 
mi?” Cafodd hyn y fath effaith ar y brodyr fel y bu raid iddynt aros 
yno hyd y bore. A'r cyfryw oedd ei dynerwch plentynaidd, fel y bu 
raid iddynt roddi bob un ei gusan iddo ar ei foch wrth ymadael. Fel 
hyn y terfynodd ei fywyd yn nghanol cariad ei frodyr, a'i lygaid yn 
gweled iachawdwriaeth Duw. 

Hwyrach y bydd rhai yn meddwl ein bod yn diystyru y tlodion; na, 
nid oes dim yn bellach oddiwrthym na diystyru y tlawd. Ond yr oedd- 
. em am gadw mewn cof yr ychydig enghreifftiau uchod o nerth a 
dylanwad yr efengyl yn darostwng balchder ac uchder dyn, gan faeddu 
ei ragfarnau, a chymeryd meddiant o'i galon er gwaethaf yr amgylch- 
iadau mwyaf anfanteisiol. “ Nid oes arnaf gywilydd o efengyl Orist, 
oblegid gallu Duw yw hi er ìachawdwriaeth i bob un a'r sydd yn credu.” 


ROBERT DAFYDD, BRYNENGAN, 
Englyn anghyhoeddedig o eiddo DRwr Wyn, 


NopnEp1G o ddawn nid ydoedd,—er hyny 
Rhanai fara 'r nefoedd 
O'i law awr i laweroedd,— 
Offeryn Duw a'i ffrynd oedd. 
4G 


470 


MURMURON Y GRAGEN. 


RHIF I. 


Mru diwedydd teithio wneuthum draws y morfa tua 'r traeth, 
Tybiais glywed adswn Tyna2D yn chwedleua 'n ffri a ffraeth ; 
Clywais hefyd siiol-siffrwd, fel bydd ffrŵd yn sibrwd Ust, 
Yn y pellder wed'yn clywais,—“ Dyro gragen wrth dy glust.” 
Hyd y feisdôn crwydrai 'r wêndôn, gan ymdaenu dros y traeth,— 
Weithiau 'n codi yn eì chwman, weithiau 'n llonydd megys llaeth : 
Byddai weithiau 'n hîr a chribog, a chantellog yn ei thro, 
A phryd arall yn cynddeiriog ruglo 'r cregyn yn y grô. 
Gwelwn yn y du Orllewin dew gymylau 'n dô ar dô, 
Rhai 'n fynyddau creigiau gwgus, eraill megys bryniog fro: 
Rhuai 'r môr, a thyrfai 'r tônau, môryn ar ol môryn ddaeth, 
Fel i ddangos ei wrhydri wrth ymlafnio hyd y traeth. 
Sisial 'r oedd y gro a'r cregyn wrth eu rhygnu yn ddi-ball, 
Minnau yn y môr-luwch-ddryghin yn palfalu fel un dall, 
Tybiwn glywed ar y môrlan yr ymddyddan gyda 'r Ust :— 
“ Dos i'r traeth a phiga gragen, dyro hono wrth dy glust, 
Clywi ynddi 'r Môrforwynion yn clodfori'r tônog gôr, 
Clywi hefyd y cyfrinion sydd yn nghadw gan y môr.” 
Eis i lawr i'r traeth i chwilio, cefais gragen yn y man, 
Wed'yn myned wnês i wrando 'r hyn a glywswn ar y lân: 
Du-fantellog dawch y Dwyrain, i'r Gorllewin rithiog lên, 
Ymdaenasant nes oedd pygddu fwrllwch tew o gylch fy mhen. 
Codai 'r môr ei ruwch yn feiddgar,—gwaeddai 'r tônau 'n wallgof groch, 
A phob cragen ar y feisdôn oedd yn swnìo megys cloch. | 
Methai 'r gwynt a bod yn llonydd, rhuthrai 'n hŷf gan faeddu poer, 
Ac ysgytiai 'r tônau 'n enbyd... Rhwng dau gwmwl corniog loer 
Daflodd oleu gwelw, egwan, goleu rhithiog, dawnsiog, gwyllt, 
Goleu-arlliw gwibiog fellten, pan fo aRYM yn lluchio byllt 
Gwelwn long, neu rywbeth tebyg,—ar amrantiad collodd hon :— 
“*Soddi, soddi, boddi, boddi,” ydoedd stŵr y drystiog dôn. 

* * 


* . * 
Dyma 'r gragen! Beth yw 'r dwndwr? Sâ wylofus ynddi sydd, 
Sŵn y tônau 'n curo 'r glanau,—tônau 'r nos ar draeth y dydd: 
Sŵn unoldeb anfarwoldeb yn mhellderau 'r byd a ddaw, 
Sydd i'w glywed yn y gragen yn ymdyrfu yn ddi-daw : 
Ing a gofid, gloes wylofain, braw ac ubain, poen ac aeth, 
Glywir draw yn mysg y tônau sydd yn golchi 'r bythol draeth. 
Clywaf oer-gri cyfaill difri', cyni 'n cnoi ei enaid caeth, 
A gwiberod, seirph a nadroedd, â'u colynau megys saeth 
Yn ei bigo,—gwenwyn marwol yn eplesu 'i dyner gnawd, 
Dirdyniadau llym losgiadau yn ei ffaglu, druan tlawd ! 
Ingoedd wleddant ar ei galon, cigfrain sydd yn bwyta 'i fron, 
Yntau 'n llefain,—“ O! na fyddwn dan ryw ebargofus dôn.” 


MURMURON Y GRAGEN. 471 


Edrych, gwêl ei lygaid gwelw,—delw angeu yn y ddau, 

Yntau 'n llefain nes mae 'r twrw yn y gragen yn lleihâu. 

Gwelais ef yn fachgen llawen, cyn ìi Gynen lâs ei bryd 

Ei ddyfetha, drwy wybetta, hyd ei lwybrau yn y byd: 

Gwelais ef fel awel dawel yn y coed ar foreu Mai, 

Llanw bywyd yn ei gludo draw, heb neb yn sôn am drai. 

Gwrando 'i drydar dwfn gwynfanus sydd yn ysu 'r ddwyfron hyn,— 
Galarganu mae ei farwnad fel yr alarch ar ryw lŷn. FT ' 
Os oes eisieu angel-deimlad, gwrandaw ganiad gwlad yr hêdd, 

Er mwyn cael gair o dragwyddoldeb, rho dy glust wrth ddrŵs y bedd. 


Lroxa YNcoLui? Boppr! Boppmr! O! maehyn yn toddi 'nghnawd,— 
Gwel'd y dwylaw oll yjnsuddaw! O! ddolefau 'rtruaintlawd!l 
Ond mi glywaf yn y gragen sôn am drymach peth na hyn, 
“ Yr adlefau yn ddïalgar sydd yn ceisio damnio 'r gwyn !"— 
Dynion nef a dynion daear, bydd edifar i chwi 'r gwaith, 
Ni ddilêir mo 'ch culni gwrthun oesoedd tragwyddoldeb maith. 
Sisial sisial mae ryw seiniau, dwsmel-seiniau gwlad yr hêdd,— 
Er mwyn cael gair o dragwyddoldeb, rho dy glust wrth ddrws y bedd. 
Clywi Fwynder, morwyn Hyder, pan yn syber wrth ei swydd 
Yno 'n cânu, yn siio-gânu, odlau llawen meibion llwydd; > 
Clywi Gariad pur. yn siarad gwir farddoniaeth ar y graig, 
Dau yn uno, doed a ddelo, i fod mwy yn ŵr a gwraig ! - 
Cysegredig fyddo 'r clogwyn ! nefol engyl daenont ŵyl 
Adenydd drosto, nes y delo eurog ddydd y prïod-ŵyl. 
Ond mae sŵn ar fôrlân einioes gan y gwynt wrth siìo Ust, 
“ Pan ar draethell tragwyddoldeb, cadw 'r gragen wrth dy glust.” 

* * 3 * 


Mae murmuron glân ysbrydion, miwsig moesol amser gwell 

Yn y gragen, ac argoelion clir nad ydyw ddim yn mhell: 

Y mae 'r wêndôn ar y feisdôn wrth ymdaenu 'u gwenu 'n awr; 
Ciliodd gŵg, diflanodd gofid, o flaen llygaid têg y wawr. 

Y mae 'r blodau 'n dechreu agor, blagur ddail sy 'n cuddio 'r coed, 
Anian dlôs sy 'n prydferth wisgo esgid feillion am ei throed. 
Dros brydnawn y bydd wylofain, yn y bore hyfryd ddydd,— 

Mae yn mynwes y dyfodol lawer rhodd i'r teulu rhydd. 

Siied tônau cribog amser ar draethellau 'r byd a ddaw, 

Canaf finnau heb un pryder tra bo 'r gragen yn fy llaw; 

Ac os daw dros fynydd Gofid awel oer i siio Ust, | 

Dilyn wnaf gynghorion Tynged :—rhof y gragen wrth fy nghlust. 


RHIF V. 


Pan oedd awel dyner dawel Mai yn dystaw sibrwd Ust, 

Rhodio 'r oeddwn hyd y feisdôn gyda 'r Gragen wrth fy nghlust; 

Ynddi clywn siì pruddglwyfus, sŵn dolefus ing ac aeth,— 

« Cuddia 'r tônau 'n fuan, fuan, lun y troed sydd ar y. traeth.” 

Eis i lawr i grwydro 'r draethell, gwelais yno lun ŷ troed, ' 

Ac fel hyn ymholai 'r meddwl del gwna plentyn pedair oed) :— 
1. ; . a — ] . 


â8. | MUBMURON Y GRA6EN. 


“ Pwy oedd hwn fu 'n croesi yma? Yn mha blwyf'r oedd tŷ ei dad? 
Pa beth, tybed, oedd ei neges? Ai ymdeithio 'r oedd i'w wlad? 
Dyma lun y troed yn amlwg yn y tywod ar y traeth, 

Ac yn dangos ei gyfeiriad; ond pa beth o hôno ddaeth ? 

Os aeth yr ochr aswy, tônog feddrod yw ei ran, 

Ond os cymerth dde gyfeiriad, mae 'n ddïogel ar y lân.” 

Dilyn wnes yn araf bwyllog lun y troed ar draws y traeth, 

Er mwyn gweled beth ei dynged, beth yn ddiwedd iddo ddaeth ; 
Croesais lawer afon lydan, llawer bâs lyn, llawer pwll,— 

Ofni 'r oeddwn wel'd ei gorffyn wedi suddo i ryw dwll. 

Ond ymlaen yn ddiflin hwyliais ar hyd llwybr llun y troed, 
Mewn peryglon enbyd weithiau, ac mewn ofnau mwya' erioed: 
Arall brydiau hwylus deithiwn, gan bêr-byncio melus salm, 
Llawer emyn hefyd brofais ar fy siwrnai fel yn falm. 

Ond o'r diwedd pan yn sefyll clywn greglais uwch fy mhen, 
Creglais oer ac annaearol ydyw creglais gwylan wên. 
Synfeddyliais,—braidd nad ofnais, mai rhyw arwydd ydoedd hyn, 
Fod y troed, yr ôl ddilynais, wedi suddo i ryw lŷn ! 

Draw fe swniai 'r môr yn dreiddiol, sŵn parhâol dônog gôr: 
Swn rhyw bellder annirnadwy, eto 'n agos, sy 'n y môr. 
Gwelwn wedi 'n dr6ad sydyn, yn y llun i lŷn gerllaw, 

Ac wrth graffu gwelwn hefyd iddo lânio 'r ochr draw: 

Ar ei ol dilynais innau, yntau 'n pwyso ar y ddêe, 

A mwy amlwg oedd ei gamrau yma nag oedd mewn un lle. 

Fe gyfeiriai tua 'r feisdôn,—yna tua phrydferth goed, 

Lle ca 'r “un lluddedig orphwys” heb un arlliw llun ei droed! 
Sefais innau 'n syn pan welais lun fy nhraed ar hyd y traeth, 

A murmurai 'r môr wrth lenwi, “ Neb yn ôl os trosodd aeth.” 
Ond pan oeddwn bron a boddi, daeth ryw angel efo bâd, 

A dychwelais dros y tônau eto 'n ôl i dŷ fy Nhad. 


* * * * * 


Y mae awel dyner dawel dwyfol Fai yn sibrwd Ust, 

Minnau 'n crwydro traethell einioes gyda 'r Gragen wrth fy nghlust: 
Dyfal wrando dwfn-furmuron, iaith ysbrydion yn y gwynt, 
Tônog siì y cêlgyírinion yn mhellderau 'r amser gynt! 

Siia 'r awel gyngan angel rhwng dail-frigau 'r goedlan werdd, 
Ac encilion cymoedd ceimion sydd yn mud addoli 'r gerdd: 
Gwridog flodau pren afalau sydd yn gnydau ar y coed, 

A'r briallu sy 'n diballu fritho 'r ddaear dan dy droed. 

Dyma 'r fan tu draw i'r draethell,—tawel fan y ddeheu law, 
Lle ca 'r “un lluddedig orphwys,” wedi cefnu poen a braw. 
Er mor aml y blin gystuddiau yn mâs-lwynau 'r draethell hir, 
Ac er dyfned afon-rydiau poen a gofid, caed y tir ! 

Canaf efo 'r glân ysbrydion odlau mwynion, odlau hêdd, 
Odlau 'r nefol-bererinion pan mewn gwlad nad oes un bedd. 
Pan dau gysgod pren afalau yn mwynhâu ei ffrwythau pur, 
Wedi anghof lwyr anghofio pob blinderau, poenau, côr. 

Canaf newydd gân a sŷna bawb drwy holl orielau 'r nef,— 
Gwrando 'n fud wna tragwyddoldeb ar yr anthem, “ Ippo Er.” 


MURMURON Y GRAGEN. 


Sefyll wnaf ymysg Cerubiaid a Seraphiaid nefol gôr, 

I fwynhâu eu dwfn beroriaeth,—dwfn a thônog fel y môr ; 
Ond pan welwn UN— YR I£sy—gorfydd i'r angelion glân 
Ddystaw wrando plant y cystudd yno 'n gorfoleddu cân: 


Sôn y byddant am ei burdeb,—am y bywyd drwyddo ddaeth, - 


A moliannant yn ddiflino LUN Y YROED FU AR Y TRAETH. 


RHIF VIII. 


Canodd un o'r MoR-FoRwYxION gân forwynol am Y GwysrT,— 
Oân wyryfol NEFYN NEIFION, pan mewn ogof ar ei hynt; 
Dyma 'r sŵn ddylenwai 'r ogof: Telyn-gragen yn ei llaw,— 
Mwynder gynghaneddai 'n felus odlau 'r dyfnder yn ddi-daw. 


Y GWYNT. 


- Canaf y Gwynt, adroddaf ei hynt, 
A'i hanes drwy gydol yr oesoedd; 
Pa fodd y gwnaeth gam â'r Awel, ei Fam, 
Wrth ddibris anrheithio ei llysoedd ; 
Ac hefyd y modd ffyrnigwyllt y ffôdd 
A'i yspail i'r gwagle diderfyn : 
Ymladdai yn hŷf bob gwron, yn gryf;— 
Ei gryfder ei hun oedd ei erfyn. 
Er dechreu y byd, mae 'n crwydraw o hyd 
I chwilio a chwalu 'n ddiseibio 
Am enw ei Dad. Pa le'r oedd ei wlad?. 
Ac erlyn ei Fam gan ei rheibio. 
Ffyrniga fel llew,—gwna 'r moroedd yn dew 
O ddarnau maluriol y llongau: 
A chwardda 'n ddifraw wrth afael yn llaw 
Y ereulon,—anniwall, yr ANGau. 
Marchoga 'n ddibaid (pan fydd hyny 'n rhaid) 
Feirch cyflym a hôew 'r elfenau; 
Dros fynydd a bryn, dros ddyffryn a glyn, 
Yn wylltion, heb ffrwyn yn eu penau. 
Bydd weithiau yn gawr, ar hyd. y môr mawr,— 
Yn hynaws, bryd arall yn ellyll; 
Dyrwyga ei wêdd,—ysguba ei hêdd, 
A'i dônau ysglisia yn defyll. 
O herwydd ei raib, a'i dymher ddisaib, 
Meddyliwyd ei roddi mewn carchar: 
Yr Awel, ei falm, roes gychwyn i'r cam, 
Gan ddysgwyl y lluchid e'n llachar; 
A chloddiwyd ei gell,—oer 'stafell ddu hell, 
Gan ddwylaw celfyddgar yr elfau: 
A hudwyd e'n fwyn gan desni a swyn, 
I weled cywreinrwydd eu celfau! 
Drwy agen mewn craig, hen loches gwên ddraig, 
Yr aeth yn eu cwmni yn dawel; 
Heb feddwl am frâd, na diffaith waith câd: 
O geudwll chwibianai yr Awel :— 


479 


434 MURMURON Y GRAGFN, 


“'Ti fyddi cyn hir, o'm golwg yn glir, 
Câf arnat ddialu 'nghasineb: 

Dy falchder ar fŷr i'r ogof a'th yr, 
Ac yna câf finnau foddineb.” 

Rhwng dannedd y graig, cilwenai y Ddraig, 
Wrth weled y gelyn ar geulan ; 

Ac yntau yn llôn, heb arswyd i'w fron, 
Grechwenai nes siglai y Tryfan. 

ArAGDDU AB Nos, hen elyn gwawr dlôs, 
Aeth ato dan fantell tywyllwch ; 

A chollodd y Gwynt ei ffordd ar ei hynt, 
A chwympodd yn nghanol y mwrllwch 

I'r ogof yn swrth, ac yna rhoed wrth 
Ei genau ryw feini ofnadwy; 

A chladdwyd e 'n fyw, fel gwallgof pob rhyw, 
Dan seiliau y garnedd safadwy. 

Bu yno yn rhwym er oerni a thwym,' 
Mewn cadarn gadwyni o greigiau ; 

Ac er ei holl nerth, ei ben wnaed yn berth 
Glafoerllyd lysnafedd y Dreigiau ; 

Fe gnôai 'n ddiball y clogwyn diwall, 
Gruddfanai nes ysgwyd mynyddoedd; 

Ac wylai mor ddwys, nes llenwi pob cwys 
A rychwyd gan aradr blynyddoedd. 

Yr Awel, ei fam, glustfeiniai eì gam, 
Llawenai am fod ei anffodion : 

A'r elfau 'n ddirôl a chwarddent fel ffôl, 
Eu gogan am ben ei drallodion. 

Och'neidiai y Gwynt,—anghofiai 'r modd gynt, 
Y byddai ei hun yn creuloni:— 

Ei lafar oedd leddf, a'i adsain yn feddf, 
Gyrhaeddodd hyd glustiau Tirioni: 

Tirioni yn fwyn a dd'wedodd ei gŵyn 
Wrth GwnpDRYM, ei chariad mawreddog ; 

Ac yntau yn syn, ymholai fel hyn :— 
'* Mewn ogof? mewn carchar carneddog ? 

Af yno ar frys. Yn barod bo'm llŷs,— 
Dim oedi. Pa le mae fy mwâ?” 


* *” * * * * 


Annelodd ei saeth, i'r garnedd yr aeth, 
Nes agor hen “Gegin y Cythraul” 

Yn archoll du hyll, lle cadwai y Gwyll 
Ei gadlys mewn tymher anaraul ! 

_ Daeth goleu trwy'r twll, ac yntau 'r Gwrês mwll 

Gynhesodd at febyn ei faboed: 

Aeth ato yn hŷf,*a drylliodd y cryf 
Gadwyni, fel gwïail îr mân-goed ! 

O'i garchar ar hynt, ymruthrodd y Gwynt,— 
Gan ymlid ei Fam yn fileinig 


MURMURON Y GRAGEN. 475 


_ Ar dir ac ar fôr:—ysgubai bob dôr 
Yn chwilfriw drwy fawr-rym arbenig ! 
Pan welai ryw long ar wynfrig y dôn, 
Gwnai lygaid, ac yna fe suddai; 
Dadwreiddiai y coed, heb barchu eu hoed, 
A'r goedwig gadarngref a nyddai. 
Mae 'r Awel, ei fam, yn grwydryn dinam, 
Yn ceisio cael lle i gael llonydd ; 
Mewn encil a hudd, mewn coedlan yn nghudd, 
A glânau sibrydol aflonydd. 

Ei chydmar y Gwrês, a'i gydfrawd y Tês, 
A'i noddant! mor hyfryd eu gorchwyl! 
Ond cuchiai y Gwynt, nes dadrys eu hynt, 

A chrêai 'n ddibeidio ryw adchwyl. 
Mae ganddo un brawd, heb esgyrn na chnawd, 
Brïododd ryw ffawd yn ei helynt, 
Orchfygodd y Gwynt; mae cofion er cynt 
Yn adrodd gwrhydri y Corwynt. 
CAwn wynt ydyw hwn ysgyria 'n ddi dwn 
Bob gwrthddrych ar wyneb y ddaear: 
Tarangras ei lais, a'i fywyd yn drais, 
Ac anian o dano 'n gorddyar. 
Fe gymer yn rhwydd, yn adeg ei lwydd, 
Y Gwynt yn ei freichiau ;—fe'i gwasga : 
Ac yntau yn sŷn, ymsymud nis myn, 
Ond tawel fel baban y cysga. 


* * * * * x 

Cynghreiriant yn nghyd, a siglant y byd, 
Fel cryd ansefydlog chwildrôa : 

A'r Awel yn awr, a orwedd ar lawr, 
Gan ddychryn ac ofn yr ymrôa. 

Ond henffych! y Gwynt, mae 'th hanes er cynt, 
Yn tystio dy lês a'th ddaioni: 

Gwas hyfwyn i'r byd (ond meistr drwg ei fryd), 
Wyt beunydd dan reol Tirioni. 

Ti weithi yn rhwydd, er cysur a llwydd,— 
Anghofi dy lid a'th eiddigedd ; 

Hyd wyneb y dôn rhoi gysur î fron 
Y morwr, a swyn i'w unigedd. 

Organi yn rhydd beroriaeth y dydd, 
A'r nos nid anghofi delori; 

Ac felly yn glir ar fôr ac ar dir 
Bydd Anian yn dibaid glodfori. 

Gwas ydwyt y Gwynt; mae Un ar bob bynt, 
A'i AIR a wna dy reoli: 

Yn nghornel ei law, y rhydd arnat daw, 
Pan fyddi di 'n cynnyg meistroli: 

Crêadur wrth ddeddf, na fedr yr un reddf 
Na rheswm, byth, byth, ei dirnadu 


470 LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A CHYMRU. 


Yw'r Gwynr; ond mae Uu, YR Hornn-onr ei Hun, 
Na ddichon yr anghred ei wadu, 

Sy'n peri eì waith,—sy'n hwylio ei daith, 
Gan osod pob peth yn gyfarwydd :— 

Yr Awel a'r Gwrês, pob elfen er llês, 
Sy'n cadw gorchymyn yr ARGLWYDD. 


NODIAD. 


Defnyddiwyd hen Chwedloneg am y GLUDER FAWR yn Eryri, sef “' Carnedd y Gwynt,” 
fel y geilw y bugeiliaid y mynydd, fel cynsail y Gân; ac hefyd, nid esgeuluswyd 
cymeryd yr Elfenau a'u noli. Gŵyr llawer, ond odid, am y TwLL DU, neu Gegin y 
Cythraul, yn ochr Nant Ffrancon, gerllaw i'r serthfynydd nodedig hwnw, y Trifaen neu y 
Tryfan. Y mae amryw Dryfanod yn Eryri, ac un o'r cyfryw ydyw yr un dibynog a diphwys- 
aebwn. Yr oedd chwedlau y Dreigiau yn rhan arbenig o'n RHAMANTAU, neu ein MABIN- 
OGION yn yr hen amseroedd ; ac nid oes camwedd na phechod eu hadgyfodi o fedd anghof, a 
gadael iddynt gael rhodiana yn hew ar draws ac ar hŷd ein hanwyl Walia Wyllt, dan 

ywysiad cân Môr-forwyn. 





LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A 
CHYMRU. 


MANUAL OF POLITICAL ECONOMY. By HENRY FAWwCETT, M.A, Fellow of 
Trŵnmŵty Hall, Cambridge. Macmillan & Oo. 1863. 


THE ECONOMIO POSITION OF THE BRITISH -LABOURER. By Hzuny Faw- 
cETT, M.P., Professor of Political. Economy ŵn the Unŵwersŵy of Cambridge. 
1866. 


THE EDINBURGH REVIEW. October, 1808. 


Y MaE y cynnydd dirfawr sydd wedi bod ar fasnach Prydain, ar 
llwyddiant anghyffredin sydd wedi coroni llafur a diwydrwydd gwahanol 
ddosbarthiadau cymdeithas yn y deyrnas hon, yn ystod y deng mlyn- 
edd ar hugain diweddaf, wedi dwyn oddiamgylch gyfnewidiad trwyadl 
yn sefyllfa wladol a moesol y dosbarth gweithiol. Ffurfiwyd cwmnïau 
cyfoethog, ymgymerwyd âg anturiaethau pwysig, crêwyd bywyd newydd 
yn ngwahenol feusydd diwydrwydd; a thrwy hyn oll cyfodwyd pris 
llafur i'r fath raddau, fel erbyn hyn y mae y dosbarth gweithiol, o ran 
eu cyfoeth a'u dylanwad, wedi dyfod yn allu pwysig yn y deyrnas hon. 

Ond y mae dosbarth llïosog a defnyddiol o'n cydwladwyr, sef llafur- 
wyr amaethyddol Lloegr a Chymru, wedi eu gadael hyd yn hyn mewn 
cyflwr tlawd ac anniwylliedig. Y mae yn ymddangos nad ydyw y 
llanw masnachol sydd wedi cyfodi mor uchel yn y deyrnas hon wedi eu 
cyraedd hwy eto o gwbl. Y maent fel pe byddent wedi eu tôri ymaith 
oddiwrth ddosbarth cyffredin meibion llafur, ac yn cyfansoddi dosbarth 
neillduol, ar yr hwn nid oes genym unrhyw enw prïodol, Nid yw 


LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A CHYMRU. 4Y 


'caethweision yn enw digon nodweddiadol arnynt; oblegid pe buasent yn 
feddiant i'w meistriaid, buasai hunan-elw yn eu dysgu i roddi iddynt am- 
genach ymborth a rhagorach anneddau nag sydd ganddynt yn bresennol, 
— Y mae y fath gagendor yn gwahanu celfyddydwyr llwyddiannus 
gogledd Lloegr oddiwrth lafurwyr amaethyddol gorllewin a deheubarth 
Lloegr, fel y mae y pellder sydd rhyngddynt yn destun dyryswch a 
gofid i amryw o wladweinwyr a dyngarwyr ein teyrnas. Tra mae 
crefftwyr cywrain Yorkshire a Lancashire yn ennill y swm gwych o 
ddwy neu dair punt yr wythnos, y mae llafurwyr diwyd Wilts a Dorset 
yn gorfod gweithio am y swm truenus o wyth neu ddeg swllt yr wyth- 
nos. Mae yn wir fod cyflogau llafurwyr ychydig yn uwch yn ardaloedd 
llaw-weithfâol Lloegr, yn gystal ag yn ardaloedd y gweithfêydd mŵnau 
a llechau yn Nghymru; ond yn ol yr ystadegau cywiraf y daethom ni 
o hyd iddynt, nid yw cyflogau llafurwyr yn Siroedd amaethyddol Lloegr 
yn ddim uwch na deg swllt yr wythnos, ac nid ydym yn cael ei fod yn 
ddim uwch yn ardaloedd amaethyddol Cymru, oddigerth yn adeg cyn- 
auaf yn unig. 
Y mae y Professor Fawcett (yr aelod Seneddol presennol dros 
Brighton), yn rhoddi darlun pruddaidd o gyflwr y dosbarth hwn yn ei 
Manual of Political Economy :— 


“Y mae,” meddai, “hyd yn nôd y rhai sydd yn coledd yr opiniynau mwyaf un- 
ochrog gyda golwg ar gynnyrch llafur a diwydrwydd Lloegr, yn gorfod teimlo fod 
cyflwr y llafurwyr amaethyddol yn gwbl anfoddhiiol; oblegid ychydig o weithwyr 
sydd mor drwyadl druenus ymhob ystyriaeth â llafurwyr amaethyddol ein gwlad. 
Y maent mor druenus o dlodion, fel pe trôid hwy oìli fod yn gaethweision erbyn 
yfory, fe fyddai yn ennill i'w meistriaid eu cyflenwi âg ymborth annhraethol well 
na'r hyn y maent yn ei gael yn awr. | 

“ Yn yr holl gymydogaethau nad ydynt yn dygwydd bod yn gyfsgos i'r trefydd 
llaw-weithfâol, deg swllt yr wythnos ydyw y gyflog amaethyddol yn ystod misoedd 
y gauaf. Y mae mynyd o ystyriaeth yn ddigon i ddangos fod y fath gyflog yn rhy 
brin i gyflenwi hyd yn nôd angenrheidiau hanfodol bywyd. 

“ Nis gallant gymaint ag archwaethu cîg ond unwaith yn yr wythnos, a'r rhai 
sydd yn gorfod byw ar y feth gyfr-n brin ydynt yn fwy agored nag eraill i erwindeb 
ein hinsawdd llym. Nid yw y fath gyflog druenus yn caniatâu gwneuthur y ddarpar- 
iaeth leiaf ar gyfer afiechyd neu wendid henaint. Trwy y cymydogaethau amaeth- 
yddol 6apg y mae genym ni gyduabyddiaeth neillduol â hwynt, yr ydym yn gwybod 
nad yw y mwyafrif mawr o'n llafurwyr amaethyddol wedi llwyddo i allu cynnilo 
cymaint ag un geiniog goch, 

“ Iddynt hwy nis gell bywyd o lafur a diwydrwydd didôr gynpyg unrhyw ragolwg 
amgen nag ymdreulio allan mewn henaint anghenus ; pryd y bydd raid iddynt naill 
ai bod yn garcharorion yn Ngweithdŷ yr Undeb, neu fod yn ymbilwyr cardotaidd 
am gymhorth plwyfol. 

“ Eto, nid y dyoddefiadau corfforol sydd yn gysylltiedig â'u tlodi ydyw yr ar- 
ddapgosiad gwaethaf o'u cyflwr; ond y mae eu hanwybodaeth mor gyflawn â'u 
trueni. Y mae ysgolion profedig, rhoddion haelionus y Llywodraeth at& addysg, 
yoghyda zêl gyffredinol tuag et addysgu y tloìiop, wedi methu hyd yn hyn âg 
addysgu y llafurwyr amaethyddol. Y mae yr achos o'r methiant hwn yn ddigon 
amlwg, ond nid yw mor hawdd ei wellâu. Pan y mae y plant yn gorfod gadael yr 
ysgolion pan yn wyth neu naw oed i ddyfod î ddilyn yr aradr, y maent yn fuan yn 
anghofìo yr ychydìg a ddysgasant; a'r canlyniad yw, nad oes mewn llawer o bentref- 
ydd amaethyddol mawrion gymaint âg un dyn ieuano yn alluog i ddarllen papyr 
newydd fel ag i ddeall dim o hôno. 

** Hawdd y geilir cyhuddo y rhïeni o fod yn esgeulus o lwyddiant eu plant; ood 
p fodd y gellir dysgwyl i rai sydd mor druenus o dlodiop, ac yn anwybodus eu 

unain, heb ddeall gwerth dysgeidiaeth, i aberthu y ddau swllt yr wythnos y mae y 
.Plentyn wyth neu naw oed yn allu ennill mewn gwasanaeth?” 


478 LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A OHYMRU. 


Dyna ddarlun torcalonus mewn gwirionedd o gyflwr dosbarth lliosog 
iawn o'n cydwladwyr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yr ydym 
yn sicr fod y Professor Fawcett yn sylwedydd mor bwyllog fel nas gall 
neb ei gyhuddo o orliwio y darlun... Mynych yr ydym yn clywed ein 
huchafiaid yn achwyn ar y dosbarth gweithiol am eu bod yn esgeuluso 
manteision addysg, pa rai a ddygwyd i'w cyraedd trwy lawer o ymdrech 
a charedigrwydd. Ond gall llafurwyr amaethyddol Lloegr a Chymru 
eu hateb gyda llawer o brïodoldeb trwy ddywedyd, “ Rhoddwch i ni yn 
gyntaf fanteision ì ennîll ymborth a dillad priodol ìi ni a'n plant, a nia 
adâwn ein plant yn yr ysgolion; hyd hyny yr ydym yn rhwym o'u 
cymeryd i wasanaeth mor fuan ag y gallont ennill ychydig geiniogau, â 
pha rai y gallwn brynu yr hyn sydd angenrheidioli gadw enaid a chorff 

ghyd.” 

mi bobl yn y fath sefyllfa anghenus, nid oes gwerth ar addysg, na 
phris ar wybodaeth. Y mae eu tlodi wedi eu meddiannu mor lwyr, fel 
nad yw eu hoìl fywyd ond un frwydr ddiorphwys am eu “bars 
beunyddiol,” yr hon y mae ei chario ymlaen yn cymeryd i fyny eu 
holl ymadferthoedd corfforol a meddyliol. 

Ond tra yr ydym yn credu nad yw y darluniad uchod o gyflwr tlod- 
aidd ein llafurwyr amaethyddol mewn un modd yn eithafol, eto yr 
ydym yn rhwym o ddyweyd, nad ydyw llafurwyr amaethyddol Cymru, 
trwy drugaredd, wedi eu gadael i orwedd mewn cyflwr mor anwybodus 
ac anpiwylliedig ag y mae llafurwyr amaethyddol Lloegr. Nis gellir 
cael na Ìlân na phlwyf amaethyddol yn Nghymru nad yw y dynion ieu- 
ainc, a'r plant, yn wir, yn gaÌÌu darllen, a deall yn weddol yr hyn & 
ddarllenant. I ba beth gan hyny yr ydym i brïodoli y gwahaniaeth 
hwn? Nid am fod genym ysgolion dyddiol rhagorach, nac ychwaith 
am fod llafurwyr Cymru yn goddef eu plant yn hŵy yn yr ysgolion; 
ond yr ydym i brïodoli y gwahaniaeth hwn yn benaf i'r sefydliad 
digyffelyb sydd yn ein mysg, sef, yr Ysgol Sabbothol Gymreig. Dyma 
y sefydliad bendithfawr sydd wedi dyrchafu llafurwyr amaethyddol 
Cymru uwchlaw y tywyllwch a'r anwybodaeth dybryd sydd hyd yn hyn 
yn nodweddu llafurwyr amaethyddol Lloegr. i 

Y mae cyflwr ein llafurwyr yn ymddangos yn waeth fyth pan ystyr 
iwn ni fod y fath dlodi ac anwybodaeth yn cael eu hamgylchu â'r fath 
bentwr o gyfoeth, rhwysg, a gwareiddiad uchel a bostfawr. Tra y mae 
ein cyfoeth yn ddïarebol, ein llwyddiant yn rhyfeddol, a'n gwareiddiad 
yn dênu parch y byd, onid yw yn ymddangos yn beth dyeithr fod dos- 
barth o bobl, pa rai y mae rhan helaeth o gyfoeth a llwyddiant ein 
teyrnas yn ffrwyth uniongyrchol eu llafur, yn cael eu gadael mewn 
cyflwr sydd yn îsraddol i'r eiddo llafurwyr gwledydd sydd ganrifoedd 
ar ol ein gwlad ni mewn masnach a gwareiddiad? Yr ydym yn bur 
chwânnog ìi wneyd bôst o'n llwyddiant cenedlaethol; ond os ydyw yn 
llwyddiant gwirioneddol a chyfiawn, pa fodd na buasai y dosbarth llïosog 
a defnyddiol hwn wedi cyfranogi i ryw fesur o'i fendithion? Pe byddai 
ein llafurwyr amaethyddol yn ddigon dysgedig, ac yn neillduol yn 
ddigon amyneddgar, i ddarllen areithiau hirwyntog a bostfawr rhai o'n 
gwladweinwyr, pau yn adolygu ein cynnydd masnachol, gallent, gyd& 
llawer o brïodoldeE, ofyn, Am bwy y maent yn llefaru ? 

Y mae y Professor Fawcett yn sylwi, gyda llawer o briodoldeb, ar y 


LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A CHYMRU. 479 


mater hwn yn ei Economic Position of the British Labourer :— 


“ Y mae ein prif wladweinwyr,” meddai, “wedi bod yn rhy dueddol ì fesur llwydd- 
iant y wlad bon wrth safon ystadegol twyllodrus. Dïau fod o'n hamgylch lïaws o 
brofion tarawiadol o gyfoeth yn cael ei bentyru ar ei gilydd gyda chyflymdra digyffelyb, 
. “Y mae ein allforiad (eopor$), 'n mewngludiad (import), mewn ychydig flynydd- 

oedd wedi treblu. 

« Y mae y tir yn cael ei drîn yn well, a holl adnoddau naturiol y wlad yn cael eu 
dadblygu gyda'r ddyfais a'r anturiaeth fwyaf; ac y mae yma bob argoelion allanol 
o gyfoeth dirfawr. | 

“Pan yn sylwi ar y pethau hyn, yr ydym yn cael ein tueddu i ddyweyd, Ystyriwch 
y fath yw y proîìon o'n llwyddiant cenedlaethol ! 

“ Ond cofier y gall y llafurwyr hwythau hefyd ystyried yr un profion; ac yn awr 
gadewchi ni ofyn, Ai ni fydd i ystyriaethau tra gwahanol ymwthio i'w meddylîau 
hwy gyda golwg ar y profion hyn?” | 


Bydd yn ddiammheu, ac yn sicr pe byddai i'r ystadegau sydd yn 
dyfod allan o swyddfa y Board of Trade gael eu dal am fynyd ac gyfer 
cyflwr anghenus ein llafurwyr amaethyddol, byddai i ystyriaethau tra 
gwahanol ymwthio i feddyliau ein seneddwyr hefyd. _ Yn sicr fe ddylai 
yr ystyriaeth bruddaidd fod un dosbarth mawr o'r wladwriaeth yn 
myned yn aberth i lwyddiant dosbarth arall, o leiaf gymedroìi rhyw 
gymaint ar ein balchder cenedlaethol. Y mae yn beth nodedig yn 
hanes ein llafurwyr amaethyddol nad oes braidd neb o honynt yn 
llwyddo i ymddyrchafu o'r cyflwr isel a thrueuus y maent ynddo drwy 
yr oesoedd. Y maent yn rhy weiniaid i gyfodi. Y mae yn ymddangos 
fod hyd yn nôd y gobaith dirgelaidd am wellâu eu sefyllfa, yr hwn 
gydd wrth wraidd holl ymdrechion bywyd, ac heb yr hwn nis gall dyn 
weithio ond fel peiriant, heb ewyllys na phleser, y mae yn ymddangos, 
meddwn, fod hyd yn nôd y gobaith bywiol hwn, os heb ei lwyr ddiffoddi 
yn eu mynwesau, eto heb unrhyw nôd.i ymgyrhaedd ato. 

Fel y sylwa Professor Rogers, “Gall celfyddydwr ymgodi i fod yn 
feistr, llaw-weithydd i fod yn beiriannydd, un yn gweithio yn y factoryi 
fod yn capitalist, ond nid oes un llafurwr amaethyddol a aìl feddwl, hyd 
yn nôd yn ei freuddwydion dysgleiriaf, am ddal, a llawer llaì, berchen- 
ogi tir.”* Yn y fath sefyllfa â hon, nid oes unrhyw ragolwg ìi dynu dyn 
allan o hôno eì hun—dim addewid i gymhell gweithgarwch, dim gobaith 
i ennyn diwydrwydd a dyfalbarhâd; ond dyn fel peiriant yn cael ei 
ysgogi gan allu oddiallan iddo ei hun—ei olwynion yn troi yn ystyfnig 
y naill yn y llall, heb neb ìi dywallt olew ar eu hechelydd. 

“O gyflwr boreuol ei ddyndod,” medd yr Edinburgh Review, “pan y mae yn dyfod 
j dderbyn cyflawn dâl fel llafurwr, y mae yn ymdroi yn yr un cylch o wythnosi 
wythnos, o fis i fis, ac o flwyddyn ìi flwyddyn, heb fyned gam ymlaen, nao esgyn 
cymaint a modfedd uwchlaw y gwastadedd ar ba un yr oedd yn cychwyn, hyd yr 
amser y byddo wedi treulio ymaith ei nerth yn llwyr gan lafur; heb ddim o'i ennill. 
ion yn weddill erbyn henaint a llesgedd, y mae yn cilio o'r maes i fyw ar gardod yr 
undeb plwyfol, y cam olaf cydrhwng bywyd o lafur bliu a'i orphwysfa yn mynwent 
llên ei blwyf. . . A ydyw yn ormod i'w ddyweyd fod rhywbeth yn ddi- 
ffygiol yn y trafnidedd cymdeithasol hwn, pa un mewn cenedl mor gyfoethog â'r 
eiddom ni, pad yw yn dal v flaen y llafurwr gonest a diwyd. ddim gwell rhagolwg na 
bywyd o ludded didôr, wedi ei dôri ymaith oduiwrth y gobaith am unrhyw ddyr- 
chafad, ao yn dybenu o'r diwedd yn mhorthladd llwm tlodi ac adfyd? Hyd oni 
byddo i'n cyfundrefn weithiol gael ei sefydlu ar ryw sylfaen ag a arweinia fywyd o 
lafur gonest at ryw ganlyniadau amgepach na hyn, yr ydym yn rhwym o ystyried y 
fôst a wneir o'n llwyddiant cenedlaethol digyffelyb fel yn cynnwy8 mwy o watwar- 


edd nag o wirionedd.” . 
* History of Prices, Vol. I, 


480 LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A OHYMRU. 


Y mae tiroedd y wlad hon yn meddiant yr ychydig, mewn cymhar- 
iaeth, ac y mae deddf cyntafanedigaeth yn dïogelu cyfanrwydd etifedd- 
iaethau ein tirfeddiannwyr, fel nad oes gan y llafurwr un gobaith am 
ddyfod i feddiant o gymaint â llêd troed o dir yn ngwlad ei enedigaeth. 
Rhaid iddo naill ai ymfudo i wlad estronol, neu foddloni ar fod yn 
aìltud yn “ngwlad ei dadau.” Y mae rhai yn barnu, pe ceid gwared o 
ddeddf cyntafanedigaeth, a phe gwneid dosbarthiad doeth ar diroedd y 
wlad, yr agorid drwy hyny ddrŵs o obaith o flaen ein llafurwyr 
amaethyddol. 

Nid oes genym fawr o ffydd yn y cynllun hwn. Er nad yw y gyfraith 
yn yr achos hwn ond megys llythyren farw, eto y mae hawl y cyntaf. 
anedig wedi gwreiddio mor ddwfn yn syniadau pobl y wlad hon fel nad 
yw yn debyg y llwyddir i'w newid ne'i dirymu yn fuan. A hyd yn nôd 
pe gwerthid rhai etifeddiaethau yn fân dyddynod yfory, o ba le y ca'i 
ein llafurwyr tlodion arian i'w prynu? Pan y dygwydd fod ambell 
dyddyn ar werth yn bresennol, y mae y fath wanc am feddu tir wedi 
disgyn ar ein masnachwyr cyfoethog, fel y maent yn barod i roddi am 
dano lawer mwy na'i werth. 

Ond gan nad pa fanteision a all ein llafurwyr gael trwy ddosbarthiad 
tiroedd, credwn fod yn rhaid gwellâu eu sefyllfa fel llafurwyr yn 
gyntaf, cyn y gallant wneyd defnydd prïodol o unrhyw fanteision eraill. 
Rhodder iddynt gyflog rhesymol am eu llafur, fel y gallont ddarpar 
cyflawnder o ymborth prïodol, dillad gweddus, a thai cyfleus i'w teulu- 
oedd, a bydd ì dlodi ac anwybodaeth ddiflanu yn raddol o'u mysg. 

Ond y mae yn bryd i ni bellach ymofyn pa beth sydd wedi dwyn 
llafurwyr amaethyddol Lloegr a Chymru i'r fath gyflwr isel a thruenus? 
Neu yn hytrach, pa beth yw y gallu sydd yn dal y dosbarth yma o 
feibion llafur yn ôl, tra mae pob dosbarth arall wedi myned gymaint 
ymlaen yn y deng mlynedd ar hugain diweddaf? Feallai nad ydyw 
mor hawdd penderfynu pa un a welodd llafurwyr ein gwlad amseroedd 
gwell na'r amseroedd presennol ai peidio. Y mae haneswyr cyfrifol, 
megys Hallam, Froude, a Rogers, yn awgrymu fod y dyddiau gynt yn 
well na'r dyddiau presennol. Edrycha y Professor Rogers ar y drydedd 
ganrif ar ddeg fel cyfnod o lwyddiant a chyflawnder digyffelyb; a myn 
Froude mai tua chanol teyrnasiad Harri VIII. y cymerodd “oes euraidd" 
y dosbarth gweithiol le; ond y mae Hallam, ar ol ystyried yr holl fan- 
teision yr oedd celfyddyd a masnach wedi eu dwyn i ran y gweithiwr 
Prydeinig mewn amseroedd diweddar, eto er y cwbl yn gorfod addef ei 
fod yn llawer llai galluog i gadw teulu nag ydoedd ei gynoeswyr dri neu 
bedwar cean' mlynedd yn ol. Dichon fod y llafurwyr yn yr “hen am- 
ser gynt” yn fwy galluog i gyflenwi eu teuluoedd â digonedd o ymborth 
cryf ac iachus nag ydyw llafurwyr ein hamseroedd ni; ond os ystyriwn 
ni fod y llafurwr wedi ei fwriadu i fwynhâu rhywbeth heblaw ymborth, 
yr ydym yn rhwym o gydnabod fod cysuron amrywiol a lliosog yr oes 
bresennol, o leiaf yn mantoli llawnder a digonoldeb yr oesoedd gynt. 

Wrth ystyried gymaint y mae celfyddyd wedi eì wneuthur tuag at 
ddyrchafu y gweithiwr, trwy ei wisgo â dillad gweddus, ac addurno ei 
dŷ â dodrefn cysurus, gellir dyweyd yn ngeiriau Adam Smith, “ Nad 
ydyw cysuron tywysog Ewropêaidd gymaint yn fwy nag eiddo 
gwladwr diwyd a chynnil, ag ydyw cysuron yr olaf yn fwy nag eiddo 


LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A (CHYMRU, 481 


llawer brenin Affricanaidd, sydd yn feistr hollol ar fywyd a rhyddid 
deng mil o farbariaid noethion.”* 

Ond er fod celfyddyd a masnach wedi gwneuthur eu goreu tuag at 
ddyrchafu a chysuro y llafurwyr, nid ydynt eto wedi llwyddo i'w symud 
o'r cyflwr truenus y maent yn gorwedd ynddo. Rhaid gan hyny fod 
rhyw bwysau aruthrol yn gorwedd ar ein llafurwyr amaethyddol, gan 
nad ydyw y llwyddiant sydd wedi dyrchafu dosbarthiadau eraill cym- 
deithas i'r fath raddau, wedi llwyddo i ysgogi y dosbarth hwn o'i 
gefyllfa isel... Rhaid, meddwn, fod rhyw gadwynau haiarnaidd yn eu dal 
yn ôl, ac yn eu rhwymo yn nghaethiwed a thywyllwch anniwylliedig yr 
oesoedd gynt, pryd y mae haul rhyddid a gwareiddiad wedi esgyn mor 
uchel yn ffurfafen ein gwlad, a phryd y mae dosbarthiadau eraill cym- 
deithas eisoes wedi dryllio eu cadwynau, gan fyned rhagddynt yn y 
“* march of intellect.” 

Y mae i bob effaith ei achos, a rhaid fod cyflwr truenus ein llafurwyr 
amaethyddol yn effaith rhyw gamwri ac anghyfiawnder. Nid ydym yn 
meddwl y gellir olrhain y drwg hwn ìi ryw un ffynnonell neillduol; ond 
. yn hytrach y mae yn ganlyniad anocheladwy llawer o ddrygau, sydd yn 
rhy lïosog i ni geisio eu holrain. 

Gwyddom fod marchnad llafur yn ddarostyngedig i'r un deddfau ag 
ydyw marchnad nwyddau. Y gofyn a'r cyflenwad sydd yn llywodraethu 
y naill fel y llall. Bydd marchnad llafur yn rhwym o fod yn isel pan 
y byddo dau weithiwr yn rhedeg ar ol un meistr; a bydd yn rhwym o 
fod yn uchel pan fyddo dau feistr yn rhedeg ar ol un gweithiwr. Ond 
y mae masnach llafur fel masnach nwyddau yn agored i gael ei niweidio 
trwy ryw ddylanwadau anghyfiawn a gormesol. Y mae masnach y 
wlad hon wedi cael llawer o niwed oddiwrth gyfreithiau anghyfiawn a 
gorthrymus y llywodraeth. Ond er cymaint a ddyoddefodd masnach y 
deyrnas yn ei gwahanol ganghenau oddiwrth ormes y llywodraeth, nid 
0e8 un gangen wedi dyoddef mwy, os cymaint, a masnach llafur. Hyd 
yn ddiweddar, ni chafodd llafurwyr ein gwlad ond gwaethaf y llywodr- 
aeth. Gwnaeth y senedd yr oll a allasai i gaethiwo masnach llafur, a 
chadw y llafurwyr mewn cyflwr o gaethwasiaeth. Yspeiliodd hwynt o 
bob rhith o annibyniaeth, ac amddifadodd hwynt o bob hawl i roddi 
pris ar eu llafur eu hunain. Ni oddefid hyd yn nôd i gydymgais, com- 
petition, fod yn eu mysg; heb yr hwn nid yw llafur ond trais, na mas- 
nach ond twyll, 

Yn nheyrnasiad Edward III. pryd yr ysgubodd yr haint marwol 
oddeutu hanner gweithwyr y deyrnas hon i'r bedd, y dechreuodd y 
llywodraeth ymyraeth yn annoeth cydrhwng meistriaid a gweithwyr, 
Dyma y pryd y pasiwyd “ Deddf y Llafurwyr,” Statute of Labourers, un 
o'r cyfreithiau mwyaf gorthrymus a ysgrifenwyd ar ddeddflyfrau ein 
gwlad erioed, pa un a barhiodd am ganrifoedd, mewn rhyw ffurf neu 
gilydd, i ddirwasgu y gweithwyr i'r llwch. Yr oedd y ddeddf hon yn 
gorfodi pob dyn a dynes iach, na fyddent yn gelfyddydwyr, masnachwyr, 
neu dirfeddiannwyr, i weithio pa bryd bynag y gelwid arnynt i wneyd, 
a hyny am y gyflog a benodid gan y llywodraeth; a pha ddyn neu 
ddynes bynag a wrthodai weithio am y gyflog hono, a gymerid i'r car- 
char nesaf, heb raith na dadl. Yr oedd pob llafurwr hefyd a ymadawai 


* Wealth of Nations, Book I. 


89 LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A CHYMRU. 


o wasanaeth eì feistr ì gael ei garcharu yn ddiatreg; ac os ceid fod un- 
rbyw feistr yn rhoddi mwy i'w wasanaethwr nag a benodid yn y ddeddf, 
yr ydoedd i gael ei ddirwyo i ddwbl y swm a addawsai yn gyflog iddo. 
Wrth gwrs yr oedd cyflog penodedig y llywodraeth yn rhwym o fod yn 
druenus fychan, gan nad ydoedd ond yr un swm ag a delid i lafurwyr 
cyn ymweliad y plâ, pryd yr oedd dau weithiwr i'w cael am bob un a 
geid arol hyny. Ac ì attal y gweithwyr rhag osgoi crafangau y gyfraith 
trwy droi yn gardotwyr, yr hyn oedd yn fwy dewisol gan filoedd o hon- 
ynt nag ufuddhâu i'r fath ddeddf, yr oedd y senedd yn ei wneyd yn 
drosedd i neb dan boen carchariad roddi i'r tlawd unrhyw elusen neu 
gardod, os byddai yn iach. Nid oedd erbyn hyn braidd ddim wedi ei 
adael i'r llafurwr tlawd, ond naill ai ymostwng i reolau annynol y llyw. 
odraeth, neu oddef iddo ef a'i deulu gael eu newynu i farwolaeth. 

Wedi i'n deddfwyr, fel hyn, geisio rhwymo y meistriaid a'r gweithwyr 
â'r un gadwen, yr oeddynt, druain o honynt, yn tybio yr aethai pethau 
ymiaen yn hwylus yn ngrym y gyfraith. Buasai yr un mor resymol 
iddynt geisio rheoli y gwynt, neu lywodraethu y môr. Nid rhyfedd, 
gan hyny, fod y senedd cyn pen y deuddeng mis ar ol pasio Cyfraith y 
Llafurwyr, yn cwyno yn chwerw nad ydoedd yn cael ei pharchu gan y 
gweithwyr. Pa beth a wneid yn wyneb hyn? Rhaid chwanegu rhag- 
rith at ormes; ac y mae y Ìlywodraeth yn gwneyd hyny trwy orfodi pob 
llafurwr fyned ar ei lŵ ddwywaith yn y flwyddyn y byddai iddo ufudd. 
hâu i Gyfraith y Llafurwyr. Ymhen y flwyddyn drachefn, canfu y 
llywodraeth fod un diffyg pwysig wedi ei adael yn y gyfraith hon, ac 
yr ydoedd yn llawn bryd ei ddiwygio. Gallasai fod mewn rhyw gŷrau 
o'r wlad feistriaid tynerach, neu wasanaeth ysgafnach i'w gael; ac i attal 
y gweithwyr rhag cael un fantais oddiwrth hyn, fe roddwyd adran yn y 
gyfraith i'r perwyl, nad oedd i'r un llarurwr dan boen carchariad grwydro 
allan o'i blwyf a'i bentref ei hun i weithio. Erbyn hyn, yr oedd y 
meusydd yn weigion o lafurwyr, a'r carcharau yn llawnion o segurwyr. 
Yr oedd yn well gan y bobl fyned yn lluoedd i'r carcharau, nag ym- 
ostwng i'r fath ddeddf farbaraidd. Nid rhyfedd fod y dyffryndir wedi 
myned yn anialwch, a'r meusydd yn ddiffaethwch, o eisieu llafurwyr i'w 
trîn, gan fod y llywodraeth, trwy y fath wladlywiaeth ormesol, wedi ymlid 
llafur a diwydrwydd allan o'r tir, a diogi a seguryd wedi ymdaenu dros 
yr holl wlad. 

Drwy y gweddill o deyrnasiad maith Edward III., ac i lawr hyd y 
chweched flwyddyn o deyrnasiad Harri VII., yr ydym yn cael y senedd 
yn parbâu i gaethiwo, a'r gweithwyr yn parhâu i ffyrnigo, o flwyddyn i 
flwyddyn. Dyfeisiai y llywodraeth ryw ddirwyon a chosbedigaethau 
newyddion, a dyfeisiai y bobl ryw ffyrdd newyddion i wrthwynebu yr 
awdurdodau, a dïal eu cam.  Trôdd gweithwyr gonest allan yn lladron 
hyfion, a gwasanaethwyr ffyddlawn yn yspeilwyr pen ffordd. Daeth 
pob coedwig, pob llwyn, a phob ogof yn N wlad, yn ymguddfa yspeilwyr, 
ac yn noddfa lladron. Yspeilid y praidd o'r corlanau, a dygid ymaith 
yr ychain o'r beudai. Dyma y pryd y llenwid ogofâau dyfnion mynydd- 
oedd Cymru âg yspeilwyr beiddgar. Ac o'r cyfnod hwn y tarddodd y 
chwedlau rhamantus am breswylwyr yr ogofâau, pa rai sydd eto ar lafar 
gwlad yn Nghymru. 

Yn nheyrnasiad Harri VIII. pan ydoedd y drwg wedi cyraedd ei 


LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A CHYMRU. 483 


bwynt uchaf, fe basiwyd un o'r deddfau mwyaf gwaedlyd a_ ysgrifenwyd 
ar ddeddf-lyfrau Prydain erioed, sef Deddf y Cardotwyr. — Ysgrifenwyd 
y ddeddf hon â gwaed y bobl, a gwnaeth fwy o alanasdra yn nheyrnasiad 
Harri VIII. nag a wnaeth yr haint echryslawn yn nheyrnasiad Edward 
III. Yn ol y gyfraith felldigedig hon, yr oedd unrhyw ddyn cyfaddas 
i waith a ganfyddid yn cardota, i gael ei gosbi am y trosedd cyntaf 
trwy ei rwymo wrth drol, a'i fflangellu hyd nes y byddai ei holl gorff 
yn waed dyferol. Am yr ail drosedd, i gael ei fflangellu drachefn, 
ynghyda thôri ymaith ddarn o fadruddyn ei glust ddehau. Am y 
trydydd trosedd, marwolaeth. | 

Yn ol haneswyr cyfrifol, megys Hume ac eraill, yr ydym yn cael fod 
yn nheyrnasiad Harri VIII., yn unig, y nifer aruthrol o ddeuddeng mil 
8 thriugain o weithwyr wedi eu dienyddio trwy rym y gyfraith farbaraidd 
hon, a hyny, cofier, allan o boblogaeth heb fod uwchlaw pedair neu 
bum' miliwn. 

Nid oes genym ofod ìi erlyn y cyfreithiau llymdost hyn ilawr o deyrn- 
asiad i deyrnasiad am fwy na dau cant o flynyddoedd. Yn unig yr 
ydym yn crybwyll y pethau hyn i'r dyben o geisio dangos i'r darllenydd 
fod rhyw gysylltiad dirgelaidd yn aros eto rhwng gwladlywiaeth ormesol 
y llywodraeth Brydeinig yn yr amseroedd a aethant heibio, â chyflwr 
tlodaidd ac anniwylliedig llafurwyr amaethyddol Lloegr a Chymru yn 
ein hamseroedd ni. Y mae yn wir fod yr hen gyfreithiau hyn wedi eu 
. diddymu, rai o honynt, er's talm; ond y mae eu hôl ar y wlad hyd y 
dydd heddyw, a'u heffeithiau difaol i'w canfod yn eglur yn nghyflwr 
presenuol ein llafurwyr. Y mae deddfau, fel dynion, wedi marw yn 
llefaru eto. Cyfreithiau gwlad ydyw ei hathrawon, ac y mae cyfreithiau 
anghyfiawn yn athrawon cyfeiliornus a pheryglus. Rhoddant gyfeiriad 
cyfeiliornus i feddwl yr oes, gŵyrdr6ant y public opinion, a pharant i 
genedl gyfeiliorni am ganrifoedd wedi iddynt hwy eu hunain, o ran y 
ffurf o honynt, gael eu diddymu. Y mae amryw o hen ddeddfau 
meirwon Prydain wedi llwyddo i wthio eu dylanwad gormesol ymlaen 
hyd ein hamseroedd ni. Y mae lliaws o dirfeistriaid Toryaidd y dydd- 
iau presennol wedi mabwysiadu eu hegwyddoriou, ac wedi yfed yn 
helaeth o'u hysbryd, fel y profa eu hiaith a'u hymddygiad tuag at y 
gweithwyr yn adeg yr etholiad diweddar. Trwy drugaredd, y mae 
crefftwyr, mŵnwyr, a chwarelwyr, ein gwlad mewn sefyllfa i allu herio 
eu gormes. Ond am ein llafurwyr amaethyddol, er mai hwynt-hwy yw 
y dosbarth llïosocaf o boblogaeth amaethyddol y deyrnas, eto hwynthwy 
yw y dosbarth gwanaf. Y mae y gorthrwm a ddyoddefasant yn yr am- 
geroedd a aethant heibio, wedi lladd eu grym a diffodd eu hysbryd,. fel 
y maent yn awr yn cael eu nodweddu gan lwfrdra a gwendid. 

Tra nad yw cyflog llafurwyr, fel y crefftwyr, yn ngorllewin a deheu- 
barth Lloegr ond oddeutu deg swllt yr wythnos, yr ydym yn cael fod 
cyflog llafurwyr yn ngogleddbarth Lloegr oddeutu un swllt ar bymtheg 
yr wythnos. Pa fodd y gellir cyfrif am y gwahaniaeth hwn, ond trwy 
ei brïodoli i'r teimlad lleol ac ymddibynol sydd yn nodweddu ein llaf. 
urwyr? Y mae yr un gwahaniaeth i'w ganfol yn nghyflogau 
llafurwyr yn Nghymru, er nad yn gymaint, fe allai, am y rheswm 
fod gweithfêydd glô y Deheubarth, a gweithfêydd mŵnau a llechau 
y Gogledd, oblegid eu hagosrwydd y naill at y llall, yn cariô 


484 LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A CHYMRU. 


dylanwad mwy effeithiol ar y Siroedd amaethyddol sydd yn gorwedd 
rhyngddynt. 

Y mae yr un ysbryd llwfr yn nodweddu ein llafurwyr gyda golwg ar 
ymfudiaeth hefyd. Er mai hwy yw y dosbarth ag y temmlir mwyaf o'u 
hangen yn y trefedigaethau Prydeinig, yn gystal ag yn Unol Daleithiau 
America, eto ìi gyd, hwynt-hwy yw y dosbarth mwyaf cartrefol a diantur 
o unrhyw ddosbarth yn ein gwlad. Ond nid yw yn rhyfedd yn y byd 
fod ein llafurwyr amaethyddol mor gartrefol a diantur, os ystyriwn ni 
eu bod yn y ddau can' mlynedd diweddaf wedi bod yn ddarostyngedig 
i'r fath ddeddf orthrymus ag ydoedd y Law of Settlement, yr hon a 
gychwynodd ei gyrfa ormesol yn nheyrnasiad Charles II. Yr oedd 
yr hen ddeddf orthrymus hon yn berthynas agos i'r 49 Elizabeth, sef 
mamddeddf y Poor Law bresennol. 

Deeth Law of Settlement Charles II. ì mewn i gynnorthwyo hen 
: Ddeddf y Tlodion y frenhines Elizabeth ; a'i hamcan oedd attal cynnydd 
tlodi trwy wneyd pob plwyf yn gyfrifol i gynnal eì dlodion ei hun yn 
unig, a gwisgo yr awdurdodau plwyfol â gallu i attal llafurwyr y naill 
blwyf rhag symud ac ymsefydlu mewn plwyf arall. Pan y dygwyddai 
fod prinder gwaith mewn un plwyf, ac i'r llafurwr tlawd fyned i ymofyn 
gwaith i blwyf arall, lle y gallasai fod dirfawr angen am ei wasanaeth, 

aflai awdurdodau y plwyf diweddaf ynddo fel carcharor, ac anfonent 

ef yn ol i'w blwyf ei hun, am yr unig reswm y buasai yn fuan neu 
hwyr yn dyfod yn faich ar y plwyf hwnw. Fel hyn yr oedd y llafurwr 
yn cael ei ddal yn garcharor o fewn terfynau ei blwyf; ac os meiddiai 
gynnyg ei wasanaeth i rywun tu allan i'w derfynau, hysid ef yn ol gyda'r 
un dibrisdod âg y coetha yr amaethwr anifail barus ei gymydog allan 
o'i faes. Yr oedd y fath ddeddf ormesol â hon yn andwyo marchnad 
llafur, yn cynnyrchu tlodi, ac yn diffodd pob gwreichionen o annibyn- 
iaeth yn mynwesau ein llafurwyr. Fel yr oedd tlodi yn amlhâu, a'r 
trethi yn myned yn drymach o flwyddyn i flwyddyn, fe ddaeth yn fater 
o ystyriaeth ymysg yr awdurdodau plwyfol pa fodd i gael gwared o'r 
dosbarth gweithiol, a pha lwybr a geid i'w chwynu allan o'r plwyfydd, 
fel na byddai yn aros ond y nifer angenrheidiol i drîn y tir. Nis gallasai 
tirfeistriaid a'r awdurdodau plwyfol gael gan y llafurwyr anufuddhâu 
i'r gorchymyn mawr, “ Ffrwythwch, ac amlhêwch, a llenwch y ddaear;” 
ond yr oedd yn eu gallu hwythau i'w hattal i gael tai i breswylio 
ynddynt, a hyny a wnaethant. Nid yn unig gommeddid lle i adeiladu 
tai i weithwyr, ond chwalwyd cannoedd o dai, a gadâwyd i eraill fyned 
yn adfeilion mewn gwahanol barthau o'r wlad. Fel hyn, wrth geisio 
attal tlodi yn y wlad, trwy sarnu yr unig ddosbarth sydd yn cynnyrchu 
cyfoeth gwirioneddol pob gwlad, llwyddwyd i gynnyrchu y fath bentwr 
o dlodi ac adfyd, fel yr oedd pob dosbarth yn y wladwriaeth yn gruddfan 
dano. Mewn canlyniad i hyn, yr oedd y trethi yn trymhâu o flwyddyn 
i flwyddyn, a llanw y Poor Law yn cyfodi yn uwch uwch y naill dro ar 
ol y llall, fel erbyn dechre y ganrií bresennol yr oedd wedi cyfodi i'r 
fath uchder fel yr oedd yn bygwth ysgubo pobpeth o'i laen. Tua diwedd 
teyrnasiad y frenhines Ann, yn 1714, nid oedd Treth y Tlodion ond 
oddeutu un filiwn o bunnau yn y flwyddyn; ond yn 1784, yr ydoedd 
uwchlaw dwy filiwn. Yn 1802, yr ydym yn cael ei bod oddeutu pedair 
miliwn; ac erbyn 1018, câwn ei bod wedi cyraedd y swm anferth o 


LLAFURWYR AMAETHYDDOL LLOEGR A CHYMRU, 485 


dros saith miliwn a hanner—?7,870,801p.*. Erbyn hyn, yr oedd y gor- 
thrymwyr yn gorfod bwyta yn helaeth o ffrwyth eu ffyrdd eu hunain; ac 


nid rhyfedd fod rhai o brif seneddwyr y cyfnod hwn yn dyrchafu eu 


lleisiau yn erbyn y Law of Settlement, ac yn eì chondemnio mewn iaith 
gref. Er hyn i gyd, fe barhâodd y ddeddf orthrymus hon, mewn rhyw 
ffurf neu gilydd, am yn agos i ddau cant o flynyddoedd, ac ni lwyr 
ddiddymwyd hi hyd oddeutu tair blynedd yn ôl, pryd y llwyddodd y 
blaid ryddfrydig i basio yr “ Union Chargeability 4ct.” Y mae y Law 
of Settlement erbyn hyn wedi diflanu ymaith o flaen gwawr adfywiol 
Political Economy, ond y mae ei melldith yn aros eto yn nhai llafur- 
wyr amaethyddol Lloegr a Chymru. 

Un peth andwyol yn nghyflwr anianyddol a moesol ein llafurwyr 
ydyw diffyg tai cyfaddas i breswylio ynddynt; ac y mae y drwg hwn yn 
ganlyniad anocheladwy gwladlywiaeth greulawn y llywodraeth. Y mae 
cannoedd o deuluoedd llafurwyr yn Lloegr a Chymru yn gorfod byw 
oes helbulus yn y fath gytiau gwaelion, ag y byddai yn sarhâd ar un- 
rhyw amaethwr cyfrifol oddef i'w anifeiliaid lettŷa ynddynt. Yr ydym 
yn canfod yn ystod y deng mlynedd oedd yn terfynu yn 1861, fod y 
boblogaeth wedi cynnyddu yn ol pump a hanner y cant, mewn wyth 
cant ac un ar hugain o blwyfydd lle yr oedd y tai wedi lleihâu, Y can- 
lyniad o hyn ydyw, fod mewn amryw siroedd, ddau neu ychwaneg o 
deuluoedd yn cyttuno â'u gilydd i fyw yn yr un bwthyn, er dirfawr 
niwed i'w hiechyd a'u moesau. _“' Yr ydym yn cael,” medd un ysgrifen- 
ydd, “ fod teuluoedd cynnwysedig o bedwar o rai mewn oed, ynghyda 
phump o blant, wedi eu cau i fyny mewn ystafelloedd cyfyng ac isel, a'r 


holl deulu yn gorfod byw ar lai o le nag a ganiatâ y gyfraith ìi un. 


troseddwr yn y carchar.” 

Dywed Mr. Simon, meddyg swyddol y Privy Council, “Fod sefyllfa 
bresennol cartrefi ein llafurwyr mewn llaweroedd o siroedd amaethyddol 
Lloegr a Chymru, yn warth i wareiddiad Prydain.” Pwy all ddirnad y 
filfed ran o'r dylanwad niweidiol sydd gan y fath gartrefi ar fywyd a 
moesau y rhai a fegir ynddynt? Y mae barnwyr oddiar eu meinciau, 
atbrawon o'u cadeiriau, a gweinidogion o'u pulpudau, yn parhâu i 
gyhoeddi, mewn iaith ddiamwys, fod pob ymgais a wneir tuag at addysgu 
a diwygio ein llafurwyr yn rhwym o droi allan yn fethiant hyd nes y 
darperir iddynt dai cyfaddas i fyw ynddynt. Nid oes genym ofod i drafod 
y mater pwysig hwn yn ei holl gysylltiadau, ac nis gallwn ond cymhell y 
darllenydd i ddarllen y llyfrau a enwasom uwchben yr ysgrif hon. Y 
mae y Professor Fawcett yn neillduol yn trafod y mater yn ôang, yn oleu, 
a thêg; ac er eì fod wedi cael ei amddifadu o un o fendithion an- 
mhrisiadwy bywyd, sef eì olwg, er hyny y mae efe, trwy ei ysgrifeniadau, 
wedi gwneyd braidd fwy nag odid neb ygwyddom ni am dano tuag at well- 
âu cyflwr truenus llafurwyr amaethyddol y deyrnas. Y mae yn llawen 
genym weled arwyddion fod caethiwed maith a blin ein ll yn 
tŷnu at y terfyn. Y mae gwŷr o ddysg, cyfoeth, a dylanwad wedi dyfod 
i'r maes i gymeryd eu plaid. Ffurfir cymdeithasau, detholir pwyllgorau 
mewn gwahanol barthau o'r deyrnas, er amddiffyn hawliau ein llafur- 
wyr gorthrymedig. Y mae amryw o dirfeddiannwyr Lloegr wedi ym- 
gymeryd eisoes âg adeiladu tai cysurus i lafurwyr ar eu hetifeddiaethau 

*" History of ” English Poor Law. “ 
H 


4&6 ADDYSGIAETH. 


êang. Clywsom fod prif dirfeistriaid Cymru yn bwriadu dilyn eu, 
hesiampl; ond y mae genym seiliau ìi ammheu gwirionedd y chwedl am 

rai o honynt o leiaf. Darllenasom yn ddiweddar am un o brif dirfedd- 

iannwyr Cymru, yr hwn a wrthododd roddi tir i adeiladu tai i weithwyr, 

ac nid hyny yn unig, ond a ommeddai adgyweirio y bwthynod adfeiliedig 

oedd ar eî etifeddiaeth êang. Rhaid fod y cyfryw yn feddiannol âr 

greulondeb gwaeth na'r eiddo yr estrys. Ond “ y mae amser gwell yn 

dyfod,” pryd y caiff y llafurwr gorthrymedig breswylio ar y tir y mae yn 

ei ddiwyllio, ac na bydd mwyach yn alltud yn “ ngwlad ei dadau.” 





ADDYSGIAETH. 
* o I. 
HANESYDDOL. 


Fz ddywed Dr. Morell yn ei erthygl alluog a dyddorol ar addysgiaeth 
cenedlaethol yn yr Encyclopadia Britannica, mai yn hanes y Persiaid y 
ceir y crybwyllion boreuaf am gynllun neillduol i weinyddu addysg. 
Er nad oes eto ddealldwriaeth perffaith wedi ei gyrhaeddyd genym 
ynghylch yr ystyr a ddylid roddi i'r gair addysg, y mae yn ddiammheu 
genym y bydd i bawb gydweled â ni pan y dywedwn mai ystyr rhy 
gyfyng o lawer yr oedd y Persiaid yn eiroddiiddo. Cawn eu bod hwy yn 
ystyried fod addysg dyn yn berffaith, os oedd wedi cymeryd i mewn yn 
drwyadl y gelfyddyd o farchogaeth, a saethu, ynghyda dyweyd y gwir. 
Nid oeddynt yn barnu ei fod yn angenrheidiol cael hyfforddiant meâd- 
yliol o fath yn y byd er gwneyd dyn yn ddysgedig. Ond yr oeddynt yn 
gosod pwys arbenig ar ddyweyd y gwir, ac y mae hyn yn profi yn eglur 
i ni nad oedd y genedl hono yn gwbl anwaraidd, ac hefyd y mae yn 
profi ymhellach, fel y dywod Morell, fod addysgiaeth foesol yn y cyn- 
oesoedd wedi rhagflaenu addysgiaeth feddyliol. Y mae y ffaith olaf 
hon yn addysgiadol iawn i ni, y rhai sydd y dyddiau hyn mor dueddolì 
esgeuluso addysg foesol yn hollol yn ein hysgolion, a hyny yn unig am 
nad oes tâl i'w ddysgwyl oddiwrth y Llywodraeth am ei gweinyddu. 
Cawn fanylu ar hyn fe allai ar ol myned dipyn ymlaen. 

Wedi troi rhyw nifer o ddalenau llyfr mawr Hanesiaeth, a dyfod i 
ganol croniclau y Groegwr boreuol, yr ydym yn cael fod ganddo ef 
syniad am addysg oedd yn llawer amgenach na'r hwn oedd gan y 
Persiaid. Yr oedd y Groegiaid, yn enwedig yn eu hamser mwysf 
blodeuog, o Pericles hyd Alexander Fawr, dywedwn, ymhell iawn 
ar y blaen mewn gwareiddiad, mewn cymhariaeth â chenedloedd 
eraill y byd oedd yn cydoesi â hwynt, ac o ganlyniad yr oeddynt yn 


ADDYSGIAETH. A87 


berchen ar well drychfeddwl ar y pwnc o addysg, a gwell cynllun i'w 
ddwyn ymlaen, na neb o'u cydoeswyr. Yr oedd nodweddion y Groegwr 
oedd yn byw yn amser Socrates, Demosthenes, a Plato, yn wahanol 
iawn i nodweddion trigolion gwledydd eraill y byd. ” Nid ydym yn cael 
ar ddeall fod y Persiaid, y Carthaginiaid, na'r Rhufeiniaid, nac yn wir 
yr un genedl yn y dwyrain neu y gorllewin, yn meddu ar ogwyddiad 
mor naturiol at Athroniaeth ag oedd gan y Groegiaid. Yr oedd: y 
Groegiaid er yn fore iawn yn feddiannol ar syniadau hynod o gyflawn 
am enaid a thragywyddoldeb; yr oedd yn bur hoff o edrych i mewn i'w 
fynwes ei hun, er cael allan ei dirgelion, a myfyriai yn ddwys yn aml 
uwchben y cyfansoddiad dynol, gan geisio ei ddeall, a deall hefyd yr 
effaith yr oedd ei gymdeithas â 


Natur fawr 
Yn oleu gan ryw ddwyfol wawr 


yn gael, a'r effaith a ddylai gael ar ei feddwl. Yr oedd ganddo chwaeth 
uchel iawn ; yr oedd yn medru gwerthfawrogi i raddau helaeth y pur, y 
prydferth, a'r arddunol. Yr oedd iddo ddarfelydd cryf a threiddgar, 
â meddwl dwfn a gafaelgar ; ac, i goroni y cwbl, yr oedd ganddo yr iaith 
fwyaf melodaidd, fwyaf perffaith ac êang, i osod ei feddyliau ynddi, o bob 
iaith a ddefnyddiwyd ar y ddaear yma erioed. Rhaid oedd llenwi prif 
ddinasoedd ei wlad â'r cerfluniau mwyaf hardd a godidog, y rhaî sydd 
hyd heddyw i'w hystyried y perffeithiaf a'r godidocaf o holl gerfluniau 
y byd. Yr oedd yn talu sylw arbenig i addysgiaeth gorfforol, yn gystal 
ag ìi wrteithiad meddyliol, gan gofio, nì allwn dybied, fod mesur eì 
lwyddiant gyda golwg ar yr olaf yn dibynu i raddau helaeth ar ei lwydd- 
iant gyda'r blaenaf. Yr oedd hefyd yn orawyddus yn gyffredin am 
ddedwyddwch personol; a chanfyddai yn eglur nad oedd yn hawdd iddo 
gael hyn heb i gymdeithas fod wedi ei gosod ar sylfaen hollol safadwy; 
ac eto nid oedd modd i gymdeithas fod ar seiliau cedyrn heb i'r gyfun- 
drefn wladyddol fod yn meddu gradd mawr o berffeithrwydd. Felly, 
te, a siarad yn gyffredinol, nid oedd byth yn colli golwg ar sefyllfa 
ywodraeth ei wlad; a phrif amcan ei addysg ef oedd ei wneyd yn aelod 
cymhwys o gymdeithas. Nid oedd a fŷno âg ymwneyd llawer â'r ym- 
arferol a'r defnyddiol y sonir cymaint am danynt gan brif ddynion ein 
hoes ni, ond amcanai bob amser at y prydferth mewn natur a chelfyddyd. , 
Cael syniad prïodol am y têg, y pur, a'r mawreddog, oedd o bwys gan y 
Groegwr yn y dyddiau gynt; ac yn y fan yma, yn benaf, yr ydym .yn 
cael fod y gwahaniaeth mawr a phwysig oedd yn bodoli rhyngddo â'r 
Rhufeinwr boreuol. Yr ydym yn cydnabod y gwahaniaeth hwn fel un 
pwysig, am ein bod o'r farn mai iddo ef, yn fwyaf neillduol o bob peth, 
y mae yn rhaid i ni ddysgwyl am esboniad ar ddarostyngiad yr hen 
Roegwyr gynt i'r genedl Bufeinig. Cenedl ymarferol ìawn oedd y 
Rhufeiniaid, yn enwedig pan yn ei gogoniant; ac nid oes gwell enghraifft 
i'w chael o'r. gwahaniaeth mawr oedd rhwng y Groegwr athrylithgar â'r 
Rhufeinwr ymarferol na'r hon y mae yr hanesyn canlynol yn ei chyf- 
lwyno i ni:—Yn y flwyddyn o.c. 146 syrthiodd Oorinth, wedi brwydr 
galed tu allan i'r muriau, i ddwylaw y fyddin Rufeinig dan Mummius, 
yr hwn, wedi iddo ddyfod i feddiant llawn o hôni, a laddodd â mîn y 
cleddyf bob gwryw oedd o herwydd henain int neu glefyd. wedi. methu 
- Hm “UU 


488 ADDYSGIAETH. 


dianc gyda'r lliaws oddiyno, a werthodd fel caethion yr holl wragêdd a'r 
plant, ac a roddodd brif adeiladau y dlinas yn ymborth i'r tân. _ Yr oedd 
Corinth yr amser hwnw y gyfoethocaf o holl ddinasoedd Groeg, ac 
wrth gwrs yr oedd yn cynnwys cerfluniau a delwau o'r radd a'r gwerth 
uchaf, ymhlith pa rai yr oedd y ddelw ardderchog hono o Bacchus, am 
yr hon y cynnygiodd Attalus y swm aruthrol o bum' miliwn o bunnau! 
Wel, ynte, ni ddinystriwyd yr oll o'r delwau hyn, ond gosodwyd y rhai 
penaf o honynt o'r neilldu yn ddiseremoni ddigon gan Mumnmius, er 
cael eu trosglwyddo dros y môri Rufain. Er fod y cadfridog tra enwog 
hwn yn ddyn o sefyllfa, o barch, ac o angenrheidrwydd yn ŵr o ddysg 
uwchlaw y cyffredin, eto, er hyn i gyd, yr oedd eì syniad am y mawr- 
eddog a'r arddunol mewn celfyddyd y fath fel ag y gwnaeth gyttundeb 
â chadben y llong oedd i ddwyn o Gorinth i Rufain y gorchest-gampau . 
hyn o eiddo Aristides, ac eraill, i'r perwyl canlynol :—Fod y cadben, os 
âi rhaì o'r delwau hyn ar goll, i'w ystyried yn gyfrifol i Mummius am 
ddelwau eraill o lawn cymaint gwerth â hwynt! 

Nid oedd y dyn hwn, er uched ei sefyllfa, yn medru canfod y gronyn 
lleiaf o wahaniaeth rhwng cerfluniau a delwau îsraddol ei wlad ei hun â 
cherfluniau anghymharol Corinth ac Athen; ac, yn wir, yn hyn, nid 
oedd nemawr o wahaniaeth rhyngddo â'r mwyafrif mawr o'i gydwladwyr. 
Pobl ymarferol iawn mewn cymhariaeth oedd y Rhufeiniaid, ac at y 
defnyddiol, yn benaf, yr oedd pob ysgogiad o'u heiddynt mewn perthynas 
i addysg yn tueddu. Pan yn astudio Rhifyddiaeth neu Ddaearfeidr- 
aeth, er enghraifft, nid amcanent fel y Groegiaid at feithrin craffder ac 
ystwythder meddyliol, ond eu hunig amcan fyddai cyraedd y wybodaeth 
hono a'u galluogai i fol yn amgenach milwyr, i ddwyn rhyfeloedd 
ymlaen yn fwy llwyddiannus, ac i ddwyn masnach ymlaen yn y ffordd 
fwyaf manteisiol. Yr oedd y Rhufeiniaid yn gystal a'r Groegiaid yn 
talu sylw arbenig i bob math o ymarferiadau corfforol, ond amcanion 
hollol wahanol oedd gan y ddwy genedl wrth wneyd hyny. _ Prif amcan 
y Groegiaid oedd gwneyd y corff yn fwy lluniaidd; tra ar y llaw arall, 
prif emcan y Rhufeiniaid oedd gwneyd eu hunain yn ddynion cryfach, 
ac felly yn fwy cymhwys i ddefnyddio y cleddyf a'r bŵa. Wrth reswm, 
yr oedd y Groegiaid pan yn talu cymaint o sylw ìi addysgiaeth gorfforol, 
a'u golwg ar y goronbleth o ddail olewwydd oedd yn ddisgyn i feddiant 
buddugwr yn y campau Olympaidd; ond fel y dywedwyd eisoes, eu 
prif amcan oedd gwneuthur y corff yn fwy têg yr olwg arno, yn 
fwy hardd, yn fwy perffaith. Yr oedd gan y Rhufeiniaid ysgolion 
dyddiol fel sydd genym ni y dyddiau presennol, ymha rai y cyfrenid 
addysg mewn rhifyddiaeth, ysgrifenu, a darllen. Yr oedd sylw arbenig 
hefyd yn cael eì dalu yno ìi ramadeg. Cawn fod y Rhufeiniaid yn astudio 
yr iaith Roeg, fel ag yr ydym ninnau heddyw; yn chwilio yn fanwl i'w 
chyfansoddiad, yn pwyso ac yn mesur ei geiriau swynol, ac yn ceisio 
dyfod o hyd i'r rheolau neillduol hyny wrth barai yr ymddengys fod 
Plato ac Aristotle wedi eu harwain pan yn ei hysgrifenu. Hefyd, 
dysgid ychydig o ddaearyddiaeth a hanesiaeth yn eu hysgolion gan y 
Rhufeiniaid, y rhai oeddynt yn destynau dyeithr braidd i'r Groegiaid; 

&c eto, nid ydym yx barod i gredu fod cyfundrefn addysg y blaenaf yn 
welliant ar eiddo yrojaf. Na, braidd na chredem mai fel arall yr oedd 
pethau, mai dirywio w naeth addysg ymhlith cenedloedd Ewrop am rai 


ADDYSGIAETH, 489 


canrifoedd ar ol darostyngiad Groeg. Mae yn sicr fod addysgiaeth fel 
yr oedd blynyddoedd yn ymdreiglo ymlaen, yn raddol yn cymeryd ystyr 
helaethach, helaethach o hyd mewn un cyfeiriad; ond yr oedd yr effaith 
ddaionus a gynnyrchid gan y cynnydd hwn yn cael ei orbwy8o gan 
effaith dirywiad mewn cyfeiriad arall. Tra yr oedd y Groegiaid yn 
myned i eithafion ynghylch yr ideal mewn addysgiaeth, yr oedd eu hol- 
oeswyr yn syrthio i eithafion gwaeth, sef esgeuluso yn gwbl yr ideal, ac 
ar draul hyny yn talu gormod o sylw i'r ymarferol neu'r defnyddiol. 

Ymhen amser machludodd haul gogoniant ymherodraeth Rhufain, a 
llithrodd awenau llywodraeth y byd gwareiddiedig yn naturioli ddwy- 
law teyrnasoedd ac ymherodraethau eraill; ac yn awr wele Gristionog- 
aeth yn cymeryd meddiant cadarn o brif wledydd Ewrop, ac yn dechreu 
arfer ei dylanwad ar addysgiaeth ; ond aeth rhai canrifoedd heibio hefyd 
cyn y daeth gwir effaith y dylanwad hwn arno i'r golwg. _ Chivalry oedd 
y drychfeddwl mawr oedd yn ysgwyd y byd yn y canoloesoedd, ac y mae 
yn rhaid addef fod y byd wedi derbyn llawer o lês oddiwrtho. Ond 
aethpwyd gyda hwn eto i eithafion, ac un o brif orchwylion Oristionog- 
aeth oedd ei ymlid i ffwrdd yn glir o'r byd. Bod yn ŵr chivalrous oedd 
uehelgais bywyd bron pawb yn ystod y canoloesoedd, ac er teilyngu yr 
enw nid oedd yn ofynol i neb fod yn meddu ar wybodaeth o fath yn y 
byd o'r elfenau hyny sydd, yn ol ein tyb ni, yn myned i wneyd i fyny 
yr hyn a elwir yn ddysgeidiaeth. Yr oedd gramadeg, ieitheg, a rhes- 
ymeg, ynghyda seryddiaeth, rhifyddiaeth, a cherddoriaeth yn cael eu 
hastudio a'u dysgu yn ysgolion dyddiol y canoloesoedd, ond nid gyda 
llawer o fanylwch a brwdfrydedd. Nid ystyrid y pynciau hyn yn angen- 
rheidiol i ddyn i'w gyfaddasu i fod yn foneddwr; nid oedd angen hyd yn 
nôd darllen nac ysgrifenu ar y dyn oedd yn amcanu at enwogi ei hun 
fel gŵr chivalrous; yr oedd y pethau hyn o ganlyniad yn cael eu . 
hesgeuluso i raddau helaeth iawn gan y mwyafrif mawr am ganrifoedd 
lawer, fel pethau diddefnydd a diwerth. Ond gydag amser, daeth prif 
elfenau chivalry pur, sef geirwiredd, dewrder, hunanbarch, &c., i'w cyd- 
nabod a'u hadwaen fel pethau yn perthyn yn fwyaf neillduol ì Gristion- 
ogaeth; ac fel yr oedd Cristionogaeth yn ymehangu, yr oedd cymdeithas, 
yr hon oedd wedi bod am gymaint o amser yn myned yn fwyfwy. 
llygredig ac ansicr bob dydd, yn raddol yn dyfod fel yn seiliedig ar 
egwyddorion gogoneddus Cristionogaeth; ac fel hyn yr oedd y byd yn 
myned dan fath o driniaeth ragbarot6awl, er ei wneuthur yn addfed i 
dderbyn y drychfeddwl o addysgiaeth wedi ei seilio ar seiliau cadarn a 
pherffaith. Ac fel y dywedir am yr ystorm, tod ei hechryslonrwydd yn 
gyffredin i'w fesur yn ol dyfnder y dystawrwydd oedd yn ffynu ychydig 
cyn iddi dôri allan, gellir dywedyd gyda llawer o brïodoldeb am addysg- 
iaeth,—ei bod ychydig cyn tôriad allan y Diwygiad Protestanaidd yn 
amser Luther, yn fwy truenus a dilun, nag y bu am oesoedd cyn hyny 
ymhlith cenedloedd Ewrop, a bod cyflymder y cynnydd a wnaed mewn 
perthynas iddo wedi amser Luther i'w fesur yn ol dyfnder truenusrwydd 
y sefyllfa yr oedd ynddi ychydig o amser cyn hyny. 

Cyn manylu ar yr effaith neillduol a gafodd y Diwygiad Protestanaidd 
ar y pwnc o addysgiaeth, nid anmhrïodol yn y fan hon fyddai gwneyd 
' erybwylliad bŷr am y dylanwad a gafodd anrheithiad dinas Constanti-. 
nople gan y Tyrciaid yn 14593 ar addysg. Achosodd y dygwyddiad 


49U ADDYSGIAETH. 


pwysig hwn i'r Groegiaid alltudiedig gyfeirio eu camrau i'r gorllewin, 
ac ymsefydlu yma a thraw yn y prif wledydd fel athrawon; a thrwy eu 
hymdrechion diflino fel ysgrifenwyr, yn gystal âg fel athrawon, darfa 
iddynt ymhen ychydig amser gynnyrchu chwaeth lled gyffredinol at 
iaith eu gwlad enedigol, sc wele addysgiaeth yn yr iaith Roeg yn dyfod 
yn rhan dra phwysig o'r addysg a weinyddid yn y dyddiau hyny yn 
yr ysgolion. 

Fe wnaeth darganfyddiad Caxton o'r gelfyddyd o argraffu, drwy 
achosi gostyngiad yn mhris llyfrau, hwylysu llawer ar bethau ynglŷn âg 
addysg. Ond o bob peth a gymerodd le erioed ar y ddaear yma, y 
Diwygiad a dôrodd allan gyda chymaint o nerth yn Germany yn 1517, 

afodd yr effaith fwyaf ar addysgiaeth, mae yn ddiddadl. Yr oedd y 
byd cyn yr amser hwn wedi cael math o gipolwg ar y ffaith fod yn 
ofynol cael rhywbeth yn amgenach na gwrteithiad meddyliol y Groegwr, 
neu lwyddiant tymmorol y Ehufeinwr, yn sylfaen llwyddiant, a gwir 
gysur bydol; ond gwelodd Luther lawer iawn ymhellach na hyny. 
Deallodd Luther fod pob dyn i'w ystyried yn gyfrifol yn y farn ddiweddaf 
am ei enaid eihun. Ar yr un pryd hefyd gwelodd fod yn angenrheidiol 
ì ddyn er sylweddoli y ffaith ofnadwy hon gael golwg iawn ar druenus- 
rwydd ei sefyllfa, ynghyda'r feddyginiaeth oedd wedi ei pharotôi gan y 
Duwdod Mawr ar ei chyfer. Oyn y gellid cyraedd cymaint a hyn, yr 
oedd yn rhaid i ddynion gael yr Ysgrythyrau Sanctaidd yn eu dwylaw, 
i'w darllen a'u hastudio; ond eto, nid oeddynt, a siarad yn gyffredinol, 
yn medru darllen llyfr o fath yn y byd! Mewn gair, yr oedd y lliaws 
yn annysgedig. Yr oedd yn rhaid crefyddoli y byd ; ond cyn yr oedd 
. modd gwneuthr hyny, yr oedd yn rhaid ei addysgu. Dyma gychwyniad 
yn yr iawn gyfeiriad yn cael ei wneyd yn union. Dygwyd rhesymeg, 
gramadeg, rhifyddiaeth, a phethau eraill, ìi sylw mwy arbenig nag oedd- 
ynt wedi ei dderbyn erioed o'r blaen; ac er mai yr hen ddulliau a 
ddilynid yn ngweinyddiad addysgiaeth yn y pynciau hyn, eto llwyddwyd 
yn bur fuan i daenu gwybodaeth tra helaeth am danynt, ac i roddi 
gwêdd hollol newydd i'r pwnc o addysg yn y byd. 

Yn y flwyddyn 1500 daeth dyn i fodolaeth, yr hwn a achosodd gyf- 
newidiad trwyadl yn y du// o astudio a dysgu gwyddoniaeth naturiol. 
Bydd ein byd ni o hyn hyd ddiwedd amser dan rwymau neillduol i dalu 
parch a gwarogaeth i enw Arglwydd Bacon am y cyfnewidiad mawr â 
phwysig hwn. Derbyniodd yr athronydd ei addysg orphenol yn Mhrif. 
ysgol Caergrawnt, ond nid yw yn ymddangos ei fod yn ystod ei arosiad 
yno wedi rhoddi ei hun i astudio y pynciau hyny y byddid yn gyffredin 
yn eu hefrydu yno gyda dim tebyg i ŷni neu frwdfrydedd. A phan yr 
ystyriom ddull Bacon o feddwl, fel y cawn ef wedi ei osod allan ger ein 
bron yn ei weithiau, nid oes dim sydd yn fwy naturiol i ni gredu am 
danonahyn. Darganfyddodd Bacon ddull hollol newydd i ddeall anian. 
Dysgodd i bawb oedd a'u bryd ar gyrhaeddyd gradd helaeth o wybod- 
aeth am natur a'i helfenau i weled yr angenrheidrwydd mawr o fyfyrio 
llawer uwchben natur ei hunan. Ystyriai ef y wybodaeth am natur â 
dderbynid yn ail law oddiwrth lyfrau, yn gwbl annheilwg o'r enw 
gwybodaeth. (Cynghorai Bacon bob dyn, ar ei ben ei hun, yn annibynol 
ar bawb, i afaelyd mewn ffeithiau allanol; ac wedi myfyrio uwch eu pen, 
a rhoddi iddynt ystyriaeth fanwl, i dynu ei gasgliad ei hun, mewn 


ADDYSGIAETH. 491 


perthynas i'w natur, ac i'r deddfau neillduol hyny oedd yn eu rheoli, ac, 

fe allai, wedi rhoddi bodolaeth iddynt. Cafodd yr athroniaeth hon 
ddylanwad neillduol ar y byd.. Dadymchwelodd yr hen gyfundraethau 
addysgol gyda buander mawr, a bu yn offerynol i sefydlu yn eu lle 
gyfundrefn newydd, yr hon mewn gwirionedd sydd yn bodoli hyd 
heddyw, ac sydd, a dyweyd y lleiaf, wrth wreiddyn y dull o weinyddu 
addysg sydd yn gyffredin yn cael ei fabwysiadu yn y dyddiau presennol. - 

Ryw bedair blynedd wedi marwolaeth Bacon, ganwyd yr athronydd 
enwog John Locke, i'r hwn eto y mae y byd yn ddyledus am yr ym- 
drechion egnïol a wnaeth yn ystod ei fywyd o blaid y pwnc o addysgiaeth. 
Y mae yn ddiammheu fod Bacon yn gyfrifol i raddau mawr am y cyfeir-: 
iad a gymerodd ymdrechion Locke mewn perthynas i addysg; byddai 
Bacon, pan yn ieuanc, mewn cymhariaeth, yn arferol o daflu dirmyg ar 
y dull o addysgu a arferid yn Rhydychain, a siaradai am yr athroniaeth 
a ddysgid yno, fel peth tebyg iawn ìi wê y pryf copyn, yr hwn oedd yn 
cael eì nyddu yn ymenyddiau yr athrawon yno, a'r hwn, er ei holl dlysni 
a'i feinder cywrain, nid oedd o un defnydd yn y byd; a chawn Locke 
hefyd yn siarad am y pethau hyn bron yn yr un cywair. Byddai yn 
siarad yn wawdus am y sylw manwl oeddid yn ei hawlio yn y ddwy 
brifysgcl i'r ieithoedd Lladin a Groeg, a hyny ar draul esgeuluso i 
raddau mor bell bynciau ymarferol, megys celfyddyd a gwyddoniaeth. 
Cyhoeddodd Locke lyfr ar addysg, yn yr hwn y dadleua, gyda hyawdledd 
gorchfygol, dros ddysgu mwy o'r ymarferol a'r defnyddiol yn ein hathrofiiau 
a'n prifysgolion. Trwy fod safle Locke fel llênor ac fel athronydd 
mor uchel, cafodd y llyfr hwn ddylanwad mawr iawn ar feddyliau prif 
ddynion Ewrop, ac y mae ei effaith ar addysg i'w ganfod yn amlwg 
hyd heddyw. 

Wedi ymddangosiad llyfr meistrolgar Locke, nid ydym yn cael fod 
ond ychydig o gyffro wedi cymeryd lle yn y wlad hon nac ar y Cyfandir 
mewn perthynas i addysg hyd y flwyddyn 1760, pan y cyhoeddwyd 
llyfryn gan Rousseau, y Ffrancwr enwog, o dan yr enw Emile. Gosod- 
iad Rousseau oedd, fod y natur ddynol yr amser hono, ac erioed cyn 
hyny, yn berffaith amddifad o bob tuedd at lygredd a phechod ; fod pob 
dyn pan yn cael ei eni i'r byd yn gwbl amddifad o dueddiadau pechad- 
urus, ac fod modd iddo ddal yn y perffeithrwydd hwnw hyd ddiwedd ei 
oes, pe buasai cymdeithas y peth y dylasai fod. Yr oedd Rousseau yn 
eithaf ymwybodol o druenusrwydd y sefyllfa yr hon yr oedd cymdeithas 
ynddi yr adeg hono; ac yn wir, yr ymwybodolrwydd trwyadl hwnw a 
grêodd yn ei fynwes yn y cychwyn y teimiad hwnw a'i cynhyrfodd i 
ysgrifenu ei lyfr. Hanes bywyd dyn dychymygol o'r enw Emile yw y 
llyfryn—dyn, yn ol yr awdwr, oedd yn meddu ar natur hollol ddilwgr 
pan y daeth i'r byd, a'r hwn, drwy iddo dderbyn addysg neillduol, mewn 
modd neillduol, ar wahân hollol oddiwrth gymdeithas a'i myrdd temt- 
asiynau, a lwyddodd i gadw ei natur berffaith hyd y diwedd. Hynod 
y íath effaith a gafodd y llyfryn cywrain hwp ar y byd gwareiddiedig ! 


For then he was inspired, and from him came 
Those oracles, which set the worìd in fl&me. 


Heb fanylu llawer ar yr effaith hwn, gallwn ddyweayd fod Enile wedi 
dysgu y byd i gymeryd golwg êang ar addysg, a dyweyd y lleiaf. Hefyd 


492 ADDYSGIAETH, 


bu yn foddion i dŷnu sylw y byd at y cyflwr isel a thruenus yr oedd 
cymdeithas ynddo, ac ar yr un pryd yr oedd yn awgrymu yr unig fodd- 
ion i'w hadferyd hi; hyny yw, awgrymai yn y modd egluraf mai addysg 
drwyadl, addysg yn ol ystyr helaethaf y gair, oedd yn eisieu ar y byd er 
ei wneyd yn well. Yn y cyfeiriad yma hefyd yr effeithiodd ar y dynion 
dyngarol hyny, y rhai dan yr enw Jlluminati, a ymunasant â'u gilydd yn 
yr Almaen tua chanol y genrif ddiweddaf, er ceisio gwneyd cyfnewid- 
iadau er gwell yn nghyflwr cymdeithas. Bu y bobl hyn yn foddioni 
wneuthur llesi achos addysg, mae yn ddiddadl, ond nid cymaint sg â 
feddylia rhai, fe allai. Gyda hyn o grybwylliad ynte gadâwn hwynt, a 
dyma ni yn awr wedi dyfod at enw mawr iawn eto yn hanes addysgiaeth, 
enw sydd yn teilyngu y parch mwyaf ar law pawb sydd yn medru 
gwerthfawrogi y cyflwr addawol ymha un y mae addysg ynddo yn 
bresennol. Yr ydym yn cyfeirio at Pestalozzi. Yr ydym yn teimlo 
mai nid anfuddiol fyddai rhoddi yn y fan yma grynodeb byr o brif 
ffeithiau bywyd y dyngarwr enwog hwn. Ganwyd John Henry Pesta- 
lozzi ar y 12fed o lonawr, 1745, yn Zurich, un o brif drefydd Switzer- 
land. Yn unol â dymuniadau ei rïeni, pan nad oedd eto ond yn ìeuanc, 
cawn fod Pestalozzi wedi dechreu ymgysegru at waith y weinidogaeth; 
ond wedi ymlyniad bŷr wrth y gwaith hwnw, rhoddodd yr idea o fod yn 
glerigwr ì fyny, a thrôdd ei feddwl at y gyfraith. Nid oedd y gyfraith 
eto yn ei foddloni, ac ymhen ychydig amser gosododd hithau o'r neilldu. 
Yr oedd erioed yn meddu ar deimladau dwys iawn, a byddai bob amser 
yn dra thueddol i fyfyrio yn orddifrifol uwchben amgylchiadau a sefyllfa 
ei wlad, ynghyda'r eiddo gwledydd eraill. Yr oedd wedi ofni a sŷnu 
llawer uwchben ansefydlogrwydd ac arnïogelwch cymdeithas yn gyff- 
redinol, ond heb erioed fe allai ganfod y feddyginiaeth effeithiol oedd 
wedi ei bwriadu i bethau. Beth bynag am hyny, tua'r adeg yma cawn 
fod llyfr Rousseau, File, yr hwn y cyfeiriwyd ato eisoes, wedi dyfod 
i'w feddiant. Darllenodd ef yn fanwl a chyda gradd helaeth o frwd- 
frydedd, a'r canlyniad fu, iddo grêu ynddo y fath gasineb at gyflwr 
llygredig cymdeithas, fel y penderfynodd ymneillduo oddiwrthi yn ddi- 
atreg, a myned i fyw i fan anghysbell o'r wlad, lle y cawsai hamdden & 
manteision i astudio amaethyddiaeth. Wedi iddo gyrhaeddyd gradd 
helaeth o fedrusrwydd fel amaethwr, prynodd ryw nifer o erwau 0 
dir anffrwythlawn, yr hwn dan ei ofal manwl ef yn fuan a newidiodd ei 
wêdd er gwell. Ond yn nghanol y cwbl, yr oedd meddwl Pestalozzi yn 
sefydledig beunydd ar gyflwr isel a thruenus y mwyafrif mawr o drig- 
olion ei hoff Switzerland, a byddai ei holl oriau bamddenol yn cael eu 
troi at dŷnu allan gynlluniau er gwellâu eu cyflwr. Yr oedd erbyn 
hyn wedi dyfod i gredu yn ddiysgog mai addysg drwyadl oedd yr unig 
feddyginiaeth ar gyfer y drygau lliosog ac amrywiol oedd yn amgylch- 
ynu cymdeithas, ac yn ei gwneyd y peth oedd ; a chredai hefyd yn llawn 
mor ddiysgog nad oedd y byd eto wedi deall yn iawn y gwir ystyr oedd 
i'w roddi i'r gair addysg. Y mae addysg, meddai holl fywyd a llafur 
Pestalozzi, yn rhywbeth gwahanol iawn i hyfforddiant geiriol. Y mae 
addysg, meddai, yn sylfaenedig ar brofiadau meddyliol; a'r ffordd a 
ddylid gymeryd pan yn amcanu cyflwyno i feddwl plentyn wybodaeth 
am rywbeth, rhifyddiaeth, er enghraifft, ydyw, dechreu gyda'r concrete. 
“ Dau a dau wnaiff bedwar,” meddai; ond ni fyddai ar y cychwyn yn 


ê 


ADDYSGIAETH. 493 


dywedyd hyn wrth yr addysgydd ieuanc, heb osod o'i flaen, ddau fŷs a 
dau fŷs, er gwneyd pedwar o fysedd; nêu ddwy geiniog a dwy geiniog, er 
gwneyd pedair ceiniog, &c. Yn y flwyddyn 1775 agorodd ysgol ddyddiol 
yn ardal Neuhof; ond ymhen tair blynedd gorfodwyd ef gan amgylch- 
iadau dyrys a gwrthwynebus i'w rhoddi ì fyny yn llwyr. Yr oedd erbyn 
hyn wedi myned drwy ei eiddo i gyd, ac hefyd drwy fod eì ymdrechion 
. aflwyddiannus mewn cysylltiad â'r ysgol wedi achosi i'w gyfeillion golli 
pob ymddiried ynddo, ystyrid ef gan bawb fel dyn wedi ei andwyo am 
byth. Ymhen ychydig amser ar ol hyn, dygwyddodd iddo ysgrifenu er- 
thygl fechan, dychanol, ar ryw fesur gwleidyddol neillduol, yr hon a an- 
fonodd i gyfaill oedd ganddo o'r enw Fuseli, brawd yr enwog arlunydd o'r 
un enw, iddo gael edrych drosti. Yr oedd y Fgiseli hwn yn cymeryd 
dyddordeb mawr yn Pestalozzi, ac yn awyddu gwneyd yr hyn a allai 
drosto bob amser. Rhyw ddiwrnod galwodd ei frawd yn eì dŷ. Yr oedd 
ysgrif Pestalozzi yn dygwydd bod ar y bwrdd yn yr ystafell lle yr oedd 
y ddau yn ymddyddan â'u gilydd; a chan roddi ei fŷs arni, “ Mae'n 
resyn,” ebaì Fuseli, “ nad allem rywfodd neu gilydd gael allan gynllun 
effeithiol tuag at osod yr awdwr anffortunus uwch ben ei draed unwaith 
eto.” “Gadewchimi weled,” ebai'r arlunydd, wedi iddo ddarllen yr 
erthygl ddoniol drosodd, “mae'n ymddangos i mi y gall awdwr yr 
ysgrif hon ofalu drosto ei hun ; gall, fe all hwn, os dewisa, ddyfod yn 
enwog iawn yn y dyfodol fel awdwr. Ewch ato a dywedwch wrtho fy 
mod i yn dyweyd hyn am dano.” Gyrodd Fuseli am Pestalozzi yn 
union, a mynegodd iddo beth yr oedd ei frawd yn ei dybied am dano, 
yr hyn a wnaeth argraff ddwys ar ei feddwl. Aeth yn ôl i'w dy yn ddyn 
gwahanol iawn i'r peth ydoedd pan yn ei adael ychydig cynt, ac heb 
golli amser dechreuodd ar ei waith y diwrnod hwnw; a'r canlyniad fu 
iddo lwyddo yn ystod y flwyddyn 1791 i yru drwy'r wasg ei lyfr cyntaf, 
“ Leonard and Gertrude.” — Y mae Gertrude yn wraig i Leonard, ac y mae 
wedi cymeryd arni ei hun y cyfrifoldeb o ddwyn ymlaen addysg ei 
phlant, a'i dull neillduol hi o wneyd hyny a fŷnai Pestalozzii'r byd ei 
gofleidio fel y dull goreu i gyflwyno addysg o dan bob amgylchiad. 
Derbyniwyd y llyfr gyda ffafr neillduol gan rai o brif ddynion Ewrop, 
a chafodd gylchrediad helaeth, ond nid mor helaeth ychwaith ag i wellâu 
llawer ar amgylchiadau bydol yr awdwr. O'r flwyddyn 1781 byd 1798, 
ymneillduodd Pestalozzi yn gwbl oddiwrth y gwaith o addysgu, a siarad 
yn gyffredinol, gan droi eì feddwl yn hollol at gyfansoddi a chyhoeddi 
llyfrau. 

TOnd yn 17908, gadawodd Neuhof, lle y bu yn trigianu am ddeng 
mlynedd ar hugain, ac ymsefydlodd yn Stanz, fel prif athraw yr ysgol 
oedd yno. Yma y gwelodd yn angenrheidiol, o herwydd nifer gor- 
modol y plant ì gyfateb i nifer yr athrawon, i osod rhai o'r plant henaf 
i addysgu y plant lleiaf, ac felly ì roddi cychwyniad i'r dull hwnw o 
addysgu plaut a ddefnyddiwyd gyda'r fath lwyddiant gan Bell a Lancas- 
ter ychydig o flynyddoedd wedi hyny, a'r hwn sydd erbyn heddyw yn 
myned dan yr enw Pupil Teacher Systen.. O Stanz gyrwyd Pestalozzi 
gan y Ffrancod, y rhaì oedd wedi goresgyn y wlad, dan Bonaparte, 
ì Burgdorf, lle, gyda chynnorthwy ychydig o athrawon dyngarol eraill 
tebyg iddo ei hun, y sefydlodd ysgol unwaith eto. Gan ymwrthod â 
gwneyd unrhyw fath o adolygiad yn bresennol ar ddull Pestalozzi o 


494 ADDYSGIAETH, 


add ei leigion, yr hwn sydd yn cael eì osod allan yn bur eglur 
mewn llyfr a gyhoeddodd tua'r adeg yma dan yr enw, “ Y modd yr 
addysga Gertrude ei Phlant,” rhoddwn y desgrifiad bywiog canlynol o 
hôno pan yn Burgdorf, yr hwn sydd wedi ei ysgrifenu gan un o'i ddysg- 
yblion ffyddlonaf. Er gwneuthur y dyfyniad canlynol yn ddealladwy 
i'r darllenydd, angenrheidiol dywedyd fod Pestalozzi bob dydd yn 
rhoddi i'r plant fel math o wers mewn siarad, frawddegau fel y rhai 
canlynol, i'w hadrodd ganddynt ar ei ol ef, a chyda'u gilydd,— 

Ceffyl hîr gynffonog, — 

Ceffyl gynffonog, — 

Mi Ur a ynffonog, &c. 
Wel ynte, dyma fel y dywed Ramsauer am athraw ysgol Burgdorf: 
« Y tro cyntaf y dygwyd fì ger bron. Pestalozzi i'w ysgol, croesawodd fi 
yn y modd mwyaf cynhes, a chasanodd fi; yna gosododd fi i eistedd 
mewn man penodol, a chyda hyn o sylw, gadawodd fi heb ddyweyd gair 
wrthyf wed'yn y bore hwnw mewn un ffordd na'r llall... Gan fy mod yn 
hollol ddyeithr i bob peth a ddygid ymlaen yno, pan y bloeddiaì y plant 
y gair mwnci, mwnci, mor egnïol, dychrynwyd fì yn fawr; a chan fod 
Pestalozzi, yr hwn o ran pryd &a gwedd oedd yn ddyn hagr anarferol, yn 
rhedeg o gwmpas yr ystafell fel dyn gwyllt, heb goat, ac heb gadach am 
ei wddf, a llewys hirion ei grŷs yn hongian i lawr dros ei freichiau a'i 
ddwylaw, braidd nad oeddwn yn barod i dybied mai Pestalozzi ei hun 
oedd y mwnci hwn.” _ Yn y flwyddyn 1804 symudodd o Burgdorf, ac aeth 
i gadw ysgol mewii hen fynachdŷ yn Buchseer, yr hwn a osodwyd at ei 
wasanaeth gan lywodraeth Berne. Yn yr ardal hon, mewn lle o'r enw 
Hofwyl, y preswyliai yr enwog ddyngarwr Fellenberg, i'r hwn y talai 
athrawon ysgol Buchseer fwy o barch ac edmygedd nag oeddynt yn dalu 
i hyd yn nôd Pestalozzi ei hun. Achosodd hyn i'r olaf ymadael yn llwyr 
â'r lle, ac ymsefydlu fel prif athraw ysgol yn Yverdun, lle y bu iddo aros 
bellach, am rywbeth fel ugain mlynedd. Yn ystod ei arosiad yma, 
fe wnaeth fwy o elynion nag a wnaeth fe allai ar hyd ei holl fywyd 
blaenorol. Yma y syrthiodd ei îs-athrawon allan â'u gilydd, a chydag 
amser ymadawsant bob yn un ac un â'r sefydliad; y medrus Schnid yn 
1810, yr addfwyn Verusi yn 1816, ac yn y flwyddyn ganìynol y dwfn- 
feddylgar Niederer, nes o'r diwedd aeth yr ysgol mor brin o ysgoleigion, 
ac mor amddifad o gynnorthwy y wlad, fel ag y gorfui Pestalozzi ei 
rhoddi i fyny yn hollol yn 1825, a myned yn hen ŵr 80 oed yn ôl i 
Nenhof, at ei ŵyr, yr hwn oedd yn byw yno mewn sefyllfa bur gysurus. 
Yr oedd Pestalozzi yn awr yn agosâu at ddydd ei farwolaeth. Ar ol 
cystudd bŷr, bu farw y l5fed o Awst, 1827, a chladdwyd ef ar yr l7eg 
mewn pentref bychan cyfagos o'r enw Birr. Rhwystrodd yr hîn, mae 
yn ddiammheu, lawer o ddyeithriaid rhag dyfod i'r angladd, ond eto er 
bod eira o drwch anarferol yn gorchuddio wyneb y ddaear y diwrnod 
hwnw, daeth ynghyd i'w gynhebrwng holl ysgolfeistri yr ardaloedd, a'u 
hysgoleigion hefyd i'w canlyn, y rhei a ganasant dôn neu ddwy uwch- 
ben eì fedd yn hynod darawiadol ac effeithiol. 

Wrth adael Pestalozzi, mae y cwestiwn canlynol, neu rywbeth tebyg 

iddo, yn codi yn naturiol i feddwl y darllenydd,—Pa effaith a gafodd 
bywyd llafurus Pestalozzi ar y mater o addysg ? neu mewn geiriau eraill, 


ADDYSGIAETH. 495 


Pa faint a wnaeth Pestalozzi tuag at hyrwyddo pethau mewn perth- 
ynas i addysgiaeth? _ Mewn ffordd o atebiad i ofyniadau o'r fath, 
gallwn ddywedyd, yn fŷr, fod holl fywyd Pestalozzi yn fath o wrthdyst- 
iad yn erbyn yr hen ddulliau o addysgu a fabwysiedid yn ei amser ef, a 
chanrifoedd lawer cyn ei oes ef. Er enghraifft, pan yn addysgu plen- 
tyn mewn gramadeg neu rifyddiaeth, yn ol yr hen ddull, ni fyddai yr 
athraw yn ystyried fod i'r plentyn reswm, yr hwn yr oedd yn ofynol ei 
feithrin a sicrhâu ei gydweithrediad er gwneyd un o'r pynciau hyn yn 
ddyddorol a dealladwy iddo; felly yn gyffredin gorfodid ef i ddysgu ar 
ei dafod leferydd rhyw liaws mawr o eiriau, o frawddegau, ac o reolau ; 
ac wedi iddo eu cael yn iawn i'r cof, ystyrid ef gan ei athraw a chan 
bawb, fel un wedi meistroli eì waith yn berffaith. Gwelodd Pestalozzi 

n amlwg mai addysg mewn enw yn unig oedd peth fel hyn, ac o un 
eithaf rhedodd yn naturiol i'r eithaf cyferbyniol, ac yn lle rhoddi dîm, 
mynai efe roddi gormod o sylw i'r rheswm. Pan yn hysbysu i blentyn 
mai hanner deuddeg yw chwech, neu, mai dau chwech wnaiff ddeuddeg, 
cyn myned un cam ymhellach, barnai Pestalozzi yn angenrheidiol 
dangos hyn iddo yn fwy eglur, drwy osod o flaen ei lygaid ddeuddeg o 
geiniogau, a'u rhanu, &c. _ Yr oedd hyn yn angenrheidiol iawn pan yn 
cychwyn gydag addysgiaeth y plentyn mewn rhifyddiaeth, ac yn yr oes - 
hono yr oedd yn beth hollol newydd; ond pan dybiai Pestalozzi eì bod 
yn ofynol esbonio pethau yn y dul) manwl hyn i'r plentyn wedì iddo 
gyraedd cryn fedrusrwydd mewn rhifyddiaeth, dywedwn, yr oedd, 
mae'n sicr genym, yn myned i eithafion ; yr oedd fel pe yn anghofio fod 
gan y plentyn gynneddfau i'w alluogi i ddirnad yn drwyadl bethau nad 
allesid byth brofi eu bodolaeth drwy arddangosiad gweledig. Yn y fan 
hon y byddai Pestalozzi yn colli fwyaf; yr oedd yr hen addysgwyr yn 
eithafol un ffordd, ac yntau lawn cymaint felly y ffordd arall. .Ond 
dyna, fe allai, oni bae ei fod fel hyn na fuasai wedi gwneyd cymaint o 
les gyda'i hoff bwnc; fe allai fod yn ofynol iddo, er gwneyd i ffwrdd yn 
effeithiol â'r drwg oedd ynglŷn âg addysgiaeth o herwydd eithafion pobl 
mewn un cyfeiriad, fyned yn eithafol yn y cyfeiriad arall. Beth bynag 
am hyn, gallwn ddyweyd fod angerddoldeb ei frwdfrydedd fel athraw ac 
fel addysgydd wedi bod yn foddion i ennyn tân yn mynwesau eraill, y 
rhai sydd erbyn heddyw i'w cofio fel rhai a gymerasant ddyddordeb 
mawr yn y pwnc o addysg, ac a weithiasant yn hynod o lwyddiannus o'i 
blaid, a'r rhai hefyd, oni buasai Pestalozzi, fuasent wedi rhoddi cyfeir- 
iad hollol wahanol i'w hymdrechion. 

Er enghraifft, ni fuasai y byd wedi cael y fath ddyn a Fellenberg i 
weithio fel ag y gwnaeth o blaid addysg, gyda'r fath zêl, a chyda'r fath 
lwyddiant, oni buasai Pestalozzi. Y mae ffeithiau bywyd Fellenberg 
yn profi hyn yn eglur. Ganwyd ef yn y tlwyddyn 1771, yn Berne, 
prifddinas Switzerland. Yr oedd ei deulu yn perthyn i'r dosbarth 
pendefigol, a'i fam yn disgyn yn uniongyrchol oddiwrth yr enwog Van 
Tromp, y câdlyngesydd Isellmynaidd. Soniai Fellenberg lawer iawn 
ar hyd ei oes am ofal meithrinol ei fam dda a dysgedig, a chanddi yn 
benaf y derbyniodd ei addysg foreuol. Yr oedd ei dad yn dra adna- 
byddus o Pestalozzi, ac yn meddwl llawer iawn o'r egwyddorion yr oedd 
efe yn gweithio mor egnïol o'u plaid; ac fel y mae yn naturioli ni 
dybied, crêodd yn mynwes ei fab, pan nad oedd ond ieuanc mewn 


490 ADDYSGIAETH. 


cymhariaeth, awydd cryf i ddilyn camrau Pestalozzi, a chysegru ei 
oes at wellâu cyflwr gwladol a moesol ei wlad. Er cario ei fwriad 
allan, trôdd ei sylw at y gyfraith, gan feddwl cyfaddasu ei hun i fod 
yn gyfreithiwr. Astudiodd y gyfraith yn Heidelberg am beth amser, 
gyda grâdd mawr o lwyddiant, ac yna rhoddodd ei hun i fyny i faterion 
politicaidd, gan dybied y buasai yn cyraedd ei amcan yn gynt fel hyn, 
na phe buasai yn cymeryd cyfeiriad arall. Ond yn bur fuan rhoddodd 
ffarwel bythol i'r bywyd politicaidd, a'i dwyll â'i wagedd, a phrynodd 
ystâd ôêang yn ardal Berne, mewn lle a elwir Hofwyl, lle y sefydlodd 
ysgol i addysgu plant yn yr elfenau cyffredin, rhifyddiaeth, &c., ac 
ynglŷn â hyn, i gyfranu iddynt eddysg mewn amaethyddiaeth. Am 
rai blynyddoedd, ni thynodd y sefydliad ond ychydig o sylw; ond yn 
raddol cynnyddodd, a daeth yn y diwedd i gynnwys ysgolheigion o bob 
parth o'r byd, bron... Wrth reswm, drychfeddwl Pestalozzi oedd hwn, 
ond fe'i gweithiwyd allan yn llawer mwy llwyddiannus gan Fellenberg 
na chanddo ef; ac i lwyddiant y sefydliad yn Hofwyl yr ydym i brïod- 
oli bodolaeth nifer mor fawr o Jndustrial Schools a Reformatories yn ein 
gwlad ni y dyddiau presennol. Bu PFellenberg yn athraw yn Hofwyl 
am bum' mlynedd a deugain; ac yno, yn Tachwedd, 1844, y bu efe 
arw. 

Barna rhai hefyd mai i Pestalozzi yn benaf yr ydym yn ddyledus am 
yr egwyddorion hyny a wnaethant Lancaster a Bell mor enwog rhyw 
ddeugain mlynedd neu lai yn ôl. Nid ydym yn barod i hawlio pwysig- 
rwydd neillduol i'r dybiaeth hon, ond yr ydym yn gweled fod yn rhaid 
i ni gyfaddef fod Pestalozzi a Fellenberg, ar gyfrif llwyddiant eu hym- 
drechion zelog o blaid addysg, wedi tŷnu sylw difrifol holl Ewrop st y 
pwnc, ac wedi rhoddi y wlad hon mewn cryn râdd o barodrwydd i dder- 
byn diwygiadau Bell a Lancaster mewn materion addysgol. Prif nod- 
wedd systems Bell a Lancaster oedd y lle pwysig a roddid ynddynt i 
Monitorial Teaching, sef gosod y plant i ddysgu eu gilydd; ac o ran dim 
8 wyddom ni i'r gwrthwyneb, fe ddarganfyddwyd ei werth arbenig 
gan Bell a Lancaster, fel gan y Swiss clodfawr, yn hollol ddamweiniol. 
Rhoddwyd prawf ar y drefn yn y wlad hon gyntaf gan Lancaster, ac 
wed'yn gan Bell, ac yn ganlynol i hyn sefydlwyd y ddwy gymdeithas 
addysgol, y Frytanaidd a Thramor, a'r Wladwriaethol, i geisio cario 
gyniadau y ddau i weithrediad; ac erbyn heddyw, y mae genym yn ein 
gwlad ein miloedd o Ysgolion Brytanaidd a Gwladwriaethol fel profion 
fod llwyddiant cyflym ac anarferol wedi dilyn ymdrechion y cymdeith- 
asau clodwiw hyn. _ Y mae llawer eto i'w wneyd cyn y gellir ystyried fod 
addysgiaeth yn cael ei ddeall yn drwyadl genym, ac yn derbyn y sylw 
oddiar ein dwylaw y mae yn ei deilyngu; ond ar yr un pryd, y mae yn 
rhaid cyfaddef fod llawer wedi ei wneyd. Wrth derfynu ein hysgrif, 
gosodwn yn y fan yma grynôad bŷr o hanes bywyd y ddau ddyn y 
cyfeiriwyd atynt eisoes, sef Bell a Lancaster. 

Ganwyd Andrew Bell yn St. Andrews, Scotland, yn y flwyddyn 1759. 
Derbyniodd ei addysg yn mhrifysgol ei dref enedigol. Offeiriad yn 
perthyn i'r Eglwys Sefydledig oedd efe. Treuliodd ran fawr o'i oes 
foreuol yn America; ac yno yr oedd pan y derbyniodd yr appwyntiad i 
fod yn gaplan i'r milwyr oedd yr adeg hono yn gwylio amddiffynfa St. 
George, &c yn weinidog Eglwys St. Mary, yn Madras. Yma hefyd 


ADDYSGIAETH. 497 


gosodwyd efi arolygu ysgol oedd yno i blant amddifaid y milwyr 
Prydeinig, lle y bu yn gweithio yn egnïol ryfeddol am tua saith mlyn- 
edd. Nid oedd athrawon wedi eu cyfaddasu i'r gwaith i'w cael i'w 
gynnorthwyo am un arian, ac yr oedd nifer y plant oedd dan ei ofal 
yn rhy fawr iddo ef ei hun eu meistroli a'u haddysgu yn brïodol; pa 
beth, ynte, oedd i'w wneyd? — Daeth i'w feddwl roddi prawf ar y drefn 
o osod y plaut henaf i addysgu y plant lleiaf, a thyma gychwyniad yn 
Madras i'r Monitorial System, a chychwyniad llwyddiannus y trôdd allan 
ifod. Wedi agos gweithio eì hun allan, daeth Bell yn ôl i Loegr yn 
1707, a chyhoeddodd hanes ei Jafur yn India fel addysgydd, mewn 
llyfryn o'r enw, “ An Ezperiment in Education made at the Male Asylum 
of Madras,” yr hwn a ddaeth i gryn sylw wedi ìi Lancaster ddechreu ar 
ei lafur fel ysgolfeistr yn Southwark. Bell sydd i'w ystyried fel syl- 
faenydd yr Ysgolion Gwladwriaethol, a Lancaster fel cychwynydd yr 
Ysgolion Brytanaidd. Bu Bell farw yn Cheltenham yn 1832, a chladd- 
wyd .ef yn Westminster Abbey. Gadawodd yn ei ewyllys 120,000p. 
tuag at gynnorthwyo rhai o sefydliadau cenedlaethol ei wlad. 

Mab i filwr, ar y llaw arall, oedd Joseph Lancaster, a ganwyd ef yn 
Llundain, yn y flwyddyn 1778, Pan nad oedd amgen na hogyn ieuano . 
a di-brofiad, mewn cymhariaeth, agorodd ysgol ar yr egwyddor o Mutual 
Tnstruction, yn ardal Southwark. _ Cyn ei fod yn dair ar hugain oed, yr 
oedd ganddo dros dri chant o ysgoleigion dan ei ofal. Tua 'r adeg yma 
cyhoeddodd lyfryn bychan ar The 4melioration of Education, yr hwn a 
dderbyniwyd yn ffafriol iawn gan y wlad, a'r hwn hefyd a fu yn foddion i'w 
ddwyn i gydnabyddiaeth â rhai o brif ddynion y deyrnas, megys y Duc o 
Portland, ac hyd yn nôd y brenin Sior III. Perthyn i'r Orynwyr yr 
oedd Lancaster, ac felly nid oedd yn rhwystro neb i ddyfod i'w ysgol o 
herwydd ei broffes grefyddol, yr hyn a achosodd gryn gynhwrf ymhlith 
clerigwyr y wlad, y rhai, o'r diwedd, a geisiasant gan Bell ddyfod i'r 
maes i wrthweithio dylanwad Lancaster, trwy roddi mewn gweithrediad 
yr egwyddorion hyny y bu yn gweithio mor lwyddiannus o'u plaid yn 
Madras. Fe ddaeth Bell allan, a gweithiodd yn egnïol anarferol gydag 
addysg, fel yr ydys wedi hysbysu yn flaenorol. Yn y flwyddyn 1818, 
gorfodwyd Lancaster gan amgylchiadau i ymfudo i'r Unol Daleitbiau; 
ac oddiyno drachefn, yn y flwyddyn 1829, ymfudodd i Canada, lle y bu 
yn gweithio o blaid addysg am beth amser yn dra zelog, ond nid gyda 
grâdd helaeth o lwyddiant, y mae yn rhaid cyfaddef. Ymhen tipyn, 
gadawodd Canada, ac aeth i New York, lle, yn nghanol ei drallodion 
bydol, y bu farw yn y flwyddyn 1888. .Y mae addysg wedi gwneyd 
progress diríawr yn Mhrydain Fawr y blynyddoedd diweddaf yma, ac y 
mae yn sicr genym fod llawer iawn o'r cynnydd hwn i'w brïodoli i ym- 
drechion zelog a diflino Joseph Lancaster. 


498 


GWAITH GWALLTER MECHAIN. 


[Gwairm y PARCH. WALTER Davizs, A.O. (Gwallter Mechain). Dan 
olygiad y Parch. D. SiLvAN Evans, B.D., Periglor Llan ym Mawddwy, 
Meirion. Caerfyrddin: William Spurrell. Llundain: Simpkin, 
Marshall, a'u Cyf. xpcocLxviu.) 


Dyma ychwanegiad pwysig a gwir werthfawr at ein llênyddiaeth genedl- 
aethol. Bu yr awdwr hybarch yn llewyrchu yn ddysglaer yn ffurfafen 
llênyddiaeth ei wlad am oes faith; ennillodd iddo ei hun enw ac an- 
rhydedd fel gŵr dysgedig, bardd, hynafiaethydd, a beirniad; a diammheu 
genym y bu ei ddylanwad yn êang ac iachusol, fel y cyfryw, ar ein llên- 
yddiaeth a'n barddoniaeth. Wele ei ysgrifeniadau llïosog ac amryw- 
iaethol yn awr wedi eu casglu ynghyd a'u dwyn allan mewn tair cyfrol 
wythplyg harddwych, yn cynnwys uwchlaw chwe' chant o du dalenau 
bob un, o'r argraffwaith goreu, gan ycyhoeddwr anturiaethus, dan olygiad 
llênor dysgedig, yr hwn, o ran eì wybodaeth êang a manwl o iaith, 
hynafiaethau, a detodau ein cenedl, oedd y cymhwysaf ìi gymeryd y fath 
orchwyl mewn llaw. Cyflawnodd ei waith yn dra gofalus a chanmol- 
adwy; ac yr ydym yn ystyried y cyfrolau hyn yn deilwng neillduol o 
sylw dysgedigion ein gwlad, ac ì gael lle yn y llyfrgelloedd goreu. Ni 
ddylai un llênor Cymreig, hynafiaethydd, hanesydd, bardd, na beirniad, 
fod hebddynt, na bod yn ddyeithr i'w cynnwysiad. Maent hefyd o 
ddyddordeb cyffredinol ì bob Cymro sydd yn caru eì genedl, eì iaith, a'i 
wlad. Y maent o ran eu hansawdd o duedd ìi wneuthur lles i'r darllen- - 
ydd, trwy ehangu ei feddwl, dyrchafu ei chwaeth, a nawseiddio ei ysbryd. 
Nid oes yma ddim o anianawd isel, gwammal, na sarhâus,—dim i beri 
tramgwydd i neb, hyd yn nôd y sawl a fo ar rai pethau, fe allai, o farn 
wahariol. Mae y cyfansoddiadau manylaf, mewn rhyddiaith a bardd- 
oniaeth, y beirniadaethau, a'r gohebiaethau, yn dwyn nodau amlwg eu 
bod yn gynnyrch meddwl cryf a diwylliedig, deall goleu, a barn bwyllog 
ac addfed. Er fod yma rai o'i gyfansoddiadau boreuol y dylid cofio 
. hyny wrth eu darllen, eto yr ydym yn tybied mai pur ychydig a gyn- 
nwysant sydd yn gofyn trostynt un math o esgusawd. Ein syndod yw 
eu bod, gyda'r fath amrywiaeth, mor bur a disothach. Ceir hefyd rai 
englynion a phennillion wedi eu cyfansoddi yn ddiragfyfyr, y rhai a 
gadwyd yn unig er mwyn rhyw amgylchiadau perthynoliddynt. Ychydig 
ydynt, bŷrion, difyr, a hollol ddiniwed. Ni ddarostyngodd efe ei ddawn 
a'i athrylith un amser i wasanaeth llygredigaeth: ei nôd a'i amcan 
ef yn wastad oedd ehangu gwybodaeth fuddiol, cefnogi rhinwedd, 
meithrin athrylith, a dwyn ymlaen y lles cyffredin. 

Cymerwn olwg ar gynnwysiad a theithi y gwahanol gyfrolau hyn. 
Cynnwysa y gyntaf Farddoniaeth yr Awdwr, gyda chyfres o gofion 
barddonol, a beirniadaethau. Mae ei farddoniaeth, gân mwyaf, yn y 
mesurau caethion, fel eu gelwir, yr hyn a all fod yn annerbyniol gan 
ryw ddosbarth o'r werin, er bod ei iaith, ar y cyfan, yn eglur a sathredig, 
a'i syniadau yn cael eu gosod allan yn drefnus, bywiog, a barddonol. 


GWAITH GWALLTER MECHAIN. 499 


Mae dosbarth arall o ddarllenwyr i ba rai y mae y dull henafol hwn o 
farddoni yn dra deniadol, ac yn rhoddi iddynt gryn fwynhâd a hyfrydwch. 
Ond gyda'r nifer lïosocaf, dyrifau ar fesurau rhyddion sydd yn fwyaf 
cymeradwy. Mae yn y gyfrol hon nifer o ganiadau ystwyth a blasus 
yn y math yma o brydyddiaeth, ac y mae rhai o honynt wedi myned yn 
dra phoblogaidd ar eu hymddangosiad cyntaf, fel y cawn sylwi eto. 
Gellir dosbarthu cyfansoddiadau barddonol yr awdwr dan y penau 
canlynol, er mwyn cymeryd eu hansawdd a'u rhagorgamp dan ystyriaeth 
wahanredol:—l. Barddoniaeth Hanesiol. 9. Barddoniaeth Ddesgrif- 
iadol. 8. Oyfansoddiadau Addysgiadol, Moesol, a Rhybuddiol. 4. Galar- 
gwynion. 5. Anerchiadau Cyfeillgar, 6. Dychanion. 7. Englynion. 
8. Beddargraffau. 9. Carolau. 10. Emynau. 

l. Awdlau a. Chywyddau Hanesiol. Ar ben y rhestr yn y dosbarth 
hwn, ac yn flaenaf yn y llyfr, y saif yr “Awdl ar Gwymp Llewelyn, y 
Tywysog diweddaf yn Nghymru.” Hwn oedd testun Cymdeithas y 
Gwyneddigion yn y fl. 1891. Mae cynllun yr awdl yn rhagorol, ac 
wedi ei weithio allan yn fedrus a galluog; ac y mae'r nodiadau ar waelod 
y dalenau yn dra buddiol, difyr, a gwasanaethgar. Dywedodd yr enwog 
*Dewi Wyn am yr awdl hon, ei bod yn rhagori ar un darn hysbys iddo 
ef o waith yr awdwr, ac yn wir awdlau cyffredin yr oes hefyd. Dengys 
y dyfyniadau canlynol eì gywreinrwydd yn plethu cynghaneddion 
barddoniaeth Gymraeg, ac ar yr un pryd gywirdeb yr hanesydd a dar- 
felydd y bardd. Dyma adroddiad o flin helynt y Tywysog a'i ddeiliaid, 
gan ruthray parhâus y gelynion, a'r gorthrymderau a'r creulonderau a 
ddilynent :— 


Nid oedd iddo un dydd o heddweh, 

Na nawdd i'w gael o ddiogelwch 

I'w ddeiliaid, trueiniaid trwch,—gan blaid Y LON 
Y llu estroniaid â llaw ystrinwch.* YH“ 


Haid y Normaniaid mynent 
Fro Dyfrdwy, a.Gŵy, a Gwent, 
Brasder y'wìad wastad wôn, 
Hyfryd o Gaer i Hafren, -. 
A'r morgylch, ei hamgylch hi,. 
Hyd afon Aber Dyfi. 


O ddydd i ddydd da 'i newydd niwed, 

A nosi nos yn dangos tynged, 

A mwy ns mwy o glwy' i'w glywed, 

Y beïau mawrion heb ymwared ; 

Cymry yn goddef cnif tt afrifed—beunydd, 
Trwy chwith wydd y tra. chaethiwed, 


Codwn yn nesaf ei ddarluniad bywiog o Wynedd yn ymarfogi wrth 
wŷs eu Tywysog i wrthladd trais a gormes brenìn Lloegr a'i fyddin- 
oedd, neu i farw yn yr ymdrech : 


Arwraidd feib Eryri, 

Mal cywion eryron ri', 

Yn hedeg ar waneg wynt, 

Draidd effrom,?î draw i î ddyffrynt; 


* Cynhen son. — -j* Blinder, trallod gofid, helbul ,—yr ŷm yn rhoddi y ean 
sghrblol hyn, er myryn yr angh hyfarwydd dd, ar eìn oyfrifoldob e ein hunain. FD 
gwrol, ffrom , atgefddol,- —— G2. 


500 GWAITH GWALLTER MECHAÎN. 


Ni chilient i ddychwelyd 

O'r lle bônt, er allo byd, 

Nes clwyfo yr ysglyfaeth, 

Ei faglu a'i gyrchu 'n gaeth, 
A rhudd glwyf, er rhoddi gwledd 
Ar galonau 'r gelanedd. 

O greigiau, bryniau, heb rus, 
Dylifent, haid wylofus ; 

Yn groch gref clywid llef llu, 
Trwy Wynedd yn tarianu, 
A'u galwad ar eu gilydd :— 

“Tra byddwn—rhodiwu yn rhydd ; 
Os byw—byddom byw heb aill ;* 
marw—ein marw am eraill 

Yn ufell* caeth anafod, 

Gwell na byw—golli ein bod ! 
Rhyddid! heb lîd, a heb loes— . 
Yn llawn 1—neu golli einioes 1” 
Nid un briw hyd wanu bron, 
A dŷr goel y dewr-galon: 

Nid un maes, â'r aes ar ôl, 

A ludd gawr, lywydd gwrol; 
Mae yn ôl—ond mŷn eilwaith 
Hwylio i'r lawer gwaith ; 
Byth i'r rhiw ei obaith rhôd, 
Ni ŵyra ar ei waered; 

Saif ei rych yn fynych faith, 
Er dengwaith o arw dynged. 


Felly yr uchel Lywelyn—â'i Fôn 
Tan faniar ei elyn; 
Gyrai daith, ragora' dyn, 
I annog Dê i ennyn. 


Ond er llwyddiant ei arfau yn flaenorol i attal ymgyrch byddinoedd yr 
estroniaid, syrthiodd ein gwron trwy fradwriaeth yn ngwlad Buallt ! 


Oferedd fa ell a fyfyriwyd ì 

Ei hoew-fryd awchus a fradychwyd ; 

Cyfeillion gwaelion a ry gooliwyd, 

O waith y rhai 'n efe aeth i'w rhwyd. 
Brâd mawr! ni bu erioed mwy—o un brâd 

Yn Brydain lygradwy— 
Y brâd yn Aber Edwy t 
A gofir tra gwelir Gŵy ! 


*. * halLywelyn * * 
Heb waew na saeth—poenus hyn ! 
Diarfawg daeth i'w derfyn. 


Yn y Cwm, îs Llwyn Camwedd,—daiarwyd 
Y dewraf o Wynedd : 
“O cofiwn byth—Cefn y Bedd,” 
Llym iawn gawr, lle mae 'n gorwedd ! 


Wedi desgrifio y trychineb a'r golled genedlaethol yn marwolaeth y 
Tywysog, mae y bardd yn olrhain trôadau trôell rhagluniaeth yn 


* Arall, $ Hyblyg, gwasaidd, fT “Mae Edwy 


n llifaw i Wy, islaw Llanfair 
yn Muallt; o fewn chwe milldir i y ooed y lladdwyd 


y 
ywelyn ynddaw,” (td. 19). 


GWAITH GWALLTER MECHAIN. 5o, 


nhreiglad amser, er dwyn o amgylch o'r golled ddaioni annhraethol 
fwy, yn uniad Lloegr a Chymru yn un deyrnas, dan frenhinoedd yn 
deilliaw o frenhinllwyth cysefin Prydain Fawr. 


Y golled hon, gwell y daeth Seison a Brython heb ríthiau, 
Yn darian i 'n gwladwriaeth. Yn frodyr, heb hen afradau; 
Gelynion yn un galonau, 
Os collasom A nawdd addfwyn tan un ddeddfau, 


Dalaeth hendrom, 
Ennillasom mwyna' llesiant ;— 
Na gwyllt frythwch,* 

Mil fwy elwch tt 


Un goron, yn llôn, un llŷs, 
Yn enwog mewn tn ynys, 
Mae 'n gryfach, dewrach na dwy, 


Ydyw heddwch a dyhuddiant. I arddel rhag trais gorddwy. 7 
Gweded pob Cymro gwiw-daith, 
Seison yn Gymry llonydd, “ Hir oes i hîl Harri saith 1?” 
A Brython yn Seison sydd ; A hîl Llywelyn olaf 
Cydgyfeillach masnach mwyn, Fo benaf heb wahaniaeth.— (td. 20—22). 


Llawforwyn eu Lleferydd. 


Y nesaf o'r dosbarth hwn yw yr “ Awdl ar ymdrech Caswallawn a 
Lluoedd Ynys Prydain yn erbyn y Rhufeiniaid,” sef Testun y Oymmrod- 
orion yn Llundain, Mai 22ain, 1823. Mae yr awdl orchestol hon yn 
agor gyda sylwadau difrifol ar effeithiau pechod fel y maent yn tôri 
allan mewn rhaib, gormes, rhyfeloedd, a thywallt gwaed. 


Am hen oesoedd mae haneaiaeth,—o lwyr 
Alarus ystyriaeth * 


“ Trechaf treisiel—gweidded gwan ''—oedd reol 
I ddirywiaw anian; 
Mynai ŵr hyf mwy na 'ì ran, 
A'i rwygo o law 'r egwan. — (td. 23, 24.) 


Gwedi dysganu trachwant Iwl Caisar, ac ymgyrch y Zchufeiniaid yn 
erbyn Ynys Prydain, mae yn myned ymlaen gyda desgrifiad grymus o 
ddewrder Caswallawn a lluoedd y Prydeiniaid i'w gwrthsefyll, ac i am- 
ddiffyn eu rhyddid. 


Ail i'r eryr o hîl eryrau 

Gylfin euraidd,$ y goelfan|| orau, 

A chwala frain ar uchel fryniau, 

Neu adar mân ar odir Mynoau,** 

Oedd Caswallon, gwron dig aerau, 

A'i bawl, a'i darian, a'i bladuriau, 

Yn gawr hy balch yn agor bylchau; 

A'i wŷr un anian, glân galonau. 

Gyrent i'w gwersyll gaerau, yn danbaid, _ 
Y Rhufeiniaid o bob rhyw fanau. * 


Pendcsgonj-f a'i ddynion byddinawg, 

Ar gerbydau, rhodau rhiiadawg, 

Ac ar orwyllt feirch gweryrawg, 
Aent drwy restrau llengau gollyngawg, 
Mal hen eirth milain nerthawg—yn gallu 
Tarfu—a chwalu torf ochelawg. 


Ail yw rhuthr Brython, pan ddigllonant, 

I ffrŵd Geirwîf yn hyll fwrw i'r llifeiriant— 
Ni saif creigiau yn eigiau8$ 'r nant,—syflir, 
Chwyrn ddryllir—dymchwelir—a chwalant, 


* Terfys Llawenydd, gorfoledd. t Gorthrymdor. $ Eryr euraid, y penat 
o lwyth yr Seryrod, ll Arwydd, ar; 4r ì ** Llethr thr alpau neu fynyddosd. uehel, 
TF Pentywysog, prifarweinydd, Tf Ddrau. 8$ Eigionau, dyfaderau, 
I 


509 GWAITH GWALLTER MECHAIN. 


Yng nghwrth aruthr dihafarch ruthrau, 
Llwyr egwan oedd gwŷr y llurigau; 

Eu dewrion ar flaeniou pladuriau 

A nyddent—hwy wingent yn angau; 
Gwelwn eiddil gelaneddau 'n gorwedd 
Hyd wastadedd yn dew ystodiau.* 


Mal fflam y goelcerth mewn aberthau, 

A'i rhwyf yn oddaith ar fynyddau; 

Mal y corwynt yn ymyl caerau, 

Yn rhu ar dŷn yr awyr denau— 

Felly Frython gwychion yn gwau, heb unon,*f 
Drwy 'u gelynion, â dewr galonau, 

I'w cerbydau, mal ceirw, heb oediad, 

Neu lamidyddion lym dueddiad, 
Neidient,—ergydient i'r gâd —disgynent— 
Aerwibientf—brathent ym mhob rhithiad. 
Eu helw a'u hawl, gwir fawl gorfoledd, 

Pe bai o rinwedd mewn pybyr anian ; 

O'u dewredd, rhyfedd pob rhan o'r gadres, 
Cysur yw hanes Caisar ei hunan, 

Yn ei hanesiaeth am ein hynysoedd, 

Bu i'w ddoniau roi clod i'n byddinoedd, 

Eu gwychder, a'u glewder, mai gloew ydoedd— 
Mal y gwasgarent, tarfent eì dorfoedd |! 

Y gair da—gywired oedd—a'i traethai ! 
Ciliai—ymofalai am ei filoedd,—(td. 30—392.) 

Gan ymorfoleddu ar enciliad Oaisar, a chanmawl y Prydeiniaid am 
eu hymdrech ymhob oes dros eu rhyddid, mae yr Awdl yn tŷnu at ei 
therfyniad trwy ddangos na orchfygwyd mo Brydain erioed ond trwy 
fradwyr o'i mewn ei hun; ac er darfod ei goresgyn felly gan 
y Rhufeiniaid, goruwch-reolwyd hyny gan Ben-Llywydd mawr y byd er 
agor ffordd i ddyfodiad yr efengyl i'n gwlad, ac wedi hyny, yn nhrefn 
amser, cafodd iau gormes ei dryllio, ac awdurdod Rhufain baganaidd ei 
gymud o'r tir. Ac eri eglwysi Prydain, ar ol gwrthsefyll yn egnïol am 
oesoedd, gael eu darostwng dan iau drom Rhufain Babaidd, caed ym- 
wared o'r caethiwed hwnw trwy y Diwygiad Protestanaidd. 

Rhaith bur i'n cysur cawsom,—nef angor 
Efengyl yn eiddom ; 
Heb gaeth lywodraeth lawdrom 
Pab a'i saint—e, pob siom ! 


Yn lle creiriau, delwau hudolion ; 

Yn lle adroddiad llu Derwyddon; 

Yn lle cromlechau, muriau meirwon, 
Tân-ffaglau, gwyliau ofergoelion. 

O! y mawr gyfnewid— Rhyddid yr Ion! 

A gwawl dawn yn goleuaw dynion: 

Mawl a rodder â mil arwyddion 

I'n IOR, am ragor o'i anrhegion.—(td. 86, 87.) 


Fi Darllener, mewn cysylltiad â'r Awdl hon, hanes ““ Rhyfelgyrchoedd Iwl Caisar i Ynys 
Prydain,” am eglurhâd ychwanegol: Cyf. II, td. 311—330. 

“' Cywydd ar Frwydr Maes Bosworth,” Testun Cymdeithas y Gordo- 
figion, erbyn Eisteddfod Gadeiriol Llerpwll, Mehefin, 1840, sydd gyfan- 
soddiad arall o deithi hanesiol. Mae ei gynllun ar ddull ymddyddan 


*Gwanafau. _ -F Heb ammeu neu betruso. “' Ni raid unon,” nid oes achos peiruso 
neu ofni. Mae y gair non ar lafar gwlad yn Mhowys. — j Amredeni yn yr alanas. 


GWAITH GWALLTER MECHAIN. b08 


dychymygol; tybia yr awdwr ei hun yn fardd o'r bymthegfed ganrif yn 
ymddyddan â Brudiwr, yr hwn sydd yn traethu, ar ddull brud, yr holl 
hanes o lâniad Iarll Richmond a'i lynges fechan yn Aberdaugleddeu, ac 
ymuniad y Cymry â'i fyddin, hyd y frwydr ar Faes Bosworth, lle y 
lladdwyd y gormesdeyrn Richard III. ac y dodwyd y goron ar ben yr 
Iarll, ei chyfiawn etifedd, trwy yr hyn y dyrchafwyd ef i orsedd Prydain 
dan yr enw Harri VII. Terfyna gyda desgrifiad o'r gelanedd echrys- 
lawn ar faes y gwaed, a dau filwr Cymreig yn ymuno mewn gweddi ar i 
Brydain gael ei chadw o hyny allan oddiwrth derfysgoedd mewnol a 
rhyfeloedd cartrefol. 

Cyfansoddodd ei “ Awdl ar farwolaeth Syr Thomas Picton,” yr hwn 
a laddwyd yn mrwydr waedlyd Waterlw, Meh. 18, 1815, erbyn Eistedd- 
fod Fawr Caerfyrddin, Gor., 1819. 


Picton! ceir cwynion, cur cant, 
Lladdwyd ym mreichiau llwyddiant ! 
Prudd Iwerddon 

A Chelyddon," 

Am eu dynion mwya 'u doniau ; 
Cymru dirion, 

Am ei Phicton, 

Wylai heilltion ddyfnion ddafnau ! 


Yr awdl hon a ennillodd y gadair yn yr Eisteddfod enwog hono. 

Yn ei awdl “ Awyrain y Jubili,” sef y ddegfed flwyddyn a deugain o 
deyrnasiad Sior III., Hyd. 25, 1809, a'r “ Awdl ar Deyrnasiad Sior IIL.,” 
yr hwn a fu íarw Ion. 29, 1820, mae yn gosod allan gymeriad crefyddol 
a rhinweddol yr hen frenin, ac yn adolygu dygwyddiadau pwysig ei 
deyrnasiad maith o driugain mlynedd, y meithaf ar ddalenau hanes- 
iaeth ein gwlad. 


Rheoliad ar wlad lydan,—tra agôs 
Tri ugain mlwydd allan ; 
Einioes hir ac enw seirian 
Rho'i Duw i'r glyw—rhodiwr glân. 
Sior y Trydydd, bydd yn bêr—ei gofiant 
Oedd gyfaill cyfiawnder; 
Dawn oedd ei nawdd dan Dduw Nôr, 
A bendith o bob iawnder. 


Mae y cyfansoddiadau uchod oll yn cynnwys adroddiadau am ryfeloedd 

a brwydrau, ymosodol ac amddiffynol, ond mae y bardd yn cymeryd 
achlysur yn fynych i ddarlunio echryslonderau rhyfel, gan ei olrhain i'w 
achosion yn rhaib a thrachwant dynion diofn Duw, gan ddangos mai 
rhyfel amddiffynol yn unig sydd gyfreithlawn. Mae yn fynych yn tri 
allan i ddadgan mawr werth bendithion heddwch a rhyddid. 

Ai anghyfraith dylaith del, 

Yw rhifo gwŷr i'r rhyfel? 

Dau ryfel diau rifwn,— 

Un iawn dêg, a'r llall yn dwn; 

Un cyfiawn, dinag hefyd, 

Llall yw bâr, ellyll y byd ! 

Un llawn broch, yn llunio brad, 

Un yw ffôn amddiffyniad, 


I 


604 GWAITH GWALLTER MECHAIN, 


9. Barddoniaeth Ddesgrifiadol.. Gallwn nodi dan y pen hwn yr “ Awdl 
ar yr Olygawd o Ben y Fâl, gerllaw y Fenni,” (td. 45). Mae yr awdwr 
hybarch yn yr awdl hon, fel mewn rhai o'i gyfansoddiadau eraill, yn 
cymeryd ei ryddid i ddilyn dull y Ddosbarth gysefin neu Ddosbarth 
Morganwg yn hytrach na'r pedwar mesur ar hugain cyffredin, gan 
ystyried Gorchest y Beirdd, y Tawddgyrch Cadwynawg, ac eraill 
cyffelyb o'r mesurau hyny, yn rhy gaeth ac anystwyth i allu cyflwyno 
trwyddynt nemawr synwyr, a llawer llai farddoniaeth ddiledryw. Mae 
hefyd yn hawlio mwy o ryddid mewn cynghanedd, hel? ymostwng i gyd- 
nabod mân reolau a gwaharddiadau dibwys y gyfundrefn gaeth. Mae 
y bardd yn desgrifio y golygfêydd yn brydferth a naturiol. Nid ffug 
ond ffaith oedd ei esgyniad i Ben y Fâl,* ac y mae hyn yn mwyhâu 
teilyngdod y darluniadau. Ni oddef ein gofod i ni roddi dyfyniadau o 
hon, nac ychwaith o'i “ Gywydd ar Ddyffryn Morganwg,” (td. 92). Mae 
y cyfansoddiadau hyn yn dangos cydnabyddiaeth fanwl y bardd â phob 
parth a rhan o Dywysogaeth Cymru, fel y mae megys gartref ac yn ei 
gynnefin ymhob rhandir a chwmmwd o hôni. Mae yn adnabod bob 
carn a bân, pob mynydd a bryn, moelydd a gelltydd; pob glŷn, a dyffryn, 
a dôl; pob ffynnon ac afon, pob nant ac aber, pob rhaiadr a phob llŷn; 
pob plwyf a llân, pob hafod a hendref, pob plas, pob castell, maenor, a 
chantref, o Fôn i Fynwy, a'u perthynas â hanes a helyntion gwlad ei 
enedigaeth, o'r cynfyd i waered hyd ei oes ei hun. Mae ehangder ei 
wybodaeth a chryfder ei gof yn ymddangos yn hynod ac anghyffredin 
yn y pethau hyn a'u cyffelyb. 

8. Caniadau Addysgiadol, Moesol, a Rhybuddiol. Gallwn alw sylw yma 
at “* Aletheia; neu Arwyrain Gwirionedd,” un o febinogion yr awdwr, 
gan iddo ei ehyfansoddi yn 1791. Ceir profion ynddi ei fod yn astudio 
Duwinyddiaeth y pryd hyny, ac yn gydnabyddus âg awduron efengyl- 
aidd. Mae efe yn rhoddi y lle blaenaf i wir grefydd, ac y mae ei 
olygiadau yn ymddangos yn unol â chysondeb y ffydd, a'r athrawiaeth 
sydd yn ôl duwioldeb; gan gadw ymhell oddiwrth ryfyg anffyddol ar y 
naill law, a ffoleddau coelgrefydd ar y llaw arall, (td. 257). 

Un o gyffelyb anianawd yw yr “ Awdl ar Ansawdd Gwybodaeth a 
Dysg, ar glôad y Ddeunawfed Ganmlwydd,” (td. 817). Dyddiad hon 
yw Rhagfyr 90, 1800. Olrheinir ynddi gynnydd gwybodaeth, a'r mawr- 
llês sydd yn ei dilyn, fel y mae yn gweinyddu i ddefnyddioldeb a 
dedwyddwch dynolryw. Mae yn terfynu trwy ddynoethi ynfydrwydd, 
creulonderau, a galanasdra rhyfel, celfyddyd ddinystriol y dyddiau hyny, 
oedd mor anffafriol ìi gynnydd dysg a gwybodaeth, a chyda dyhêad am 
fyd gwell,—“ gwâr heddwch, a gwir ryddid.” 

Yn ei “ragfynag” i'r awdl hon, dywed fel hyn:—“ Bu yr Awdwr er 
ys hir amser yn gresynu fod barddoniaeth ei wlad yn rhwym dan 
lyffetheiriau ffolineb a gwâg orchestion diansawdd, a roddwyd arni gan 
D. ab Edmwnt ac eraill, yr hyn a allai fod yn gymeradwy yn yr hirnos 
dywyllwch; ond wedi i haul gwybodaeth dywynu, bai ar ddyn o'i wir- 
fodd gymeryd ei drosglwyddo ar hyd y fath glogyrneich a chlogwynau 
anwastad, gan fod anian awen a deddfol grebwyll wedi llwybreiddio 
tramwyaeth esmwyth ddiflin ar fedr awenyddion o bob oes, a gwlad, & 

chenedl.” Mae yn amddiffyn ei hun yn llwyddiannus dros dôri drwy 


* Hyny yw, Pen y Foel; mae y geiriau al a moel yn gyfystyr. 


GWAITH GWALLTER MEOHAIN, bos 


yr hen drefnidiau ofer hyny, gan ddangos y fantais o ddilyn trefniant 
mwy êang arhydd. _— Yr ydym yn tybied y gellir cario allan yr egwydd« 
orion hyn yn llawer pellach nag y meddyliodd yntau, a bod o fewn 
terfynau cyfreithlawn gwir farddoniaeth. Oeir cynllun ganddo ef ei 
hun o brydyddiaeth ddigynghanedd yn y ddyri fêr—“ Myfyrdod ar 
Gyflymder. Amser,” (td. 81,) a rhai o'i ganiadau eraill, a'i emynau. 

Mae y gên, arwest, ' Arwyrain* y Gwenyn,” a gyfansoddwyd yn 1845, 
cyflwynedig i'r bendefiges urddasol GwENYNEN GwENT, yn dra difyrus 
ar hanes a thriniaeth Gwenyn, ac yn gwahardd eu lladd i gael eu mêl, 
ond defnyddio y math hyny o gychod y gellir ei gael heb y creulondeb 
hwnw. Darllenasom mewn misolyn yn ddiweddar y gallai dyn tlawd 
wneyd tua 75p. yn y flwyddyn trwy feithrin gwenyn ar gynllun cyffelyb 
i'r un a gynnwysir yn y gân hon, a'r nodiadau perthynol iddi, 
(td. 120—194). 

Mae y gên “Owynfan Prydain,” (td. 71.) yn rhoddi cerydd llym â 
llwyr haeddiannol i ladron glân y môr, oddiar achlysur a gymerodd le 
yn y fl. 1818. Cyfansoddwyd yr “Englynion Rhybuddiol yn erbyn 
Meddwdod a Diotta,” (td. 175) i ddangos mawr ddrwg, ac effeithiau 
dinystriol y pechodau hyny, aci gefnogi yr Athraw (cylioeddedig gan 
y Parch. H. Gwalchmai, gynt o Lanidloes), a'r Dirwestydd, (cyhoeddedig 
gan y diweddar Mr. Richard Jones, Dolgellau), dau fisolyn dirwestol. 
“ yn eu hymgais i gyfyngu teyrnas Satan yn y byd.” 

Bodd i enaid na bo i ddynion—byth, 
Gobeithied pob Cristion ; 
Beth yw meddwdod? syndod sôn— 
Gwall cwrw, i golli coron ! 

4. Galar-gŵynion. Nis gallwn ond yn unig gyfeirio at “ Awdl 
Alarnad y Dywysoges Siarlot Augusta” (tu dal. 120); “Awdl Galargwyn 
am y Frenhines Siarlot Sophia” (tu dal. 135); Englynion “Oof am 
y Parch. David Rowland,” y Cenadwr (tu dal. 283); “ Coffadwriaeth 
am yr Ysgolhaig gwiwgof Petr Roberts, A.C.” (tu dal. 309); “* Cywydd- 
gofiant Iolo Morganwg” (tu dal. 58); a “Galarnad Dafydd Frenin ar: 
ol ei fab Absalom, ar dôn a elwir Trymder” (tu dal. 112). Maent oll. 
yn dangos teimlad, ac y mae yr olaf yn gymeradwy iawn gan y werin. 

b. Anerchiadau Cyfeillgar; at Ifor Oeri a Nest, sef y Parch. John 
Jenkins, Ebrwyad Ceri, a Mrs. Jenkins,—siriol, serchog, a destlus 
(tu dal. 150—154); “Cywydd Anerch” i Gymdeithas y Gwyneddigion, 
yn y fl. 1822 (tu dal. 155, 156), ynghydag amryw eraill sydd i'w cael yn 
y gyfrol hon. | 

6. Dychanion. “Goroïan Tudur,” a ymddangosodd yn gyntaf yn y 
Seren Gomer, pan oedd yn newyddiadur, tua'r fl. 1814, sydd yn llawn 
arabedd a digrifwch: dynoethi y mae ryw syniadau arwynebol mewn 
llênyddiaeth Gymreig gan ohebydd dan yr enw Tudur yn y papyr 
hwnw. Yr ŷm yn cofio i'r “ Oroian” roddi cryn ddifyrwch i ni pan yn. 
ieuanc; ond nis gwyddem pwy oedd ei hawdwr hyd yn awr, pan yn ei 
chyfarfod fel un o'n hen gydnabyddiaeth ar ol dyeithrwch o, hirfaith 
flynyddoedd (tu dal. 288).—Mae y fflangelli “D. W." yn ffraeth, ond 
yn fwy llym na'r Oroian.. Dychan ““ddiymanerch ” ydyw i ryw berson 
“oedd yn elyn brych i iaith a llênoriaeth gwlad ei dadau,” ac yn ysgrif- 

* Molawd, neu gân o ganmoliaeth. F Buddugawd, neu wawd-gân. o 


500 GWAITH GWALLTER MEOHAIN, 


u yn eu herbyn mewn papyrau a misolion Seisonig, o gylch y 
1820. Terfyna fel hyn :— 

D. W. a'i blaid yn dew blêth, 

D. W. yn wan—yn dìn y nyth, 

D, W. ar fall—dau ar fêth, 

D. W. bach ! gwnaed dewi byth ! 


Gymerod ei gyffelyb rybudd oddiwrtho, rhag y dygwydd iddynt hwy- 
u syrthio dan ryw ffrewyll o'r fath. Nid yw ffrewyllau y beirdd yn 
bethau i wneyd yn ysgafn o honynt. Gwelir atebiad cyflawn i haer- 
iadau a gwrthddadleuon D. W., cyf. III., tu dal. 321—398. 

7. Englynion. — Rhestrir Englynion Gwallter Mechain ymhlith y 
goreuon yn yr iaith. Mae yr un i'r “ Nos,” o'r awdl ar Gwymp Llew- 
elyn, a'r llall ar “ Y Delyn newydd-dant,” yn enghreifftiau digon hysbys: 
llyma un arall ar 

EINIOES DYx. 
Mae dyn yn frigyn foreugwaith—gwywa 
wn gwewyr ar noswaith; 
I'r amdo mae 'i fôr ymdaith, 
Buan daw i ben ei daith. 

8. Beddargraffau.. Mae amryw o'r rhai hyn yn gynlluniau rhagorol 

(tu dal, 976—9880); wele yma un :— 
Pridd ar bridd mor fôr ei oes; 
Pridd i'r pridd trwy angeu loes; 
Pridd mewn pridd y sydd fel sarn 
Nes cyfyd pridd o'r pridd i'r farn, 
Yr un yn Saesoneg. 
Earth on earth soon casts its bloom; 
Earth to earth each mortal 's doom ; 


Earth in earth a while remain, 
Then earth from earth sball rise again. 


9. Carolau. Mae y cyfansoddiadau hyn ar hen fesurau arferedig yn 
y ganrif flaenorol, a dechre y bresennol, ac yn null cyffredin y cyfryw 
ganiadau o ddyddiau Huw Morus hyd Fardd Maes y Plwm (tu dal. 
820—3861). Y mwyaf nodedig yw y “ Carol Nadolig,” i'w gânu ar y 
mesur, “ Gwlad yr Aipht,” neu, “' Hyfrydwch y Brenin Sior.” Mae 
genym gopi o'r argraffiad cyntaf o hwn, dan yr enw,—'“ Esboniad yr 
Amseroedd, neu Drŷell Rhagluniaeth; sef y perthynas sydd rhwng 
Pechod a Barn, Edifeirwch, Maddeuant, ac Ufudd-dod: Oerdd Newydd 
ar ddull Carol Nadolig, am y fl. 1816—17. O gyfansoddiad y Parch. 
Walter Davies. * Gwrandewch y wialen, a phwy a'i hordeiniodd... Mica. 
[Llanfyllin:] Argraffedig gan R.a J. Pugh, tros T. Jehu. 1817." 
Mae cyfeiriad yn y gân at gynauaf drwg 1816, a helyntion blynyddau 
blaenorol, fel ceryddon a barnau Duw o herwydd pechod. Mae yr 
athrawiaeth a ddysgir yn y Garol yn hawdd ei chanfod wrth gynnwys- 
iad y rhagddalen. _ Beth a ddywed Rhesymoliaid yr oes hon wrth hyn? 
A roddant hwy chware têg i reswm i ystyried y pwnc yn wyneb y Bibl? 
Mae y cyfargraff gwreiddiol yn cynnwys llïaws o gyfeiriadau ysgryth- 
yrol; yn eu mysg y rhai hyn:— Rhuf. xv. 4; Dad. xiv. 15; Jonah iii. 
1 ; 1 Gron. xxi. 15. Gwel“ Barnedigaethau Duw,” cyf. II., tu dal. 

, &c. 


GWAITH GWALLTER MEOHAIN, 607 


10. Emynau. Ychydig iawn o Emynau a_ ysgrifenodd G. Mechain, 
ond y maent yn dda, er nas gellir eu rhestru oll ymysg ein hemynau 
mwyaf awenyddol. Yr ydym yn hoffi yr Emyn o flaen y Cymun Sanct- 
aidd, ac Emyn y Pasc.—(Gwel tu dal. 291, 292, 868—875). Odid na 
chyfeiriwn at y rhai hyn eto. 

Mae y “Cofion Barddonol” (tu dal. 487) yn ddifyr a gwerthfawr, a 
rhai o honynt yn nodedig felly. Y Beirniadaethau ar ganiadau cys- 
tadleuol i'r Eisteddfodau ydynt alluog, gonest, a thêg, a byddent braidd 
bob amser yn rhoddi boddlonrwydd. (Gwel Awdl Caledfryn er Coffad- 
wriaeth am yr Awdwr, cyf. I., tu dal. 20). Gweddai i ni grybwyll yma 
fod Gwallter Mechain yn un o gefnogwyr penaf adsefydliad yr Eistedd- 
fod Genedlaethol yn 1819. Yr oedd efe yn fuddugol ar amryw destyn- 
au yn Eisteddfod Caerfyrddin yn y flwyddyn hono. _ Wedi hyny ystyrid 
ef yn un o brif golofnau y sefydliad, a dewisid ef yn feirniad y cyfan- 
soddiadau ar brif destynau eisteddfodol, ac achlysuron cystadleuol 
eraill. Am lawer o flynyddoedd, efe oedd y mwyaf ei ddylanwad fel 
beirniad llênyddol a barddawl. Yr ydym yn tybied mai gydag ef y 
dechreuodd y dull presennol o ysgrifenu a chyhoeddi beirniadaethau, a 
bod gwneyd hyny gan wŷr diduedd ac anrhydeddus, yn meddu cymhwys- 
derau i'r gwaith, ac nid gan gynnygwyr y gwobrau, y cadeiriau, a'r 
tlysau, na chan lywyddion neu gyfarwyddwyr y cynnulliadau. Ni fu 
neb mwy cydwybodol, unionfryd, a chraff, fel beirniad, nag efe; â 
theilwng yw dywedyd, ei fod, ar yr un pryd, y mwyaf gochelgar rheg 
rhoddi tramgwydd, ac i ddwyn ymlaen “fwy o undeb a brawdgarwch, 
yn lle grwgnachrwydd a chynghorfynt.” Hoffai arddangos y cywir, y 
prydferth, a'r canmoladwy, a gwaith anhyfryd iddo ef oedd pigo beïau; 
ond pan orfyddai gwneyd hyny, nodai allan y gwallau mewn modd 
esmwyth, hyfforddiadol, meithringar, ac mewn tymher hynaws. Am- 
canai ddysgu yr anwybodus, diwygio y gwallus, helpu y gwan, ac nid ei 
daraw yn ôl. Gellir edrych arno fel tad y beirniaid a'i dilynasant, a'r 
mwyaf athrawus o honynt oll. Nid ŷm yn ammheu dim am onestrwydd 
didwyll y diweddar fardd Caledfryn; ond yr oedd braidd yn amddifad, 
fel beirniad, o dynerwch a lledneisrwydd Gwallter Mechain. ““ Gwron” 
oedd efe ar y goreu, a llefarai yn arw, ac weithiau yn fyrbwyll, gan drîn 
bechgynos braidd yn dôst am fân droseddau a cholliadau llênyddol, 
Yr oedd y diweddar Huw Tegai yn meddu cryn lawer o graffder mewn 
rhai pethau; ond prin y gellir ymddiried i'w arweiniad bob amser ar 
bynciau gwir bwysig. Yr oedd dysgeidiaeth dlofn a gwybodaeth êang 
Gwallter Mechain yn ei wneuthur yn bwyllog, ac yn ei gadw rhag 
eithafion, a rhag syrthio ìi amryfuseddau. Yr oedd ei brofiad ei hun 
yn moreuddydd ei dymmor, yn ei ddysgu i gydymdeimlo â rhai yn 
llafurio am wybodaeth dan anhawsderau, a bod yn barod i roddi iddynt: 
law o gymhorth pan y caffai gyfleusdra. 

Terfyna y gyfrol hon gyda thair o Erthyglau byrion. Un ar ““ Gyfan-: 
soddiad y Salmau, gan Edmund Prys;” un arall ar “ Y Mesur Pen- 
rhydd,” ar fath o ffug hysbysiad neu rybudd i ddal crwydryn o wlad 
Hengist, a'i enw Blank Verse. &c., fel y gellid ei ddwyn i brawf, a'i 
alltudio, o herwydd drygu o hôno farddoniaeth ein gwlad. Mewn dull 
chwareus felly y dangosai Gwallter Mechain ei anghymeradwyaeth o'r 
“Cânu Diawdl,” fel y mae yn ei alw. Dichon ei fod yn myned braidd 


508 GWAITH GWALLTER MECHAIN. 


ymhell yn y cyfeiriad hwnw.—Mae yr erthygl olaf ar Ieithyddiaeth, 
ynghylch iawn a phriodol arferiad amserau gorphenol ac anorphenol y 
prifeiriau yn y Gymraeg, er gwrthsefyll yr arfer lygredig o ddefnyddio 
y naill yn lle y llall, y ceisid gynt eì dwyn i mewn, trwy gamddealltwr- 
iaeth o'r Saesoneg. Traethawd rhagorol, a gwir angen am dano ar y 
pryd, oedd hwn, ac y mae o werth a gwasanaeth oto. 

Mae yr ail gyfrol yn cynnwys Traethodau Rhyddieithol (Cymreig) yr 
awdwr, y rhai a ysgrifenwyd ganddo ar wahanol amserau, ac ar amryw- 
iol destynau. Y cyntaf o honynt yw ei draethawd rhagorol ar Ryddid, 
“a ennillodd Ariandlws Oymdeithas y Gwyneddigion ar ei thestun i 
Eisteddfod Llanelwy, B.A. MDOOXOC."” Ysgrifenodd y traethawd hwn 
pan ydoedd yn ddyn ieuanc, a chyn ei fyned i'r Brifysgol. Mae yn 
dangos ei fod eisoes wedi darllen llawer, ac yn meddu gwybodaeth 
êang, a'i fod yn dra chyfarwydd mewn hanesiaeth hen a_ diweddar, 
gwladol ac eglwysig. Mae rhaniadau y traethawd yn drefnus a natur- 
iol. l. Amrywiol geinciau Rhyddid—yr anianol—y wladwriaethol, 
9. Caethiwed a Gorthrymder: hanesion, &. 9. Oodiad a gostyngiad 
Rhyddid wladwriaethol o'r cynfyd hyd ei sefydliad yn Mhrydain. 
4. Caethfasnach, y Gyfraith hely, &c., am dalu trethi a bod dan nawdd y 
gyfraith. 5. Rhyddid Grefyddol. 6. Rhyddid Meddwl a Chydwybod. 
7. Rhyddid yr Ewyllys. Mae yn trîn ei faterion yn oleu ac ymarferol, 
&c y mae ei olygiadau yn ymddangos yn dêg a chymedrol. Mae yn 
ochelgar i ymgadw ar ganol y ffordd, ac nid i ruthro yn wysg ei ben i 
astrusi ammheugarwch. Yr oedd yr awdwr o'i ieuenctyd wedi ei 
wreiddio yn dda mewn gwybodaeth ysgrythyrol, ac yn egwyddorion y 
gwirionedd. Mae yr ail argraffiad hwn yn ol diwygiad yr awdwr.* 
Fe'i hargraffwyd y tro cyntaf yn Llundain, gan T. Rickaby, 1791. 
Cyfansoddodd ei awdl, “ Arwyrain Rhyddid” (cyf. I., tu dal. 210), tua'r 
un amser a'r traethawd hwn. 

' Ysgrifenodd y “ Traethawd ar Lywodraeth a Defodau y Brytaniaid " 

17923, ar destun Cymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain (tu dal. 
110—103). Ceir yn hwn eglurhâd tra boddhâol ar henafiaethau y 
Prydeiniaid, eu cyfreithiau, eu defodau, a'u traddodiadau, o'r cynfyd hyd 
amser Llywelyn ab Gruffydd. Mae yn cynnwys cymaint ag a ellid yn 
rhesymol ddysgwyl o fewn cylch traethawd lled fyr; ac yn werth i'w 
ddarllen i bwy bynag a ddymunai ymgydnabyddu â hanes ei wlad a'i 
genedl yn yr oesoedd boreuaf. 

“ Llythyrau Garmon ” (tu dal. 187—2492), sydd yn rhoddi yr adrodd- 
iad cyflawnaf a goreu a gafwyd eto am gyfieithiad yr Ysgrythyrau 
Sanctaidd i'r Gymraeg. Cyfroddion oedd y Llythyrau gwerthfawr hyn 
i'r Gwyliedydd, ft yn y blynyddoedd 1826—28—29. “Yn lled fuan ar 
ymddangosiad y degfed o honynt, daeth attal am fisoedd ar gyhoeddiad 


* Un o brif neillduolion Cymreigiaeth y traethawd hwn, a'r un canlynol, yw dull yr 
awdwr o ddefnyddio yr enw gwan yn fynych o /faen yr enw cadarn y perthyna iddo, ac 
nid ar ei ol, yn ol trefn gyffredin y geiriau yn Gymraeg, oddieithr dan rai amgylchiadau 
neillduol, ao mewn barddoniaeth. Yn ei gynnyrchion cynnaraf y canfyddir y neillduol- 
rwydd hwn yn ei arddull, gan ddilyn, fe allai, ddulìweìd cyfieithiad y gweddïau a rhai 
rhanau eraill yn y Llyfr Gweddi Cyffredin. Nodwn yma enyhraifft neu ddwy :—“ anianol 
yyddid,” “ ysgrythyrol wirionedd,” “crefyddol broffes,” “'“cyhoedd wrthryfel,” &c. 

ff Yr oedd Gwallter Mechain yn un o brif ysgrifenwyr y cyhoeddiad misol uchod, ord 
hysbysir ni gan awdurdod ddilys na bu efe erioed yn Olygydd iddo. Gweinidogiun 
eglwysig o amgylch y Bala, megys Llanycil, Llandderfel, &0., oedd y Golygwyr. 


GWAITH GWALLTER MECHAIN, 509 


y Gwyliedydd; a hyny, ond odid, a barodd i'r awdwr beidio â myned 
rhagddo ymhellach, er arfaethu o hôno unwaith wneuthur hyny.” 
Ond gwneir y diffyg i fyny i ryw raddau trwy yr Adolygiad ar argraffiad 
Rhydychain o'r Testament Newydd, dan olygiad Tegid, 1828 (tu dal. 
b42), a'r gohebiaethau ar lythyraeth y Gymraeg rhwng yr awdwr a 
phrif ddysgedigion y genedl, o'r fl. 1805 hyd 1828. — (Cyf. III. tu dal, 
210—263). Mae llythyrau Garmon yn ffrwyth llafur ac ymchwiliad 
manwl. Ceir ynddynt grynodeb o hanes y cyfieithwyr cyntaf, William 
Salesbury a Dr. William Morgan ; a'r diwygiad a wnaed ar eu gwaith 
hwy gan yr Esgob Parry a'r Dr. John Davies, gydag adolygiad o'r gwa- 
hanol argraffiadau dilynol o'u hamser hwy hyd 1828. Yn y l0Ufed 
llythyr, cawn ei sylwadau eglur a chynnwysfawr ar y ddadl a gyfododd 
tua'r flwyddyn 1804, yn fuan ar ol sefydliad y Fibl Gymdeithas 
Gartrefol a 'Thramor, ynghylch llythyraeth y Gymraeg.* Mae y 
Parch. Edward Morgan, o Syston, yn y Cofiant Seisoneg am y Parch. 
Thomas Charles, o'r Bala (tu dal. 294, &c.), yn rhoddi adroddiad am y 
ddadl hono, trwy ein hysbysu fod y Gymdeithas, yn Medi, 1804, wedi 
penderfynu dwyn allan argraffiad newydd ystrydeb o'r Bibl Cymraeg, 
ac i Mr. Charles gael ei benodi i barotôi copi diwygiedig i'r wasg. 
Barnodd yntau yn rheidiol wneyd amryw gyfnewidiadau yn y llythyr- 
aeth, gan ddilyn, fel y tybir, drefniant y Dr. Puw. Cyfododd 
gwrthwynebiad cryf yn erbyn Mr. OC. yn enwedig oddiwrth y 
Parch. John Roberts, Tremeirchion, yr hwn a wrthdystiai yn egnïol yn 
erbyn y cynnygiad fel newyddbeth peryglus. Mewn canlyniad bu cryn 
lawer o ymohebu rhwng gŵyr dysgedig ac urddasol ar y pwnc, a galwyd 
ar Mr. O. i roddi eglurhâd, yr hyn a wnaeth i foddlonrwydd, mor bell 
a hyn, nad oedd efe yn amcanu cyfnewid dim ar y cyfieithiad. Gan nad 
oedd swyddwyr y Gymdeithas yn deall yr iaith, nid oeddent yn alluog i 
farnu prïodoldeb y cyfnewidiadau a fwriedid yn llythyraeth y Bibl, a 
daethant i'r penderfyniad i roddi y mater mewn dadl at farn y Parch- 
edig Walter Davies, Meifod, yr hwn a'i penderfynodd ymhlaid Mr. 
Roberts. Yr oedd teilyngdod Mr. D. fel ysgolaig Cymreig uwchlaw 
ammheuaeth, er hyny yr oedd gosod y pwnc i'w benderfyniad unig ef 


* Prif benau y ddadl oedd, (1.) y llythyrenau dyblyg cc, "mm, nn, tt Tr, 88, tt, y rhai 
a wrthwynebid gan bleidwyr y dull newydd, ond lle byddai y gwreiddeiriau yn eu gofyn ; 
ond sefid yn egnïo! drostynt gan bleidwyr yr hen ddull, er mwyn aceniad, megys yn y 
geiriau, accw, mammau, calonau, happus, carreg, alíom ; ac ni oddefent eu newid i acw, 
mamau, &c. (2.) Aceniad geiriau unsill, bŷr a Ar: megys can, cân ; glan, glên; tan, 
tân, &c., y mŷnai rhai eu nodi fel hyn er eu gwahaniaethu, cân, can; glân, glaw; tân, 
tan, &c. (3.) Y llythyren Â yn nherfyniad prifeiriau ac enwau, megys, bywhau, parhad, 
parhaus, &c., allan o ba rai y mŷnai pleidwyr y dull newydd ei dileu, fel hyn :—bywâ«w, 
parâad, parâus, &c. (4.) Y dylid gwahaniaethu rhwng y terfyniad ìlïosog at, megys yn 
arfau, tadau, mamau, &c., a'r terfyniad eu mewn enwau gweiniaid a phrifeiriau, megys, 
goleu, goreu, teneu, dadleu, dechreu, &c., ac nid eu terfynu yn ddiwahaniaeth yn aw, yn 
ol yr hen dduli.. (5.) Y blaenddod cadarnhâol dy, a'r nacliol d4._ Mŷnai pleidwyr yr hen 
fod di hefyd yn gadarnb&ol dan rai amgylchiadau, yr hyn, debygem, a ellid ei oddef pan 
na bo hyny yn arwain i amwysedd,—(6.) Y blaenddod am nagyddol o flaen geiriau yn 
dechreu â p; megys, pur, parod ; ammhur, ammharod, ao nid anmhur, anmharod, yn 
ol y dull newydd. Hefyd yng ac ym o flaen geiriau yn dechreu â'r llythyrenau c, g, p, 
megys, yng nghyd, yng ngwlad, ym mhen, &c., ac nid yn nghyd, yn ngwlad, yn mAên, 
&c. (7.) Y terfyniad awl, awg, lawn, megys, dwyfawl, bywiawl, godidawg, digllawn, 
Ymddenyys dwyfol, bywiol, godidog, yn well na'r tri blaenaf, fel y daliai pleidwyr yr 
hen ddull; ond prin y gwna digllon am digllawn, nid oes dim a fyno llon âg 6... Dichon 
y gwnai Ayfrydlon, rhadlon, yn gystal a hyfrydlawn, rhadlawn, &c. Cynghor GARMON 
i'r dadleuwyr oedd, “ Byddwch heddychlon â'ch giiydd,” _ ** Amen,” meddwn ninnau, a 
. heddychlawn hefyd ; Hawn a llon, llon a llawn,—nyn a'i gwnai yn hyfryd ! 


510 GWAITH GWALLUTER MEOHAIN. 


gyffelyb i ddewis gŵr o Rydychain i derfynu dadl rhwng y brifysgol 
honn a Chaergrawnt. Modd bynag, ymostyngodd Mr. C. yn bwyllog â 
thawel, ac aeth ymlaen gyda'i waith mor ddiwyd a llafurus ag o'r blaen, 
gan gynnorthwyo yn wirfoddol hyd yr oedd yn ei allu i ddwyn allan 
yr argraffiad newydd, er bod ei gynllun ef o ddiwygiad yn yr orgraff 
wedi cael ei wrthod a'i ddodi heibio. Dyna sylwedd yr hyn a ddywed 
Mr. Morgan; ond y mae yn gamsyniol yn y sylw a wna ynghylch y 
rhan â gymerodd Mr. D. yn yr ymdrafodaeth. Oddiwrth lythyrau 
Garmon, a'r gohebiaethau yn y drydedd gyfrol, ymddengys yn ddigon 
amlwg fod Mr, D. wedi gweithredu yn dêg a gonest fel canolwr rhwng 
y ddwy blaid. Caniatâodd rai cyfnewidiadau fel yn ddymunol a man- 
teisiol, ond nis gallai gymeradwyo y cyfan o honynt; ac felly llwyddodd 
ar y pryd i ranu yr ymrafael rhwng y pleidiau. Buasai o'i ran ei hun, 
fe allai, yn myned beth ymhellach, ond er mwyn heddwch, barnodd yn 
well ymfoddloni ar ychydig na bod heb ddim. Parhaodd y ddadl er 

cwbl am flynyddau meithion ar ol gorphwys o Mr. O. oddiwrth ei 
lafur, ac nis gellir dywedyd ei bod wedi llwyr dawelu eto. Da fyddai 
i rai yr ymddiriedir gofal a golygiaeth argraffiadau newyddion o'r Bibl 
ymdrechu i ddilyn golygiadau cymedrol Gwallter Mechain yn y llyth- 
yraeth, a gwneyd ymgais hefyd i symud y gwallau a'r anghysonderau 
gydd, rai o honynt, wedi eu gadael heb eu cywiro yn y naill argraffiad 
ar ol y llall, ymron yn ddieithriad, er dyddiau yr Esgob Parry hyd yn 
bresennol. Gresyn yw fod yr awdurdodau y perthyna iddynt ofalu am 
hyn, wedi bod er ys maith amser y rhai anghymhwysaf i farnu beth sydd 
gywir, a pha adgyweiriadau sydd wir angenrheidiol. Gellir cymhwyso 
y sylw canlynol o eiddo Gwallter Mechain mewn perthynas i'r Llyfr 
Gweddi Cyffredin yn ddigon prïodol at yr argraffiadau cyffredin o'r Bibl, 
«Y ffaith yw,” medd efe, “ fod argraffiad cywir eto yn beth i'w ddymuno, 
ac nid wyf yn gweled un tebygolrwydd o'i gael yn fuan, gan na oddefir 
i'r rhaì yr ymddiriedir iddynt ddiwygio y wasg i sylwi ar ddim ond 
beiau yr argraffydd, a bod iddynt fel eu gilydd ymfoddloni ar gywirdeb 
tybiedig unrhyw argraffiad blaenorol; ac felly gadewir y gwallau mwyaf 
dybryd i barhâu o un argraffiad i'r llall, ac o'r naill genedlaeth i arall.”* 
Mae hwn yn sylw pwysig, ac yn deilwng o ystyriaeth mwyaf difrifol. 
Mae yr awdwr a'i ohebwyr dysgedig oll wedi rhodio y llwybr ar hyd yr 
hwn ni ddychwelir, ond gadawsant ar eu hôl ffrwyth eu hymchwiliadau 
yn drysor o werth er cyfarwyddyd i'r oes hon a'r oesau dilynol. _ Perchir 
eu coffadwriaeth am yr hyn a wnaethant. 

Mae sylwadau yr awdwr ar Ieithyddiaeth Gymreig yn y “Traethawd 
Cynnadleddol” ar y Llythyrau H. (td. 176) yn werth eu darllen. Mae 
y traethawd wedi eì ysgrifenu yn ddifyr, ar ddull cynnadledd mewn llŷs 
barn. Gall yr efrydydd ddarllen mewn cysylltiad â hwn “Lythyrau 
Idris Fychan” (td. 451—460), a ysgrifenwyd i Seren Gomer, pan oedd 
yn newyddlen, yn y íl. 1814. Mae yr awdwr, mewn tipyn o ddadl 
ynghylch llythyriaeth y Gymraeg, a phethau eraill, yn trin ei wrth- 
wynebwyrt yn lled*ysmala, ac yn eu plith Tegid, oedd yn ŵr ieuanc y 


* Cyfieithiad o ran o lythyr yr Awdwr at y Parch. Thomas Richards, Aberriw, Cyf. III. td. 
919. 'FYgwŷr hynyoeddynt y Parch. J oseph Harris, Golygydd Seren Gomer, Ioan Tegid, 

pryd hyny ym ŵr ieuanc mewn ysgol yn Nghaerfyrddin, a'r Parch, Elieser Williams, 
Lanbedr r oedd y ddau flaenaf yn dra ““brwdfrydig dros eithafion yr ysgol newydd 
mewn Llythyraeth,” a'r olaf ““yn bur wydn o blaid yr hen ysgol, | ond yn ymresymu yn 
blentynaidd a digrif ddigon, yn enwedig wrth bleidio arfer y rhagddod 434 yn gadarnhiol, 
yn gystela nackol, (Gwel y Nodiad, td, 461). 


GWAITH GWALLTER MEgHAIN, 11 


pryd hyny, ac yn lled hŷf a hyderus; mae Idris Fychan braidd yn 
ffraethlym a gwatwarus wrtho ef, ond daethant ar ol hyny i fod yn gyf- 
eillion mynwesol, ac yn gydweithwyr cariadus ac effeithiol, 

Gallwn nodi yn nesaf y “'Traethawd ar Brydyddiaeth Gymreig,” &c. 
(td. 164), fel yn dra theilwng o sylw y rhai a ewyllysiant ddeall trefn ac 
ansawdd barddoniaeth ein gwlad. Mae yr awdwr yn y traethawd hwn 
yn dangos “bod effeithiau y pedwar mesur [pennill] ar hugain cyffredin 
yn fwy niweidiol i'n prydyddiaeth nag i'n hiaith, a hyny o achos eu cyf- 
yngder gwrthun a dibwyll: ond pe canlynid rheolau y Ddosbarth gysefin, 
fel ei gelwir yn Nghyfrinach y Beirdd, ymddangosai ein mydryddiaeth yn 
harddach ei diwyg, a chynnwysai enaid cerdd yn lle ei chysgod.” 
Byddai yn fanteisiol darllen mewn cysylltiad â hwn yr adolygiadau ar 
y “Powysion,” I. ac II., ac ar “Gywydd y Diluw,” gwaith Dafydd 
Ionawr, a'r Rhagymadroddion, yn y rhan olaf o'r Gyfrol hon (td. 461 
—490; 498—509; 5b3—6b90). Ceir eglurhâd ychwanegol yn y 
Traethawd Seisonig o'r un natur (Cyf. III. td. 1385—172), a'r Nodiadau 
td. 278—285; 2389—39410), a'i lythyrau at Erfyl (td. 889, 895, 999). 

e byddai i feirdd ieuainc Cymru ddarllen ac astudio y rhai hyn yn 
ofalus, caent lawer o oleuni ar amrywiol ganghenau barddoniaeth Gym- 
raeg; ac o ganlyn yr egwyddorion a ddysgir ac a amddiffynir gan yr 
awdwr, cânt weled fod maes êang o ryddid yn ymagor o'u blaen mewn 
amrywiaeth diderfyn ymron; a pha un bynag ai gyda, ynte heb, gynghan- 
edd y cyfansoddant, y byddant, yn ol Cyfrinach y Beirdd, o fewn terfynau 
cyfreithlawn “* Pedwar mesur ar hugain Cerdd Dafod.” _ Peidied gwron- 
iaid rhyddid âg anghofio hyn, a throi i ddadleu yn gyndyn dros gaeth- 
der mwyach. Yr awdwr hybarch oedd y cyntaf o feirdd Powys a Gwyn- 
edd a anturiodd i dôri llyffetheiriau caethiwus Dafydd ab Edmwnd; er 
fod Edmwnd Prys a Goronwy Owain yn achwyn rhag eu caethder, ni 
wnaethant hwy ddim tuag at ei symud, ond gadael pethau fel ag yr 
oeddent. Addefwn ein bod ni yn myned ymhellach, ond odid, nag y 
buasai yr awdwr ei hun yn teimlo yn ddiogel i fyned, ond. yr ŷm yn 
meddwl fod yr egwyddorion a amlygodd efe yn ein cyfiawnhâu. 

Rhaid i ni brysuro ymlaen, gyda dim ond cyfeirio yn fŷr at yr ysgrif 
ddyddorol ar “ Afonydd Deheubarth Cymru,” ac un arall ar “ Lyn Owm 
Llwch,” a'r “Dr. Siôn Dafydd Rhŷs.” Mae “Llythyrau Oassius” 
(td. 285—272), “Ymddyddanach Gwyddon a Chanhebon ar y Sêr 
Llosgyrnog,” ac “Atebion Bach Buddugre,” ymhlith pethau eraill, yn 
dynoethi ynfydrwydd brudiau, ac ofergoelion, a sŵyngyfareddion y 
Cymry. I fyned heibio i amrywion lawer, nodwn y Cofiaint am y Parch. 
John Jenkins, A.C. (Ifor Ceri); Robert Vaughan, o'r Hengwrt, Yswain; 
y Cadben William Miltwn (Gwilym Ganoldref); a'r Gwir Barchedig 
Thomas Burgess, gynt Esgob Tŷ Ddewi, fel yn deilwng o ddarlleniad ; 
(td. 413—441). Yr oedd cyfeillgarwch personol serchog rhwng yr 
awdwr â'r blaenaf, ac yr oedd yn gydnabyddus â'r olaf, ac yn ei barchu 
yn fawr, fel y mwyaf rhydd a diragfarn o esgobion Oymru; ac er ei fod 
o ran enw a genedigaeth yn Sais, yr oedd o waedoliaeth Cymreig lledryw, 
ac yn awyddus dros i'r Cymry gael eu rhagorfreintiau crefyddol, gan y 
teimlai “y dylai pawb gael eu dysgu, mewn pethau o bwys tragywyddol 
iddynt, yn yr iaith a ddeallent oreu.” | 

Mae y drydedd gyfrol ymron yn gwbl yn Saesoneg, yn cynnwys 


b19 GWAITH GWALLTER MECHAIN, 


traethodau a ysgrifenodd yr awdwr yn yr iaith hono i gyhoeddiadau 
Seisonig. Y pedair ysgrif flaenaf ydynt, Hanes Plwyfau Llanymyneich, 
Llansilin, Llanwynog, a Meifod, yn rhoddi desgrifiad manwl o'u sefyll- 
fâoedd, terfynau, hynafiaethau, ystadegau, poblogaeth, iaith, crefydd, 
arferion, &c.; ac ystyrir hwynt yn gyffredinol gan feirniaid cymhwys yn 
meddu ar deilyngdod uchel. Maent yn gynlluniau rhagorol ì draeth- 
odau o'r fath. 

Athronyddol yw teithi yr “Essay on the Imnfluence of Climate upon 
National Manners and Character,” h.y. Traethawd ar Effeithiau Hin- 
sawdd ar Arferion a Nodwedd Oenedlaethol (td. 178); a hynafiaethol yw 
“ Marchogion y Dderwen Freninol,” “Bala Lake,” “ Pwll Ceris,” a rhai 
darnau eraill yn y Gyfrol hon. Mae yr “ Essay on the Esstablishment and 
Propagation of Christianity among the Cymry, by the T'hres Zealous Families 
of Bran ab Llyr, Cunedda Wledig, and Brychan Brycheiniog” (td. 304), yn 
rhoddi i ni gip-drem ar Hanesiaeth Eglwysig foreuol ein gwlad. 

Yn ei lythyr amddiffynol i “Feithriniad Iaith a Llênyddiaeth Gym- 
reig,” yn erbyn ymosodiad y Parch. D. Williams, curad Romsey, Hants 

td. 321), cawn y sylwadau canlynol, y rhai a gyfieithwn:— 


“Llywyddiaeth gibddall ein huchafiaid (er y pryd y daeth teulu Hanover i'r orsedd) 
ydoedd gwthio gweinidogion Seisonig ar gynnulleidfâoedd Cymreig, yr hyn a barodd 
yr enciliad pwysig oddiwrth y ffurf addoliad sefydledig, yr achwynai D. W. mor 
uchel o'i herwydd. 

“Fel hyn y gweithiodd y peiriant a fwriadwyd er dymchwelyd yr iaith Gymraeg 
yn groes i ddysgwyliad; a thrwy gymeryd llwybr arall, cynnorthwyodd yn fawr i 
dyfiant a chynnydd y gallu mwyaf effeithiol er cadwedigaeth yr iaith y bwriedid ei 
diddymu. Nis gall awdurdod brenin, arglwyddi, a chyffredin, ynghyd, yn y wlad 
bon o ryddid, feddu un reolaeth uniongyrchol dros y gallu yma. Y gallu hwn yw yr 
achos ymneillduol, gyda'i gorff gweithgar o weinidogion, llawer o ba rai ŷnt yn fedd- 
iannol ar alluoedd cryfion, o hyawdledd yn eu hiaith enedigol, er na fedrant ond 
ychydìg o Saesoneg. Maent yn y meddiant o amddiffynfa na fydd iddynt yn hawdd 
ei rhoddi i fyny; a chyda hwynt, pa un ai er drwg ai er da, yr erys tarian yr iaith 
Gymraeg. Cynnorthwy arall cryf iawn yw sefydliad cyffredinol yr Ysgolion Sul 
Cymreig. Y mae pump o Siroedd y gellid eu hystyried yn hollol Gymreig; chwech 
eraill y mae tair rhan o bedair ynddynt o'r iaìth hono; yn y ddwy weddill y Saes- 
oneg sydd gryfaf. Yn y cyfan, gall fod o saith gant ìi fil o Ysgolion, yn y rhai y 
cyfrenir addysg gan athrawon Cymreig, er y dysgir y Saesoneg hefyd yn rhai o 

onynt.” 

[Ysgrifenwyd hyn yn 1821.) . . . .  Terfyna gyda dyfyniad o 
araeth yr esgob Heber yn Eisteddfod Gwrecsam :— 

“Os bydd i nì, gan hyny, anghefnogi, diraddio, neu esgeuluso, iaith un genedl pa 
bynag, yr ydym yn esgeuluso, diraddio, neu yn anghefnogi, yn cloffi, ao yn llyffeth- 
eirio, a hyd y mae ynom, yn diffodd athrylith gynenid y bobl hyny. Gan fy mod yn 
teimlo hyn mor ddwys, nis gallaf edrych yn ol heb dristwch a chywilydd ar, ni 
ddywedaf esgeulusdra oer, ond gelyniaeth cyson a pharhâus, ar ran ein llywiawdwyr 
Seisonig, y bu yr iaith Gymraeg am lawer o flynyddau yn wrthddrych iddo, Afraid 
yW, & phoenus fyddai myned yn ol at achosion y gelyniaeth hwnw, neu at y dull 
ei dygwyd ymlaen; ond er clod i'ch hynafiaid a chwithau, bu ei effeithiau yn 
aflwyddiannus.” 

Yn yd. 286, cawn anerchiad a draddodwyd mewn cyfarfod i Fibl- 
Gymdeithas ganghenol Swydd Drefaidwyn. Ni ddywedir ymha le na 
pha bryd ei traddodwyd, ond y mae henŵr penllwyd, iadfoel, yn agos 
lawn atom pan yn ysgrifenu hyn, yn cofio cyfarfod o'r fath yn cael ei 
gynnal yn llofft êang y Marchnattŷ yn y Trallwng, yn y fl. 1819, pryd 
yr oedd Marchog y Sîr gynt, y Gwir anrhydeddus C. W, Williams 


GWATTH GWALLTER MECHAIN. bi3 


Wynn, Llywydd Cangen-Gymdeithas Swydd Drefaldwyn, yn Gadeirydd, 
ac yr oedd y Parchedig Walter Davies yn un o'r rhaí oedd yn cyfarch y 
gynnulleidfa ar yr achlysur. Yr oedd y traddodiad yn hyawdl a grymus, 
a'r areithydd yn cael cryn arwyddion o gymeradwyaeth. 'Tebygol mai 
ar yr achlysur arbenig hwnw y traddodwyd yr anerchiad crybwylledig; 
ond na fyddai yn arferol o wneyd parotôad mor fanwl ar gyfer cyfarfod- 
ydd cyffredin o'r fath, namyn traethu yr hyn a ddeuai i'w feddwl ar y 
pryd oddiwrth y penderfyniad a roddid yn ei law i'w gynnyg neu i'w 
geínogi, neu oddiwrth yr adroddiad a ddarllenid gan yr ysgrifenydd. 

Mae tua hanner y gyfrol yn cael ei gwneyd i fyny o lythyrau rhwng 
yr awdwr a dysgedigion ei oes. Oyfeiriasom eisoes at y gohebiaethau 
ynghylch orgraff y Bibl Oymraeg; y llythyrau eraill, tua l11 o nifer, 
ydynt, gan mwyaf, yn dwyn perthynas â hanesiaeth, hynafiaeth, a llên- 
yddiaeth gyffredinol Cymru, ac yn gyfaddas i daflu goleu ar lawer o'r 
materion hyny; ac yr ydym yn teimlo y gallant fod o ddyddordeb hefyd 
i ddarllenwyr cyffredin. Mae un llythyr wedi ein taraw ni yn neillduol, 
a chan ei fod wedi ei ysgrifenu yn Gymraeg, ac yn amlygu hynawsedd, 
rhyddfrydedd, a thynerwch teimladau yr ysgrifenydd, tueddir ni i'w osod 
yma yn llawn. _ Yr achlysur o hôno ydoedd i'r Parchedig Thomas Jones, 
gynt o Ddinbych, gyfansoddi Marwnad ar farwolaeth Sior III., erbyn 
Eisteddfod Gwrecsam, yn 1820, ond cyn dyfod yr eisteddtod yr oedd 
yntau wedi dilyn ei frenin i'r byd tu draw i'r llên; yr amgylchiad hwn 
a barodd i Gwallter Mechain, fel beirniad y cyfansoddiadau, ddywedyd 
fel hyn :— 

“ Am yc awdl gyntaf yn y cagliad, o waith y Parch. T. JoNES, o Ddinbych, nìd oes 
genym ddim i ddyweyd ond canmoliaeth :— y 

“ Nil, de mortuis nis bonum. ” 


Ac yn ei ragymadrodd i'r llyfr* ychwanegodd :— 


“Pe buasai achos am dystiolaeth yn rhagor ymhlaid enw pêr ac ymfucheddiad 
moesol a chariadus ein diweddar radlonaf Frenin, gellid ei gael yn hyn, sef, bod yn 
y cyhoeddiad hwn awdl o gofiant serchog a thirionaidd am ei rinweddau ef, gan 
fardd na ymddangosodd erioed o'r blaen ymhlith rhedegwyr am “goron lygredig ;' 
ac un, a dybygid, na halogai ei awen i wenieithio i un brenin daiarawl, er dim gwobr 
a ellid ei osod o'iflaen.. Ni welwyd ei waith barddonol ef un amser, ond a weinyddai 
i adeiladaeth buddiawl ei ddarllenyddion. Cyn dyddiau yr Eisteddfod, symudwyd 
ef, gobeithiwn ar sail, i orsedd uwch na chadair Powys, nac un orsedd ddaiarawl arall, 
yn yeddw ef a roddes genad yn dirion i argraffu yr awdl sydd dan yr enw 
Ab Iorwerth.” 


Teimlodd cyfeillion yr ymadawedig yn garedig iawn at y beirniad am ei 
sylwadau tirion, ac ysgrifenodd y Parchedig John Humphreys, o Gaer- 
wysS, ato i gyflwyno eu diolchgarwch, fel y gwelir, wrth lythyr Mr. 
Davies mewn atebiad iddo, fel y canlyn :— 


“At Mr. John Humphreys, Caerwys. 
“ Y Cymro Parchus, 


Yn ol cyhoeddiad y Powysion ddwy flynedd yn ôl, derbyniais lythyr caredig 
oddiwrthych, o herwydd i mi, yn rhagymadrodd y llyfryn hwnw, roddi cofnod dy- 
ledus i goffawdwriaeth y gweinidog ffyddlawn hwnw yngwinllan yr efengyl a nodasai 
ei awdl ar farwolaeth Sior IIL âg Ap Jorwerth. Yr oeddwn yn barnu yr awdl 
ymhlith y goreuon; ao ni allwn lai na chrybwyll yn barchedig am yr awdwr a'i cyf- 
ansoddasai. Yr oedd genyf erioed er yn herlod barch neillduol i'r oyfryw ddynion 
8g oedd ef; a gobeithiaf y bydd felly genyf tra bwyf yn anialwch y byd hwn; a 


* Powysion, Llyfr I. 


514 GWAITH GWALLTER MECHAIN. 


pban orfydd Ími symmud fy mhabell, caffwyf trwy drugaredd eu cymdeithas yn 
dragywyddol yn y trigfanau gwynfydedig hyny lle nad oes onid un blaid yn seinio 
yr un gerdd orfoleddus. 

“ Yn ol eich llythyr chwi, yr hwn a l$nodd fy ysbrydau, ac a barodd gynhwrf yn 
pghilfachau tyneraf fy nghalon, mi a gefais y dywenydd o dderbyn y cyffelyb lythyr, 
ond eì fod yn Seisoneg, oddiwrth weddw hybarch y gŵr parchedig uchod. Os yw 
hi yn fyw ac yn iach, pan weloch hi yn nesaf, cofiwch fi yn garedig ati; a dywedwch 
wrthi pa wneìs i ond yr hyn oedd yn ddyledus arnaf, pan grybwyllais ei phrïod 
anwyl; a bod ei chofiant am danaf o'r achos wedi peri i mi foddlondeb lled anhawdd 
ei ddarlunio. 

“ Yr ydwyf yn cael y cyfleusdra o anfon hyn o fŷr atebiad gyda'ch cymydog, 

idog Caerwys, yr hwn sydd ar eì daith yn ymweled â'r Ysgolion Rhâd. Y mae 
rhifedi beirdd Cymru yn amlhâu yn rhyfeddol. Ni wyddwn i fod y diweddar Barch. 
Thomas Jones yn fardd, nes y dywedodd rhyw un i mi mai efe oedd awdwr yr awdl, 
Ni wyddwn chwaith am danoch chwithau, nes y derbyniais eich llythyr. Yr oedd 
llithrigrwydd eich rhyddiaith yn dangos i mi fod Awen yn agos; ac yna tua'r diwedd 
gwelwn hi yn tôri allan mewn mesurau oerdd reolaidd. 

“ Llwyddiant i chwi yn mhob daioni, 

“ Ydwyf yr eiddoch yn garedig, 
| “ WALTER DAVIES.” 


Er prawf chwanegol o'i ysbryd cristionogol a rhyddfrydig, cyfieithwn 
ran o'i lythyr at ei gyfaill y Parch. T. Richards, Aberriw, dyddiedig 
Awst 6ed, 1816 :— 


“ Cymhellir fi i beidio attal unrhyw gynnorthwy o fewn fy nghylch bychan fy hun 
tuag at ddwyn ymlaen amoanion ac ymdrechion gwir gristionogol Cymdeithas Gen- 
adol yr Eglwys. Ar wawriad dysglaer ddydd yr efengyl, yr wyf yn llawenhâu wrth 
weled aelodau yr Eglwys Sefydledig yn uno eu hymdrechiadau gyda phersonau 
eiddgar o enwadau eraill i daenu goleuni y gwirionedd tragywyddol ymhlith ebyrth 
anwybodaeth a chefnogwyr cyfeiliornadau, Rhaid ei fod yn ystyriaeth hyfryd i bob 
meddwl duwiol, i ganfod ysbryd dyhewyd bleidiol wedi ei ddïosg o wisg dygasedd, 
ac yn trengu yn raddol o'r ffordd; canfod Eglwyswyr ac Ymneillduwyr, Bedyddwyr 
& Morafiaid, yn cydymuno mewn gwresogrwydd cariadus yn un Fibl-Gymdeithas, ac 
yn anfon allan eu Cenadon i efengyleiddio y byd cenedlig; ac yn ysbryd cariad 
cristionogol yn dymuno i'w gilydd hawddammor yn enw (ac yngwaith) yr Arglwydd, 
Dylem lawenhâu fod unrhyw blaid gristionogol, ag sydd yn adeiladu ei ffydd ar y 
sylfaen ddïogel, yn llwyddo i droi y paganiaid oddiwrth eilunaddoliaeth i wasan- 
aethu y Duw byw. Pwy na lawenychai glywed bod holl drigolion Ynysoedd Môr y 
Dê yn gristionogion o'r grêd Galfinaidd? Pwy na dderbyniai gyda llawenydd calon 
y newydd bod holl frodorion Affrica a'i hynysoedd wedi cofleidio y credo Arminaidd ? 
a bod holl boblogaeth lïosog China a Japan yn Lutheriaid? Ond yr hyn a ddylai ein 
gwneyd ni yn fwy pryderus dros gynnaliaeth a llwyddiant y Cenadaethau Eglwysig 
yw diddymiad yr achos o'r anair hwnw gydd yn dywedyd ein bod ni o'r Sefydliad yn 
cysgu ar ein dysgwylfâoedd; nad ydym ni ar y goreu ond Laodicêaid clauar.. Dylem 
ni, sydd yn cael ein gwala a'n gweddill o fara, ddeffro mewn tosturi at gyflwr y mil- 
iynau o'n oydgrêaduriaid sydd yn marw o newyn. Bydded iddo Ef yr hwn a rodd- 
odd y cenedloedd yn etifeddiaeth i'w Fab Iesu,—Efe yr hwn sydd yn gwrandaw 
gweddi,—yr hwn a ddichon wneuthur yn dra rhagorol, fendithio ein hymdrechiadau 

weiniaid, a llïosogi ein hatlingau yn filîl mwy, fel y byddo i derfynau eithaf y 
daear lawenychu wrth sain yr efengyl, a chaffael yr iachawdwriaeth y mae hi yn ei 
dïogelu i'r rhai oll a ufuddbânt i'w galwadau.” (Cyf. III. td, 386, 387.) 


Terfynwn ein sylwadau ar gynnwysiad y cyfrolau dyddorol hyn, gydag 
ychydig gofnodau byrion o hanes personol yr hyglod Gwallter Mech- 
ain.* Ganwyd y Parchedig Walter Davies yn mhlwyf Llanfechain, yn 
Swydd Drefaldwyn, Gor. 15fed, 1761. Bedyddiwyd ef yn eglwys y 
plwyf hwnw â dwfr o ffynnon St. Garmon, yr hon fel yr eglwys sydd 

* Yr ŷm yn ddyledus am y cofnodau hyn yn benafi “ Ragymadrodd” y Golygydd, 
aci if Dr. Carl Meyer, Cyf. III. td. 569. Hefyd i e hygl arn Y . 
sou ysgriDn, Cwl Me gan Tiaas Foulkes, Liverpool, myg » yn y Garlyfr Byw 


GWAITH GWALLTER MEOHAIN. 515 


gysegredig i goffadwriaeth y cenadwr Llydawaidd hwnw y dywedir 
iddo ymweled â'n gwlad tua chanol y bummed ganrif o'r cyfrif cristion- 
ogol. Llanarmon ym Mechain ydyw enw y plwyf yn gyflawn; talfyriad 
o hono ydyw Llanfechain. (Nid Llanfechan, fel y mae yn cael ei gam- 
argraffu yn fynych gan rai anhysbys o'r lle). Cantref yw Mechain yn 
Swydd Drefaldwyn, gynt yn rhan o dywysogaeth Powys, yn gynnwys- 
edig o ddau gwmmwd, Mechain Uwchcoed a Mechain Iscoed. Yn yr 
olaf y mae Llanfechain, mewn dyffryn hyfryd, trwy ba un y dolena yr 
afon Cain. Oddiwrth enw yr afon gyda y gair ma (man) yn cyfnewid i 
me, gan feddalhâu yr c yn ch, y ffurfir yr enw Mechain, yn arwyddo man 
cain neu brydferth, ac felly yn ddesgrifiadol a chyfaddas. Mae y gair 
ma i'w ganfod yn nghyfansoddiad amryw o enwau lleoedd, megys, 
Mathrafal, Machynlleth, Cegidfa, Gwŷnfa, Adfa, &. Mewn cyfeiriad 
at ei le genedigol y cymerodd Mr. Davies ei enw barddol Gwallter 
Mechain, ac oddiwrth ei fabsant y defnyddiodd yr enw Garmon wrth ei 
lythyrau ar y Bibl Cymraeg. _ Yr oedd ei rïeni yn hanu o hen deuluoedd 
anrhydeddus Powys, sef y Dafisiaid o Nant yr Erw Hardd, y Cyffiniaid, 
&c. Ymgyfenwa ef ei hun fel “Un o Hîl Gwaethfoed o Bowys; ” 
(Cyf. II. 430). Wedi gwneyd defnydd da o'i amser boreuol, ac o'r 
manteision cyrhaeddadwy iddo i gynnyddu mewn dysg a gwybodaeth, 
“aeth i Brifysgol Rhydychain yn nechre y flwyddyn 1792, ac ym- 
aelododd ar y cyntaf yn Neuadd St. Alban; ond symudodd wedi hyny i 
Goleg yr Holl Eneidiau, lle y cymerodd râdd Baglor y Celfyddydau yn 
yr Hydref, 1795; ac ymraddiodd yn Athraw y Celfyddydau, fel aelod o 
Goleg y Drindod, yn Nghaergrawnt, yn 1808. Gwnaed ef yn Is- 
geidwad y Gywreinfa Ashmolaidd yn 1792. Urddwyd ef yn ddïacon ar 
guradaeth Meifod, gan yr Esgob Bagot, yn Llanelwy, Rhagfyr 6, 1795, 
ac yn offeiriad ar y 25ain o Fedi, 1796. Yn 1799, rhoddodd yr Arglwydd 
Mostyn iddo guradaeth barhâus Yspyttŷ Ifan; cafodd bersonoliaeth 
Llanwyddelan gan yr Esgob Horsley, Mai 20, 1803; cyflwynodd yr 
Esgob Cleaver ef i berigloriaeth Manafon, Gorphenaf 7, 1807; a 
dyrchafodd yr Esgob Carey efi fywoliaeth Llanrhaiadr Mochnant, 
Tachwedd 18, 1837. Ar y lbfed o Hydref, 1799, ymbrïododd â Mary, 
gweddw Rice Pryce, Yswain, o Ros Bryn Bŵa, yn mhlwyf Meifod ; a 
bu iddynt bedwar o blant; sef (1.) Cecil Leland, ac (2.) Amelia Cecilia, y 
rhai a fuant feirw yn eu mabandod; (3.) y Parchedig Walter Cecil 
Davies, A.C., yr hwn a fu farw yn 18068, ac a gladdwyd yn mynwent 
Tywyn, Meirion, yn ymyl ei geraint a'i gyfeillion mynwesol, John 
Vaughan, Yswain, o Benmaen Dyfi, a Mrs. Vaughan, ei hanner chwaer; 
(4.) Jane, yr hon sydd yn awr yn fyw. Bu farw Gwallter Mechain [yn 
dawel, wedi ychydig ddyddiau o saldra, yn y 89 mlwydd o'i oed,] yn 
Mhersondŷ Llanrhaiadr, Rhagfyr 5, 1849 ; a chladdwyd ef yn y fynwent 
hono, ar fîn yr afon Rhaiadr, dan gysgod ywen friglas, yr hon s blânesid 
dan ei arolygiad ef i hun.” Mae y dyfyniad hwn yn rhoddi coffadwr- 
iaeth gywir o brif amgylchiadau ei fywyd, wedi eu codi yn ofalus o gof- 
nodau ymhlith ei bapyrau y rhai a adawodd ar ei ol. 

O ran ei berson, yr oedd o ymddangosiad parchus ac urddasol, yn ŵr 
o gyfansoddiad cryf, yn dâl a chadarn o gorffolaeth, ei bryd wedi ei nodi 
gan y frech wên, a gwallt gwineu goleu, wedi cadw ei ireidd-dra a'i liw, 
heb odid flewyn gwŷn, hyd y diwedd. Nid oedd ei olwg chwaith wedi 


4 


516 GWAITH GWALLTER “MEOHATE.. 


tywyllu, er ei oedran mawr, ond ymddangosai arwyddion l enaint yn 
rhychau ei wynebpryd a'i osgedd ogwyddedig. Daliodd ei gynneddfau, 
ei feddyliau, a'i deimladau, yn fywiog hyd y diwedd. Cyfansoddodd 
“ Awdl y Greadigaeth,” yr olaf yn ei waith (cyf. I., td. 426), oddeutu 
chwe' mis cyn ei farwolaeth. Dywedir ei fod, y Sadwrn diweddaf y bu 
fyw, yn arfaethu ysgrifenu ar ryw fater i un o'r cyfnodolion Cymreig y 
Llun canlynol, ond erbyn i'r diwrnod ddyfod yr oedd wedi ei gymeryd 


_ yn glaf, a'r dydd Mercher canlynol, gorphenodd ei yrfa. 


Dïau fod Gwallter Mechain yn un o'r dynion hynotaf a welodd 
Cymru mewn un oes, o ran ei athrylith gref, a helaethrwydd ac amryw- 


. iaeth ei ddoniau, ac ehangder ei wybodaeth gyffredinol. Cyfrifid ef yn 


ysgolaig Oeltaidd rhagorol, yn hynafiaethydd tra chyfarwydd, yn fardd 
diledryw, ac yn feirniad o'r radd uchaf. Dengys yr hyn a ysgrifen- 
odd ar Amaethyddiaeth Cymru ei fod wedi astudio fferylliaeth yn 
fanwl. Llênyddol yw ei ysgrifeniadau cynnwysedig yn y casgliad 
presennol o'i waith, ac felly nid ŷnt yn rhoddi mantais i ni wybod beth 
oedd ei olygiadau duwinyddol a gwleidyddol ; ond oddiwrth rai awgrym- 
iadau a gyfarfyddwn yn awr ac yn y man, gallwn dybied eì fod yn y 
pethau hyn, fel mewn pethau eraill, yn ochelgar a chymedrol; ac er y 
meddai ei farn bersonol ei hun, a'i fod .yn sefydlog ynddi, eto ymddygai 
yn oddefgar at rai a fyddent o farn wahanol. Tybygem nad oedd efe 
o duedd anturiaethus, ymhôngar, ac uchelgeisiol; a'i fod yn ŵr rhydd, 
giriol, a dirodres yn ei gyfeillach, ac ymysg ei gymdeithion o gyffelyb 


. dueddiadau a chwaeth âg ef ei hun. Clywsom un a fuasai yn ei 


. wrandaw lawer gwaith yn eglwys Manafon, pan oedd yn ei amser goreu, 


yn dywedyd y byddai yn pregethu yn dda, yn oleu, ac ysgrythyrol; a 
Soniai yn enwedig am un bregeth o'i eiddo, ar Dduwdod y Gwaredwr, 
gyda chanmoliaeth mawr. ÔO ran ei gymhwysderau, ni phetruswn 
ddywedyd y buasai Gwallter Mechain yn addurn i'r fainc esgobawl, ac 
y buasai yn dda i'r Eglwys yn Nghymru pe buasai gwŷr o'i fath ef, o 
blith y genedl, yn medru iaith y wlad, ac yn meddu cydymdeimlad â 
thueddiadau ac arferion y bobl, yn lle estroniaid, yn cael eu dewisi 
arolygu ei hachosion ysbrydol, a'i hamgylchiadau allanol. Yr oedd efe 
mewn gwth o oedran pan ei dyrchafwyd i fywoliaeth led dda yn Llan- 
rhaiadr Mochnant, ac esgeulusdra yr awdurdodau, os nad rhywbeth 
gwaeth, oedd yr achos yn ddiammheu na chawsai ddyrchafiad uwch, a 
hyny flynyddau lawer yn gynt. Er hyny nid ŷm yn tybied ddarfod i 
hyn flino dim erioed ar ei feddwl ef. Pa fodd bynag, yr oedd yn foddhâd 
a chysur mawr iddo gael treulio gweddill ei ddyddiau fel olynydd yr 
enwog Dr. Morgan, cyfieithydd y Bibl, ymhen tua dau gant a hanner o 
flynyddau ar ei ol, a gweinidogaethu yn yr eglwys êang a henafol hono, 
a phregethu yn yr un pulpud ag y buasai ei ragflaenor yn moreu y 
Diwygiad yn llafurio er llesâd eneidiau. Fel hyn y cysylltwyd yn hanes 
Llanrhaiadr Mochnant enwau dau o ddysgedigion penaf ac o brif gym- 
wynaswyr Cymru,—y Dr. WILLIAM MORGAN & GwALLTER ME0HAIN., 


Gfnadl, cn côn, A 3 u A - - 
P. M; EVANS, ARGRAFFYDD, TREFFYNNON, 








